શ્રી પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ સ્વામિનારાયણ - ભગવાન 


સદદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનદ સ્વામી 


(શ્રી બ્રહ્મમુનિ) 
જન્મ અક્ષર નિવાસ 
દેશ - મારવાડ દેશ - ઝાલાવાડ 
ગામ - ખાણ ગામ - મૂળી 
સં. ૧૮૨૮ મહાસુદિપ સં. ૧૮૮૮ જેઠ સુદિ ૧૦ 


તા. ૮-૨-૧૭૭૨ શનિવાર તા. ૮-૬-૧૮૩ર૨,શુક્રવાર 


1 શ્રીગી1 
શ્રી વ્રહાનન્વમમલસ્તવનમ 


છન્લોમતિસુપચમસઘટનારમતવ્રતશ્તોવજમી:;, 
યસ્ન્ગિવ્છામસુનર્તવી વિદતિ શ્રીશાસ્વામૂતિધૃજૂ 1 
યાવત્જાવ્યસુષિડ'તારિજ નિન્ધાડમ્યાસમૂર્તિયતિ:, 


ય; ષડ્ભાવવિવર્સિતાઇ્ક્ષ(પસ્થાનાડરિમુત્ઠૈ: સ્વયં, 
સ્વેણાક્ક્સાવશવર્તનાક્કપ્તનૃઝનિ: સત્તાર્નજ્ાતિજ: 
સિદ્ધાર્થ: સુસ્જોટિમો મત્તિમતાં મૂર્ધન્ય રષ્ટવ્રતી, 


ત્રહ્ઞાનન્મુનિ: ક્ષિતો વિગયતે ત્રહાત્મતાવાત્મ્ય જ: 1ર 


છન્દા ગીતિઓ પદ્યો ગદ્યા રચનાઓ રાગો વ્રતો અને શ્લોકા રૂપી જે 


ઝાગીવાક્કટૃતનેષ્િવ્મો વિગયતે શ્રીતાડુસંસ: જવિ: 1શા 


જે બ્રહ્માનન્દસ્વામી (લાડુદાનજી) પોતે, માયિક એવા જે હોવું, જન્મવું, 
વધવું, પરિણમવું, ક્ષીણ થવું, અને નાશમાં જવું, એવા છ ભાવો, તેથી રહિત એવા 
દિવ્ય અક્ષરધામના વાસી અનાદિ મુક્તરાજ છે, તે પોતાના ઈષ્દેવ શ્રી પરબ્રહ્મ 
શ્રીહરિની આજ્ઞાથી આ લોકમાં દેવકોટિમાં ગણેલી એવી ચારણ જ્ઞાતિમાં જન્મ ધરીને 
જન્મસિધ્ધ યોગી રહીને ઈષ્વ્રત પાળતા થકા મતિમાનોમાં મૂર્ધન્ય કવિરાજ તરીકે 
પ્રસિધ્ધિ પામ્યા છે અને આખું જીવન નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી ધર્મમાં વર્ત્યા છે. એવા શ્રી 
લાડુદાનજી સદા જયપામે છે. ॥૧।॥ 


મૂતા: સસ્તિ ત્ત માવિનોછષિ જવયોડ્સર્યા; સ્વમર્વાન્ચિતા:, 
તજે જેત્રન તેને સ્મૃતિવિધૌ વાવ્યે મતૌ જેત્રન 1 
સખત ત્તાડપ્યપવર્ગવાવ્યજરળે સૂસ્યૌઈ મટયસ્થયા, 
દ્રાવપ્રત્યુસસ્હાપને સ્વહ મુળાસ્તે વિસ્સદ્રારિધે 1૨1 


પૃથ્વીમાં અનેક કવિઓ ભૂત વર્તમાન અને ભવિષ્યમાં થયા છે વિદ્યમાન અને 
થાશે, તેઓમાં કોઈ તર્કશક્તિમાં ગર્વ ધરાવનારા, કોઈ લેખનશક્તિમાં કોઈ 
સ્મરણશક્તિમાં, કોઈ કાવ્યશક્તિમાં, કોઈ ભવિષ્ય ભાખવાની શક્તિમાં, કોઈ 
સ્કુરણાશક્તિમાં, અને કોઈ બે હોઠ વચ્ચે સોઈ ઉભી રાખીને ૫-ફ-બ-ભ-મ-ઝઅક્ષરો 
વર્જિત કાવ્ય રચનાની શક્તિમાં તથા કોઈ તાત્કાલિક પ્રત્યુત્તર આપવાની શક્તિમાં, 
ગર્વવાળા હોય છે, પણ આ વિદ્દાન કવિસમ્રાટ એવા બ્રહ્માનન્દમુનિ તો પોતામાં તે તમામ 
શક્તિઓ રૂપી સદ્ગુણો ભક્તિ સાથે વસેલા હોવાથી કવિસમ્રાટ એવી પદવીને સાર્થક 
ધારણ કરી રહ્યાં છે. 1 


ગિરાદેવી, તે જેમની જીભના ટેરવામાં નર્તકી તરીકે રહીને નાચે છે, એટલું જ નહીં, પણ 
પોતે સ્વયં શારદાની મૂર્તિના ધારણ કરનારા છે, તથા સમગ્ર કાવ્ય કળાઓ પિંગળ 
પદ્ધતિઓ અને નિબન્ધોના અભ્યાસો પોતે મૂર્તિમાન મૂર્તિરૂપે આ બ્રહ્માનન્દયતિમાં હોયને 
શું, એવા તથા બ્રહ્મતાદાત્મય ભાવને અનુભવતા એવા આ બ્રહ્માન્દસ્વામી પૃથ્વીમાં વિજય 
પામે છે ॥૩1॥ 
યત્જાવ્યેષુ વસ્તિ વૈ નવરા મૂર્તા ર્સાલ્થિર્યત:, 
સદ્દાસ્યાઇ ૪સ્વર્સોઇતિપુછતનુધ્રજ્જાવ્યેડ ન્વિતોસ્યાઇસ્ત્યત:1 
યથોતવ્ઘ્વા શુમવાસમાપ્ત મતુતસ શ્રીસ્વામિનાસયળ,- 
સ્થાક્મે સ્નિમ્ઘસળદ્ધાં મુનિર્વિંગયતે ત્રજ્ઞાહ્યયોમીશ્ર: 1૪1 

પોતે રસોના સાગર હોવાથી પોતાના કાવ્યોમાં મૂર્તિમાન નવરસો વાસ કરીને 
કાયમ રહેલા છે, તેમા પણ વિશેષ રૂપે એમના હાર્દિક કાવ્યોમાં ઉત્કૃષ્ક હાસ્ય રસતો 
અતિપુષ્ટરૂપે રહેલો જ હોય છે, તથા જેઓ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સશ્નિધિમાં 
કાયમ પોતાનો અતુલ વાસ રાખતા થકા સ્નેહીલ સખા રૂપે વર્ત્યા છે, એવા યોગીશ્વર આ 
બ્રહ્માનન્દમુનિસદા વિજયપામે છે. ॥૪।॥ 


સત્તમાડ્યશમપ્ર સંસ્થિતિ મછામય હિપોકમી સ્વયમ, 

ચઢ્યોમા સ્તિગવાઇનોાષિ તુરમો ત્રભ્ત્રત સન્રે, 

શૂસે ઘાર્મિજ્વર્તનેડ તિર્ટસવ્વૃતિ: જૃતૌ સ્વેષ્લિતે, 

ન્રહ્તાનન્વ્યતિ: સવા વિગયતે સત્યાર્થવાનવાર્સિધે: 11 
જેમના યોગ વડે પોતાનું વાહન અશ્ચ પણ બ્રહ્મચારી વ્રતને પાળતો હતો, વળી 
પોતે સત્સંગમાં અગ્રગણ્ય અને સમગ્ર સુસ્થિતિવાળા બંધારણોની મર્યાદાઓના પોષાક 
તથા ધાર્મિક વ્રતમાં શૂરવીર, અને પોતાના ધારેલા કાર્યોમાં દ્રઢ અડગ નિશ્ચયવાળા તેમજ 
સધ્વર્તનવાળા અને સત્ય અર્થવાળી વાણીના વારિધિ એવા શ્રી બ્રહ્માનન્દમુનિ સદા 
વિજયપામે છે. ॥પ॥ 


૧ 


શવ્ય યસ્ય હિ રર્શનં સિગપવાકડસ્થાપ્રાપ્ત જત્યાળવમ, 
યત્લમ: પરમુસ્િ વેડ્ક્રપરે તોજેડત્ર વિધાપ્રર:1 


૨ 


વિઘા યસ્ચવ્સેસ્થિતાઈસ્તિ ગનતાડડજષિપ્રજર્ષાક્ડાતિવા, 
સ્વામી ત્રછ્તમુનિ: જવીશ્વ(જવિ: જોર્ત્યાયુષા ગીવતિ 181 
જેમનું દર્શન, પોતાના શરણમાં આસ્થાથી આવેલા જનોને કલ્યાણ દેનારૂ છે, 
જેમનો સમાગમ, અક્ષરધામની પરમમુક્તિ આપનારો છે, તેમજ આ લોકમાં ઉત્તમ 
વિધ્યાઓ આપનારો છે, જેમના હાથની આશિષો ભરેલી અને ઉપદેશ ભરેલી મુદ્રાઓ 


જનોને આકર્ષણ કરીને સર્વ દુઃખોની હણનારી છે, એવા કવીશ્ચરોના કવિશ્રી બ્રહ્માનન્દ 
સ્વામી કીર્તિરૂપી દીર્ઘાયુષ્ય વડે સા ચિરંજીવી વર્તે છે. ॥૬।॥ 

રેવસ્ાતિમતાય્ય્થત્ાયનમિધા શાસ્રાડસ્તિ વૈ માસ્તે, 

તીર્થા્દ્રય્વટ્મૂશ્રયોઇસ્તિ સ્રનિવાપ્ામોયત્ર તાતોસ્ય હિ। 

નામના સ્માઇસ્તિ હિં શંમુઢાનફતિયો માતા ત્ર વૈ તાસવા, 

તામ્વાં તવ્થગનિર્દિ સવ્થદૃતિ ય: શ્રીરનસસ્ઞોકષિ સ: 11 

આ ભારતમાં દેવકોટિની ચારણજ્ઞાતિની અશ્વલાયન શાખાના ચારણો 

તીર્થરૂપ આબુ પર્વતની છાયામાં આવેલા ખાણ્યગામમાં વસે છે, તેમા આ બ્રહ્મમુનિનાં 
શંભુદાન નામક પિતાજી અને બાઈ લાલબા નામક માતાજી વસતા હતા. તેમનાથી 
જન્મધરી લાડુદાનજી નામે પ્રથમ અને પછીથી શ્રીરંગકવિ નામે આ બ્રહ્માનન્દસ્વામી 
પ્રસિધ્ધ થયા હતા. ॥૭॥ 


ત્રજ્ાનન્વમિઘ; સ ણ્વ સઇઞાનન્ટ્સ્ય શિષ્ય: જવિ:, 

સિત્વા માયિગમ4્‌ યયૌ ઇૃરિપિટ્યવ્‌ ત્રહ્મધામોત્તમમ્‌ 

તસ્ય ત્રહાસુસહિતામિધમિટ સઝ્ઞીવન જોર્તયે, 

નિર્વિઘ્નાડ્સ્ય સમાત્તિરસ્ત્વિતિ વૃળેડ માવવાન: જવિ: 1 ૮1 

ત્યાર પછી શ્રી સહજાનન્દસ્વામી એવા જે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન, 

તેમના શિષ્ય શ્રીરંગ કવિ થયા, અને બ્રહ્માનન્દસ્વામી નામથી પ્રસિધ્ધ થયા, તેમણે 
માયા અને જગતને જીતીને સ્વનામ વડે સ્મમણ કરાતું એવું જે શ્રીહરિનું બ્રહ્મધામ તે 
પ્રાપ્ત કરી લીધું, એવા બ્રહ્મમુનિના જીવન વ્રૃતાન્ત રૂપી આ બ્રહ્મસહિતા ગ્રન્થને હું 
માનદાનજી કવિરાજ નિર્વધન સમાપ્ત થવા માટે શ્રીહરિ અને બ્રહ્મમુનિ પાસે વરદાન 
માંગુછું. ॥૮॥॥ 


તૃતાનવેટ્વાપ મણા પ્રધાતતાં તરવાર મલ્યા શિલરારય મન્તિરિમ્‌ 1 
ગીર્ળાવ્યવુર્મેડષિ ત્રજર મન્ર્સિમિ, વ્રજ વિનિન્લે મવિસપ્રસીલ્તામ્‌ 1શા 
વડતાલ ધામમાં જેમણે મહાન્તપદ મેળવ્યું, મૂળીનગરમાં શિખરબંધ મન્દિર 
કર્યું, તથા જૂનાગઢમાં પણ શિખરબંધ મદિન્ર કર્યું, એવા બ્રહ્માનંદસ્વામી મારા ઉપર 
પ્રસન્ન રહેજો ॥૯॥ 
સ્ત્રયિતા- 
શ્રી સૌરષ્ટ્રીયશ્રીગી્ળરમીશ્રી રૃષ્ળવત્સમાત્તાર્યશાજ્ન 
જાર્શનિજ પગ્તાનન, ષડ્ટર્શનાચાર્ય, નવ્યન્યાયાત્તાર્ય, 
સાંછ્યયોનવેરાન્સમીમાંવાતીર્થ: (જાશી વારળસી) 


સદ્દગુરૂ શ્રી મહાપુરૂષદાસજી સ્વામી (જુનાગઢના જોગી) નો 
મંગળ મહિમા 
(શાદુલવિકૃડિતવૃત) 
જેનેં શ્રી ઘનશ્યામ નામ ધરિયું, માર્કન્ડ રૂષી થઈ 
જે પૂન્યે સૌરાષ્ટ્રમાં જન્મ ઘરિનેં, વર્ણની દિક્ષા લઈ 
ગોપાળ મુનિદ્રને ગુરૂ ગણી, સેવ્યા ગુણાતિતને 
જે સ્વામી મહાપુરૂષદાસ ગુરૂને, વંદું ધરી પ્રીતને (૧) 
ભાયાવદર વિષપ્રકુળ જનમ્યા, દેવકૃષ્ણ જોષી ધીરે 
રૂડું રામજી નામ ધારણ કર્યા, વર્તમાન શ્રીજી કરે 
સેવ્યા વર્ષ અઢાર સ્વામી ગોપાળ, બત્રિસ ગુણાતિતને 
તે સ્વામી મહાપુરૂષદાસ ગુરૂને, વંદું ધરી પ્રીતનેં (૨) 
શ્રીજી સ્વરૂપનો ઉર વિષે, નિશ્ચય સર્વોપરી 
દ્રગગોચર સદા રહતિ, શ્રીજીની મૂર્તિ ખરી 
એશ્ચર્યો અનેક રિતનાં, આપ્યા ધરિ હેતનેં 
સ્વામી મહાપુરૂષદાસ ગુરૂને, વંદુ ધરી પ્રીતનેં (૩) 
આશ્રિત જન તણાં દુઃખ અને, દારીદ્ર રોગો હર્યા 
નિજ સેવક ધીરે પુત્ર દૈનેં, સંપૂર્ણ સુખિયા કર્યા 
સાધી સમાધી યોગી થઈનેં, યોગી કળા રીતનેં 
સ્વામી મહાપુરૂષદાસ ગુરૂને, વંદુ ધરી પ્રીતને (૪) 
રચયિતા, 
કવિ માવદાનજી ભીમજીભાઇ રત્નું 


વ્ચવ્ર 


ત. 4.7 


--:2૦૨₹-૨૦-૦૨૪-:2૦૨-૨ ૦૨ 
ત: 


-: અર્પણ :- 


સનાતન ધર્મ ધુરંધર ધર્મ માર્તન્ડ આચાર્યશ્રી ૧૦૦૮ 
શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી, અમદાવાદ, 


શ્રીજી મહારાજે જેમ સદ્‌ ધર્મ પ્રવર્તાવી ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગાદિકનું 
પોષણ કર્યું, તેમ સાથોસાથ સાહિત્ય, સંગીત, આયુર્વેદ, યોગદર્શન, અશ્ચવિદ્યા, 
અસ્્રશસ્ર આદિ અનેક વિદ્યાકળાઓનું પણ પોષણ કરી, સંજીવની છાંટી, સંપ્રદાયને 


વારસામાં સોંપી હતી. 

આજે “સો સો વર્ષોના વ્હાણાં વાય જતાં”' એ સાહિત્યકળાની વેલી સહજ 
ચિમળાવા લાગી. પરંતુ શ્રીજીએ એ સાહિત્ય વેલીને અમરવેલી કરવા, અમદાવાદ શ્રી 
નરનારાયણદેવ પીઠાધિશસ્થાને આપશ્રીના દ્વારા તે સર્વકળા પાછી સંજીવન કરવા 
પ્રેરણા કરતાં, આપ શ્રીમાને એ ધર્મતખ્ત ઉપર બિરાજ્યા પછી ઉપરની દરેકે દરેક 
કળાઓનું આપના ઉદાર દિલથી પોષણ કર્યું- કચ્છ, કાઠીઆવાડ, ગુજરાતથી માંડી 
ભરતખંડના વિદ્રાનો, કવિઓ, પંડિતો, સંગીતાચાર્યો આદિ અનેક કળાનિપુણોને 
આપશ્રીએ શ્રીજીના જેમ જ કદર કરીને તેઓની કળાઓને ખીલવી. સત્સંગમાં ધર્મ, 
જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને શ્રીજી મહીમાના ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરાવી સંગીત સાહિત્યકારોને 
પીછાની, તેઓની યોગ્ય કદર કરી શ્રી સ્વામીનારાયણનો વિજય ધ્વજ દેશદેશાવરમાં 
ફરકાવ્યો. 

એ સર્વગુણોથી આકર્ષાઈ, મેં યથામતિ સંપાદિત કરેલ આ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા”' 
(સ.ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન ચરિત્ર) આપને શ્રીજી સ્વરૂપ માની, દીર્ધાયુ. 
લાલજી મહારાજશ્રીના આજ શુભ જન્મ જયંતિ દિને મંગળ યાદગીરી રહેવા આપશ્રીના 
કરકમળમાં અર્પણ કરી કૃતકૃત્ય થાઉ છું. 


૪ 
ઝુલણાછંદ 
૧ 
શશી, આકાશ સોળે કળા ઉગીયો, આપ અવનિ ઉપર ગુણ પ્રકાશો, 
શશી, અંધકારને હણે અવનિ ઉપર, આપ અજ્ઞાન તીમિર વિનાસો, 
શશી, અમૃત વસે, આપ મુખ સુધારસ, રથારૂઢ શશિ તુમ ધર્મ તખતે, 
સંતનાં વૃંદ ઉડગણ સમાં શોભતાં, વદન શશિ તુલ્ય છો દીલ પખતે, 
ર 
કવિ ઉપમા કથી, આપ ઉડુરાજની, વદે વ્યાજ સ્તુતિ કાવ્ય પદ્ધતિ. 
ચંદ્રમાં કળંક, ને આપ નકળંક છો, ચંદ્ર ઘટતી કળા આપ વધતિ, 
ચંદ્ર રાહુ ગળે, આપ રીપુ નવ મળે, પર ત્રિયા ચંદ મતિ મંદ પરસી, 
આપ નિરખી નહિં અન્ય “નારી' નજર, વક્ર છે ચંદ્ર, તુમ સરલ દરસી, 
૩ 
ઉદધી ઉદધી સમો, ગગન ગગનંસમો, આપ છો આ સમ એજ ન્યાયે, 
પુત્ર ભગવાનના પૃથ્વિ પર છો પ્રસિધ્ધ, તેથી હીનો પમા નવ અપાયે; 
શ્રીજીનું સ્વરૂપ છો, સંત સુખ રૂપ છો, ભૂપના ભૂપ છો કુળ સમસ્તે, 
શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' મુનિબ્રહ્મના ચરિત્રની, સ્વિકારો આપના વરદ હસ્તે, 
જ 
કાવ્ય સાહિત્ય સંગીત આદિ કળા, રાજરીતિ અને ધર્મ પ્રીતિ, 
કવિજન, પંડિતો કળાના નિપુણની, કદર કરનાર છો ન્યાય નીતિ, 
દેવના દેવ દેવેન્દ્રપ્રસાદજી, માવ કવિ કહત શ્રીજી નમસ્તે, 
શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' મુનિ બ્રહ્મના ચરિત્રની, સ્વીકારો આપના વરદ હસ્તે, 
દોહા 
“બ્રહ્મસંહિતા' ભાવથી અર્પે માવ કવિ આજ 
સ્વીકારો શુભ સ્નેહથી, મણિરૂપ મહારાજ, 
બે હજાર સત્તર વિદિત, વિક્રમ વર્ષ પસાર. 
ચૈત્ર કૃષ્ણ તૃતિયા તિથિ મંગલ મંગળવાર. 
અમદાવાદ સત્સંગ સેવક 
સં. ૨૦૧૭ ચૈત્ર વદિ ત્રીજ, માવદાનજી ભીમજીભાઇ રત્નુના 
તા. ૪-૪-૬૧ મંગળવાર, દંડવત સહ જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 


સનાતન ધર્મ ધુરંધર ધર્મ માર્તન્ડ શ્રીરંગદાસમાંથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી થયા 
આચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ 
(અમદાવાદ) 


૯ 


€ 


સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય 
આચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી નરેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ 


૯ 


સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય 
આચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી આનંદપ્રસાદજી મહારાજ 


વડતાલ 


(વડતાલ) 


રાજકવિ માવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુ 


જન્મ વિ. સં. ૧૯૪૮ ભાદરવા સુદિ ૨- કાલાવાડ. 
(દોહો) 
સુવર્ણ મુદ્રા કસત, સુવર્ણ ચંદ્રક ચાર ॥ 
કવિ માવ સનમાનતે, કૃપા ગુરૂ કિરનાર 


શ્રીજી 
બે બોલ 
બીજી આવૃતિ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતાની પ્રથમા વૃતિનું પાંચ જ માસમાં વેચાણ પુર્ણ થયા પછી પણ 

તે ગ્રંથ મેળવવાના ઉપરા ઉપર પત્રો અને મનીઓર્ડરો આવવા લાગ્યાં, તે સાથે વડતાલ, 

અમદાવાદ બન્ને દેશોમાંથી સંત વર્ણી સત્સંગીઓ તરફથી તે ગ્રંથના પ્રશંસાપત્રો પણ 

આવવા લાગ્યા, તેનું કારણમાત્ર એટલું જ કે આ બ્રહ્મસંહિતા બીન પક્ષપાતથી તેમજ 

સત્ય ઈતિહાસિક ઘટનાઓથી પ્રમાણો સાથે લખાતાં બન્ને દેશમાં સત્સંગ સમાજને 
કડ 


અતિ પ્રિય થતા બન્ને ગાદોસ્થાનોએ થી પણ ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી એ વાંચી 
શુભાષિર્વાદો પાઠવી પ્રસન્નતા જણાવી હતી (વાચોપેજ - ૭૩૪ -૭૩૫) 


ઉપરના કારણે તેની બીજી આવૃતિ છાપવાની માંગણી થતાં મેં તે ગ્રંથના 
અગાઉથી ગ્રાહકો થઇ જવાની જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરી, છેલ્લે છેલ્લે પ્રેસમાં ગ્રંથ છપાઈ 
પૂર્ણ થવા આવતા છેક વસંતપંચમી સુધી જેઓનાં મનીઓર્ડરો આવ્યા તે લેતા તેની કુલ 
પ્રતો-૧૭૩૩ ની અગાઉથી ગ્રાહકના રજીસ્ટરે નોંધણી (જેની નામાવલી આ ગ્રંથને 
છેલ્લેપાને છે.) તેજ તેની પસંદગીનુપ્રમાણ પત્ર છે. 


પ્રથમાવૃતિથી જે કંઈ આમા સુધારો વધારો થયેલ છે તેની ટૂંકી નોંધ 


દદ 


આ નિચે આપવામાં આવી છે. 


(૧) સ્વામીશ્રીની જન્મભુમી “ખાણ ગામની પ્રાચિનતા અને પ્રકૃતિશ્રી'' સાથે 
સ્વામીશ્રીનાપુર્વાશ્રમનું ““બ્રહ્મકુળ વંશવૃક્ષ'' વગેરે (પાને - ૩૦) 

(૨) વચનામૃતમાં સ્વામીશ્રીનો ફાળો, એ હેડીંગ નિચે જે વચનામૃતો છે. તેના દેશી 
દોવારો સાથે અંગ્રેજી તારીખ માસ અને ઈસવીસન આપવામાં આવ્યા છે. 
(પેજ-૩૪૮) 

(૩) શ્રીમૂળી મંદિર વિષેના ઉપાલંભ કાવ્યોપદ-૪ (ચાર) મહાકવિ 
શ્રીદલપતરામભાઇની નોંધ પોથીમાંથી મેળવી ઉમેરો કરેલ છે. (પેઝ-૪૬૨) 

(૪) શ્રી ભુજ મંદિરની દેખભાળ (પેજ ૫૦૬ થી ૫૦૯) 

(૫) શ્રીચરાડવામંદિર નિર્માણ પ્રસંગ (પેજ -૫૧૦) 

(૬) શ્રીદેવાનંદસ્વામી તથાપૂર્ણાનંદસ્વામીના જીવનપ્રસંગો (પેજ-૫૬૪-૫૬૬) 

(૭) ગોપાળાનંદસ્વામી વિરચિત શ્રી મહાપુજાવિધાન મહામંત્ર સાથે શ્રીહરિનું અંગદેવો 
સહિત સ્થાપન કરવાનો અનુક્રમ (પેજ - ૬૩૩) 


૮) ઉપદેશ રત્નમાળાના ઝુલણા છંદોની ઉત્પતિ પ્રસંગ (પેજ-૬૬૩) 


) 
૯) “સ્વામી બ્રહ્માનંદ વિદ્દાનોની નજરે'' (પેજ-૬૭૦) 
૦) અપ્રસિધ્ધવચનામૃત -૧ (એક) (પેજ-૬૭૦) 


૧) સ્વામીશ્રી રામગલોલાજીનો પત્ર (પેજ-૬૭૭) 


૩) દેવદુંદભી નાદ-ઘોડાની સ્વારીનાડંકાનાબોલ (પેજ-૭૦૩) 


( 
( 
(૧૦) 
(૧૧) 
(૧૨) સીતાજીના સ્વયંવરનો રેણકી છંદ (પેજ-૬૮૯) 
(૧૩) 
(૧૪) શ્રીબ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસાપત્રો (પેજ-૭૩૪) 


(૧૫) પ્રથમાવૃતિમાં ના કેટલાએક પ્રસંગો જે સ્વામીશ્રીના જીવન પ્રસંગથી 
અસંગત છે, તેવા સુચના પત્રો આવતા એવા પ્રસંગો આ બીજી આવૃતિમાં છાપવામાં 


૭ 


પણસ્વામી રચિત નવિન કાવ્યછંદ, છપય, કીર્તન, કે અન્ય હકીકત કોઈ સ્થળેથી લખાઈ 
આવેલનથી. 


આભાર દર્શન 


(૧) પરમ ભગવદિય પરમ એકાંતિક મહામુક્તરાજ શ્રી મોહનલાલ 
રામજીભાઇ આજગીઆ સાહેબ (બીએ, એસ. ટી. સી. માજી હેડમાસ્તર, શેઠ જી. ટી. 
હાઈસ્કૂલ ફોર ગર્લ્સ તથા બાલ્ટન ટ્રેનીંગ કોલેજ- રાજકોટ) નો જેટલો આભાર માનું 
તેટલો ઓછો છે, કારણ કે પ્રથમાવૃતિમાં જે જે ભાષાદોષ, શબ્દદોષ, જોડણીદોષ વગેરે 
પાને પાને હતા, તે તેઓશ્રીએ આંખોની પીડા હોવા છતાં સ્વામીશ્રીના ગ્રંથની નિષ્કામ 
ભાવે સેવા કરવા અંતરના ઉમળકાથી સ્વિકારી, આ બ્રહ્મસંહિતાની બીજી આવૃતિની 
શુદ્ધિકરીઆપીને મારા ઉપર મોટો ઉપકાર કરેલ છે. તેકદીએ ભુલી શકાય તેમ નથી. 


(૨) ગ્રંથમાના ભાષા કાવ્યની શુદ્ધિ સદ્ગત કવિરાજ શ્રી હમીરદાન લાખાજી 
રતલામવાળાએ કરી આપી છે. તેનો આભાર છું અંતઃકરણથી માનું છું, પરંતુ તે 
શુધ્ધિકરણ છપાઈ પ્રસિધ્ધ થતાં પહેલાં તેઓશ્રીનો અક્ષરવાસ થતાં સત્સંગને મોટી ખોટ 
પડી છે. 


(૩) સંત ભૂષણ ધર્મ વિદ્યા ભાસ્કર સદગુરૂ શાસ્ત્રી શ્રી ગોપાળચરણદાસજી, 
મહંત સ્વામી (ચરાડવા)એ આ બીજી આવૃતિ છપાવવામાં રૂ।. ૧૦૦૦) એક હજારનું 
ગુપ્તદાન અપાવેલ છે જેનો હું આભારમાનું છું. 


(૪) ગમે તેટલી કાળજીથી પ્રુફો વાંચ્યા છતાએ મુદ્રણ દોષ રહી જાય, તે 
સ્વાભાવિક છે, તેવિજ રીતે આ ગ્રંથમાં પણ થયું છે. તો વાંચક વર્ગ તે દોષ સુધારી સમજી 
વાંચશે તેવી વિનંતી સાથે ક્ષમા ચાહું છું. 


આવેલ નથી. ઉપર સિવાય ખાસ સુધારો વધારો થયેલ નથી, ખૂબ જાહેરાત કર્યા છતાં (૫) આ ગ્રથથી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીશ્રીનું જીવન ચરિત્ર પૂર્ણ થયું છે, આથી 


૮ 


વધારે હકીકત સપ્રમાણવાળી ક્યાંયથી મળી નથી હવે માત્ર સ્વામીશ્રીનાં તમામ ગુજરાતી 
તેમજ હિન્દી કાવ્યો, છપાઈ પ્રસિધ્ધ થાય તેવી શ્રીજી મહારાજ પાસે મારી પ્રાર્થના છે. 


(અ) ગુજરાતી વિભાગમાં ““બ્રહ્માનંદકાવ્ય'' છે. તેની ત્રીજી આવૃતિ છપાવી 
પ્રસિધ્ધકરવા મુંબઈ સત્સંગ મંડળ તરફથી મારા માર્ફત પ્રબંધ થયો છે, તે હર્ષની વાત છે. 


(બ) હવે માત્ર હિન્દી વિભાગના કાવ્યોના જેટલો ગ્રંથો સ્વામી રચિત છે 
તેટલા એકજ ગ્રંથમાં સંગ્રહી છપાવી પ્રસિધ્ધ કરવા સ્વામીશ્રીના મહીમાવાળા કોઈ 
દાનવીર સત્સંગી સેવા કરે તેવી શ્રીજી પાસેપ્રાર્થના કરૂં છું. 


(ક) આ ગ્રંથના અગાઉથી ગ્રાહક થયેલા સર્વે સભ્યોનો હું હૃદયથી આભાર 
માનું છું હવે આ ગ્રંથ પ્રસિધ્ધ થયો જાણી સહુ પોત પોતાના ગ્રંથો મેળવવા યોગ્ય પ્રબંધ 
કરે તેવી વિનંતી કરૂં છું સર્વ વાંચક વર્ગ આ ગ્રંથ વાંચી મને શુભાષિર્વાદ આપજો કે આ 
ગ્રંથની માફક શ્રી બ્રહ્માનંદ કાવ્ય ભાગ-૧ લો (ગુજરાતી વિભાગ) અને હિન્દી કાવ્ય 
વિભાગ ભાગ-૨ જો હું જલ્દી પ્રસિધ્ધ કરી શકું તેવું મનેશ્રીજી બળ આપે, એટલું યાચી 
વિરમું છું. 


જામનગર લી. સત્સંગ સેવક 
વિક્રમ સંવત રાજકવિ માવદાનજી રત્નુ 
૨૦૨૨ વસંત પંચમી ના દંડવત સહ જયશ્રી 
સ્વામીશ્રી ની ૧૯૪ મી જન્મ જયંતી સ્વામિનારાયણ વાંચશોજી, 


લર 


॥ શ્રીજી ॥ 
સંપાદકનું નિવેદન 


(પહેલી આવૃતિ) 


આ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' નું સંપાદન અનેપ્રકાશન કાર્યપ. પૂ. મુક્તરાજ પાર્ષદવર્ય 
શ્રીકેસરભક્તની પુનિત પ્રેરણા અને શુભાશિષનું ફળ છે. શ્રી કેસરભક્તનું નામ આપણા 
સત્સંગમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. તેઓશ્રી »« ચારણ જ્ઞાતિના છે અને તેમનું મુળ ગામ 'મછીઆવ' 
છે. શ્રીઅમદાવાદ ગાદીના ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી કેશવપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ તેમને દીક્ષા 
આપી પોતાની હજુરમાં પાર્ષદની સેવામાં રાખ્યાં. તે પછી ધ. ધુ. શ્રી પુરૂષોત્તમપ્રસાદજી 
મહારાજની સેવામાં તેઓ રહ્યાં હતા, અને ત્યાર બાદ ધર્મકુળમાંથી આવેલા નાની 
ઉંમરના ધ. ધુ. શ્રી વાસુદેવપ્રસાદજી મહારાજશ્રીની સેવામાં રહીને શ્રી કેશરભક્તે તન, 
મન અને ધનથી સત્સંગની પ્રશંસનીય સેવા બજાવી છે. હાલ પણ વિદ્યમાન આચાર્યશ્રી 
દેવેન્દ્રપ્સ્‍સાદજી મહારાજ અને દોીર્ધાયુ શ્રી લાલજી મહારાજની સેવાનો લાભ તેઓ લઈ 
રહ્યાં છે મારામાં જે કાંઈ કાવ્ય અને સાહિત્યનું જ્ઞાન છે. તેનાં બીજ પણ શ્રી કેસરભક્તે * 
જ નાનપણમાંરોપ્યાં હતાં, અને એ રીતે તેઓ મારાગુરૂપદે બીરાજે છે. 


શ્રી બ્રહ્માનંદકાવ્યની પ્રથમ આવૃતિ, મુંબઈથી સં. ૧૯૫૮માં અને બીજી 
આવૃતિ સં. ૧૯૬૯માં પ્રસિદ્ધ થઈ હતી. પરંતુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના પૂર્વાશ્રમની પૂરી 
હકીકત અને તેમનું ચારણીય સાહિત્ય વગેરે તેમાં આવી શક્યું ન હતું. આથી એ સબંધી 
બને તેટલી માહિતી એકઠી કરીને સ્વામીશ્રીનું સવિસ્તર જીવન વૃતાંત લખવાનો આરંભ 
શ્રી કેશરભક્તને કર્યો હતો. પોતાની પાસે ઘણી ખરી સામગ્રી હોવા છતાં આ કામ 
વૃદ્ધાવસ્થા અંગે તેમનાથી થઇ શકશે નહિ, એમ લાગવાથી મને તે પુરૂં કરવાની આજ્ઞા 


કરી અને તેસબંધી બધુ સાહિત્ય મને સં. ૨૦૦૬ માં સોંપી દીધું હતું. 


મને મળેલ એ સાહિત્ય સંગ્રહ ઉપરાંત વિશેષ માહિતી મેળવવા માટે 
ત્ર વાચો તેઓશ્રીનો જીવન પરિચય, પરિશિષ્ટ ૨. પા. ૬૯૨ * શ્રી કેસરભક્ત 


ચ ક ક કે 
સ. ૨૦૧૯ શ્રાવણ વદો નૌમના રોજ અક્ષરવાસી થયા છે. 


“એ છંદ રત્નાવલીની બીજી આવૃતિ સં. ૧૯૬૩ માં સુરતમાં પ્રસિદ્ધ થી હતી. હાલ તે 


૧૦ 


મેં સં. ૨૦૦૭ ની વસંત પંચમી ઉપર “સુધા માસિક' અને પત્રિકા દ્વારા સર્વ સંત 
હરિભક્તોને જાહેર વિજ્ઞપ્તિ કરી કે “શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના જે જે પ્રસંગો, કાવ્યો 
કીર્તનો, હાસ્યરસની વાર્તા કે બીજી જે માહિતી જેની જાણમાં હોય તે મારી ઉપર મોકલી 
આપવા કૃપા કરે.'' આથી કચ્છ- ભુજ, ગઢડા, જુનાગઢ, વડતાલ, મુળી, લુણાવાડા, 
ઘણાસ્થળેથી મને ઘણી વિગતો મળવા લાગી. 


સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના મુખ્ય(ચારણ) શિષ્ય શ્રી દેવાનંદસ્વામીએ 
સ્વગુરૂદેવ પાસેથી પીંગળ કાવ્ય અને ચારણી સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો હતો. અનેકઠિન 
છંદો તેમજ ગૃઢાર્થ કાવ્યના અર્થ ગુરૂ મુખેથી સાંભળી લખી રાખ્યા હતા. તે સાથે શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીની પૂર્વાશ્રમની બધી હકીકત સ્વામીને પુછીને એક “ટીપણી બુક' માં 
નોંધી રાખી હતી. શ્રી દેવાનંદસ્વામી પાસે કવીશ્વરશ્રી દલપતરામભાઈ કાવ્ય શાસ્ત્રનો 
અભ્યાસ કરવા માટે સાતેક વર્ષ મુળીમાં રહ્યાં હતા. ત્યારે શ્રી દેવાનંદસ્વામીની એ 
“ટીપણી બુક' માંથી એ હકીકત ઉતારી લઈ પોતે “ટીપણી બુક' તૈયાર કરી લીધી હતી. 


એ સમયમાં ગામડાના ચોરામાં ચોમાસા દરમ્યાન બ્રાહ્મણો, સાધુઓ, વિશેષ 
કરીનેરામાયણની કથા કરવા નીકળતા. આથી સં. ૧૯૩૮ ના અરસમાં લોધીકા દરબાર પ. 
ભ. શ્રી અભયસિંહજીભાઈએ કવીશ્વર દલતરામભાઇ પાસે રામાયણની ભાષા અને ઢબ 
(ઢાળ)માંશ્રીજી મહારાજના લીલાચરિત્રનો “શ્રી પુરૂષોત્તમ ચરિત્ર' અને છંદ રત્નાવલી,* 
એ નામે ગ્રંથ કરાવ્યા, ત્યારે શ્રી દલપતરામભાઇની આંખે બહુ જ ઓછું સુજતું હતું. તેથી 
તેમની મદદમાં મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી શ્રી ભીમજીભાઇ કવિ તથા રાજકોટના શ્રી રામજી 
ભટ્ટ રહ્યાં હતા. આ વખતે મારા પિતાશ્રીએ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના કેટલાક કિલષ્ટ છંદો, 
ષટ અને અષ્ટવિધાની કાવ્યો આદિના અર્થ લખી લીધા હતા અને કવીશ્વરની “ટીપણી 
બુક'માંથી ટુંકો નોધ પણ કરી લીધી હતી. મારા પીતાશ્રીની એ ટુંકનોંધ વાચીને મને કવીશ્વર 
દલપતરામભાઇની મૂળ ટીપણીબુક મળે તો લખી લેવાનું મન થયું. મારી એ ઈચ્છા મેંકવિ 
સમ્રાટ શ્રીન્હાનાલાલ ભાઈને વ્યક્ત કરી તેઓશ્રીએ સહર્ષ પોતાના ગ્રંથના ભંડારમાંથી એ 
જાની “ટીપણી બુક' એ વખતના ચીનાઈ હાથી છાપના ઝીણા કાગળમાં સીસા પેનથી 
ઉતારેલ મને આપી અને મેં ત્યાઆઠ દસ દિવસ રોકાઈને તે ઉતારી લીધી. 


અપ્રાપ્ય છે. 


ન- જેમના પ્રપિતાશ્રી માહેશ્વર ભટનોપ્રશ્ન પ્ર. ૪૬ વચનામૃતમાં છે. 


૧૧ 


શ્રી કેસરભક્ત પાસેથી મળેલ સાહિત્ય, તેમજ અન્ય સંત હરિભક્તો તરફથી મળેલ 
કાવ્યકીર્તનો, વાતો પ્રસંગો, અને અન્ય કર્ણોપકર્ણ સાંભળેલી હકીકતો ઉપરથી આ “શ્રી 
બ્રહ્મસંહિતા' ગ્રંથનું સંપાદન કાર્ય કરવાને હું શક્તિમાન થયો છું. આવી અમુલ્ય સેવાની 
તક મને મળી તે માટે હું મારી જાતને અહોભાગ્ય માનું છું, અને દશ વર્ષના લાંબાગાળા 
પછીપણ આગ્રંથ પ્રસિધ્ધિનેપામે છે તેથી ખુબ સંતોષ અનુભવું છું. 

આ ગ્રંથની રચનામાં દરેક અધ્યાયોના અંતે - “ઈતિશ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે 
શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ધ. ધું. આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદ 
સ્વામી સંવાદે..... સમાપ્તઃ'' એમ લખી મેં મારૂં ગુરૂરૂણ ઉતારવાનો અલ્પ પ્રયાસ કર્યો 
છે. હું કોઈ મોટો લેખક કે ડીગ્રીધારી વિદ્ઘાન નથી. મેં તો મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે આ ગ્રંથનું 
સંપાદન કાર્ય કર્યું છે. તેમા કેટલીએ ખામીઓ જણાશે. પરંતુ ભગવાન અને ભગવાનના 
સંતોના ચરિત્રો લખવામાં કાવ્યદોષ કે પુનરૂક્તિ દોષ કે ભાષાદોષ હમેંશા ક્ષતંવ્ય જ 
ગણાયેલા છે. તેથી ક્ષીરનીર ન્યાયે વાચક વર્ગ સાકરના નાળીયેરની જેમ આ ગ્રંથનો 
સ્વાદ જ્યાંથી ચાખશે ત્યાં ત્યાં એ બ્રહ્મરસ ગળ્યો જ લાગશે, એમ મારી અંતરની 
માન્યતા છે. 


ન્‌ 


આ પ્રથમાવૃતિ વાંચીને વાંચક વર્ગ તરફથી જે જે સલાહ સૂચનાઓ મળશે તે 
પ્રમાણે બીજી આવૃતિમાં સુધારો કરી લેવામાં આવશે. 


આભાર દર્શન 


ન્‌ 


હવે આ ગ્રંથના કાર્યમાં મને જે જે મદદગાર થયા છે તે સર્વના આભારનો મારે 
નિર્દેશકરવોજ જોઈએ. 


પ્રથમ તો કવીશ્વર શ્રી દલપતરામભાઇની મુળ “ટીપણી બુક' આપવા માટે 
મહાકવિ સમ્રાટ શ્રી ન્હાનાલાલભાઇનો અને પોતે એકઠું કરેલ સાહિત્ય મને સુપ્રત કરવા 
માટે વયોવૃદ્ધ જ્ઞાનવૃદ્ધ ચારણ મહાત્મા પ. ભ. શ્રી કેશરભક્તનો હું અત્યંત આભારી છું, 
કેમજે આગ્રંથને બૃહત સ્વરૂપ આપી શક્યો છું તે તેમનોજ પ્રતાપ છે. 


આ ગ્રંથના મુદ્રણ ખર્ચમાં ર્‌।. ૩૦૦૦/- ત્રણ હજારની મદદ મેળવી 
આપીને આ કાર્ય સત્વરે પુરૂં કરવાના આગ્રહ માટે સંત ભૂષણ-ધર્મ વિદ્યા ભાસ્કર 


આવી રીતે શ્રી બ્રહ્મમુનિ વિષેની વિસ્તૃત વિગતોવાળી એ “ટીપણી બુક' અને સદગુરૂ શ્રીગોપાળચરણદાસજી મહંત સ્વામી (ચરાડવા) ની કૃપાનો હું અત્રે સ્વીકાર કરૂં 


૧૨ 


છું. તેઓશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી આણંદ નિવાસી પ. ભ. શ્રીમાન દાનવીર શ્રી 
ગોરધનભાઇ હ. પટેલ 4 આ શુભ પ્રકાશનમાં ત્રણ હજાર રૂપીયાનું દાન આપી મુખ્યા 
સહાયતા કરી છે, જેથી તેનો હું આભીરી છું. 


આ ઉપરાંત કચ્છ ભુજ (મુળી)ના સદગુરૂ પુરાણી શ્રી બાળમુંકુંદદાસજી 
સ્વામીનો અને લુણાવાડાના પ. ભ. શ્રી રમણલાલ અંબાલાલ ભટ્ટનો હું ઉપકૃત છું. 
તેઓ બન્ને તરફથી મને ઘણાં કીર્તનો, પ્રસંગો, અને વાર્તાઓ મળી છે. 


વળી સં. ૨૦૦૭ -ની પત્રીકા વાંચીને જે જે સંત હરિભક્તોએ મને વતા ઓછું - 
સાહિત્ય મોકલ્યું છે, તે માટે સર્વનો હું આભાર માનું છું. 


આ ગ્રંથ છપાતી વખતે રાજકોટ મંદિરમાં મારા લાંબા રોકાણ દરમ્યાન 
જુનાગઢવાસી પુરાણી શ્રી હરિસ્વરૂપદાસજી મહંતશ્રી તથા તેઓશ્રીના શિષ્યા 
કવિસ્વામી ભક્તિપ્રિયદાસજી અને શ્રી રામાનુજચરણદાસજી એ મારી બધી સગવડત॥ 
જાળવી છે. તે માટે તેમનો મારે આભાર માનવો જોઈએ. 


આ ગ્રંથમાં આમુખ-લખવાની સેવા પ. ભ. શ્રી મોહનલાલ રામજીભાઇ 
આજગીઆ (બી. એ. એસ. ટી. સી. માજી હેડમાસ્તર, શેઠ જી. ટી. હાઈસ્કૂલ ફોર 
ગર્લ્સતથાબાર્ટન ટ્રેનીંગકોલેજ, રાજકોટ) ભાઈએ કરી છે; જેનો હું આભારી છું. 


વઢવાણ નિવાસી પ. ભ. ડૉ. મણીલાલ ખોડીદાસ આદેશરાએ પણ જે મદદ 
કરી છે તેનોપણ હું આભારી છું. 


શ્રીજી સર્વનું મંગળ કરો, એજ અભ્યર્થના. 


મુ. રાજકોટ લી. સત્સંગ સેવક 
ફાગણવદી-૧ રાજકવિમાવદાનજી ભીમજીભાઇ 
સં. ૨૦૧૭ (ફુલદોલોત્સવ) રત્નુના દંડવત સહિત 
તા.૩-૩-૬૧ શુક્રવાર જયશ્રીસ્વામિનારાયણ 


4- વાંચો તેઓશ્રીનો જીવન પરિચય - પારશિષ્ટ - ૩ પા. ૬૫૫ 


શ્રીજી મહારાજને આદી આચાર્યશ્રી ચમર કરે છે. 


સદ્ગુરશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી 


(શ્રી બ્રહ્મમુનિ) 
જ્ન્મ અક્ષરનિવાસ 
દેશ-મારવાડ દેશ - ઝાલાવાડ 
ગામ-ખાણ ગામ-મૂળી 
સં. ૧૮૨૮ મહાસુદિપ સં. ૧૮૮૮ જેઠ સુદિ ૧૦ 


તા. ૮-૨-૧૭૭૨ શનિવાર તા. ૮-૬-૧૮૩ર શુક્રવાર 


૧૩ 
1 શ્રી સ્વામિનારયળો વિગયતે 1 


:- આમુખ -: 
પ્રળત્ય મજિતમાવેન મજિતધર્માત્મગ મવ 1 

સિજ્વામ્યદ યથામત્તિ શ્રીવ્રહસસિતિામૃસ્રમ 1 

પરાત્પર પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ શ્રી સહજાનંદસ્વામી ચરણકમળ શિષ્ય સ.ગુ. શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના સમગ્ર જીવન પ્રસંગોને આવરી લઈ તેઓશ્રીના વિસ્તૃત જીવન 
વૃતાંતરૂપે આ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' ગ્રંથ લખવાનો સંપાદકનો ભગીરથ પ્રયત્ન આજ એક 


દશકા જેટલા ગાળે પણ સાકાર સ્વરૂપ લે છે. એ શ્રીજી પ્રસાદિત તેમની ધીરજ, ખંત અને 
ભક્તિનું જ ફળ છે. 


સાહિત્ય ક્ષેત્રે જીવન ચરિત્રોનો અન્ય પુસ્તકો કરતા આ ગ્રંથની વિશિષ્ટતા એ 
છે કે, માયાપાર બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મના સાક્ષાત પ્રગટ સંબંધને સિદ્ધ કરનાર સ. ગુ. 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના આ જીવન પ્રસંગો વાંચનાર અક્ષર ધામના દિવ્યતમ બ્રહ્માનંદમાં 
તરબોળ થઈ રહે છે. 


મોટા સદગુરૂ થકી સાંભળ્યું છે કે, સ. શ્રી શુક્મુનિ આદિક સંપ્રદાયના 
શાસ્રકારોને શ્રીજી મહારાજે શાસ્ર લખવાની રીત શીખવી હતી. ગ્રંથ-પ્રબંધમાં જેમ 
અનુબંધનો હોય છે, તેમ આ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' માં 


(૧) કથા વિષય ઃ- શ્રીમહાકવિરત્નસ. ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના જીવન કવનો છે. 


(૨)સ્થાનઃ- શ્રીબ્રહ્મમુનિએ જ બાંધેલ મૂળી મંદિર રૂપી મહાતીર્થક્ષેત્ર છે. 

(૩) પ્રસંગ: - ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજનું મુળીમાં પધારવું 
અને શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના જીવન પ્રસંગોનું શ્રવણ કરવાની 
તેઓશ્રીની ઉત્કંઠા છે. 

(૪) વક્તાઃ- સ. ગુ શ્રી બ્રહ્મમુનિના (ચારણ) પટ શિષ્ય સ. ગુ. શ્રી દેવાનંદ 


સ્વામી છે. 


કોઈ મોટા નેજાધારી મહંતો, કોઈ સિધ્ધ દેવી ઉપાસકો , કોઈ મહાન સન્યાસીઓ.. 


૧૪ 
(પ) શ્રોતાવર્ગ :- ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી અને દેશ દેશનો ઉત્સુક હરિભક્ત સમુહ છે. 


(૬) પ્રબંધકાર :- અમદાવાદ દેશના આચાર્યશ્રીની ચાર પેઢીની એક ધારી સેવા કરનાર 
હંજુરી મુક્તરાજ પાર્ષદવર્ય (ચારણ) ભક્તરાજ શ્રી કેસરભક્તથી 
વિરચિત થયેલ એવો આ ગ્રંથ છે. 


અને એના સંપાદક મહાશય શ્રીજી મહરાજના સમયથી સત્સંગાશ્રિત ચારણકુળના 
(૪૭૬) » રાજા રજવાડામાં કવિરાજ તરીકે સન્માન પામેલ જામનગરના રાજકવિ સત્સંગ 
પરાયણ પ. ભ. શ્રી માવદાનજીભાઇ છે. આમ જ્યાં બધી રીતનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હોય 
ત્યાં કાર્યના હેતુ અને પ્રયાસને સંપૂર્ણ સફળતા પ્રાપ્તથાયજ. 


શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કોઈ પણ મુક્ત પુરૂષનું જીવન વૃતાંત તે 
સંપ્રદાયના વિકાસ સાથે વાણાતાણાની જેમ ઓતપ્રોત સંબંધ ધરાવે છે. શ્રી 
સહજાનંદસ્વામીના જીવનગાળા સં. ૧૮૫૬ થી ૧૮૮૬) દરમ્યાન આ પુણ્ય ક્ષેત્રમાં 
જેટલા મુક્તાત્માઓ, મુમુક્ષુ જીવો પ્રકટ થયા હતા, તેટલા બીજા કોઈ સમયમાં ભાગ્યે જાં 
થયા હશે, એવું તેવખતનો ગુજરાતનો દેશકાળ તપાસતા માલુમ પડે છે. 


શ્રી સહજાનંદ ભગવાનના પ્રાગટય (સં. ૧૮૩૭2) પૂર્વ શ્રી આત્માનંદસ્વામી 
અને તેના શિષ્ય શ્રી રામાનંદસ્વામીએ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતમાં ધર્મપડ-છાંટીને 
તૈયાર કર્યું (૧૦) અને શ્રીનીલકંઠવર્ણી વેશે શ્રીજી મહારાજ લોજમાં પધાર્યા (સં. 
૧૮૫૬) ત્યારે તેઓશ્રીને ધર્મધુરા સોંપી દીધી (સં. ૧૮૫૮) હવે જે માનવ-ઉદ્ધારના 
કાર્ય માટે પોતે અવતાર ધારણ કર્યો હતો, તેનો પ્રારંભ શ્રીજીમહારાજે એકદમ સત્વરે કરી 
દીધો. શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ પોતાના મહા અલૌકિક પ્રભાવનો એટલો બધો તો પ્રસ્‍તાર 
કર્યો કે, સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને દૂર દૂર પ્રદેશોમાંથી ચકોર ચંદ્ર કે લોહ-ચુંબક જેમ કોઈ 
અજબ આકર્ષણ પામીને અનેક મુક્ત પુરૂષો અને યોગભ્રષ્ટ મુમુક્ષુજનો શ્રીજી મહારાજની 
મૂર્તિ પ્રતિ યેનકેન પ્રકારેણ ખેંચાઈ આવી સત્સંગ સમાજમાં ભરતી કરવા લાગ્યા. 


“આમુખ” માં નિર્દિષ્ટ કરેલ બાબત જોવા માટે કૌંસમાંના અંક પ્રથમા વૃતિન ગ્રંથન॥ 
પાનાં બનાવે છે. 


૧૫ 


॥તિં પામવા માટે શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પ્રથમ મેળાપે જ તેઓશ્રીને પ્રગટ 
પરબ્રહ્મના સાક્ષાત અવતાર જાણીને તેઓશ્રીનું શરણ સ્વીકારી. અનન્ય નિષ્ઠાવડે 
શિષ્યો થઈ રહેતા. આમા કોઈ યોગમૂર્તિ સ્વરૂપે, કોઈ ધામસ્વરૂપે, કોઈ વિદ્યાવારિધિ 
સ્વરૂપે, કોઈ વૈરાગ્યસ્વરૃૂપે, કોઇ કાવ્યકળા સ્વરૂપે, કોઇ શાંત રસ સ્વરૂપે, કોઇ ગાન 
વિદ્યા સ્વરૂપે, એમ વિવિધ સ્વરૂપે દેહધારી મુક્તાત્માઓ શ્રી સહજાનંદસ્વામીની 
સેવામાં આવીને રહ્યા અને પ્રખર ધર્મનાયકો બનીને સમાજના સર્વાગી ઉધ્ધારમાં 
પોતાનો ફાળો આપવા લાગ્યા. 


આ રીતે શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આધ્યાત્મિક નભ-મંડળમાં જે પ્રથમ 
પંડિતના તારાગણ ઝળહળી રહ્યા હતા, તેમાંના એક “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' ના ચરિત્ર નાયક 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી મુખ્ય હતા (૫૩૪) અને એક સમર્થ ઉત્તમોત્તમ કવિરાજ અને વિદ્ઘાન 
સંત તરીકે આ સંપ્રદાયના વિસ્તારમાં સાહિત્યમાં જે પ્રથમ ગણનાની સેવા બજાવી છે. 
તેની પ્રશસ્તિ ગમે તેટલી કરવામાં આવે તોયે અધુરી જ રહેશે. એમ કહેવું સર્વથા યોગ્ય 
ગણાશે. 


દેવજ્ઞાતિ (૧૫) ચારણમાં જન્મ ધરનાર આ મહાપુરૂષ લાડુદાનજીએ 
બાળપણથીજ પોતાની દિનચર્યા અને બાળચરિત્રો વડે પોતાના માતપિતા, 
સગાકુટુંબીઓ અને બાળસખાઓને પોતાની દિવ્ય શક્તિનો ભાસ કરાવ્યો હતો. 
જન્મથીજ ચારણ બાળ ઉપર કાવ્યદેવીની પ્રસન્નતા હોય છે, એ મુજબ અભ્યાસ વગર 
લાડ્દાનજી નાનપણથી જ પોતાની બુધ્ધિ ચતુરીથી સાખીઓ, દોહા, છંદો, જોડકણાં.. 
વગેરે રચીને સર્વને રમુજ સાથે આશ્ચર્યમાં ગરકાવ કરી દેતા (૨૫) 


મુક્ત પુરૂષોના જીવન પ્રથમથી જ દુન્વવી જીવોથી જુદા તરી રહે છે અને જે 


ષ્ગ 
ક કિ 


કાર્ય મોટે તેઓએ જન્મ ધર્યો હોય તે માટેની તૈયારીની પૂર્વભૂમિકા પણ ભગવાન પોતેજ 
યોજી આપે છે. એ મુજબની શાંત અને બુદ્ધિશાળી લાડુદાનજીની તીવ્રબુદ્ધિ અને 
વાકચાતુરીથી મુગ્ધ બની શિરોહી રાજ તરફથી તેમના વિદ્યાભ્યાસ માટે કચ્છભૂજમાં 
ત્યાંના મહારાવશ્રીની દેખભાળ નીચે પ્રબંધ થયો (૩૦) અને ત્યાં દશેક વરસ સુધી 
અભ્યાસ કરી પિંગળશાસ્ર, ચારણીસાહિત્ય રસરાજ.... આદિ અનેક ગ્રંથોમાં તેઓ 


પારંગત થયા, પોતાની કાવ્ય તર્ક સ્મરણ, શીધ્ર વકતૃત્વ, એ આદિ શકિતઓની 


એ આદિ અનેક ધર્મ અને કોમના ઝનેજ્ગન્મ સંસિજ્ના: એવા દૈવી આત્માઓ જાણે પસ અધિકતરતાથી સમગ્ર વિદ્યા તેમને લગભગ કંઠસ્થ રહી જતી, અને તેથી વિદ્યાભ્યાસંતે 


૧૬ 


શીધ્ર કવિરાજ તરીકે સુખ્યાતિ મેળવીને ભૂજ નરેશના હસ્તેજ રાજકવિ રત્ન, 
પીંગલાચાર્ય, મહામહોપાધ્યાય, શતવિધાની અને દોવળી તાજમી સરદારપદથી (૪૪) 
સત્કાર અને માનચાંદ મેળવ્યા (૪૫) ભૂજથી લાહુદાનજી ધમડકા ગયા અને ત્યાં બે વરસ 
સુધી સંગીત અને કળાના વિશેષ જ્ઞાનમાં નિપુણતા પ્રાપ્તકરતા હવા. (૪૮) 


સંત ભક્તોનાં જીવન સાક્ષી પૂરે છે કે, મહાપુરૃષો ગમે તે સ્થળમાં જન્મ્યા હોય 
તો પણ તેમને માટે જે ક્ષેત્રમાં, જ્યારે જે પ્રકારનું કાર્ય કરવાનું ભગવાને નિર્માણ કરી 
રાખ્યું હોય છે, તેને માટે તેમના જીવનની પરિવર્તન-ક્ષણ (1૫1116 2૦11) નિર્મિત 


કક 


સમયેઆપોઆપ આવીને ઉભી રહે છે અને તેમના જીવનમાર્ગની દિશા બદલી નાંખે છે. 


દોવળી તાજમી સરદાર બનીને ધ્રાંગધ્રા (૫૯) જામનગર (૬૯) જુનાગઢ 
(૮૭) અને ભાવનગર (૧૦૭) રાજ્યમાં મહાકવિરાજ લાડુદાનજીએ પોતાની 
અલૌકિક કાવ્ય અને સાહિત્યની વિધવિધ રસ સામગ્રી અને શતાવધાન પ્રયોગ વડે સર્વને 
આંજી દઈ પ્રખર કવિરાજ તરીકે પોતાની સુખ્યાતિ ચારે દિશામાં પ્રસારી દીધી. 
રાજ્યસભામાં કાવ્ય ચર્ચા વખતે કેટલાંક કાવ્યકવિતોનાં ગૂઢાર્થ ભલભલા રાજકવિઓ 
અને વિદ્દાનોને પણ અગમ્ય લાગતા તે સર્વના યથાર્થ અર્થ લાડુદાનજી સુગમતાથી કરી 
બતાવતા ત્યારે સર્વ સભાજનો પ્રભાવિત થઇ જતા (૭૪,૯૩) આવા દરેક પ્રસંગે 
માનપાન અને શિરપાવમાં લાડુદાનજીને જેટલું સોનુરૂપું, નાણું અને બીજી ભેટો મળે છે, 
તે જોતાં તે સમયે દેશી રાજાઓ કેટલા કાવ્ય રસિકો, સમુદ્ધ અને ઉદાર હતા, તેનો આછો 
ખ્યાલ વાંચકનેઆવશ- (૪૪, ૬૮, ૮૬, ૧૦૬) 


તે જમાનો રાજકીય સામાજિક અને ધાર્મિક અંધાધુધીનો હતો અને કોઈ ઉપર 
કોઈનો અંકુશ રહ્યો ન હતો. આથી ધર્મ ક્ષેત્રે ખાખીઓ ને લોલંગરો જેવો વેરાગીઓ 
વામમાર્ગીઓ અને શક્તિપંથીઓ વામદામના પરમ ઉપાસક બની લોકોમાં વહેમ, 
જંત્રમંત્ર, અંધશ્રધ્ધા અનીતિ અને ભષ્ટાચારનો ફેલાવો કરી રહ્યાં હતા. 


ભયે ગુરૂ સુ આયકે, રહે અઘયૌધ છાયકે; 
આહારી મધ માંસકે, કુટુંબ કેશી-કંસકે. (૬) 


શ્રી સહજાનંદ સ્વામીરે, પ્રગટત ન આ સમેરે. 


રાજે ગઢપુર મહારાજ, પૂર્ણબ્રહ્મ પરમાત્મા જો. 


૧૭ 
એ આદિક સાંપ્રદાયિક કીર્તનો એ સમયનું હુબહુ ચિ ત્ર આલેખે છે. 


દેશની એ અધમતાને સરયુ નદીના પુનિત વારિથી ધોઇ નાંખીને માત્ર 
અઠાવીશ વર્ષના ટુંકા ગાળામાં જનસમાજના દરેકે દરેક ક્ષેત્રે ઉત્તમ સંસ્કારના સિંચન વડે 
માનવદ્રષ્ટિને છેક પલટાવી નાંખી, અનેક જીવનવિહોણા મુમુક્ષુજનોને વિશુદ્ધ ધાર્મિક 
જીવન ગાળતા કરી દઈ, સમગ્ર મહા ગુજરાતને ગરવી બનાવનાર શ્રી સહજાનંદસ્વામીની 
એ પ્રભાવશાળી વિજયવંત તવારીખ હજુ સુધી વિશ્વના ધર્મક્ષેત્રે અજોડ જ રહી છે. 
માનવજીવનના ઉદ્ધાર માટે ઉત્તમ આચાર વિચાર અને ઉગ્ર તપવાળા, સ્ત્રી ધનના ત્યાગી 
સંતો અને નીતિ ધર્મના સદાચારી હરિભક્તોનાં જીવન ઘડીને, માત્ર ત્રણ જ દશકાની 
અંદર શ્રીસ્વામિનારાયણ ભગવાનને વિશુદ્ધ ધર્મની રીતિ, નીતિ અને સંપ્રદાયની સ્થિતિ 
ઘડી દઈ, દેશની આંખ ઉઘાડી કે જીવનો મોક્ષ તો ગીતા-ભાગવતમાં કહ્યાં એવાં 
લક્ષણવાળા સંતનાં આશ્રયથી જ થાય છે; પરંતુ ભક્તિના આડંબરી કામી, ક્રોધી, લોભી 


ભેખથી થતો નથી. એવા સદુપદેશથી સમાજ જીવનનો દ્રષ્ટિકોણ પલટતો જોઈને. 
પાંખડી ને દંભી લાગ્યા દાઝવારે, 
તોફાનીને ઉપજયો છે ત્રાસકે, 
સહજાનંદ આવ્યા સુખ આપવારે. 


એ પ્રમાણે અસત્યાચારી ધર્મગુરૂઓના તેજોવધથી અને સદ્ધર્મ કે સત્શાસ્ત્રાધારે શ્રીજી 
મહારાજના સંતો કે હરિભક્તો સામે ટકી રહેવાની અશક્તિના કારણે. એવા ઢોંગી 
લોકોએ કેવળ ઠ્વેષ અને ઈર્ષાથી જનસમૂહમાં શ્રીસ્વામિનારાયણ તો જાદુગરા છે, 
છંદ્રજાળનો ગોટકો રાખે છે. બાબરો ભૂત વશ કર્યો છે, કામણ ટુમણ કરીને ભોળા લોકોને 
ભરમાવી શિષ્યો બનાવે છે, એવી એવી અનેક કપોલ કલ્પિત વાતો વહેતી કરી દીધી હતી 
(૧૧૪). દંભી ગુરૂઓની આવી વાતોથી જે ભરમાયા નહિ અને જેણે વિવેકથી વિચારી 


જોયું, તેઓ શ્રીજી મહારાજને શરણે થયા. આથી સ. ગુ. શ્રીપ્રેમાનંદસ્વામીએ ગાયું છે કે, 
મતપંથને માથે મેખ મારી, લીધા જન છોડાવી જોઃ 
મુંડયા કંઈક ગુરૂભેખ, પાડ્યા મહંતને ગોડવી જો 


સં. ૧૮૬૧ નાસમયનીએ પરિસ્થિતિમાં શ્રી લાડુદાનજી ભાવનગર આવ્યા 
હતા અને ત્યાંથી વતનમાં જઈ મારવાડ ગુજરાતમાં ફરવાનું કદાચ મનમાં ધાર્યું 


૧૮ 


હશે. પરંતુ ભાવનગરમાં સ્વામિનારાયણ ધર્મના આશ્રિત એક સોની હરિભક્તન॥ 
મિલનથી અને ઉપર મુજબની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન અંગેની લોકવાયકા 
સાંભળીને શ્રી લહુદાનજીએ પોતાના દેવળી તાજમી સરદારના ચારણી અહંભાવ અને 
વિદ્યાવારિધિના ગર્વથી (૧૨૩) શ્રી સહજાનંદસ્વામીના પ્રગટ ભગવાનપણાને હઠાવી 
દેવાના નિશ્ચયથી ગઢડા જવા ધાર્યું (૧૧૮) ગઢડામાં શ્રીજી મહારાજની અંતર્યામી શક્તિ 
(૧૨૫) તથા સોમ્ય ગુણાતીત અને દિવ્યમૂર્તિના દર્શન માત્રથીજ, જેમ સાચા મોતી 
સમાન ભાસતાં ઝાકળનાં બિંદુઓ સૂર્યના પ્રકાશમાં ઓસરી જાય છે તેમ શ્રી લાડુદાનજી 
તો શ્રીજી મહારાજની આનંદઘન કિશોર મૂર્તિને એકાગ્ર દ્રષ્ટિએ નિરખી જ રહ્યાં અને 
ફળટ્ટુપજમીનમાં પડેલા બીજને જળનો સંબંધ થતા જેમ તે પાંગરે છે, તેમ લાડુદાનજીના 
મુક્તાત્મા ઉપરના કુળ, રૂપ, વિદ્યા, ધન.. એ આદિક અહંકારના અનેક આવરણો દૂર 
થતાં જાણે બ્રહ્મએ પરબ્રહ્મને - આત્માએ આત્મનને ઓળખી લીધા હોય તેમ તેજ ક્ષણે. 


આજની ઘડીરે ધન્ય આજની ઘડી, 
મેં નિરખ્યા સહજાનંદ, ધન્ય આજની ઘડી; 


એ કાવ્ય રચીને ગાતાં ગાતાં તે જ સ્થળે શ્રીજી મહારાજના ચરણ કમળમાં દાસ ભાવે 
પ્રણમી પડ્યા (૧૩૪). 


એજ હતી શ્રી લાડુદાનજીના જીવન પરિવર્તનની પુનિત ક્ષણ ! એ જ હતો શ્રી 
લાડુદાનજીના ઉર્ધ્વગામી આત્મપ્રવાસનો મંગળકારી આરંભ દિન!! 


લાડુદાનજીના વીતરાગનો આ પ્રસંગ મુમુક્ષુજનોને શાંત ચિત્તે આત્મ 
નિરીક્ષણ અને આત્મચિંત્વન કરવા શું નથી પ્રેરતો : બુદ્ધિ, વિદ્યા અને રૂપ યૌવનના 
ભંડાર સમા લાહુંદાનજીને પોતાના જીવન પથ ઉપર સિદ્ધિનાં પુષ્પો એકધારા વેરતી 
ભાગ્યદેવીનો પૂર્ણસહારો હતો; હજુ માતાપિતાની પ્રેમાળ શીળી છાયાનું સુખ માણવાનું 
અને તેમની મનમાં ઘડી રાખેલ કેટલીયે મહેચ્છાઓ પૂર્ણ કરવાનું બાકી હતુ; તેમજ 
ગુજરાત, મારવાડમાં ફરીને એક સિદ્ધ શીધ્ર કવિરાજ તરીકે પોતાની અજોડતા પુરવાર 
કરવાની ઘડી દુર ન હતી; અર્થાત, સર્વપ્રકારે વિજયમાળાઓથી લદાયેલ લાડુદાનજી 
ભાવી પ્રભુતાની સેવેલી અનેક અભિલાષાઓને માત્ર એકજ પલમાં હઠાવી દે છે અને 
નજર સમીપે રહેલા કંચન અને કામનીને સંસૃષ્ટીના હેતુ અને સંસારી સુખોને બંધનકારી 
ગણાવી દે છે ! શ્રી લહુદાનજીની આ ત્યાગભાવના બુલંદ અવાજે મુમુક્ષને પડકારે છે. , 
હે, નિંદ્રાવશ માનવી ! ૩ત્તિછિત । ગામત । પ્રપ્યવશન નિવોધત ! મોહમમતાનો ત્યાગ 


૧૯ 
કરીને ભગવાનના શરણે થઈને આત્મસ્વરૂપે થા ! જ્યારે મુમુક્ષુના હૃદયમાંથી “સબ તજી 


નિજ ઘર આય, બેશ હે બાજી બંદે' (૨૪૪) . એમ સંસારી પદાર્થોમાંથી પ્રીતિરૂપ 
અંધકાર નાશ પામે છે અને ભગવાનના સ્વરૂપનાં જ્ઞાનરૂપી અરૂણોદય થાય છે. ત્યારે આ 
આત્મીય મુક્તાત્માઓના સંગથી પોતે દૂર વિખુટો પડી ગયેલ હતો, તેમને ભેટો થતાંજ તે 
બ્રહ્માનંદ અનુભવે છે. 


મુક્ત પુરૂષોને આ લોકની સુખી કે દુઃખી પરિસ્થિતિ બંધનકર્તા થતી નથી. શ્રી 
લાઠુદાનજીનો જીવન માર્ગ બતાવે છે કે :- 


(૧) ભણી ગણીને વિખ્યાતિ પામેલ લાડુદાનજીના રાજ્ય સન્માનનાં 
કીર્તિપ્રભાકરને હજા પ્રથમ પ્રહર વ્યતીત થયો હશે, ત્યાંજ શ્રીજી મહારાજ નાં પ્રથમ 
મેળાપેજ, 

અંતર હરિસુ એકતા ત્યારે, દુગ્ધા દૂર પડી; 
તથા જ્ઞાન કુંચિ ગુરૂ ગમસેં, ગયાં તાળાં ઉઘડી; 
લહુ સહજાનંદ નિરખતાં ઠરી આંખડી; 
એ ઉદગારો લાડુદાનજીના અંતરાત્માના તારના ઝણકાર રૃપે સ્્રવી પડે છે.(૧૩૪). 


ની 


છ 


|ર કે સંત મુહૂર્ત જોવા રોકાતો જ નથી. 


ષન 


સતિ શૂર અરૂ સંતકા, તીનુકા એક તાર; 


ક્‌ 


જરે, મરે, સુખ પરહરે, તબ રીઝે કીરતાર. 
એ મુજબ લાડુદાનજીએ તેજ પળે અંતિમ નિર્ણય કરી લીધો કે, હવે ...મેંબુબન, મેં કયા 


રહું, મેરા દિલ લોભાના વે. (૧૬૭). તેથી એ દેહે માયામાં સગા સબંધીઓ અને 
વ્યવહારમાં-જઈને ઘરની ગોલીના ગોલા થાવું નથી; પરંતુ શ્રીજી મહારાજના 
ચરણકમળ ઉપાસક થઈને પ્રગટ પ્રભુની સેવામાં જ જીવન વ્યતીત કરવું છે. 


(૧૫૪,૧૭૭). 


અહી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું પૂર્વાશ્રમનું જીવન પુરૂં થાય છે. બ્રહ્મચારી 
મહાકવિરાજ હવે નેષ્ટિક વૃતધારી મહા મુક્તરાજ બન્યા.(૧૭૮) 


11106 1161 [5 6૦11૦, 7 પ્ર 111 (1૦ 11011 11059 દ્વાઉલાં (૦૦૬ 311110, 
।0/1101 | [૫/૦ 1૦૫૦૧1૦1૧6 ડાં1૦૦ દ્વા |03ાં દ પ/111€. 


રજની જશે નેપ્રભાત ઉજળશે ને સ્મિત કરશે પ્રેમાળ, દિવ્ય ગણોના વદન મનોહર, મારે 
હૃદયે વસ્યાં ચિરકાળ, જે મેંખોયા હતા ક્ષણવાર. 


(૨) શ્રી લાડુદાનજીના એવા દ્રઢ નિર્ણયથી જો કે શ્રીજી મહારાજ પ્રસન્ન 


૨૦ 


થયા. તો પણ હજુ કરવાનુ ઘણુંયે બાકી હોય, તેમ પ્રસંગ યોજીને શ્રી લાડુબા જીવુબાને 
ઉપદેશ આપવાના બ્હાને શ્રીજી મહારાજ તેમને જીવુબા પાસે મોકલે છે. અહી સાક્ષાત 
લક્ષ્મી સ્વરૂપ જીવુબાએ લાડુદાનજીને પ્રથમ સાંભળ્યા અને પછી એવો તો હૃદયવેધક 
સાંપ્યોપદેશ કર્યો (૬૧૪) કે, લાહુદાનજીનું અરમાન ઉતરી ગયું (૧૭૫), વ્યામોહ દૂર 
થયો અને રહીસહી અહંવૃતિનો લય થઈ ગયો. પરિણામે પોતાનો ઠાઠમાઠ અને ચારણી 
ઠસ્સો અને રજોગુણી આડંબરનો ત્યાગ કરી શ્રીજી મહારાજ થકી ભાગવતી દીક્ષા ગ્રહણ 
કરીનેશ્રીરંગદાસજી નામાભિધાન ધારણ કર્યું, અને 


મારા પ્રાણ આધાર, જેમ રાખો તેમ રહીએ વચનના સાથજી 
તથા, પીયુડા સંગે પ્રીત બંધાણીરે, નવ છુટે આલી 


એ પદ પંક્તિ ગાતાં ગાતાં શ્રીજી મહારાજના પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ સાથે અનન્ય 
શરણ્ય ભાવેપોતાની સુરતા લગાડી દીધી (૧૮૨), (૧૮૬). 


પોતાની ત્રીસ બત્રીશ વર્ષની વય દરમ્યાન ધર્મમાં વ્યાપેલ અનાચાર અને દભી 
ધર્મગુરૂઓના વિષયપોષક પાખંડોથી લાડુદાનજી સુમાહિતગાર થયા હતા, શ્રીજી 
મહારાજની સમીપે આવીને અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ આદિ ધર્મના ચુસ્તપાલક 
સંતોનાં વિશુદ્ધ જીવન જોઈને વેશધારી ધૂર્ત અને દાંભિક બાવા વેરાગી ગુરૂઓ પ્રતિ તેમને 
નફરત થઇ હોય તેમ, શ્રી રંગદાસજીએ “સાર અસારકો અંગ' “અસંતકો અંગ' એ આદિ 
છંદો રચીને પોતાની અનોખી શૈલીમાં પાખંડી ભક્તોને વર્ણવી બતાવ્યા છે. તેમા 
ગૃહસ્થાશ્રમી બાવા” નું ચિત્ર તો એવું આબેહૂબ આલેખ્યું છે કે, તે વાંચીને હરકોઈને 
રમુજ સાથે એવા જીવન માટે કેવળ દયા જ ઉપજે (૧૯૪). “સુરમાંના અંગ' માં શ્રી 
રંગદાસજી જાણે પોતાના અંગનું જ નિરૂપણ કરતા હોય, તેમ કહે છે કે, 


ક્‌ 


પેટ કટારી પેર ગયા, રન ખેત હૈ, 
1નિરભે હોઈ 4િઃશંક લડાઈ લેત હૈ, 
મરણ ચલ્યા મેદાન સો પીછા ના વલે, 


હરંહાં શ્રીરંગ ટુક ટુક હો જાય ધની કે આગલે. (૧૯૯) 


૨૧ 
વળી - પેટ કટારી રે, પેરીને સન્મુખ ચાલ્યા, 
પાછા ન વળે રે, કોઈના તે ન રહે ઝાલ્યા. 

એમ એ છેલ્લી કસોટીનો સમય પણ હવે આવી લાગ્યો. 


(૩) આ અરસામાં સ્વામિનારાયણના સાધુઓને દુષ્ટ જનોથી થતા 
અવર્ણનીય ત્રાસથી શ્રીજી મહારાજે તેઓને શિખા સુત્રનો ત્યાગ કરાવી પરમહંસની 
દીક્ષા આપી, આથી શ્રી રંગદાસને બદલે બ્રહ્માનંદ નામ પાડવામાં આવ્યું. (૨૦૫) 


ડગલે ડગલે ડુંગરા, વિકટ પ્રેમનો પંથ 
કૃપા કરે શ્રી રામ તો, સંત પામતા અંત. 


એ પ્રમાણે બ્રહ્માનંદસ્વામીને હજુ એક મુશ્કેલી દૂર કરવાની રહી હતી. 
લાડુદાનજી ગઢડામાં સ્વામિનારાયણના શિષ્ય બનીને રહી ગયા છે, એવા ખબર મળતા। 
તેમના માત પિતા અને સગા સબંધીઓ, ગાયકવાડના રાજ્ય કવિની પદવી અને પચ્ચીસ 
ગામનાપરગણાનો ખરીતો લઈને, તેમને તેડી જવા માટે ગઢડા આવ્યા (૨૦૫) કવિરાજ 
તરીકે લાડુદાનજીએ આવી અનેક લાલચોને ઠોકરે મારી હતી. સુવર્ણ નો તેમના પગમાં 
અથકડાતું હતું અને શ્રીજી મહારાજના દર્શન માત્રથી સંસાર સુખની લાલસા નષ્ટ થઇ ગઈ 
હતી આમ કનક અને કામનીનો અંતરથી ત્યાગ કરનારની ચોકી તો રામ રાખે છે, એ 
પ્રમાણે માતપિતાની પ્રેમાળ મમતા ને વાત્સલ્ય અને સાથે આવેલ કન્યાનાં રૂપ, યૌવન 
અને લાવણ્યતામાં લેશમાત્ર ન લોભાતાં, હથેવાળો હરિસંગાથે કરી લીધો હોય તેમ. 


રે સગપણ હરિવરનું સાચું, બીજું બધુ ક્ષણ ભંગુર કાચું, 
તથા 
મેં ઢાઢી મહારાજકો, હાજર હુકમ હજાર, 
ગાયો જશ ગોવિંદકો, પાયો ધન ભરપુર 


એ પદો (૨૧૩,૨૨૧) રચીને સંભળાવ્યા અને “સર્વ તજીને એક નટનાગર વ્હાલા 

કર્યા,' મીલા રામ ઔર સર્યા કામ, અબ રહી નહિ કોંસે યારી, તથા “ગુલતાન ચડયા રંગ 

ગેબકા, અલમસ્ત આલાહી વે.' એવા મસ્ત વિરભક્તભાવથી છેલ્લીવારનો સૌને 
ન મ પ ધ” મ ક. જુ! 

જાકારો સંભળાવી દીધો. એ રીતે માતપિતાએ પોતાના એક જ પુત્ર વિષે મોટા રાજ્યના 

સારા જાગીરદાર રાજકવિ તરીકે સેવેલી આશાને જડમૂળથી છેદી નાંખીને પરમાત્મનિયો 

સ્તો, વિર: અપરમાત્મનિ ! એ મુજબ સ્થિતપ્રજ્ઞ બની શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી 


શ્રીજીચરણદત્તચિત્તબની રહ્યાં. 


૨૨ 


આ લોકની દ્રષ્ટિએ માતાના હેતને અમૃતથી પણ અધિક માનેલ છે, તેથી શ્રી 
લાડુદાનજીના માબાપના મનને સાંત્વન મળે, એ હેતુથી શ્રીજી મહારાજે શરણાગત 
વત્સલતાથી સર્વ સાંભળતાં “આજથી અમે બ્રહ્માનંદસ્વામિની “મા' થઈએ છીએ,” 
એવો કોલ આપ્યો, અને સર્વસગાંવ્હાલાને ધીરજ આપી શાંતિથી વિદાય કર્યા (ર૧૯). 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ આ ભાવ “અધમ ઉદ્ધાહરણ અવિનાશી તારાં બિરદની બલીહારી 
રે..''એ કીર્તનમાં લાવ્યા છે જે, 


ભરી સભામાં ભૂધરજી તમે થયા છો માડી મારી રે; 


ક ઉ. 


બેટાને હેતેથી બોલાવો અવગુણીયાં વિસારી રે, 
ય 


35 


તથા, સૌ દેખતાં શામળીયાજી તમે મા થયા છો માવારે; 
છોરૂની ચિંતા રાખીને મા દેશો મુંઝાવારે. (૩૮૭) 
અને શ્રીજી મહારાજે પોતાનું એ બિરદ ઠેઠ સુધા પાળયું હતું. 
હવેપછી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનુંકવિરાજ ઉપરાંત. 


નિર્માનમોહા ગિતસનવ્ઞષા ઞધ્ધાત્મનિત્યા: વિતિવૃતજામા: । 
દૂટ્ેવિમુત્જા: સુળવુ: સસ મસ્્છત્વમૂંઢ : પશ્મવ્યયં તત્‌ 
એવા નેષ્ઠિક વૃત્ધારી, સમર્થ ધર્મોપદેશક સંત શિરોમણી, મંદિરોના નિર્માતા ને શ્રીજી 
મહારાજના પરમ સખા તરીકે દર્શન થાય છે. જ્યાં જ્યાં શ્રી બ્રહ્મમુનિ વિચર્યા, ત્યાં ત્યાં 
તેમનો ઉપદેશ શ્રોતાજનોને તરત જ સચોટ લાગી જતો અને પરિણામે અનેક મુમુક્ષુજનો 
શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના આશ્રિત થઇ સત્સંગમાં અભિવૃદ્ધિ કરતા. આવા 
અનુયાયીઓમાં પ્રખર વિદ્દાન (૨૨૭) અને મોટા મહંત (૨૬૪) જેવાનો પણ સમાવેશ 
ક 
થાયછે. 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી રૂપાળા, હસમુખા, શાંત, કરૂણાશીલ અને રમુજી 
સ્વભાવવાળા હતાં. શરીરે કદાવર લંબગોળાકાર મુખમુદ્રા અને ઘાટીલા બાંધા વાળા 
હતા. તેઓ ધીર, ગંભીર, ટેકીલા, શુર અને હાજર જવાબી હોવાથી સર્વત્ર ખુબ 
પ્રભાવશાળી અને આકર્ષક લાગતા. સ્વામીની પ્રફુલ્લિત ચહેરાની ક્રાતિ, નેત્રોની 
તેજસ્વીતા અને સુધાસમી વાણી તેમના આત્માના બ્રહ્માનંદને સદૈવ પ્રતિબિબિત કરતી 
હતી. (૫૩૫) 

સંપ્રદાયના મહાકવિઓમાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ પ્રથમ પંકિતમાં અલંકૃત 
થયેલું છે. સ. ગુ. શ્રી મૂક્તાનંદસ્વામી સ. ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી, સ. ગુ. શ્રી 


ન્ડ 


ચ્ડ 


સંત હરિભક્તોને શીખવાની અને ગાવાની શ્રીજી મહારાજે આજ્ઞા કરી હતી (૩૨૪) 
વળી શ્રીજી મહારાજે પ્રથમવાર શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી, શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી, શ્રી 
ચેતન્યાનંદસ્વામી અને શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી, એમ ચાર સદ્ગુરૂઓ સ્થાપ્યા હતા, ત્યારે 
તેમાં સ્વામીનો મૂળથીજ સત્સંગના મુખ્ય સ્થંભ સમાન ગણીને સમાવેશ કર્યો હતો. 


શ્રીજી મહારાજની હજારમાં રહેનારામાં ખાસ કરીને સોમલા ખાચર, સુરા 
ખાચર, બ્રહ્માનંદસ્વામી... આદિક શિષ્યો શ્રીજી મહારાજના દાસ ભાવે તેમજ 
ખાભાવે વર્ત્યા છે. શ્રીજી મહારાજ કોઈ કારણ વશાત જ્યારે જ્યારે ઉદાસ થતા કે 
સાતા કે કોઈની ઉપર ગુસ્સે થતા, ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી સમયોચિત હાસ્ય રસ 
રેલાવીને એવી તો રમુજ કરતા કે શ્રીજી મહારાજ હસી પડતા અને રાજી થઇ જાતા. 
(૫૪૫, ૫૯૧, ૫૯૪, ૫૯૬, ૬૦૫) આથી સ્વામીના અનેક કીર્તનોમાં એ સખાભાવ 
તરવરી રહે છે. વળી શ્રીજી મહારાજ જ્યારે ગુપ્ત વાસ કરતા અને કોઈને દર્શને 
આવવાની મનાઈ ફરમાવતા, ત્યારે પણ બ્રહ્માનંદસ્વામીનું રચેલપદ કોઈ મારફતે મળતા 
સ્વામીને સમીપે બોલાવી દર્શન આપતા (૧૮૫) તેમજ કોઈ વખતે દર્શનાતુરતા વધી 
યી (૩૮૮) અથવા મંદિરોનાં કામમાં કાંઈ મુંઝવણ કે મુશ્કેલી આવતી, તેવા સમયે 
સવામી સખાભાવે પદો રચીને ગાતા ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ પ્રમાણ પ્રત્યક્ષ પણે 
દર્શન આપીને સર્વ મુશ્કેલીઓનો ઉકેલ કરી જતા. આવા પ્રસંગો આ ગ્રંથમાં ઘણા 
આવે છે. 
સખાભાવમાં ગણી શકાય તેવો પ્રસંગ માંડવીમાં ખૈયા ખત્રીની સાથે વેદાંતના 
પ્રશ્નોત્તર કર્યાનો છે (૩૩૪) વખતે શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ગુરૂપદે 
ઉચ્ચાસને બેસવાની આજ્ઞા કરી (૩૨૩) અને પોતે શિષ્ય બની પાસે નિચે બેઠા. ખેયે 
આવીને ગુરૂ તરીકે વિરાજમાન બ્રહ્મમુનિ ને શ્રી સહજાનંદસ્વામી ધારી લઈ વેદાંતના 
૧૦૮ પ્રશ્નો પૂછયા. સંકેત મુજબ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજ તરફ આંગળી ચીંધી તેથી 
શ્રીજી મહારાજે તે બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર સુગમતાથી કરી દીધા અને તે વખતે વેદાંત 
જ્ઞાનના મેરૂ સમાન ગણાતા ખેૈયાને હરાવી દઈ પોતાનો આશ્રિત કર્યો, એ રીતે 


ન 


બ્રહ્મમુનિએ બે ઘડી ભગવાનની ગાદીએ બેઠાનો લ્હાવો કીર્તનમાં ગાયો છે કે. 


ખત્રી ખેયો હતો કચ્છમાં ત્યાં કણે, 
જઈ ચડ્યા નાથજી જેહ ટાણે. 


નિષ્કુળાનંદસ્વામી, સ. ગુ. શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી, એ આદિ કવિરાજનાં કાવ્ય કીર્તનો સર્વ 


ચ્૪ 


ગુરૂ કરી ગાદોએ મુજને બેસાડીઓ, 
કપટ કળી લીધું ખૈયે સુજાણે, (૪૫૪) 


એવો જ સખા ભાવનો પ્રસંગ મૂળીનું મંદિર કરવામાં પત્થર અને પાણીની 
મુશ્કેલી પડી ત્યારનો છે. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ ખૂબ પ્રાર્થના કરી; તોયે શ્રીજી મહારાજે 
પ્રત્યક્ષ દર્શન ન આપ્યા (૪૫૭, ૪૬૦); ત્યારે અકળાઈને ઉપાલંભરૂપે (૪૫૪) 
સ્તુતિપદોમાં ગાયું છે કે, 
કહું સખા ભાવથી દિલ ધરી દાવથી, 
દેવના દેવ નહિ દુઃખ ધરશો 
સાચે સાચુ કહું જુઠુ તો નહિ લહું, 
કથન સુણી કૃષ્ણ નહિં ક્રોધ કરશો. 


આજ અકળાઈને અધીક ઉભરાઈને, 
વ્હાલમાં વેણ વાંકા ઉચ્ચારૂ; 
સર્વદાનો સખાભાવ છે સામળા, 
સાંખી રહો છો બધું તેહ મારૂં ! 


આટલું સાંભળી ચાલી ઉતાવળા, 
હરિવર આવજો હાલ હાલ; 
જો પછી હું મારી જાત પર જઈશ તો, 
લાજ નહિ રાખુ વિહારીલાલ 


અને જેમ કેદારા રાગથી ભગવાને દર્શન આપી હાર આપ્યો, ત્યારે “મારો 
ગોરીયો ગમાણે આવ્યો; એમ શ્રી નરસિંહ મ્હેતે ગાયું છે; તેમ જ બ્રહ્માનંદસ્વામીના આ 
કેદાર પદોથી શ્રીજી મહારાજ ખુબ રાજી થઈ પ્રત્યક્ષપણે દર્શન આપીને, 


આટલું સાંભળી હસી હરી બોલીયા, 
સંત તુજ ભક્તિ મેં સાચી જાણી, 
ક્યારનો આવી અદ્રશ્ય સુણવા રહ્યો, 
આપના મુખનો મિષ્ટ વાણી. 


સ્પ 


એમ કહી પત્થર અને પાણીની મુશ્કેલીઓ દુર કરી દીધી. ટુંકમાં શ્રીજી મહારાજ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીની ભક્તિ અને પ્રેમને સર્વથા વશ થઇ રહ્યાં હતા. 


ગુજરાતી ભક્ત-કવિઓમાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના કાવ્યો કોઈ અનેરી ભાત 
પાડે છે. “શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો કાવ્ય સંગ્રહ' એટલે સાક્ષાત સરસ્વતી દેવીનું ભવ્ય 
વિશાળ મંદિર, જેમાં સાહિત્યના અનુરાગીઓને તેમજ ભક્તજનોને પોતાની રૂચી 
પ્રમાણે ભિન્ન પ્રકારનો પ્રસાદ મળી રહે છે. જેમ નિર્મળ શીતલ ઝરો તૃષાતુરને તૃપ્ત કરે 
છે અને જેમ શરદ પૂર્ણિમાની આહાલાદજનક ચંદ્રિકા મનને આનંદોતેજક કરે છે. તેમજ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના ભાવપૂર્ણ હૃદયમાંથી સ્વત્તઃ વહેતા કાવ્યસ્રોતનો આસ્વાદ 
સાહિત્યપ્રેમીઓના રસબોળ કરી દિવ્યાનંદ આપે છે. 


હૃદયના ઉર્મિનો વાણીરૂપે આવિર્ભાવ થવો, એ કવિતાની સાદી વ્યાખ્યા છે જે 
જે કાવ્યો સ્વામીએ રચ્યાં છે, તેમા એ વ્યાખ્યા સારધાર પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે. બ્રહ્મમુનિને 
બધી કાવ્ય કૃતિઓમાં પ્રસાનુંપ્રાસ, વર્ણ, સગાઈ, ઝડઝમક, શબ્દાલંકાર, અર્થાલંકાર, 
વૃત્યુનુપ્રાસ, ભાવ, રસ.. એ આદિ કાવ્ય લક્ષણો સાથે ભાષાજોમ અને અર્થ ધનતા એવી 
તો ભવ્ય છે કે, સાક્ષાત વાગદેવ સ્વયં કવિરાજના હૃદયમાંથી કાવ્યરૂપી દેહે આવિર્ભાષ 
પામ્યા હોય, એમ લાગ્યાવગર રહેતું નથી. 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી અનેક ભાષા અને વિદ્યાના જાણકાર હતા. તેથી તેમની 
કાવ્યકૃતિઓમાં ગુજરાતી, મારૂ અને ચારણી ભાષાનું સંમિશ્રણ હોય એ સ્વાભાવિક છે. 
વળી તેમાં ભાટચારણી શૈલીમાં શૂર, સતી ને રજપુતની ટેક, વીરતા, નીડરતા, દ્રઢતા, 
અને સત્યનિષ્ઠાના દ્રષ્ટાંતો ભરપુર છે. એવી રીતે સ્વામીના હિન્દી અને વ્રજભાષાનાં 
કાવ્યોમાંપણ ચારણી અને મારૂ ભાષા જોવામાં આવે છે. (૨૧૧, ૩૭૮). 


શ્રી બ્રહ્મમુનિના ચારણી સાહિત્યની (૧૮૮) મૌલિકતા અને શ્રેષ્ઠતા 
ભલભલા ભાષા વિશારદોને »૬ પણ મંત્રમુગ્ધ કરી દે એવી અપ્રતિમ છે. તેમની 
અન્યોકિત, ષટ કે અષ્ટવિધાન કે અનેકાર્થી (૭૪, ૧૫૮, ૨૩૩), માર્મિક કે 


»« એમ. એ.ની ગુજરાતી ભાષાની મૌખિક પરીક્ષા દરમ્યાન ચારણી 'લધુકોશ નામ 
માળા'ના દોહા અને બીજા છંદો એક પરીક્ષાર્થી પાસેથી સાંભળી સાક્ષરશ્રી નરસિંહરાવ દિવેટીયા 
દિગમુઢ બની ગયા હતા. (આ પરીક્ષાર્થી મૂળીના શ્રી ટી. એન. દવે હતા. એમ જાણવા મળ્યું છે.) 


ચ્દ્દ 
કટાક્ષ કે ગૂઢાર્થ (૯૩,૨૫૧) વાળી કાવ્યકૃતિઓમાં મહાઅલૌકિક બુદ્ધિ ચાતુરીની હદ 
વળી જતી હોય એમ લાગ્યા વગર રહેતું નથી. વળી ચંદ્રાવળા, સવૈયા, અમૃતધ્વનિ, 
ચર્ચરી, રેણકી... એ આદિ છંદોમાં ગંગાના વેગવાન પ્રવાહની જેમ વાગધારામાં યોગ્ય 
શબ્દો, યોગ્ય સ્થાને, યોગ્ય અર્થમાં આપોઆપ ગોઠવાઈ જતા હોય, એવી દિવ્ય 
રચનાની લાક્ષણિકતા અન્યત્ર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. રાસાષ્ટક રેણકી છંદ (૫૦૨) 
અને રાસાષ્ટક ચર્ચરી છંદ (૫૦૬) શ્રી બ્રહ્મમુનિની અદભૂત કાવ્યશક્તિની અપૂર્વતા 
પુરવાર કરનારાં છે. આ છંદો યાદ રાખવા જેટલાં અધરા છે , તેથીયે વિશેષ તે છંદો ગાઈ 
બતાવવાની ગૌરવતા વધારનારા છે એવા કાવ્યોને તેની મુળ અસલ ઢબમાં સાંભળવામાં 
આવે છે ત્યારેશ્રોતાજનો ડોલી ઉઠે છે અને ઘડીભર સ્થળ કે સમયનો ખ્યાલ ભૂલી જઈ તે 
કાવ્યાંક્તિદ્રષ્યનેનજર આગળ ખડું થતું નિરખી રહે છે. 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું આવું કેટલુંક ગહન સાહિત્ય “છંદરત્નાવલિ' નામની 
ચોપડી રૂપે સં. ૧૯૪૦ માં લીથોમાં અને સં. ૧૯૬૩ માં છપાઈને પ્રસિદ્ધ થયું હતું 
તેમાના ઘણા છંદો સંપાદકે આ ગ્રંથમાં લીધા છે. ટૂંકમાં એટલું જ કહેવું બસ થશે કે શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીનું ચારણી સાહિત્ય સર્વ ચારણો માટે ખાસ અભ્યાસનો વિષય બને એ 
હેતુથી એનું એક સ્વતંત્ર પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાની અગત્ય જણાય છે. કારણ કે એવો ચારણ 
બાળ ભાગ્યેજ જોવામાં આવશે કે જેને શ્રી બ્રહ્મમુનિનાં છંદો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં કંઠસ્થ 
નહિ હોય. મૂળી મંદિરમાં આવું અમૂલ્ય ચારણી સાહિત્ય, સંસ્કૃત, પિંગળ, સંગીત.. 
આદિ વિષયો શીખવવાની એક મહાવિદ્યાલય સ્થપાય, એવો સંપાદક મહાશયનો ભવ્ય 
વિચાર ખાસ કરીને અમદાવાદ દેશના મોવડીઓએ વધાવી લેવાજેવો છે. 


સં. ૧૮૭૧ ના અરસામાં શ્રીજી મહરાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીને સંસ્કૃત ભાષાનો 
અભ્યાસ કરવા કહ્યું હતું. તેથી ત્યાર પછીની કાવ્યકૃતિઓમાં સંસ્કૃત અને કાઠીઆવાડી 
શબ્દોની વપરાશનુ પ્રમાણ વધારે આવતું દેખાય છે. વળી સ્વામીએ શુદ્ધ હિન્દી અને 
ગુજરાતીમાં પ્રૌઢ અને ગંભીર કાવ્યો રચ્યાં છે. આ ઉપરાંત કેટલાંક કીર્તનો શ્રીજી 
મહારાજે પ્રસંગોપાત કરેલી લીલાચરીત્રો ઉપર સ્વામીએ બનાવ્યા છે. આવાં કીર્તનોની 
ટુંકી યાદી સંપાદકે ૩૨૮ અને ૩૩૦ પાને આપી છે. આમાંનાં કેટલાક કીર્તનો એવાં તો 


૨૭ 
મર્મવેધક અને હૃદયંગમ છે કે, તે સાંભળતાજ શ્રીજી મહારાજ પ્રસન્ન થઈને તેજ ક્ષણે 
સ્વામીનેપાઘ, ખેસ... વગેરે આપીને પોતાનો રાજીપો જણાવતા દા. ત. લગાડી તે પ્રીતિ 
લાલ રે, એ કીર્તનના બીજા પદમાં આવતી. 


માવા તમારી મોરલી, મારે ખુબ પડી છે ખેધ, 
કીધા એણે કારમાં, છાતલડીમાંહિ છેદ રે. 


એ કડી સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે પોતાની પાઘ ઉતારીને સ્વામીને આપી હતી, વળી 
“તારો ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલા રે (૩૧૧) એ કીર્તન સ્વામીની હાજર 
જવાબીપણાની અને શીધ્ર કાવ્યશક્તિની જ રચના છે. 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી તંબુર, સિતાર, સરોદા, આદિ વાંજીત્રવાદનમાં પણ 
નિષ્ણાંત હતાં, શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી, શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી, શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી, શ્રી 
જ્ઞાનાનંદસ્વામી, શ્રી ત્રીકમાનંદસ્વામી... આદિ ગાયકવૃંદમાં સ્વામીનું સ્થાન હંમેશા 
પ્રધાનપદે રહેતું. શ્રીજી મહારાજના સમયમાં સંગીતશાસ્ત્ર સ્વામિનારાયણના ફકીરોનું 
સુવાંગ છે. એવો પ્રભાવ સર્વ રજવાડામાં પણ પડ્યો હતો (૪૨૦, ૪૩૪, ૪૬૬) શ્રી 
સયાજીરાવ ગાયકવાડે જ્યારે શ્રીજી મહારાજને વડોદરામાં પધાવ્યા હતા, ત્યારે 
બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા મુક્તાનંદસ્વામીએ ગાયનવાદન ને કાવ્ય કળાનો ચમત્કાર 
રાજયસભાને બતાવ્યો હતો અને તેના પરિણામે રાજ્ય ગાયકો સ્વામીને નમી પડયા 
હતા, (૨૮૮) 


શ્રી બ્રહ્મમુનિનાં સર્વકાવ્ય કીર્તનો પરમ ભક્તની અધીનતા, શરણ્યભાવ, પ્રેમ 
ટેક, દ્રઢતા અને એકનિષ્ટાના ભૂષણરૂપ છે. તેમા અર્થ, ધ્વનિ, અને તાલનો સુયોગ 
ખરેખર રસાર્ઠ છે. વળી તેમા સ્વાભાવિક શબ્દરચના, પદલાલિત્ય, રસાલંકાર, 
ભાષાની ગૌરવતા, કોમળતા, માધુર્ય એ આદિ કાવ્યનાં ઉત્તમ ગુણોથી એ કૃતિઓ બીજા 
કોઈ પણ ગુર્જર કવિ કરતા અધિક પ્રભાવશાળી દેખાય આવે છે. અને તેથી સ્વામીની પૂર્વ 
અને પછી થયેલ ભક્તકવિઓમાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી પ્રથમ પંક્તિના શીધ્ર મહાકવિરત્ન 
છે એમ સ્વીકારવું પડશે. 


સ્વામીએકાવ્ય કીર્તનોમાં ધર્મ, તત્વવિચાર, જ્ઞાન અને સદગુરૂ મહાત્મ્ય...એ 
આદિ વિષયોનો સચોટ ઉપદેશ નિરૂપ્યો છે. આમાં કેટલાક ભક્તિનાં,કેટલાંક વૈરાગ્યના 


એમ વિભાગ થઇ શકે છે. અને ઘણાંમાં તો એ વિવિધ બોધ સંમિશ્રિત માલુમ પડે છે. 


૨૮ 


(૧) “જીરે વર્તમાન પાંચની વારતા રે' (૩૧૨) તથા “બ્રહ્મવિલાસ' ને 


“સુમતિ પ્રકાશ” માં ધર્મનું નિરૂપણ સાર્‌ કર્યું છે. સદાચારરૂપ નીતિ-ધર્મ એજ વ્યક્તિગત 
સામાજીક અને રાજકીય જીવનનો મુખ્ય પાયો ગણાયેલ છે. ચાલુ જમાનામાં આ પાયો 
એટલો બધો કાચો થતો જોવામાં આવે છે કે, તેના ઉપર ભવ્ય ઈમારત ચણવાના બધા 
મનોરથો નિષ્ફળ જાશે. શ્રીજી મહારાજે આ સંપ્રદાયમાં પ્રથમથી જ દારૂ, માટી, ચોરી, 
અવેરી, ભાંગ, તમાકુ, અફિણ એ આદિક દુર્ગુણો સેવવા એને કુસંગ ગણાવેલ છે; એથી 
એવા વ્યસનીઓને કુસંગી તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. જરા શાંત ચિત્તે વિચારીશું તો 
આ કથન સર્વથા યોગ્ય જ લાગશે, એ પ્રમાણે જે સદાચારનું સેવન કરે છે અને 
સત્પુરૂષોનો સંગ રાખે છે, તેમને સત્સંગી કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તે વગર તો 
થર્મળ વિદ્િના; પ્શુમિ; સમાના; કહા છે. 


(૨) “દિલ લગા હમારા ફકીરીસે', “જોગી વાકું જાનીએ જાકા હરિસેં જોગ' 
(૧૮૩), “કામ તજ્યા તો કહા ભયા, મન દામ વસત મનમાં હિવે, “ધનકુ'' ધુર ન સમજે 
જબ લગ, તબ લગ કેસા ત્યાગી વે'; તથા “ઉપદેશ રત્ન દિપક દોહા' (૩૯૭)... એ 
આદિમાં વૈરાગ્યનું રૂપ સારૂં વર્ણવ્યું છે. કંચન અને કામનીનું બંધન સ્વામીને થયું જ ન 
હતું. જુનાગઢમાં વાળી, ઘોડાને સ્વામીએ પોતાના અદભૂત યતિપણાથી નિષ્કામી કર્યો 
હતો (૪૨૦) લોયા ૧૦ વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે કહ્યું તેમ સ્વામી સર્વ વિકારોથી 
પર હતા અને જેતલપુરનાર જા વચનામૃતમાં સ્વામીને યતિ કહીને ખૂબ પ્રશંસા કરી છે. 


(૩) સ્વામીના ભક્તિપ્રધાન કીર્તનોમાં પ્રગટ ભગવાનની મૂર્તિનું વર્ણન, 
ભક્તની અધીનતા, સખ્યભાવ, સમર્પણ, સૌમ્ય શ્રંગાર (૨૫૧) દર્શના તુરતા (ર૪૫, 
૨૮૭2) વગેરે ભાવોનું ઉત્તમ દર્શન થાય છે. સ્વામીના મૂર્તિના કીર્તનો ગાતા શ્રીજી 
મહારાજની મૂર્તિનજર સામે તરી આવે છે. 


(૪) જ્ઞાન અને તત્વવિચારના કાવ્યો વાંચતા જીજ્ઞાસુઓનાં હૃદયમાં વિવેક 
જાગૃત થાય છે અને મોહ મમતાનો લય થતો અનુંભવાય છે. અને ભગવાન સાથે તાન 
લાગી જાય છે. “એક વાત સુણો વ્રજ વાસી રે' (૩૧૬) “ઉપદેશ ચિંતામણી (૨૦૧) 


સહ 
તથા ઉપાસનાનો અંગ,' એ આદિમાં જ્ઞાન રહસ્ય નીતરે છે. “કોડે કોડે એકાદશી કીજીએ 
રે,' એમાં ભજે બ્રહ્મ થઈને પરબ્રહ્મને રે,' એ એકજ ચરણમાં શિક્ષાપત્રી શ્લોકમાં 
૧.૧૬નો તથા વચનામૃત મ. ૩૦ના ભાવાર્થનો સમાવેશ થઈ જાય છે. 

શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ વૃતોત્સવના અને મંદિરોમાં પધરાવેલા દેવ તથા શ્રીજી 


મહારાજ પ્રસાદિત તીર્થરૂપ જલાશયોના મહામ્ય પૂર્ણ કીર્તનો કર્યો છે અને અત્યારે તે 
બધાં ઓચ્છવમાં ગવાય છે. 


અક્ષર મુર્તિ સ ગુ. શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી પોતાની વાતોમાં 
બ્રહ્માનંદસ્વામીનાં કાવ્ય કીર્તનોનો જેટલો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તેટલો ભાગ્યેજ બીજા કોઈ 
સદગુરૂની વાતોમાં જોવા મળે છે. બ્રહ્માનંદસ્વામીના કાવ્ય કીર્તનોનું આ એક ઉત્તમ 
પ્રમાણપત્ર જ કહી શકાય. (૬૧૫) 


શ્રી બ્રહ્મમુનિએ ઘણાં ખરા કીર્તનોમાં શ્રીજી મહારાજની મૂર્તી આંખની 
આગળ અખંડ રહે, એવી માગણી કરી છે. દા. ત. :- 


(૧) રહેજો મારી આંખડલી આગે રે. નિરખી તમને નાથજી, મારી ભૂખડલી 
ભાંગોરે, રહેજોમારી આંખલડી આગેરે. 

(૨) બ્રહ્માનંદકહે રહોનેરંગીલા, આંખડલીમાં અલબેલારે. 

(૩) નિશદિન બ્રહ્માનંદ કહે, રહો દ્રગનમેંરૂપ (૨૨૧) 

(૪) બ્રહ્માનંદ કહે નાથજી, કીજે દુઃખ દુરા, મૂર્તિ મનોહર રેનદિન, રહો નેન 
હજારા. (૩૮૬) વગેરે ...વગેરે... 

પ્રગટ પુરૂષોત્તમ નારાયણની મૂર્તિને મુકીને જપ તપાદિક બીજા કોટી સાધનો 


કરવાં તે એકડા વગરના મીંડા સમાન છે. શ્રીજી મહારાજની પ્રગટ મનુષ્યરૂપ મૂર્તિની 24 
ઓળખાણ કરવાશ્રી બ્રહ્મમુનિ કહે છે કે. 


હરહા શ્રીરંગ મનુષ્યકાર મોરાર તાહિકુંજાનલો (૨૦૩) તથા 
તે આબ્રહ્માનંદનો સ્વામી રે, સુલણી છબી સહજાનંદ (૩૩૬) 


વળી ઉદ્દવજીના સંદેશમાં ગોપીઓ કહે છે કે,...છેલોજી નાંખે છોળું, બહારે 
નોયતોમાંહિખોળું, ...નિતર્યાને શાનેડોળું રે... ઉધાજી. એજ ભાવમાં વળી કહે છે કે. 


% પૂર્વે એવો કોઈ અવતાર થયો નથી કે જેની હૈયાતિમાં જ તેના એક એક અંગ 
ઉપર કીર્તનો, કાવ્યો અને શ્લોક રચાયાં હોય કે તેમના જીવન દરમ્યાન હજારો 
ભક્તજનોએ આરતિ, પુજા, થાળ, શુંગાર, ભજન, ભક્તિકર્યા હોય, શ્રીજી મહારાજની 
મૂર્તિના પ્રત્યેક અંગોનું અનેક કોર્તનોમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તથા સંત હરિભક્તોએ 
તેમની દિનચર્યાનું પ્રતિક્ષણ સુક્ષ્મતર અવલોકન કરીને નોંધો લખી લીધી છે. તેમજ 
તેમની વપરાશની નાની મોટી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરેલ છે. 


૭૦ 


છોકરીયાં ઢીંગલીયાં ખેતલ તેહી લખી મન હરખંતા હે, 
જ્યોં પરનેકું સુંખકું પાયે, સો તેહી દેખી હંસતા હે, 
પ્રગટ પ્રમાણ પુરાણ બતાવે, ગીતા પ્રગટ કથંતા હે, 
પ્રગટ પ્રમાણ બિન બ્રહ્માનંદ, સબહી જગ ભરમંતા હે. 


એમ પ્રગટ ભગવાન કે સાચા સંત જેવું મોક્ષનું કોઈ શ્રેષ્ટ સાધન નથી. “માયા 
પંચક (૨૬૩) અને “ખટ દર્શન (૨૬૮) અને “ધનશ્યામાષ્ટક (૪૭૪) માં પણ 
સ્વામીએ એજ ઉપદેશ બોધ્યો છેઃ 
કહે બ્રહ્મમુનિ હરિ પ્રગટ બિન, સબ માયા કે દાસ હે. 
સદગુરૂ કા બંદા બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા સબહંદા. 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામકો આશ્રય, જો ન કર્યો તો કછુ ન કર્યો હૈ. 
મોહ માન મદ ક્રોધ તજી, જેહિ ઉરબ્રહ્મ વિચાર. 
તીનહી કે પદ કમલકું, ભજત હોત ભવ પાર (બ્રહ્માવિલાસ) 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી સ્થાપત્ય કળાના મહા નિષ્ણાંત શિલ્પકાર ઈજનેર તરીકે 
મંદિરો બાંધવામાં મોખરે જ રહ્યાં છે. આથી આ ગ્રંથમાં સંપાદકને એ સંબંધી પાંચમું 
પ્રકરણ સુવાંગ યોજવું પડ્યું છે. મંદિરોના કામકાજ અંગે સ્વામીને સાહેબો કે રાજાઓ 
પાસે જવાના પ્રસંગો આવ્યાં છે. તે વખતે તેમના વખાણ કરીને રાજી નહિ કરતાં, છંદો 
ગાઈને માનવદેહ અને સંપતિનો સદુપયોગ કરી લેવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. 
અમદાવાદમાં ગોર્ડન સાહેબને કાવ્યોથી અને અશ્વવિદ્યાના જ્ઞાનથી (૩૬૨) ખુશ કરીને 


મંદિરની જમીનનો લેખ યાવતચંદ્ર દિવાકરૌ માટે લખાવી લીધો હતો. “બંદેકો ઉપદેશી 
કુંડલીયા, (૩૫૭) ગોર્ડન સાહેબને સંભળાવીને ભગવાનનો મહિમાં સમજાવ્યો હતો. 


બંદે બહુત ન બોલિએ, અંતર ધરી અહંકાર, 
તેરા કિયા ન હોત હૈ, કરતા સરજનહાર. 


દાખત બ્રહ્માનંદ રહ્યાં નહિ નાંહિ રહંદે, 
જ્યું સુપને કા ખ્યાલ, જગતકી બાજી બંદે, 


૭૧ 
જુનાગઢમાં પણ નાગર અમલદારોનો પ્રચડ વિરોધ હોવા છતા સ્વામી 
પોતાના દિવ્ય પ્રભાવ વડે મંદિર માટેની બધી સગવડતાઓ નવાબ સાહેબ પાસેથી મંજુર 
કરાવી લાવ્યા હતાં, આવા એક પ્રસંગે સ્વામીએ ત્યાનાં રાજકવિઓની દયા ખાઇને તેમને 
મદદ કરી હતી તે સમયનો 'અધરોષ્ટ પ્રબંધ' દોહો સ્વામીની કાવ્ય ચાતુરીની અવધી 
સમાન છે. 
શ્રષ્ટા કારણ સકલ કે, દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ; 
ક્રષ્ટાહર નિજદાસ કે, ઈષ્ટા દ્રગકી રેખ,(૪૨૮) 


નવાબ સાહેબને 'રત્નદિપક કાવ્ય' માં ધનસંપતિની ક્ષણભંગુરતા સ્વામી 
ઉપદેશે છે કે- 


જોબન ધનકે જોરસે, ઉર ધારત અભિમાન; 
સબે ચવીના કાલકા, કહા ખાન સુલતાન;(૩૯૭) 


વડતાલ અને મૂળી મંદિરના તો શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી સુવાંગ નિર્માતા,ઇજનેર, 
ગણાય છે. તે વખતે નાણાંની તંગી હોવાથી શ્રીજી મહારાજે માત્ર નાનું મંદિર કરવા 
સ્વામીને વડતાલ મોકલ્યા હતા, પરંતુ સ્વામીએ તો ત્રણ શિખરનાં મંદિરનો પાયો 
નાખ્યો છે, એવી ખબર શ્રીજી મહારાજને મળી, ત્યારે એક સાખી લખીને સ્વામીને 
કહેવરાવ્યુંજે, 
આપકી પહોચ વિચારકે, તેતી કરીએ દોડ, 
તેતા પાવ પસારીએ, જેતી લંબી સોડ,(૩૭૧) 


આ સાખી વાંચીને સ્વામીએ પણ એક સાખી લખીને ઉતર રૂપે શ્રીજી 
મહારાજને મોકલી જે. 


સાહેબ સરીખા શેઠીયા, બસે નાગરકી માહિ, 
તાકે ધનકી કયા કમી, જાકી હુંડી ચલે નવ ખંડમાહિ,(૩૭૧) 


આ એક જ સમસ્યા સાખીથી સ્વામીની અડગ નિષ્ટા, શ્રદ્ધા, દ્રઢ વિશ્વાસ અને 
દીર્ધદ્રષ્ટિ સ્પષ્ટપણે વ્યકત થાય છે. આવા અર્થઘન જવાબથી શ્રીજી મહારાજ બહુ જ 
પ્રસ્નથયા હતા; આવોજ ભાવાર્થ સ્વામી પ્રાર્થનાપદમાં લાવે છે (૩૮૫) કે, 


૩૨ 


ઉંચે તંબુ તાનીએ, સબ ભાર તીનકેું 
ચાકરકી મોટપ કહા, સબે લાજ ધનીકું; 
શ્રી હરિકો જાચક અહં, શામ નાથ સમરશ્થ; 
નર સૂર આગળ જાય કે, કબી ન ઓડું હથ્થ. 


૧૭૦ 


ભારત દેશમાં ધર્મનાયકો હંમેશા સમાજ નાયકો અને રાજનાયકોના ઘડવૈયા 
રહ્યાં છે. શ્રીજી મહારાજે એવા જે અગ્રગણ્ય ધર્મનાયકો બનાવ્યા હતા, તેમાં શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી સત્સંગના એક મુખ્ય આધારસ્થંભ ગણાયા છે. સં. ૧૮૭૬ની સાલમાં 
સ્વામીના ખૂબ મંદવાડ વખતે આયુષ્ય પૂર્ણ થયું હોય એમ લાગવાથી સમગ્ર ત્યાગી, 
સત્સંગી સમૂહ ખૂબ ચિંતાતુર અને વ્યાકૂળ બની ગયો હતો. એથી શ્રીજી મહારાજે 
અન્યથા કર્તું શક્તિ વાપરીને સમગ્ર સંપ્રદાયના હિતાર્થે શ્રી બ્રહ્મમુનિને બાર વર્ષનું 
આયુષ્ય વધારી આપ્યું હતું. (પપપ) 


શ્રીજી મહારાજના વચનામૃતનાં લેખનમાં પણ શ્રી બ્રહ્મમુનિએ અમૂલ્ય ફાળો 
થાઈ ક મ. જ લ. પા મ કમ 
નોધાવ્યો છે (૩૪૬) જે જે વચનામૃતમાં સ્વામીના પ્રશ્નોત્તરો આવે છે તેની નોધ 
(૩૪૦) અને સ્વામીએ રચેલા ગ્રંથોની ટુંક માહિતી (૩૪૭) તથા સ્વામીના એશ્ચર્ય 
પ્રતાપપરચાની યાદી (૪૬૬ ) સંપાદકે આ ગ્રંથમાં આપી છે, એ ઉપરાંત છઠ્ઠા પ્રકરણમાં 
જુદા જાદા સદદગુરૂઓની વાતોમાં અને અન્યત્ર શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી વિષે આવત॥ા 
ઉલ્લેખોનો સંગ્રહ કરી આ ગ્રંથને બને તેટલો માહિતીપૂર્ણ કરવાની સંપાદકે પૂરી જહેમત 
ઉઠાવી છે; અને પ્રસંગોચિત દ્રશ્યોનાં બ્લોક્સ મુકીને કોઈ પ્રકારની ઉણપ રહેવા દીધી 
નથી. 


શ્રીજી મહારાજે સંવત ૧૮૮૬ના જેઠ સુદ ૧૦ ના રોજ દેહોત્સવ કર્યો, ત્યારે 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી જુનાગઢ હતા. સમાચાર મળતાં જ સ્વામી ગઢડા આવ્યા અને અક્ષર 
ઓરડી તથા મંદિરને સુનાં ભાળતાં જ ધીરજ ધારી ન શકવાથી, 


પ્રાણસ્નેહી ધરું આવો અબ પીયરા, 
હીયરા ધીર ધરત નહિ મેરા. 


એ પદો (૪૩૮) રચીને પોતાની વિરહ-વ્યગ્રતા ઠાલવી, આ કીર્તનો સાંભળીને શ્રીજી 
મહારાજે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દર્શન આપીને સ્વામીને હાર પહેરાવ્યો અને ખૂબ હિંમત આપી 
કહ્યું કે, હું તો સત્સંગમાં હજુ આમ ને આમ પ્રગટ જ છું, સ્વામીને આથી ખૂબ ધીરજ 
આવીગઈ. 


શ્રીજી મહારાજ અંતર્ધાન થયા ત્યારે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને મૂળીનું મંદિર 
કરવાની અને નરનારાયણ દેશની નજર રાખવાની ખાસ ભલામણ કરી ગયા હતા 


૭૩ 
(૪૪૧) સ્વામીએ એજ પપ્રમાણેકર્યું હતું. 


શ્રી બ્રહ્મમુનિનું છેલ્લુ કાવ્ય 'જેઠે જીવન ચાલીયા' એ વિરહ બારમાસીનું છે. 
(૫૨૧) તેમાકરેલપ્રાર્થના, 


બ્રહ્માનંદની વિનંતિ, ઉર ધરજો અવિનાશ; 
મહેર કરીને માવજી, તેડી લેજો તમ પાસ. 


એ મુજબ શ્રીજી મહારાજ સં. ૧૮૮૮ ના જેઠ સુદ ૧૦ ના રોજ, એટલે સ્વધામ ગમન 
પછી બરાબર બે વર્ષે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને દિવ્ય દર્શન આપીને અક્ષરધામમાં તેડી જતા 
છવા. 


આવી રીતે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ત્યાગાશ્રમમાં સત્તાવીસ વર્ષ સુધી સંપ્રદાયના 
અદ્ભૂત સત્સંગ અને સાહિત્યની જે અપ્રતિમ સેવા કરી છે, તેનો ખ્યાલ આ “બ્રહ્મ 
સંહિતા” ગ્રંથના વાંચનથી આવી શકે છે. આ ગ્રંથમાં બ્રહ્મરસ સભર ભર્યો છે. સંપાદકે 
પોતાના નિવેદનમાં સત્ય જ કહ્યું છે કે, આ તો સાકરનું અખંડ નાળીયેર છે; ને તેની 
જ્યાંથી પ્રસાદી લેવાશે તે ગળી જ લાગવાની. આવી અનુપમ કાવ્યકૃતિના કર્તા શ્રી 
બ્રહ્મમુનિનું મૂલ્યાંકન ક્યા શબ્દોથી કરવું, એવા પ્રયાસમાં સંપાદકે ચૌદ રત્નોની સાથે 
તુલના કરી છે (૪૬૪) સ. ગુ. અવિનાશાનંદસ્વામીએ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને સૂર્યસમાન 
કહ્યાં છે. (૬૦૫) શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની કાવ્યકૃતિરૂપ પ્રકુક્ષ પુષ્પોની સૌરભવન્તી 
પાંખડીઓ મહા ગુજરાતને સદાસર્વદા મહેકાવી રહેશે અને સાથોસાથ શ્રી 
સ્વામિનારાયણનો વિજય ધ્વજ પણ ફરકતો રહેશેઃ! 


શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના મહાકવિઓએ ગુર્જર ભાષાના ખજાનામાં 
અનેરા ઉચ્ચતમ સાહિત્યનો મહામુલો વધારો કર્યો છે. આવા કેટલાક ગ્રંથનો 
વિદ્યાપીઠના 1. 7. જેવા ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ થયો છે; પરંતુ સંપ્રદાયના 
સમગ્ર સાહિત્યનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરીને અખિલ ભારતમાં આદ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આ 
સંપ્રદાયનો જે અનોખો ફાળો છે, તેનું પ્રશસ્તિ કાર્ય આટલાં વર્ષો વિત્યાં છતાયે કોઈએ 
યથાર્થ કર્યું નથી. મહા ગુજરાતને હવે એ તક સાંપડી છે. આ “બ્રહ્મસંહિતા' તો 
પી.એચ.ડી. [21.3] ની પદવી પ્રાપ્ત કરાવી શકે, તેવો વિવેચકપ્રબંધ છે. %: હજૂ પણ 
સત્સંગના વિદ્દાનો માટે વિશેષ અન્વેષણ (ર૦5૦) માટે સંપ્રદાયનું પ્રસિદ્ધ અને 
»« કવિરાજ શ્રી માવદાનજીભાઈની કાવ્યશક્તિનો, સત્સંગ પરાયણતાનો અને ભક્તિભાવ તથા 
સેવાશ્રદ્ધાનો સાચો ખ્યાલ તેઓશ્રીનો “જીવન પરિચય' (૬૫૬ ) વાંચવાથી યથાર્થ આવશે, સંપ્રદાયમાં 
આવું પુસ્તક તૈયાર કરવાનો તેમનો પ્રયાસ અદ્રિતીય જ લેખાશે, એટલું જ કહેવું બસ થશે. 


૭૪ 


અપ્રગટ સાહિત્યનું ક્ષેત્ર વિશાળ પડયું છે. * અણુયુગના આ જમાનામાં પણ આપણે તો 
કેવળ પ્રમાદ જ સેવી રહ્યાં છીએ. ધ. ધુ. આચાર્ય, વિદ્ઘાન ત્યાગી અને હરિભક્તોનો 
સહકારથી “સાંપ્રદાયિક પ્રકાશન ટ્રસ્‍્ટ' સ્થાપીને આવાં કાર્યો કરવાની અમૂલ્ય ઘડી સત્વરે 
પસાર થઈ રહી છે. એટલું જ કહેવું બસ થશે !! સત્સંગનો ધનિક વર્ગ પોતાના દાનનો 
પ્રવાહ આ દિશામાં બદલીને સ્વતંત્રપણે પણ આવાં કાર્યો કરાવી શકે છે !!! અત્યારે તો 
વિશાળ દ્રષ્ટિની જરૂર છે. સંપ્રદાયમાં સમજણ કે જ્ઞાન દ્રષ્ટિના ભેદ તો હોય જ; પરંતુ 
શ્રીજી મહારાજે આ સંપ્રદાયની બાંધણી એવી તો ભવ્ય સહિષ્ણુતાવાળી બાંધી છે કે, 
તેમા સર્વ મતભેદોને ઉદારતાથી અપનાવી લઈ અખિલ સંપ્રદાયની અજોડ એક્યતાને 
બળવત્તર કરવાની સંપ્રદાયના નેતાઓ માટે એક અમૂલ્ય તક પણ અત્યારે છે. પછી તો 


જમાનોજમાનાનુંકાર્યકરશેજ; પરંતુતેનો જશ નિષ્ક્રિય વર્ગ લઈ શકશે નહીં. 


ભગવાનની પેઠેજ મહાપુરૂષોના જીવનમાં પણ દિવ્યતા, ચમત્કાર, પરચા 
અલૌકિક શક્તિ અને પરોપકારવૃતિ સભર ભરેલી હોય છે. આથી આવા સંતનાં જીવન 
સામાન્ય માનવીને પોતાનાં કરતા અતિ ઊચ્ચ કક્ષાએ લાગે છે. વળી સત્પુરૂષોના 
આશીર્વાદથી સેવક વર્ગની મનોકામના પૂર્ણ થતાં તેમનું મહાત્મ્ય ખૂબ વધી જાય છે. 
બહુધા આ રીતે સંતપૂજા-વીરપૂજા-નો ભાવ ભારત વર્ષમાં સવિશેષ જોવામાં આવે છે. 
સમાજનો મોટો ભાગ તો પરચાથી જ અંજાય જાય છે અને તેથી ગુરૂતંતી કે વાડાબંધીરૂપ 
સંકૂચિતતા જન્મે છે. એવા શુભાશુભ પરિણામો જોઈને અત્યારનો બુદ્ધિવાદી (!) વર્ગ 
સંપ્રદાયિકતા જેવી સંકૂચિતવૃતિને નકારી કાઢે છે, અને સમાનભાવ કે વિશ્ચપ્રેમના 
ઉપાસક થઇને એવી માન્યતા ધરાવવા લાગ્યા છે કે, ભગવાનના અવતારો અને 
સંતપુરૂષના જીવન ચરિતો કોઈ ગગનપારની દિવ્યતમ અમાનુષી વ્યક્તિ તરીકે નહિ, 
પરંતુ વ્યક્તિ વિશેષ તરીકે સામાન્ય માનવીને પણ પોતા જેવા મહાન બનવા પ્રેરણા 
આપે, એવાં લખાવાં જોઈએ. આપણા ગીતા ભાગવત આદિ શાસ્ત્રોની અધ્યાત્મિકતા 
દેશકાળથી પર છેઃ તેથી તેને આ જમાનામાં બદલાતા પહેરવેશની જેમ નવા સ્વાંગ 
આપવાની લેશ માત્ર જરૂર રહેતી નથી. તેથી ભગવાન કે સંતની ગુણાતીત દિવ્ય 
મહાનતાને આ લોકના પાર્થિવ ભાવમાં આલેખાવી જોઈએ, એવી ભાવના સેવવી એ તો 
આજનો જડવાદ કે નાસ્તિકવાદ કહેવાશે, છતાંયે વિચિત્રતા તો ત્યાં છે કે, તો માનેલી 
પાર્થિવ 


* શ્રીએમ. પી. મોદીએ ઈ. સ. ૧૯૩૨માં જર્મનીમા “અક્ષર' હિંદુતત્વજ્ઞાનમાં 
ભુલાયેલ પ્રકરણ એવો નિબંધ લખીને પી.એચ. ડી. ની પદવી લીધી છે. 


૭પ 
મહતાવાળી વ્યક્તિને દિવ્યતાના ઓપ ચડાવવાનો આગ્રહ એવા લોકો સેવતા હોય છે ! 
એકેવી મનોદશા? પરંતુ સાચી દ્રષ્ટિ તો ગીતા ઉપનિષદ બતાવે છે કે, 


વિમુઢા નાનુપાશ્યતિ સ્ાનષક્ષુષ; (ગીતા) 
શ્યતે ત્વાપ્રયયા બુદ્ધ્યા સૂક્ષ્મયા સૂક્ષ્મર્લર્શેમિ: (ઉપનિષદ) 


એમ જેની ઉપાસના બળે દિવ્ય દ્રષ્ટિ, જ્ઞાન દ્રષ્ટિ સિદ્ધ થાય છે, તેજ માયા પરના 
ભગવાનના અવતાર કે સંતોને ઓળખી શકે છે, અને તેમના પ્રતાપ કે દિવ્ય ચરિત્રોમાંઆ 
શંકા કરતા નથી. બ્રોડકાસ્ટીંગ સ્ટેશનેથી નીકળતા વીજ-ચુંબકીય તરંગોને જેમ રેડીયા 
દ્વારા ગ્રહણ કરી શકાય છે, તેવી જ રીતે પરબ્રહ્મની શક્તિને જે મુમુક્ષુ પકડવાની લાયકાત 
મેળવે છે, તે જ પરમેશ્વરના “ભક્ત' સંજ્ઞાને સાર્થક બને છે. 

આટલો નિશ એટલા માટે કરવો પડે છે કે અત્યારના જમાનામાં 
આધ્યાત્મિકતાનો સત્વરે લય થઈ રહ્યો છે અને અધિભૌતિકતાની છાયા સર્વને, 
આપણા સત્સંગને પણ, ઘેરી લેતી હોય એમ લાગે છે. પરંતુ શ્રી સ્વામિનારાયણ 
ભગવાન અને તેમના મુક્ત સંતોના જીવનની દિવ્ય પ્રભા અને ચમત્કૃતિઓથી 
સંપ્રદાયનો ઈતિહાસ એટલો તો ભરચક છે કે તેની ખાત્રી હજુ અત્યારે પણ કરી શકાય 
તેમ છે. કારણ કે એવા પરચાપ્રસંગો અનુભવનારાઓની હાલ ત્રીજી કે ચોથી પેઢી 
ચાલતી હશે અને એમના વંશજોના વચનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ જેવા જ ગણી શકાય એવાં છે 
* જેને એ આપ્ત વચનોમાં પ્રતીતિ ન હોય અને જે ભગવાન કે સંતોને પોતા જેવા સંસારી 
ગણતા હોય, તેવાની સાથે આ સંબંધિ વાદવિવાદ હોય શકે જ નહિ. 


* સત્સંગમાં એવા વેલાના સંપાદક મહાશય પોતે જ છે. (૪૭૯) શ્રીજી 
મહારાજના વચનસિદ્ધ સંતોથી આશિષ પામેલા કુટુંબો ગામેગામમાં મળી આવે છે, એજ 
આ સત્સંગની અપૂર્વતા જાણવી. મારા પ્રપિતા શ્રી કેશવજી ભાણજી (કેશાભક્ત) ને 
શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ પ્રમાણ દર્શન આપી વાતો કરી જતા અને મુશ્કેલીના અનેક સમયે 
સાક્ષાત આવીનેરક્ષા કરી ગયેલા, સ. ગુ. શ્રી બાળમુકુંદદાસજી સ્વામી ધામમાં ગયાપછી 


ય ભુ 


પણ તેઓશ્રી મારા દાદાની સન્મુખ (જાણે સદેહે) બેસીને વાતો કરી ગયા હતા. 


આ “બ્રહ્મસંહિતા' ના નાયક સ. ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન એવા અનેક પરચા, 


(મો. રા. આ.) 


૭૬ 


એશ્ચર્ય અને ચમત્કારોથી ભરપુર છે (૩૧, ૩૩, પપ, ૩૭૬, ૩૯૪, ૪૬૩), એજ 
તેમની દિવ્યતા છે. 

સામાન્ય રીતે સંતપુરૂષોના જીવન ચરિત્રો લખવાનું કામ ખરેખર અઘરું ગણાયું 
છે. કારણ કે તેઓના જીવન વિષેની બધી યથાર્થ હકીકતો મેળવી મુશ્કેલ હોય છે. વળી જે 
વિગતો મળે છે, તેમા પણ પાઠાંતર કે મતભેદ પ્રર્વતતા હોય છે *« તેમજ છૂટક છૂટક 
હકીકતો અને સાંપ્રાદાયિક વાતો મળી શકે. તે બધી એકઠી કરી, યથાયોગ્ય સળંગ કથારૂપે 
ગોઠવીને સંપાદિત કરવી, એ મહા કઠણ કાર્યજરૂર તો છે, વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવાથી આ 
“શ્રી બ્રહ્મસંહિતા''ના સંપાદક પ૫. ભ. રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઇએ જે સફળતા 
પ્રાપ્ત કરી છે, એ તેમની ભક્તિના ફળરૂપે શ્રીજી મહારાજની કૃપા સમજવી. સંપાદક 
મહાશયની ધગશ, ઉત્સાહ અને લાંબા પરિશ્રમથી લખાયેલ આ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' જેવું 
અન્ય નંદપંકિતના મુક્તવર્યનું સવિસ્તર જીવન હજુ સુધી પ્રસિદ્ધ થયું હોય એવું જાણમાં 
નથી. આથી એમની કદર કરીને આ ગ્રંથ સત્સંગ સમાજમાં, ચારણ દેવોમાં અને સાહિત્ય 
રસોકોમાં જરૂર આદર પામશે એમાં શંકાને સ્થાન રહેતુ નથી. 

આ “બ્રહ્મ સંહિતા' ના પ્રકરણો વાંચવા સારૂ ઘેર લઈ જવા માટે મેં શ્રી 
માવદાનજીભાઈને વિનંતી કરી, તે વખતે કવિરાજે મને આ ગ્રંથ માટે “આમુખ' લખવા 
કહ્યું. મને આ સેવાનો સુયોગ લાગ્ય, તેથી મેં મારી વથામતિ તે સેવા સાદર અદા કરી છે 
અનેતેમાટે હુંકવિરાજનો આભારી છું. 

અત્રે નિર્દેશ કરવું યોગ્ય ધારૂં છુ કે ગોધરામાં જ્યારે હું અંગ્રેજી ચોથા ધોરણમાં 
ભણતો હતો ત્યારે સંત થકી સાંભળ્યું હતુ જે, શ્રીજી મહારાજે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
વરદાન આપ્યું છે જે, બ્રહ્માનંદસ્વામીના સો કીર્તનો જે પ્રતિ દિવસ ગાશે, તેને હું પ્રત્યક્ષ 
દર્શન આપીશ. આથી સ. ૧૯૬૫ ના શ્રાવણ માસમા સ્વામીના કીર્તનો રોજ 
મુખપાઠ કરીને 

% શ્રી બ્રહ્મમુનિની શિક્ષણ વ્યવસ્થા, શ્રીજી મહારાજના પ્રથમ મેળાપનું 


સ્થળ, દીક્ષા દીધાનું ગામ તથા કેટલાક કાવ્યોના પ્રસંગો વગેરેમાં પાઠાંતરવાળી 
બાબતો આવે છે. પરંતુ એથી આખા ગ્રંથને બાધ આવતો નથી. 


૩૭ 
મંદિરમાં ગાવાનું મેં નિયમ લીધું. જો કે સો કીર્તનો તો કંઠસ્થ થયાં નહિઃ તો પણ જેટલા 
મોઢે કર્યા હતા; તેના ફળરૂપે, શિક્ષાપત્રી લેખક શ્રી સહજાનંદસ્વામીની બે ચક્ષુની 
નારાયણજી રથકારકૃત શ્રીજી પ્રસાદિત મુદ્રિત છબી આંખ આગળ તરવા લાગી. એ 
સંસ્કારોએ આજ અર્ધીસદી પછી પણ મને આ ગ્રંથ માટે 'આમુખ' લખવારૂપ સેવાની તક 
આપી હોય, એમ મારું માનવું છે. 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની શિષ્ય પરંપરાના જ કવિરાજ પ. ભ. શ્રી 
માવદાનજીભાઇથી લખાયેલ બ્રહ્મરસથી પૂર્ણ આ “બ્રહ્મસંહિતા' રૂપી અમૃતકુંભનું જે 
મુમુક્ષુઓ પાન કરશે, તેમનાં સંસૃતિ બંધનો છેદાશે અને શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય 
સ્વરૂપમાં અનુરાગ અને ભક્તિ વૃદ્ધિ પામશે. એવું આ ગ્રંથનું મંગળકારી મહાત્મ્ય શ્રીજી 
કૃપયા વિસ્તરો ! 


અંતમાં આ ગ્રંથના 2: વાચકવર્ગને રાજી થઈને મને આશીર્વાદ આપવા પ્રાર્થના 


સ્વઞનછે શસ ઇતર મરે રછ1૫1રિપ્‌ રજ 

મમત ન: સહા જુર્યાતૂ સ્વામિનાસયળો ્છરિ: 1 
વ્રહસસ્તા 4થસ્થ પારો પ્રીત્યા જસોત્તિ ત્ત::- । 
શ્રવાગિન્ સ્મ નિમ]: સનત તુટાસ્તુ સવર ।।| 


તા.૪-૩-૧૯૬૧ 
શ્રીજી સદન સત્સંગ સેવક 
પ્રહલાદ પ્લોટ, ૨૩ મોહનલાલ રામજી આજગીઆના 
રાજકોટ. જયશ્રીસ્વામિનારાયણ. 


»આમુખમાં કૌંસમાંના અંક પ્રથમા વૃતિનાં પાના બનાવે છે. 


૭૮ 


॥ શ્રીજી ॥ 
। શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ॥। 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા 


સદ્‌ગુરે 
શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પ્રકરણ ૧ પહેલું 
(જન્મ જાતિ, અભ્યાસ, પ્રકરણ) 


જ 


અધ્યાય ૧૫હેલો 


શ્રી હરિ જન્માદિ નિરૂપણ 
મંગલાચરણ - શ્રીજી સ્તુતિ 


જ 
-: સોરઠા :- 
મંગલ મય મુનિ ભૂપ, મંગલ કારિ મહાપ્રભુ; 
મંગલ રૂપ અનુપ, સમરું મંગલા ચરનમે ॥ 


૧ 


૨ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
-: ક્રવિત :- 


પાવતનાં પાર વેદ શારદ ગનેશ શેષ, 
વિધીરૂ દિનેશ ત્યો મહેશ ધ્યાન ધરતે ॥ 
માવલ ભનંત જાકી ભ્રકુટી વિલાસ નાશ, 
કોટીક બ્રહ્માંડ કાલ આજ્ઞા અનુસરતે ॥ 
જાકે ઈક રોમ તેજ કોટીક દિનેશ લાજે, 
સચ્ચિદ પરીબ્રહ્મ, ધર્મ નાશ વપુ ધરતે ॥ 
ધરતે ધરાપે ધર્મ, હર તે હૈ ભક્ત દુઃખ, 
કરતે લય દુષ્ટ, સ્હાય - સંતનું કરતે.... (૧) 


પેખી કલીકાકો પ્રભાવ ભવ્ય ભારતમેં, 
જાની નીજ દાવકે “અધર્મ રાવ' ફરતો ॥ 
માવલ ભનંત કફ્રર-કાઠી, ભીલ, કોળીહુંકી, 
ધાડકી ધમાક હુંકો કષ્ટ કોન હરતો ? ॥ 
ધરની પે ધર્મ સ્થાપ, પૂરવકે કર્મ-કામ, 
પામર જીવ ધારકે ઉધ્ધાર કોન કરતો ? ॥ 
આવત ના પાર કબુ, જમુદ્રાર પાપીન કો, 
ધર્મ કો કુમાર ધરા જન્મ જો ન ધરતો... (૨) 
એક પલ હું મે થલ, હું તે જલ હોત બોત 
એક પલ હુ મેં જલ, હું તે થલ ભારી હૈ ॥ 
એક પલ હુ મેં, છત્રધારી સો ભિખારી હોત, 
એક પલ હુ મેં, વહ ભિખારી છત્રધારી હૈ ॥ 
એક પલ હુ મેં નાશ, કોટીક બ્રહ્માંડ હોત, 
એક પલ હુ મેં રચી માયા વિસતારી હૈ ॥ 
એક પલ માંહી જો ચ્હાય સો કરંત ક્રીડા, 
માવ, જગ-તાત માની વંદના હમારી હે... (૩) 


જાહી તેજ પૂંજ રોમ કોટીક પ્રકાશ ભાનું, 
જાહી તેજ પૂંજસે કૃત્યાંઓકું સંહારી હે ॥ 
જાહી તેજ પૂંજ કાલીદૈત્ય રૂ પિબેક મારે, 
જાહી તેજ પૂંજ કો પ્રભાવ ભવ્ય ભારી હે ॥ 
જાહી તેજ પૂંજસે, અપાર અવતાર ભયે, 
જાહી તેજ પૂંજસે, અનેક રૂપ ધારી હૈ ॥ 
જાહી તેજ પૂંજ દેખ, હોવત સમાધી માવ, 
વોહી તેજ પૂંજ શ્રીજી વંદના હમારી હે....(૪) 


દછિન પદ અંગુષ્ટ, નખમેં હે તેજ એસો, 
વોહી તેજ દેખ વેદ નિરાકાર ગાયે હૈ ॥ 
વોહી તેજ હું કો ઘોષ, પ્રણવકો નાદ માનો, 
અખંડ ઓંકાર કો, અવાજ યાદ આયે હૈ ॥ 
વોહી તેજ મૂલ જાકે, પદકો અંગુષ્ટ માત્ર, 
તાહી પ્રભુ રૂપ હુ કો, પાર કોન પાયે હે ॥ 
ધ્યાનમેં ન આયે બડે, સિદ્ધ શિવ આદિકકું, 
માવ, ગુન ગાયે, પ્રભુ ધર્મ ધરૂં આયે હૈ ॥... (૫) 


પ્રગટ પ્રતાપ કૌન પ્રગટી પ્રગટ પ્રભુ, 
દીખાયો પ્રતાપ, મુક્ત અક્ષરકે લાયે હૈ ॥ 
પર્મહંસ કીને બોત, એકાંતિક ધર્મ સ્થાપ, 
પંચ વર્તમાન પાલે, ઓરકું પલાયે હૈ ॥ 
જીવ શિવ રૂપ કિયે, અદ્રમ ઉધ્ધાર લિયે, 
રહી ગઢપુર ગંગ-ઉન્મત મેં ન્હાયે હૈ ॥ 
માવલ ભનંત જાકે નામકો ન અંત એસે, 
શ્રીજી ભગવંત સંત, હમેરી સહાયે હૈ ... (૬) 


૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


“શ્રી બ્રહ્મમુનિ સ્તુતિ'' 

બ્રહ્માનંદમુનિ કવિ અતિ ભલા, જે શિધ્ર કાવ્યો કરે ॥ 

હેતે હાસ્ય રસેં હસાવિ હરિને, ધ્યાને છબી તે ધરે ॥ 

જેને શ્યામ સખા સમાન ગણિને, રાખે સમીપે સદા ॥ 

એવા “બ્રહ્મમુનિ' મુનિદ્રપદને, વંદુ જ વંદુ મુદા ॥ 
(શ્રીહરિલીલામૃત-અ-૧) 
સનાતન ધર્મધુરંધર આચાર્ય મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ આદિ આચાર્ય શ્રી 
અયોલ્યાપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી અમદાવાદથી જ્યારે મુળીએ, પધાર્યા ત્યારે અક્ષર 
મૂર્તિ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવનવૃતાંત સાંભળવાની ઈચ્છા થતાં 
સ્વામીશ્રીના મુખ્ય શિષ્ય સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામીને સભામાં આજ્ઞા કરી જે “તમો 
સ્વામીશ્રીના મુખ્ય શિષ્ય છો અને ઘણા વર્ષ સ્વામીની સેવા કરી છે; તો સ્વામીશ્રીના 
જન્મ અને પૂર્વાશ્રમથી આરંભી દેહોત્સર્ગ સુધીનું જીવન ચરિત્ર અમોને આ પવિત્ર 
શ્રાવણ માસમાં સંભળાવો.'' એ સાંભળી સદ્‌. શ્રી દેવાનંદ સ્વામીએ હાથ જોડી 
પ્રાર્થના કરી કે, “હે મહારાજ આપશ્રીની આજ્ઞા મુજબ હું સ્વામીશ્રીનું સંપૂર્ણ વૃતાંત જે હું 
જાણું છું તેમારીયથામતિ આપશ્રીને સંભળાવીશ, 
“સ્વામીશ્રી જ્યારે બ્રહ્માનંદની મસ્તીમાં શ્રીજી સ્વરૂપમાં નિજવૃતિ રાખી 
છંદો, કીર્તનો બોલતા તે હું બહુજ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળતો અને પછી મારો પીંગળ શાસ્રનો 
પાઠ સ્વામી પાસે લેતો ત્યારે સ્વામીશ્રી મને અતિ આનંદથી છંદોના રાગ, ઢાળ-અર્થ 
શિખવી લખાવતા; તેની હું ટીપણી બુકમાં નોંધ કરી લેતો અને સ્વામીશ્રીને રાજીપામાં 
જોઈ હું કોઈ કોઈ પ્રસંગે પૂર્વાશ્રમની વાત પૂછતો ત્યારે તેઓશ્રી મારા ઉપર હેત લાવી 
જન્મથી આરંભીને કચ્છભુજમાં વિદ્યાભ્યાસ કરી રજવાડાઓની કાવ્ય સભાઓ જીતી 
શીરપાવો મેળવેલા... વગેરે વાતો અને કાવ્ય ચર્ચાઓ જ્યાં જ્યાં કરી તે પણ યાદ લાવી 
મને લખાવતા. અમદાવાદ મંદિર પ્રસંગ, વડતાલ મંદિર પ્રસંગ, જુનાગઢ મંદિર પ્રસંગ 
તથા મુળી મંદિર પ્રસંગ, વગેરેની હકીકતો તો મારી હાજરીમાં જ બનેલ હોવાની તે 
પ્રસંગોની અને કાવ્ય કીર્તનો રચી જ્યારે જ્યારે શ્રીજીને સંભળાવેલાં તે બધાયે પ્રસંગોની 
હકીકતની એક ટીપણી બુક મેં લખી રાખી છે; તે ઉપરથી હું સ્વામીશ્રીના જીવન પ્રસંગો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ પ 
આપશ્રીને સંભળાવું છું.'' એમ કહી નમસ્કારકરી સભામાં એ કથા રૂપે શરૂ કરે છે. 

આ “બ્રહ્મ સંહિતા' માં તે ઉપરથીજ ધ. ધુ. અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી 
અને સદગુરૂશ્રી દેવાનંદ સ્વામીનો સંવાદ રચી, આચાર્ય મહારાજશ્રીના હજુરી પાર્ષદ 
ભક્તરાજશ્રીકેસરભક્ત, ગુરૂપરંપરાના હોઈને તેઓશ્રીના નામે કથા પ્રારંભ કરેલ છે. 


પ ભરતખંડમાં પ્રભુના અવતારો ॥ 


(શ્રી ગીતા વાક્ય ) 
યદા યદાહિ ધર્મશ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત 
અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સુજામ્યહમ્‌ ॥ 
પરીત્રાણાય સાધુના, વિનાશાયચ દૃષ્કૃતામ્‌ ॥ 
ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય, સમ્ભવામિ યુગે યુગે ॥ 
(ગીતા૪-૭-૮) 


ભાવાર્થ - અને એ રીતે જ્યારે જ્યારે મેં પ્રવર્તાવેલા ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે. 
અને અધર્મની ચઢતી પ્રબળતા થાય છે, ત્યારે હું મારા સ્વરૂપને સૂર્જુ છું. (૭) મારા 
ભક્તો એવા સાધુજનોના પરિત્રાણ માટે અને તેમના દ્રોહી દુષ્કર્મી અસુરોના વિનાશ 
માટે તથા એકાંતિક ધર્મના સમ્યક્‌-સ્થાપન માટે હું યુગે યુગે અવતાર ધારણ કરૂં છું. (૮) 

આ ભરત ખંડમાં જ્યારે અધર્મ કલિકાલ વ્યાપ્યો અને ધર્મની ગ્લાનિ થવા 
લાગી ત્યારે ગીતા વાક્યાનુસાર, સાધુઓનું રક્ષણ કરવા અને ધર્મનું સ્થાપન કરવા પૃથ્વી 
ઉપર અવતરવાનું “શ્રીહરિજી' એ મનમાં ધાર્યુ, કારણ વિના કોઈ કાર્ય બનતું નથી; તેથી 
શ્રી હરિએ, આ ભરતખંડના અધિપતિ શ્રી નરનારાયણ દેવના માર્ફત, એ કાર્યની સિદ્ધિ 
કરવાનો શુભ સંકલ્પ કરી શ્રી નરનારાયણ દેવના વિષે (બદરિકાશ્રમમાં) આવિર્ભાવ 
પામી, દુર્વાશામુનિના શ્રાપના નિમિત્તે, અનંત મુક્તમંડળ સહિત આ પૃથ્વી ઉપર (ભરત 

શ 


ખંડમા) પધાર્યા, એ વીશેનું વર્ણન સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી સ્વરચિત 
“ઘર્મવંશપ્રકાશ' એ નામના ગ્રંથમાં છે, તો આ નીચે આપવામાં આવે છે. 


દ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
અઢારના સેકામાં ભરતખંડમાં ચાલતા 
અધર્મ અંશનું વર્ણન 
ગુરૂઓ કેવા હતા? 

॥ છંદ અર્ઘનારાચ ॥ 
ભયે ગુરૂ સુ આયકે, રહે અઘોઘ છાય કે, 
અહારી મદ્ય માંસ કે, “કુટુંબ કેશિ-કંસ કે' ૧ 
વિચીત્ર ચિન્હ ધારીયાં, તકે પરાઈ નારિયાં, 
ન ચિત્ત જાગે જાપમેં, પ્રસિધ્ધ પ્રીત પાપમેં, ૨ 
કરંત બોધ નારકું, ચહૈ વિષય વિકારકું, 
અસત્ય નિત્ય બોલ હી, મહંત હોઈ ડોલહી, ૩ 
જપંત ભૂત ડાકિની, ત્રિયા વિકાર તાકિની, 
અનંત દોશ અંગમે, જીવંત માન રંગમે. ૪ 
અનંત કામ અંધ હે, ક્રુધી અનમ્ર કંધ હે, 
વિરૂપ શૈવ વૈષ્ણવા, કરે અર્થ નવા નવા, પ 
ન જાન આન શક્તિ તેં, ગિરાત કૃષ્ણ ભક્તિ તેં, 
અસત્ય બોધ દેત હે, લગે જુ માનું પ્રેત હૈ. ૬ 
કૃતંત હીંસ કાર હૈ, અનંત જંત માર હૈ, 
ભજંત જાપ ભૈરવી, વિખ્યાત વેદ વૈરવી. ૭ 
ભરીષ્ટ માન કે ભરે, કુબુધ્ધિ કામ કિંકરે, 
નરેશ શિષ્ય તાહિકે, કરંત પાપ ચાહી કે. ૮ 
ભુપાલ કામ કે ભરે, ધસે રહીત મંદરે” 
બિના પરાધ દંડ હી, સુધર્મ દૈખ ખંડહી. ૯ 
પ દોહા ॥ 
એસે ગુરૂ મિલ જગતમેં બરતાયો પાખંડ, 
ધર્મ હટાયો વેદ જાત, બાઢ્યો પાપ પ્રચંડ. ૧૦ 
અધર્મ કરત નિશંકહો, ગુરૂ શિષ્ય જગ કે માંઈ, 
નિંદ્ય કર્મ કે ઉદય તેં, મેઘ અલ્પ બરષાઈ, ૧૧ 
એહિ વિધી ભૂપર અસુરકો, અતિશેં ભયો કલેશ, 
તા-પી છે સુખકર ધરમ, પ્રગટે પૂણ્વ દેશ. ૧૨ 


*રૈયતના ઘરમાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ ૭ 

બદરિકાશ્રમમાં સર્વ ત્રકષિ મુનિઓએ આવીને ભરતખંડમાં મહા કલીકાલ 
વ્યાપી રહેલ છે, એવું ઉપરનું વૃતાંત શ્રી નરનારાયણ પ્રભુ પાસે કહીને પૃથ્વી ઉપર ધર્મનું 
સ્થાપન કરવા (અવતાર ધારણ કરવા)ની સહુ પ્રાર્થના કરતાં, શ્રીહરિ (નરનારાયણ 
પ્રભુ) સર્વ ત્ર્ક્ષિઓને ધીરજ આપી પોતાના અમૃત વચનોથી સર્વ સભાને શાન્તિ આપે 
છે. તે સમયે સર્વ મુનિઓ જેમ સમાધીમાં હોય તેમ એક ચિત્તે, શ્રી હરિમાં મન પરોવી 
ચકોર પક્ષીના પેઠે, શ્રી નારાયણ પ્રભુની મૂર્તિ સામું અનિમેષ દ્રષ્ટિએ જોઈ રહેલ છે, તે 
વિષેદોહો છેકે:- 

॥ દોહા ॥। 
ભ્યો સમાજ એહિ ભાંતિ જબ, જ્યું સમાધિ જન પાત, 
તાબિચ સોહત શ્રીહરિ, વદત વિમલ મુખબાત. ૧ 

ઉપર પ્રમાણે સહુ સભા એક ચિત્તે શ્રી હરિની વાત સાંભળે છે, તેવામાં શ્રી 
હરિની ઈચ્છાથી ત્યાં દુર્વાષા મુનિનું આવવું થાય છે પરંતુ તેની ખબર કોઈને નહિ 
હોવાથી ત્યાં દુર્વાસા શ્રાપ આપે છે. 

દુર્વાસા ક્રોધાયમાન થઈ શ્રાપ આપે છે 
॥ પદ્ધરી છંદ ॥ 

તેહિ સમય પ્રેરે પ્રભુ હૃદયમાંય, કૈલાસ હુંસે દુર્વાસ આય, 

નરભ્રાત લખે ત્ર્્ષી વૃંદ બીચ, મૂર્તિ રૂ ધર્મ ઉદ્વવ ન બીચ. ૧ 

આશક્ત ભયે સબ બાતમાંય, દુર્વાસ ત્ર્ક્ષી કોઉ દોઠ નાંય, 

કાહૂન કિયો આદર બુલાય, રહે એક ધરી ડાઢે સુઆય. ૨ 

લખે સભા સભાસદ કીજું ઓર, કાહૂન બુલાયે નૈન જોર, 

ઈન સબહિ કીન અપમાન મોર, તબ ચઢ્યો ક્રોધ અતિશય કઠોર ૩ 

તન ઉઠયો કંપ, દગ ભયે લાલ, કરી ઉર્ધ્વ હાથ બોલે કરાલ, 

યહ કાલ ભયો પ્રતિકુલ અત્તત, સતપંથ ચલન હારે ધિમંત ૪ 

સોઉ ચલે કુમારગ જાત દોર, મુનિ વૃદ્ધ હુંકી મરજાદ તોર, 

યહ રૂષી બૈઠે સબ સભાપૂર, વિદ્યાહિ ગુનન કો મદ સ્વઉર. પ 

એહિકાજ મોર અપમાનકીન, પુનિ ધર્મ દેવ ભયે ધર્મ હીન, 

મોયમાન જાન દીનો ન લેશ, અપમાન કર્યો મિલકે અશેશ. ૬ 

અબ આજ ઈનહિ મદ હરહછું સોય, ઈહરીત કબહું કરહે ન કોય, 

““ધર્માદિ સબન્‌કું ઉર વિચાર, દીનો જુ શ્રાપ ઉર ક્રોધધાર. ૭ 


દ્ર સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ધર્માદિ ધરહુ માનસ શરીર, ધરીકે જાં અંસુર તે સહહુપીર, 
કલિ પાપ જુક્ત આસુર અપાર, તીન તે જુ સહહુ દુઃખ વારંવાર. ૮ 
અપમાન જાકત દુઃખ દીનમોય, તુમકું જો અસુરતેં સબહી હોય 
ભયે મૌન રૂષી દેકેજાં શ્રાપ, અતિ ઉંચ શબ્દ રહ વ્યોમ વ્યાપ ૯ 
નરભ્રાત સહિત સબ સુન્યેસોય, સબ ઉઠે રૂષી દુર્વાસ જોય 
સબકીન સ્તવન નહિ ભયે શાંત, તબ આય ધર્મ મુનિઢીગ અભ્રાંત ૧૦ 
કરજોર બિનય બહુ ભાંતિકીન, રૂષી અગ્રહકત મુખ બચન દીન 
અપરાધ કરત નર કોઉઆય, તાકુંજો દંડ દેના સુ ન્યાય. ૧૧ 
॥ દોહા ॥।. 

રૃષિવર યહ અપરાધ હમ, કપટ જાન નહિ કીન 

નારાયનકી બાત મહીં, થે સબકે મન લીન. ૧ 

તુમ આયે જાનેન હમ, સુનત પ્રભુ મુખ બાત, 

તુમ હિત મમપ્રાનહિ તજા, કર્યું નહિ પુજુ તાત. ૨ 

અન્યથાશક્ત મન હોઈ રહ્યો, ભયો ન ત્તવ સનમાન, 

શ્રાપ હમાર મિટાઈએં, દોષ સહોઉ બુધિવાન. ૩ 

વિપ્ર હૃદય નવનીત સમ, અતિશય કોમલ હોય 

ક્ષમિયે યહ અપરાધકું , કરૂના કીંજે મોય ૪ 

પ સોરઠા ॥ 

દોઉ બોલે કરજોર, હે મુનિ હમ ભયે બાત બસ 

તેહિ કારન ધ્વિજ તોર, અભિવંદન કછુનાં ભયો. ૧ 

મૂર્તિ ધર્મ તતકાલ, ગિરે ચરનમેં હિ દિન હોય, 

તુમતો પરમ દયાલ, સહિયેં યહ અપરાધકુ. ૨ 

કીજે શ્રાપ નિવાર, મુનિ ઉધ્ધવ, હમ, સબનકો 

અધિક દયા ઉરધાર, તુમ સબ જગ સુખકાર હો. ૩ 

જાપર કરિ હો રોશ, અતિ તાકો શુભ કરનકું 

સબહિ મિટાવ હું દોશ, ક્ષણિક કોપ કોમલ હૃધ્ય ૪ 

સુનિકે વિનય સહીત, બચન ધર્મ અરૂ મૂર્તિ કે, 

મુનિ ઉર બાઢી પ્રીત, એહિ અચરજ સબકું ભયો. પ 

ક્ષમા દયા નહિ હોય, મુનિ કહ મેરે અંતરે, 

જાનત હૈ સબ કોય, મેં રીઝયો ઈચ્છા હરિ. ૬ 


મેં જાન્યો નિષ્પાપ; તાતે તુમપર રિઝિયો 

સબહિ મિટાવઉ તાપ, અતિ સુદર વરદાનતેં. ૭ 

ધર્મ સુનો સાક્ષાત દંપતિ ન્યારે નહિ રહો, 

નહિ મિથ્યા મમ બાત, તવસુત શ્રી હરિ હોઈ હે ૮ 

મનુષદેહ કે માંય, તવત્રિય મૂર્તા હોઈ હૈ, 

કરિ હો ચિંતા નાય,નારાયણ રહહી નિકટ ૯ 

યહ નારાયણ જાન, સો તુમરે સુત હઈ હે, 

યહ મેરો વરદાન, નિશ્વેકૃત મિથ્યા નહીં ૧૦ 

પુનિ બોલે દુર્વાસા, હરિ તુંમરે સુત હોઈ કે, 

અક્ષુર દુષ્કો ત્રાસ, તાતેં તુમકુ તારિ હૈ ૧૧ 

રક્ષન વારહિ વાર, કરહિ કૃષ્ણ કરૂના નિધી, 

કીની શાન્તિ અપાર, વરદેં કે ઉર ધ્મકે. ૧૨ 

હંસિ બોલે મુનરાય ઉદ્ધવ,અરૂ મુનિવૃંદપ્રતિ, 

હોહું સખા તુમ જાય, કુંજવિહારી કૃષ્ણકે ૧૩ 

તુમરે સાત સનેહ, કૃષ્ણ સદા અવિરત કરહિ, 

અતિશય દુર્લભ એહ, ભવ, બ્રહ્મા, મધવાનકું. ૧૪ 
(ધર્મવંશ પ્રકાશ) 


ઉપર પ્રમાણે દુર્વાષામુનિએ શ્રી ધર્મદેવની પ્રાર્થનાથી રાજી થતાં શ્રાપનો 
અનુગ્રહ કર્યો, જેથી ઉદ્રવજી વગેરે સહુ અનંત મુકતો રાજી થયા અને દુર્વાસા ત્રકષિ 
સન્માનપામી કૈલાસમાં ગયા. 


શ્રી નારાયણે સહુને કહ્યું કે “આ શ્રાપ મારી ઈચ્છાથી થયો છે, માટે હવે તમો 
સહું ભરતખંડમાં અવતાર ધારણ કરો; અને હું પણ થોડા સમય પછી ત્યાં આવી 
મળીશ.'”' તે સાંભળી સહુ રાજી થતાં સર્વ ત્ર્કષિમુનિઓ તથા ઉધ્ધવજી, ધર્મ, ભક્તિ 


જક. 


વગેરે સહુ પૃથ્વી ઉપર અવતારને ધરવા લાગ્યા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ ૯ 


૧૦ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
॥ ઉધ્ધવાવતાર-શ્રી રામાનંદ સ્વામી ।॥ 


અયોધ્યા નગરીમાં સરવરીયા બ્રાહ્મણ અજય પ્રસાદ પિતા અને સુમતિદેવી 
માતાજી થકી શ્રી ઉદ્વવજીનો જન્મ વિ. સં. ૧૭૯૫ના શ્રાવણ વદી ૮ ના દિવસે થયો. 
જેનુ નામ શ્રી રામશર્મા પાડેલ, યોગ્ય ઉંમરે ઉપવિત સંસ્કાર પછી માતા-પિતાની આજ્ઞા 
લઈ તેઓ બ્રહ્મચારીના વેશે તપશ્ચર્યા કરવા વનમાં વિચર્યા. ચારે ધામોની યાત્રા કરતાં 
સદ્દગુરૂ આત્માનંદસ્વામીનો સમાગમ થતાં તેઓશ્રી તેમના શિષ્ય થઈને શ્રી રામાનંદજી 
નામ ધારણ કર્યું. 


શ્રી આત્માનંદજીસ્વામી પૂર્વાશ્રમમાં જામનગર રાજ્યના “ધુંવાવ'' નામના 
ગામમાં વિશ્વભર ભટ્ટ નામના બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરૂષ) હતા, જેઓએ ગોપનાથમાં 
ગોપાળ બ્રહ્મચારીપાસેથી ભાગવતી દીક્ષા લઈને આત્માનંદજી નામ ધારણ કરેલ હતું. 


એ ગુરૂ આત્માનંદજી અક્વેતવાદી નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરતા હોઈ શ્રી 
રામાનંદ સ્વામીને તે અનુકુળ નહી આવતાં તેઓ ત્યાંથી ચાલી શ્રીરંગક્ષેત્રમાં આવી રહ્યાં. 
ત્યાં તેમની ભક્તિભાવથી શ્રી રામાનુજાચાર્યે દર્શન આપી ભાગવતી દીક્ષા આપી 
ચક્રાંકિત કરતા તેઓ પછી “વિશિષ્ટાટ્ટેત'' મતને અનુસર્યા. 


શ્રી રામાનંદસ્વામીએ પછી કાઠીયાવાડ (સૌરાષ્ટ્ર) માં આવી ઉપાસના માર્ગ 
પ્રવર્તાવી, સાધુઓ બનાવી, માંગરોલ બંદર નજીક “લોજ' ગામે આશ્રમ બનાવી, ત્યાં 
રહી સદાતવ્રતો આપી સદ્ધર્મની પ્રવૃતિ કરાવી. 


લોકો અદ્દભૂત એશ્ચર્યથી આકર્ષાઈ ભગવાનનો અવતાર માનીને પૂજ્વા 
લાગ્યા, ત્યારે તેઓશ્રી સહુ કોઈને ચોખ્ખું કહેતા, કે અમો તો ડુગડગી બજાવનારા છીએ; 
વેશ લેનારા તો હવે આવશે; અમો તો પડને છાંટનારા છીએ; રમનારા તો પાછળ છે ! તે 
હવે આવશે.'' આવી રીતે મોધમ શબ્દોથી ભગવાનનો અવતાર થવાની આગાહી કરી 
મુક્તાનંદજી આદિ સાઠ સીત્તેર સાધુઓ સાથે લોજ ગામે પોતાના આશ્રમમાં રહી 
સદ્દધર્મની સ્થાપના કરી રહેલ હતા અને દેશાવરમાં સદાવૃતો આપી મુમુક્ષુ જનોને 
સદ્બોધી રહ્યાં હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ અધ્યાય ૧ ૧૧ 
॥ શ્રી ધર્મભકિત અવતાર ।॥। 


સરવાર દેશમાં ગોંડા જીલ્લામાં ઈટાર ગામમાં સરવરીયા વિપ્ર પાંડે અટકવાળા 
દેવશર્માને ત્યાં વિ. સં. ૧૭૯૬ ના કાર્તિક સુદી એકાદશી (પ્રબોધની) ના દિવસે શ્રી 
ધર્મદેવે જન્મ ધારણ કર્યો હતો અને તેનું નામ “શ્રી હરિપ્રસાદ શર્મા' રાખવામાં આવેલ 


“ઉં* ભક્તિદેવી પણ એજ દેશમાં “છપેયા' ગામે સરવરીયા વિપ્ર ત્રવાડી શાખામાં 
કૃષ્ણ શર્માને ત્યાં વિ. સં. ૧૭૯૮ ના કાર્તિક સુદી ૧૫ ના દિવસે જન્મ ધરતાં “બાળા' 
નામ ધારણ કરેલું હતું. યોગ્ય ઉંમરે બાળાદેવીના શુભ લગ્ન હરિપ્રસાદજી પાંડે સાથે થયાં 
પછી કૃષ્ણશર્માની માગણીથી તે દંપતી છપૈયા પુરમાં જ રહ્યાં હતાં તેમનાથી પ્રથમ પાંડે 
શ્રી રામપ્રતાપજી નામના જેષ્ પુત્રનો જન્મ થયો હતો, અને તે પછી સાક્ષાત્‌ 
પૂર્ણપુરૃષોત્તમ નારાયણ શ્રી હરિનો શુભ જન્મ વિ. સંવત ૧૮૩૭ ના ચૈત્ર સુદી ૯ 
નૌમીની રાત્રી ૧૦ ઘડી જતાં થયો હતો. તેઓશ્રીનું બાળ નામ હરિકૃષ્ણ તેમજ ઘનશ્યામ 
રાખવામાં આવેલ હતું અને તે પછી નાના બંધુ શ્રી ઈચ્છારામજીભાઈનો જન્મ થયો 
હતો. આ ઘનશ્યામજી તેજ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનડહેવાયા. 


શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું સંક્ષિપ્ત જીવન ચરિત્ર 
(શ્રી હરિગીત છંદ) 


પરીબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ પ્રભુ જો, રહત અક્ષર ધામ મેં ॥ 
કલિ માંહિ કોશલ દેશમેં, ધરી દેહ છુપૈયા ગામમેં ॥ 


પિતુ ધર્મ ભક્તિ સુમાત, સરવરિયા સુબ્રાહ્મન જાતિ હૈ ॥ 
પ્રભુ કીયો ક્રત્યાકો પરાભવ, બાતસો પ્રખ્યાતિ હૈ ॥ ॥1૧॥ 


તબ માર્કન્ડ મુનિ કિયો, “હરીકૃષ્ણ' નિર્મળ નામ હી ॥ 
પુનિ શ્રી હરિ, શ્રી કૃષ્ણ નામરૂ, સોઈ શ્રી ઘનશ્યામ હી ॥ 
પ્રભુ અન્ન પ્રાસન કીનરૂ, ઉત્તરાય બાલક કેશ કું ॥ 


ક્‌ 


કુરિબલ નિર્કદનકીન “કાલીદત્ત' બડ અસરેસ કં ॥ ॥રા 


ષ્ગ ષ્ગ 


૧૨ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પુનિ બસિ અયોધ્યામેં પ્રભુજી, બાલ ચરિત્ર બહુ કીયો । 
ઉપવિત ધરી સતશાસ્ત્રકો, શુભ સાર ઉદ્દારી લિયો ॥ 
શિર ધરિ જટા કરમેં કમંડલુ, તિલક કીનો ભાલ હી ॥ 
કોપિન, બહિર્વાસ હી ધર્યો, જલગરન પુનિ મૃગછાલ હી ॥ ૩ ॥ 


કંઠે ધરી દુહુ કંઠિકા, ઈકલિયો ભોજન પાત્ર હી ॥ 
કોમલ કમલસે નૈન નિર્મલ મૃદુ મનોહર ગાત્ર હી ॥ 
પુનિ લીયે શાલગ્રામ, બાલમુકુંદ બર્ની બેસમેં ॥ 
કર દંડ પુનિ જપમાલ ધરિ, બિચરે સુઉત્તર દેશમેં ॥ ૪ ॥ 


કિય સ્તવન ગિરિ હીમાચલે, પ્રભુકો દરશ શુભ પાઇકે ॥ 
પ્રભુકિય પરાભવ ભૂત ભૈરવકો, મહાબન જાઈ કે ॥ 
પુલ્હાશ્રમેં પુનિ તપ કિયો, રવિદેવ આય સ્તુતી કરી ॥ 
ગોપાલ મુનિકું જઈ મિલે, અષ્ટાંગ યોગ કલા ઘરી ॥ ૫ ॥ 


પ્રભુ મિલે સિધવલ્લભહીકું, દુ;ખ હર્યો દાસ ગૌપાલકો ॥ 
મદ હર્યો દુષ્ટ બિપેક કો, વામી બડા વિકરાલ કો ॥ 
નવલખા પર્વત પર પ્રભુ, નવ લક્ષ રૂપ ધરી હરી ॥ 
નવલાખ જોગી કું મીલે, લીલા અલૌકિક ક્યું કરી ॥ ૬ ॥ 


પ્રભુ ગયે પુરૂષોત્તમ પુરી, મદ હર્યો ખટ દર્શનહિ કો ॥ 
બનમેં મિલે શકતી શિવં, સક્તુ જીમે પ્રભુ ઈનહિ કો ॥ 
સબ તીર્થ ફિરકે ભીમનાથ, સમીપ આયે શ્રી હરી ॥ 
પુનિ ગોપનાથ હું સે ગયે, પ્રભુ 'લોજ' મેં કરૂના કરી 1 ૭ ॥ 


પ્રભુ મિલે મુક્તાનંદકુ સદગુરૂ રામાનદકું ॥1 
દોની મહા દીક્ષા અરૂ, ગુરૂપદ ધરમકુલ ચંદકું ॥ 
તન તજ્યો રામાનંદ તબતેં, પ્રભુ પરાક્રમ બહુ કિયો ॥ 
જનકું સમાધિ કરાઈ બહુ, નિજ ધામ દર્શાઈ દિયો 1 ૮ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ ૧૩ ૧૪ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
નર નારિકી ન્યારી સભા કરિ, ધર્મ સમજાયે સબે ॥ ॥ શ્રીજી ॥ 


કિય ધર્મ સ્થાપન, અધ ઉથાપન, દેશમેં ફિર કે તબે ॥ અધ્યાય ૨ જો 
પુનિ કામ ક્રોધાદિક હુંસે, નિજ દાસકી રક્ષા કરી ॥ 
પુતિ યજ્ઞકીન બડે બડે, સામર્થસે નિજ શ્રી હરિ 1 ૯ ॥ ચારણ ઉત્પતિ દેવ જ્ઞાતિ નિરૂપણ 


ગુજરેશ રાવ શિયાજી આદિક, અમિત જન આશ્રિત ભયે ॥ 


મંદિર બનાયે બડ બડે, કિય દેવકે સ્થાપન નયે ॥ પ સ્વામીશ્રી સ્વરચિત નિજ પરિચય કાવ્ય ॥ 

સતશાસ્ત્ર શિક્ષાપત્રિ આદિક, શુભ રચાયે શ્રી હરિ પ (ઝુલણા છંદ) 

આચાર્ય સ્થાપન કિય ઉભય, કરૂનાનિધી કરૂના કરી ॥ ૧૦ ॥ જ્ઞાતિ ચારણ ઓડક આશિયોંકી, આબુ છાયં ભયો ખાણ ગામમેંજી ॥ 
તાકે નામ શંભૂદાન તાત હુકો, માત લાલુબાઈ ધર્યો ઠામમેંજી ॥ 

સર્વોપરી સર્વેસ સબ, અવતારી કે અવતારિ સો ॥ લાડું મેટકે શ્રીરંગ નામ ધર્યો, દોઉ લીન બ્રહ્માનંદ નામમેજી ॥ 

સ્વેચ્છા હુંસે પાર્ષદ સહિત, ગયે ધામ ભવભય હારીસો ॥ ચિત્તધાર સહજાનંદશ્યામ છબી, જગજીત ગયો નિજધામમેંજી ॥ 

પાવન ચરિત્ર વિચિત્ર કીનો, સો શ્રવન જન જો કરે ॥ (બ્રહ્મ વિલાસ) 


ક્‌ કા 
છ! રે ર, ક 
મનકામના પુરે પ્રભુ પુનિ, સઘ ભવસાગર તરે ॥ ૧૧ ॥। અર્થ - આબુ ડુંગરની છાયાંમાં ખાણ નામના ગામમાં જ્ઞાતે ચારણ, 


“આશિયા' * શાખાના શંભુદાનજી પિતા અને લાલુબા માતાજીના ઉદરથી જન્મ ધારણ 
કર્યો, પોતાનું જન્મનામ 2૮ “લાડુદાનજી' હતું. શ્રીજીએ જ્યારે પ્રથમ દીક્ષા આપી ત્યારે 
શ્રી રંગદાસજી નામ આપેલું હતું. અને પછી એ બન્ને નામો બ્રહ્માનંદજી નામ ધારણા 


શિવ, શેષ, સનકાદિક સદા, અતિ પ્રેમસે મુખ ઉચ્ચરે ॥ 
સો ચરિત્ર શ્રી ઘનશ્યામકે, જન અભયસિંહ અંતર ધરે ॥ 


ક ન ર જ. ક હે ક ૦ ૬ ક 
કિય પરમહંસ સુ પાંચસો, લિખ ચરિત્ર શ્રી પુરૂષોત્તમ ॥ કરતાં તેમાં લીન થયાં, (સમાઈ ગયા) શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનું ચિત્તમાં ધ્યાન કરી આ 
કવિ માવ પીતા “ભીમજી' દલપત લીખી હૈ ઉતમં ॥ ૧૨ ॥ જગતમાં દિગ્વિજય કરી નિજધામમાં (બ્રહ્મધામમાં) ગયા વગેરે વગેરે. 
(પુરૂષોત્તમ ચરિત્ર) 


* ત્કષિમુનિઓની શાખાઓ સાથે ચારણ દેવોની મળતી શાખા ત્રણ છે; તેમાં 
(૧) ત્રક્ષિ આશ્ચાલયન - આશિયા (૨) ત્ર્ક્ષિ દેવળ-દેવલ (૩) બ્રહસ્પતિ- 
બ્રાહસ્પત્ય 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિત્તે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પ્રથમ પ્રકરણે ધ. ધુ 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે શ્રીહરિ 


જન્માદિ નિરૂપણ નામ પ્રથમોડધ્યાય સમાપ્ત: -૧ મ ા ન 
» સ્વામીશ્રીનુ શુદ્ધ જન્મનામ “લાધૂદાન' હતુ. જેનું રાજસ્થાની ઉચ્ચારણ 


“લાદૂદાન' એવું હોય છે, “દ' ને “ડ' માં ભેદ નહિ હોવાથી ગુજરાતીમાં તે નામ 
“લાડુદાનજી' તરીકે પ્રચલિત થયું હતું. હાલ રાજસ્થાનમાં ચારણોમાં લાધૂદાન, 
લાદૂદાન નામો પ્રચલિત છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૨ ૧૫ 
ઉપર પ્રમાણે સ્વામીશ્રીનો જન્મ ચારણ જ્ઞાતિની આશિયા શાખામાં થયો હતો 


તેમ સ્વામીશ્રીનું સ્વરચિત કાવ્ય ચોખું કહે છે. છતાં અત્યાર સુધીના કેટલાએક લેખકોએ 
સ્વામીને લાડુબારોટના નામથી સંબોધીને, બારોટ સંજ્ઞાભાટની છે, તેમ માની ભાટ 
જ્ઞાતિમાં જન્મ હોવાની શંકા ઉત્પન્ન કરી છે. પરંતુ ઉપરનું ઝૂલણા કાવ્ય તે વાતને તદ્દન 
અમાન્ય કહે છે. તેથી હવે તેવી શંકાને લેશમાત્ર પણ અવકાશ નથી. તેમજ સ્વામીશ્રીના 
પિત્રાઈઓ હાલ “ખાણ” ગામમાં મોજુદ છે. 


॥ દેવજ્ઞાતિ ચારણો ॥ 


જેઓને ચારણોની પીછાન નથી તેવા કેટલાએક આધુનિક લેખકો ચારણોને 
બહુજ હલકી જ્ઞાતિમાં ઉતારી પાડી શુદ્રમાં ગણના કરે છે. તે તદ્ન અજ્ઞાનતાથી કે પછી 
ઈર્ષાભાવથી તેમ કહે છે, પરંતુ હિંદુધર્મના શાસ્ત્રો તો ચારણો માટે ઉત્તમ અભિપ્રાય 
આપીને ચારણો દેવકોટીના છે, તેવું સાબિત કરી બતાવે છે. 


પ્રથમ તો આપણા ઈષ્દદેવ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને ચારણ જ્ઞાતિને “દેવ' 


માની સત્કાર્યા છે કે, 
(૧) શ્રી સત્સંગી જીવન પ્રથમ પ્રકરણ અધ્યાય -૩૪ ના શ્લોક- ૩૬માં 


ક ક 


કહે છે કે, 
“ગાન્ધર્વાશ્ચારણાન્સિદ્ધાન્‌”' 


(૨) શ્રી ગઢપુર મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં બિરાજી ગ. મ. ર૪ 
વચનામૃતમાં સંવત ૧૮૭૯ ના શ્રાવણ સુદો ૮ ના દિવસે શ્રીમુખે સર્વ સંત હરિભક્તોની 
સભા મધ્યે કૃપા વાક્ય ઉચ્ચારે છે કે :- 


“સાંખ્ય નિષ્ઠાવાળો જે ભગવાનનો ભક્ત તે તો મનુષ્યનાં સુખ, તથા સિદ્ધ, 
ચારણ વિધાધર, ગંધર્વ, દેવતા એ સર્વેના જે સુખ તેને સમજી રાખે.” 


ઉપર પ્રમાણે શ્રીજી મહારાજે મનુષ્યથી અધિક “ચારણોની જ્ઞાતિને દેવકોટીની 
ગણના કરી સ્વમુખે શ્રુતિ વાક્ય તુલ્ય વચનામૃત ઉચ્ચારેલ છે, તેમજ મહાન 


૧૬ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વૈરાગ્યમૂર્તિ - સદ્દગુરૂ શ્રી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પણ ભક્તિ ચિંતામણી ગ્રંથમાં 
હરિભક્તોની નામાવળી ઉચ્ચારી છે. તેમા પણ જ્યાં જ્યાં ચારણોના નામો ભાંખ્યાં છે 
ત્યાં ત્યાં દેવજાતિનું જ સંબોધન આપેલ છે, દાખલા તરીકે આપણા ચરિત્ર નાયકના 
પિતાશ્રીનુંનામ તેઓ કાવ્યમાં કહે છે કે, 
॥ ચોપાઈ ॥ 
“ખરા ભક્ત કહીએ ખાણ ગામે,'' દેવજાત્તિ શંભુદાન નામે ॥ 
ઘેર લાલુબાઈ હરિજન, જેણે જન્મયા લાડુજી પાવન ॥ 
રૂડા ભક્ત છે ખીમોજીભાઇ, ઘેરે મોટા જન મોજબાઈ ॥ 
એહાદી બીજા જન ગણીજે, ભલા ભક્ત ખાણમાં ભણીજે ॥ 


(ભક્તચિંતામણી પ્ર. ૧૨૦) 
ઉપર મુજબ શ્રીજી મહારાજથી આરંભી હિન્દુ ધર્મના માન્ય પુસ્તકો, શાસ્ત્રો, 
પુરાણો, ઈતિહાસો વગેરેમાં જ્યાં જ્યાં ચારણોને દેવ કોટીમાં ગણના કરી પૂજ્ય ભાવથી 
વર્ણવેલ છે, તેના દાખલાઓ સાથે આ નીચે ચારણ ઉત્પત્તિથી પુરાણ હકિકત હવે રજું 
કરૂ છુ, 
ચારણ ઉત્પત્તિ 
પરમેશ્વરે સૃષ્ટિ પેદા કરવા માટે એક “બ્રહ્મા' નામના દેવ બનાવ્યા તેણે ચાર 
પ્રકારની સૃષ્ટિ રચી. (૧) પ્રથમ દરજ્જે દેવતાઓ (૨) બીજે મનુષ્યો, (૩) ત્રીજે પશુ 
પક્ષીઓ (૪) દરજ્જે વનસ્પતિ આદિ બનાવ્યા. તેમા ચારણોની ઉત્પતિ દેવતાઓની 
સાથે છે; જેનુંપ્રમાણ શ્રીમદભાગવત પુરાણમાં છે કે - 
(શ્લોક) 
દેવ સર્ગ શ્વાષ્ટ વિધો, વિબુધા, પિતરોડ સુરાઃ ॥ 
સિદ્ધાઃ ચારણાંઃ વિંદ્યાધરા ગંધર્વાપ્સરાર્દિકાઃ ॥ 
(શ્રીભાગવત ૩-૧૦-૨૭) 
ભારત વર્ષની ઉત્તરે સર્વ પહાડોથી ઉચો સુમેરૂ પહાડ છે તે ઉપર દેવતાઓ 
વસ્યા છે. જેને સ્વર્ગ કહે છે. મનુષ્ય પૃથ્વી ઉપર વસે છે તેને મૃત્યુલોક કહે છે. સુમેરૂના 
મધ્યમાં પિતાજી બ્રહ્માજીની પુરી છે, તેની ચારે તરફ બીજા દેવતાઓની પુરી છે, જેનું 
પ્રમાણ શ્રીમદ્‌ ભાગવતના પંચમસ્કંધના ૨૪માં અધ્યાયમાં છે. 


શ્રી મહાભારતમાં ચારણો વિષે 


હસ્તિનાપુરના પાંડુરાજા વનમાં મરણ પામતાં તેના માદ્રી નામના 
સ્રી સતી થયાં તે પછી નાના પાંચે પાંડું કુમારો અને તેના માતા કુંતાજી 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ ૧૭ 


પહોંચાડ્યા, જે હકીકત મહાભારતના આદી પર્વમાં ૧૨૬ ના અધ્યાયમાં છે કે, 
(શ્લોક) 

તં ચારણસહસ્ત્રાણાં, મુનિનામાગમં તદા ॥1 

શ્રુત્વા નાગપુરે નૃણાં, વિસ્મયઃ સમપધ્યતે ॥ 
અર્થ : ત્યારે તે હજારો ચારણ મુનિઓનું આગમન સાંભળીને હસ્તિનાપુરના 
લોકોને વિસ્મય થયું. 
કો ા કે નો હે નાડ પી 
દ્રોપણ પર્વમાં અ-૩૬ શ્લોક ૧૪ મા પણ ઉલ્લેખ છે'' તથા ““વનપર્વમાં 
અ-૪૪માં તથા શાંતિપર્વનામોક્ષધર્મમાં અ-૨૧૭માં ઉલ્લેખ છે.”” 

શ્રી વાલ્મિકી રામાયણમાં ચારણો વિષે 


આ ગ્રંથ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં વેદ પછી બીજે નંબરે આવે છે. તેમાં પણ ઉલ્લેખ 
છે કે, “ઈમમાશ્રમમુત્સજ્ય, સિદ્ધ ચારણ સેવિતે'' 


વિશ્વામિત્ર શ્રી રામચંદ્રજીને કહે છે કે, મહામુનિ ગૌતમત્રષિ પોતાનો આશ્રમ 
વ્‌ 


છા 


છોડીને સિદ્ધ અને ચારણો જ્યાં વસે છે તે હિમાલયના સુંદર શિખર પર તપ કરવા 
લાગ્યા. (બાલકાંડ-સર્ગ ૪૮ શ્લોક૩૩) 
સુંદરકાંડના સર્ગ-પપ માં શ્લોક ૨૯ થી ૩૨ સુધી છે કે 
(શ્લોક) 
શુશ્રાવ હનુર્મૉનસ્તત્ર, ચારણનાં મહાત્મનામ 
જાનકી ન ચ દગ્ઘેતી, વિસ્મચયોઈ ભૂત એવનઃ 
શ્રી હનુમાનજી લંકાને બાળી બહાર આવી ફીકર કરવાને લાગ્યા કે મેંઆ કામ 
બુરું કરેલ છે, કેમ કે સીતાજી પણ બળી ગયા હશે, એ સમયે “ચારણ મહાત્માઓ”' થી 
સાંભળ્યુકે સીતાજી બળ્યા નથી, વગેરે...વગેરે... 
શ્રી મત્સપુરાણમાં અધ્યાય ૨૪૯ શ્લોક ૩૫-૩૬ માં છેકે, 
(શ્લોક) 
તુચ માન રસમાનતાચ, સિદ્ધ ચારણ ડિન્નરેઃ ॥। 
આભ્ના ચેર્ય દિભિશ્ચ, સ્તૂચમાનં, સમન્ત તઃ ॥ 


કલ્પાંત કરવા લાગ્યાં; તેથી ત્યાં ચારણદેવો આવ્યા અને તે સહુને હસ્તિનાપુરે 


૧૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સિદ્ધ, ચારણ, કિન્નર, મૂર્તિમાન વેદ જેની સ્તુતિ કરી રહ્યાં છે પરમેશ્વરની 


સ્તુતિ તો બ્રહ્માદિ સર્વ દેવો કરે છેઃ પણ કવિ તરીખે તો ચારણદેવો જ છે, જેમકે સમુદ્ર 
મંથન સમયે શ્રી વિષ્નુ ભગવાન યોગર્નિદ્રા નિમીલિતનયન હતા, તે પ્રસંગે ચારણોએ 
સ્તુતિકરી જાગૃત કર્યાહતાં. 


““શ્રીગજેન્દ્રમોક્ષમાં શ્લોક ૩૬ માં પણ ઉલ્લેખ છે. 
“રાજતરંગીણીના સાતમાં તરંગમાં ૧૧૨૨ ના શ્લોકમાં છે. 
“'બ્રહ્મષુરાણના અધ્યાય ૨૩પણ છે. 
“સ્કંધપુરાણના વાસુદેવ મહાત્મ્યમાં અધ્યાય ૧૪ માં શ્લોક ૧. અધ્યાય ૧૫ 
*લોક ૨૩, અધ્યાય ૨૪ શ્લોક૪પ માં છે. 
પહે ડુ.” ક જ કુ 
જેન ગ્રંથોમાં ચારણો વિષે 
જૈનના ૨૪ માં તીર્થકર શ્રી મહાવીર સ્વામીએ માગધી ભાષામાં 
“પન્નવણાજી સૂત્ર રચેલું છે તેના પ્રથમ પાદમાં મનુષ્યાધિકારમાં લખેલ છે કે - 
અરિહંતા ચક્રવટ્ટી, બલદેવા, વાસુદેવા, ચારણા, વિજાહરા.'' અર્થ - અરિહંત એટલે 
તીર્થકર, રાજા હોય તે બળદેવ, વાસુદેવ એટલે કૃષ્ણાવતાર જેવો ચારણ અને વિદ્યાધર તે 
મનુષ્યનો અધીકાર છે. 


ઉપરના અનેક શાસ્ત્રપુરાણોનાં અસંખ્ય પ્રમાણો અને અતિહાસોમાં “ચારણો 
દેવકોટીમાં છે.'' તેવા પુરાવા મોજુદ છે. 


ચારણો ભરતખંડમાં આવી વસ્યા 


પ્રથમ જ્યારે ચારણો મેરૂ પર્વત ઉપર આવી વસતા હતા ત્યારે તેઓ 
““ચારણદેવો'”' કહેવાતા. પછી જ્યારે હિમાલય પર્વત ઉપર આવી વસ્યા ત્યારે તેઓ 
“ચારણમુનિઓ”' કે “ચારણત્રકષિઓ”' કહેવાયા 


તેલંગ દેશમાં નિવાસ 


વેનરાજાને ત્યાં “પૃથુરાજા નામે ભગવાને અવતાર ધારણ કર્યો, ત્યારે 
ભગવાન પૃથુએ મહાન યજ્ઞો કરી નેજગત કલ્યાણ અર્થે અનેક શુભ કાર્યો કર્યા 
હતાં, તેને જગતમાં અવિચળ રાખવા માટે બ્રહ્મત્ર્ક્ષિઓએ પૃથુના યજ્ઞ પ્રસંગે 
હિમાલય ઉપરથી ચારણ ત્રકષિઓને બોલાવી પૃથુ રાજાના શુભ કાર્યોનો 
ઈતિહાસ લખવતાં, પૃથુ રાજા ભગવાન નો અવતાર છે, માટે તેનાં યશોગાન 


ગાવામાં દોષ નથી તેમ જાણી તેના સ્તુતિ પાઠક તથાં પૃથુરાજાએ પોતાના રાજકવિ 


સ્થાપી એ ચારણ મુનિઓને “તેલંગ' નામનો દેશ દાનમાં આપ્યો તે હકીકત પદ્મ 
પુરાણમાં બીજા ખંડનાં ૨૮ ના અધ્યાયમાં શ્લોક ૮૮નું પ્રમાણ છે કે..... 


“'ચારણાય તતઃ પ્રાદા, તૈલંગા દેશમુત્તમમ્‌'' ત્યારથી ચારણો “નરાણાં ચ 
નરાધિપા;'' એ વાક્યોને અનુસરી રાજાઓના રાજકવિઓ થઈને મોટી મોટી જાગીરો 
ડ્‌ ક્‌ ક જ ક શે સહજ જ ક જો 
મેળવી અને આ ભરતખંડમાં ચારણોનો વંશ મનુષ્યો સાથે ફેલાયો. હાલ તો તેઓ માત્ર 
રાજપુતાનામાં, ગુજરાતમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં અને કચ્છ વગેરે પ્રદેશોમાં વિદ્યમાન છે. 


મુગલરાજ્ય અને બ્રિટીશ રાજ્યોમાં ચારણોની કદર 


ભગવાન પૃથુરાજાથી આરંભી હજારો વર્ષ પર્યત રજપૂત રાજાઓએ ચારણોને 
પૂજનિક માની સન્‍્માન્યા હતા. તે પછી બાદશાહી અમલમાં પણ દિલ્હીના દરબારમાં 
ચારણોનાં સન્‍માન થયાં હતાં. બાદશાહ અકબરશા પાસે ચારણ મહાત્મા શ્રી 
નરહરદાસજી તથા મહિકરણદાનજી મહેડુ (જાડા ચારણ તરીકે ઓળખાતા) તથા 
દુરશાજી આઢા વગેરે ચારણ રાજકવિઓ હતા. 


બાદશાહ જહાંગીરશાહે જોધપુરના લાખાજી નામના ચારણ કવિને 4-લાખ 
પાશવ આપી હાથી અનેસોનું બક્ષેલ હતું. 


બ્રિટીશ સલ્તનમાં કૈસરેહિંદ મહારાણી શ્રી વિક્ટોરીઆએ મોટા 
ઉદયપુરના કવિરાજા શ્રી શામળદાનજીને “મહામહોપાધ્યાય'' નો ખિતાબ 
એનાયત કરેલ હતો, અને બ્રિટીશ રાજ્યોના કરારનામાઓમાં ચારણોની 


ન- લાખપશાવની વિગત- 


પચ્ચીસ હજાર રૂપિયા નગદ રોકડા, પચ્ચીસ હજારના ઘરેણાં, પચ્ચીસ 
હજારના પશુઓ (હાથી, ઉટ, ઘોડાં, ભેસુ, ગાયું,) વાર્ષિક પાંચ હજાર રૃપિયાની 
આવકવાળું ગામ વાડી, રાજનગરમાં રહેવાની હવેલી, અને પગમાં સોનું બક્ષે (સોનાની 
બેડી) એક પાલખી અને મસાલા (રૌપ્યજડીત), હાથી, ઘોડા, ઉંટ, શણગારેલ ગાયો 
એટલું દાન આપે તેને લાખપશાવ કહેવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જામ શ્રી રાવળજામે 
જામનગર વસાવી કવિશ્રી ઈશ્વરદાસજીને લાખપશાવ આપ્યા હતાં. 


૨૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જામીનગીરી ઉપર ઇંતબાર રાખેલો હતો. શહેનશાહ એડવર્ડ ૭ માએ પણ જોધપુરન॥ 
કવિરાજા શ્રી મુરારીદાનજી આશિયાને “મહામહોપાધ્યાયનો ખિતાબ એનાયત કરેલ 
હતો. 

સૌરાષ્ટ્રમાં જ્યારે જામ રાવળજી (જેને જામનગર વસાવ્યું તે) ની સાર્વભૌમ 
સત્તા હતી ત્યારે તેઓશ્રીએ કવિશ્રી ઈશરદાસજીને (કે, જેઓ ઈશરા કે પરમેશ્વર 
કહેવાયા) રાજકવિ સ્થાપિ કરોડ પશાવ બક્ષી મોટા જાગીરદાર બનાવ્યા હતા. કહેવત છે 
કે “જહા પતશાઈ તહાં દાવા કવિરાજ કાં' એમ જ્યાં જ્યાં બાદશાહો, શહેનશાહો, 


નવાબો કે રાજામહારાજાઓ હતા, ત્યાં ત્યાં ચારણ દેવોના પણ સન્માન થયાં હતાં, 
ક કા જ ના ઝે. ક 
કારણ કે તેચારણો કેવા હતા તે નીચેની વિગતે જણાય છે. 


પૂર્વના ચારણસ્મરણો 


ચારણ-વાચસ્પતિઓ-ક્ષત્રિયોનેસૂર અનેદાનમાંયોજતા, સિંહોનેસ્વ સ્વરૂપનું 
સધાન કરાવતા એ ચારણો મંત્રદષ્ટા હતા, મંત્રસિદ્ધિને પામેલા હતા. સૂત્રોના ભાષ્યકાર 
હતા, વીરરસના ઉદ્દગાતા હતા, મુડદાલોને પણ સીંધુડા રાગની સંજીવની છાટી 
જગાડનારા હતા, ચારણો સ્વધર્મામૃત પીનારા અનેપાનારા સુલેહ (સંપ) નીપુષ્ટિ કરનાર, 
ગર્વિષ્ોનો ગર્વ ઉતારનાર અને દુષ્ટોનું દમન કરનાર વાકશૂરા હતાઃ તેમજ પ્રાચીન કાળમાં 
થઈ ગયેલા જતિ, સતી અને સુરાઓના ચરિત્રોની ગાથા વર્તમાન કાળમાં તાદ્રશ્ય બતાવવા 
સમર્થહતા. તેઓના જસ્નમાં જરાપણ ઝાંખપઆવીનથી 


ન્‌ 


ચારણ તપ, વિદ્યા, બળ અને ધૈર્યની મૂર્તિઓ હતા. જેમા અનેક સદ્ગુણોનો 
સમુચ્ચય હોય તે દેવ્કુળ-'ચારણ કહેવાય.' 


(છપય છંદ) 
ચારણ ચતુર ગણાય, ચારણ ધર્મ ન ચૂકે ॥। 
ચારણ સિદ્ધ સુહાય, મરે પણ ટેક ન મુકે ॥ 
ચારણ કીરતિ શુદ્ધ, શામ ધર્મ ધારણની ।। 
ચારણ સત્યાચરણ, શાખ શ્રેષ્ઠ ચારણની ।॥। 
ક્રારણ વિલોકી શંભુ કાર્યનું, ધીર તજે નહિં ધારણા ॥ 
પ્રજારાજ હિત પ્યાર શુભ, ચૂક્યા નહિં કદિ ચારણા ॥ 
(પુરોહિત ગૌરીશંકર ગોવિંદજી) 
ચારણોનાં કર્તવ્ય કર્મ 
ભણવું ભણાવવું, રાજા પ્રજાના પ્રતિનિધી તરીકે આગેવાની કરવી, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ ૨૧ 


રાજા-રાજા, અને રાજા-પ્રજા વચ્ચેની તકરારો પતાવવામાં ધર્મ વકીલ, બહાદુર 
પુરૂષોના ઈતિહાસો લખવા, અન્યોકિતથી ઉપદેશ કરવો, લોક મર્યાદાને ધર્મ મર્યાદાનું 
રક્ષણ કરવું, ન્યાય આપવો, ધર્મ મંત્રી પણુ, કવિ તરીકે રાજાનું આઠમું અંગ 
ગણાવું, લોકપ્રિયતા મેળવવી, ધર્મ અને ઈશ્વર ભક્તિપરાયણ થવું, કેળવણી 
આપવામાં ક્ષત્રિયોના બાગના સાચા માળી થવુ... ઈત્યાદી અનેક સદ્ગુણોનો 
સમુચ્ચય તે ચારણ ધર્મ. 


ચારણ ગ્રંથકારો 

ગ્રંથનુંનામ કર્તાનુંનામ 
(૧) અવતારચરિત્ર મહાત્માનરહરદાસજી 
(૨) શ્રીહરિરસતથાદેવીયાણ મહાત્મા ઈસરદાસજી 
(૩) પાંડવયશેન્દુ ચંદ્રિકા મહાત્માસ્વરૂપદાસજી 
(૪) મહારાણાપ્રતાપયશ કવિરાજા દુરશાજી આઢા 
(૫) વૅંશભાસ્કર કવિરાજા સૂર્યમલજી 
(૬) વીરવિનોદ (કર્ણપર્વ) કવિરાજા મહાત્મા ગણેશપુરીજી 
(૭) બ્રહ્મવિલાસઆદી૧૫ ગ્રંથો સ્વામી શ્રી બ્રહ્માનંદજી 
(૮) ઉમરકાવ્ય મહાકવિ ઉમરદાનજી 
(૯) વીરકાવ્યો કવિરાજ ફતેહકરણજી 
(૧૦) જસુરામરાજનિતી કવિશ્રી જસુરામજી 
(૧૧) જશવંતજશો ભૂષણ કવિરાજામુરારીદાનજી 
(૧૨) રાજપૂતાનાઈતિહાસ કવિરાજાનવલદાનજી 
(૧૩) નાગદમણ ભક્તકવિશ્રી સાંયાજી ઝૂલા 
(૧૪) વિભાવિલાસ કવિશ્રીવજમાલજી મહેડું જામનગર 


(સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામિના શિષ્ય) 
(૧૫) શ્રીદ્રોપદીવસ્ત્રાહરણ/શ્રી રૂક્મણી હરણ રાજકવિ ભીમજીભાઇ રત્નુ 


(૧૬) ભાવભુષણ-પીંગળ કાવ્ય ગઢવી પીંગળશી પાતાભાઇ 

(૧૭) શ્રીય્દુવંશ પ્રકાશ અને રાજકવિ માવદાનજી સત્નું 
જામનગરનો ઈતિહાસ 

(૧૮) છંદમુક્તાવલી રાજકવિશ્રી જીવણલાલ ઝીબા 

(૧૯) હિંદ સ્થિતિ હિંદોદય કવિહરદાનદેયા 

(૨૦) કાવ્યસંગ્રહ રાજકવિ શૅકરદાનદેથા 

(ર૧) પ્રતાપચરિત્ર કેસરીસિંહ બારહઠ (મેવાડ) 

(૨૨) કાગવાણી કવિશ્રી દુલા ભાયાકાગ 


૨૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપર પ્રમાણે અનેક ગ્રંથકારો ચારણોમાં થયા છે. અને હાલ પણ છે. કેટલાએક 
ગ્રંથો અપ્રસિદ્ધ છે. માત્ર જે છપાયા છે. તેમાંથી જાણવા પ્રમાણે લખેલ છે, બાકી તો 
“ચારણી સાહિત્ય'' અપૂર્વ છે. 


ચારણ - એટલે ? 
“ ચાર્યન્તિ કીર્તિમિતિચારણાઃ ”” 


ચારણ-ચર ધાતુથી ચારણ શબ્દ સિદ્ધ થાય છે. 'ચર' ગતિ વાચક છે. ગતિ 
આપનાર. ગતિમાં મુકનાર, એટલે ધર્મકર્મમાં પ્રવૃતિકરાવનાર, ઉત્સાહ આપનાર, કીર્તિ 
ફેલાવનાર, ઈત્યાદિ “ચારણ” શબ્દના અર્થ થાય છે, 'ચા' ચાહ-અને “રણ' રણસંગ્રામ 
એટલે 'રણસંગ્રામની ચાહ ઉત્પન્ન કરાવનાર,' ચારણો ધનુર્વેદ ભણેલા અને અન્યને 
ભણાવનારા, સમરાંગણમાં લડનારા, “સિંધુડા' આદી વીરકાવ્યોને ગાઈને કાયરને પણ 
ચારણો શમશેર પકડાવીને બિરદાવીને રણની ચાહ ઉત્પન્ન કરાવનારા વગેરે વગેરે. 


““ચારણોનાં પર્યાય નામો”' 


“'ગઢવીર' (ગઢવી) બારહઠજી (બારોટજી) ગઢવી શબ્દ અપભ્રંશ છે, ખરો 
શબ્દ “ગઢવીર' છે. વીરતાનો ગઢ ચારણ દોઢસૂરો કહેવાય છે. તેટલું જ નહીં. પણ 
પોતાના ગળામાં “કટારી' અને તરવાર નાખી સામે પગલે ચાલે છે, બીજાનું ગળું કાપવું 
સહેલું છે, પોતાના ગળામાં તલવાર પહેરવી એ તો શૂરવીર પુરૂષથી પણ બનવું મુશ્કેલ 


મ ક” 


છે. એકાર્ય (ત્રાગું) ચારણો કરતા હોવાથી તેઓ દોઢશૂરા કહેવાય છે. 


બારોટ શબ્દ અપભ્રંશ છે અને તે શબ્દ તો દરેક જ્ઞાતિઓની વંશાવળી 
(પેઢીનામું) લખનાર વહીવંચા ભાટોને લાગુ પડે છે. ચારણોનાં પેઢીનામાં લખનાર 
“રાવળદેવ' ને પણ લોકો બારોટ કહીને બોલાવે છે. (મારવાડમાં ““બારઠજી'' શબ્દ 
બોલાતો હોઈને પારકરમાં થઈ સિંધમાં અને ત્યાંથી કચ્છમાં ને ત્યાંથી હાલાર પ્રદેશમાં 
હાલ પણ ચારણોને બારઠજીને બદલે “બારોટજી' કહે છે.) એટલે “બારોટ અને 
“બારઠજી' એ બન્ને શબ્દો અપભ્રંશ છે. ખરા શબ્દ તો “બારહઠજી”' છે. “બાર” 
એટલે “દ્રાર' ક્ષત્રિયોના દ્રાર પર પોતાનો લાગ (હિસ્સો) લેવા હઠ કરનાર, તેથી 
“બારહઠજી'' કહી બોલાવે છે. હાલ પણ રાજપુતાનામાં ચારણોને બારહઠજી કહી 
સંબોધે છે. તેમજ ચારણો વિશે પ્રાચીન દોહો છે કે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૨ ચ્ડ 
ચારણ ચારે વેદ, વણપઢીઓ વાતો કરે ।॥ 
ભાંખે આગમ ભેદ, જેની જીભે જોગણી પ 


કે 


ભાવાર્થ :- ચારણ ભણ્યા વગરનો હોય તો પણ ચારે વેદોના અગમ્ય ભેદની 
વાતો કરે છે, કેમકે તેની જીભાન ઉપર સાક્ષાત સરસ્વતીદેવી સદાય રહે છે. 


ઉપરની હકીકત ખરી છે, કારણ કે ઘણા ચારણોને વાંચતા લખતા કે સહી કરતા 
પણ આવડતું ન હોય, છતાં તે ચારણી ભાષાનાં કાવ્યો રચી અને બોલી જાણે છે, આવી 
રીતે તેઓ કાવ્યકર્તા હોવાથી ચારણપુત્રોને “'કવિરાજ'' કહી સંબોધે છે. 


ચારણોમાં પાંચ જાતિભેદ 


(૧) મારૂચારણ, (૨) સોરઠીઆ ચારણ, (૩) પરજીઆ ચારણ, 
(૪) અગરવચા (ને સાઈ ચારણ,) (પ) તુંબેલ ચારણ, આ ભેદો પાછળથી દેશ, 
કાળ, ક્રિયા અને સંગના પ્રધાન પણે થયા છે. 


ઉપરની હાલ પાંચ જાતીઓમાં (૧) મારૂ ચારણો સર્વથી શ્રેષ્ઠ દરજ્જાના છે. 
કયા, ણૂ. બુ. ક મ. સ ણો અ. કા. ટ શ. કે 
જેઓના રીતરીવાજો ક્ષત્રિયોને મળતા છે. સ્રીઓ ઓઝલ પડદામાં રહે છે. તેઓમાં 
વિધવા વિવાહ થતા નથી. તેમા મોટા જાગીરદારો પણ છે. મારવાડમાં મોટા જાગીરદારો 
ચારણોને ઠાકોર સાહેબ કુંવરસાહેબ અને પૌત્રને ભંવરજીશા કહે છે. મરૂભૂમિમાંથી 
(મારવાડમાંથી) ગુજરાત કચ્છ કાઠીયાવાડમાં આવી વસ્યા, એટલે તેઓ મારૂ ચારણના 
નામેઓળખાવા લાગ્યા. 


શ્રીજી મહારાજના શુભ હસ્તે અપાયેલી 
ચારણદેવોને ભાગવતી દિક્ષા 


(૧) સદ્દગુરશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી આ ગ્રંથોના ચરિત્ર નાયક કે જેઓ 
પૂર્વાશ્રમમાં મારૂચારણ કુળમાં “આશિયા' શાખાના “લાડુદાનજી' નામે મરૂભૂમિમાં 
ખાણ નામના ગામે જનમ્યા હતા. 


(૨) સદગુરશ્રી દે દેવાનંદ સ્વામી, કે જેઓ સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામિના 
શિષ્ય હતા. પીંગળશાસ્ત્ર અને સંગિતશાસ્ત્ સ્વામીશ્રી પાસે ભણેલા હતા. છેલ્લે 
સ્વામી પછી મુળી મંદિર ના મહંત થયા હતા,ને કવિશ્રી દલપતરામ ના તેઓ 


વિદ્યા ગુરૂ હતાં. તેઓ શ્રી પૂવીશ્રમ માં મારૂ ચારણ કુળમાં રત્નુ4- શાખાના 


ન- કોઈ 'બાટી' શાખાના પણ કહે છે. 


૨૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


“દેવીદાનજી' નામે ઝાલાવાડમાં ભાલ પ્રદેશમાં “બળોલ' ગામમાં જનમ્યા હતા. 


(૩) સદ્દગુરૂથી પુર્ણાનંદસ્વામિ, પણ પિંગળ શાસ્ત્ર અને સંગીતશાસ્ત્ર 
સ. ગુ. બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે ભણ્યા હતા ને સ્વામિશ્રીના શિષ્ય પણ હતા. સ. ગુ. 
દેવાનંદસ્વામિ પછી મુળી મંદિરની મહંતાઈ મેળવવા સહેજ અપમાન જેવું તેઓને 
જણાતાં તેઓ દીક્ષાનો ત્યાગ કરી ગૃહસ્થ થયા હતા. પરંતુ શ્રીજીનાં પંચવર્તમાન, 
યથાવત, જીવન પાળી ધોળે લુગડે ત્યાગીની રીત રાખી સાંખ્ય યોગી થઇ રહ્યાં હતા. દેહ 
મેલવા સમયે શ્રીજી મહારાજ તેડવા પધાર્યા ત્યારે જ ધામમાં ગયા. એવા ટેકોલા, 
અણનમી, શૂરવીર, અને પૂર્ણ પતિવૃત ભક્તિ કરનાર હતા. જેને શ્રીજી માનની મૂર્તિ 
કહેતા. તેઓ પૂર્વાશ્રમમાં મારૂ્ચારણ કુળમાં ટાપરીઆ શાખા “ગડાગઢવી' ના નામે 
વીરમગામપાસે “હેબતપુર' ગામમાં જનમ્યા હતા. 


આમ દેવકુળ ચારણ જ્ઞાતિ ઉપર શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પણ અમી 
દ્રષ્ટિ વરસી હતી અને સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પ્રત્યે તો પોતે સખાભાવ રાખી ધાર્મિક, 
રાજકિય, અને સામાજીક કાર્યોમાં પોતાના અંગત મિત્ર માની સાથે રાખતા અને સલાહ 
લેતા, તેમજ સદાય સ્વામી ઉપર પ્રસન્ન રહેતા. 


સ્વામી પણ શ્રીજીને હસાવતા, ખીજાવતા, ટુંકારા દેતા, મશ્કરી કરતા, 
રમાડતા, પજવતા, ઘડીક શ્રીજીની પ્રભુતા પણ લઈ લેતા, આમ બન્ને બાળબ્રહ્મચારી 
હોય, પોતેજતિ (યતિ) પણાની પ્રતિતિ કરાવતા આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો આ ચરિત્ર લખતાં 
આગળ કહેવામાં આવશે, આમ શ્રીજી મહારાજ પણ ચારણોને દેવકોટીના જાણીને 
તેઓના ઉપર કૃપાનો પક્ષપાત રાખતા. 


ઈતિશ્રીકેશરભક્ત વિરચિતેશ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પ્રથમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામિ સંવાદે શ્રી 
દેવજ્ઞાતિ નિરૂપણનામદ્રિતિયોડધ્યાય સમાપ્તઃ ॥ ૨ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ અધ્યાય ૩ સ્પ 
॥ શ્રીજી ॥ 


અધ્યાય ૩ ત્રીજો 


( સ્વામીશ્રીનું જન્મસ્થળ અને બાળ ચારિત્રો ) 


ઉત્તર ગુજરાતના છેલ્લે પગથારે અને મર્‌ ભૂમિના પ્રથમ પગથારે શિરોહી 
રાજ્ય તાબે ગિરીરાજ “આબુરાજ' ની છાયા (તળેટી) માં “ખાણ' નામના ગામમાં 
મારૂચારણ કુળમાં આશ્ચાલયન ત્રકષિથી ચાલેલી “આશિયા' શાખાના ગઢવી શ્રી 
શંભુદાનજી અને મહા પતિવૃતા શ્રી લાલુબાદેવીને ત્યાં સ્વામિશ્રી બ્રહ્માનંદજીનો જન્મ 
થયો હતો. 


એ ખાણગામ શિરોહીના રાવ શ્રી સુરતાનસિંહજીએ વિ. સં. ૧૬૨૮ ના 
આરસામાં ચારણ માલાજી ઉર્ફ-દલાજી આશિયાને શાસણ તરીકે આપેલું હતું માલાજી 
સારા ડીંગળી કવિ હતા. એ માલાજીના વંશમાં જ શ્રી શંભુદાનજી થયા હતા; અને 
વડીલો પરંપરાથી મળેલી જાગીરનો ઉપભોગ કરી બંને દંપતિ ધર્મપરાયણ રહી અનેપ્રભુ 
ભક્તિકરતા હતાં. 


શ્રીજી મહારાજશ્રીના પિતાશ્રી ધર્મદેવ અને સ્વામીશ્રીના પિતાશ્રી શંભુદાન 
ગઢવીએ બન્ને એક જ ગુરૂશ્રીના શિષ્યો હતા. એટલે ઉદ્ધવાવતાર શ્રી રામાનંદ 
સ્વામીના શંભુદાન ગઢવી આશ્રિત હતા. તેથી બંન્ને દંપતી સદગુરૂશ્રી રામાનંદ 
સ્વામીશ્રીના ઉપદેશથી અહિંસા આદિક ધર્મ પાળી શ્રી કૃષ્ણદેવની ઉપાસના ભકિત કરી 
સાત્વિત અને શાન્ત જીવન જીવી ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતા હતા. એક સમયે ફરતા ફરતા 
સદગુરૂ શ્રી રામાનંદ સ્વામી પોતાના શિષ્યમંડળ સહિત ખાણ ગામે પધાર્યા. ગઢવી શ્રી 
શંભુદાનજીએ યોગ્ય ઉતારો કરાવી રસોઈ કરાવી સ્વામીશ્રીને જમાડી પૂજન કર્યું. બીજે 
દિવસે એકાદશી હોવાથી સર્વને ફળહાર કરાવી પોતે પણ પ્રસાદીનું ફળાહાર કરી રાત્રે 
એકાદશીના જાગરણ નિમિતે સહુ જનો શંભુદાનજીના વિશાળ આંગણામાં પ્રભુ ભજન 
કરવા આવી મળ્યા. એ સમયે નીચે લખેલો એક અદ્ભુત ચમત્કાર જણાયો હતો. 


“સદ્દગુરૂ શ્રી રામાનંદજી સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનના ગુણાનુવાદ ગાતા 
હતા. (કથા કરતા હતા, તે સર્વજનો શાન્ત ચિત્તે એકાગ્ર મને સાંભળતા 


કમારશ્રી વૃદ્ધિપામવા લાગ્યા. કોઈ સમય રાત્રે ઘોડીઆમાં સુતાં સુતાં રમતા હોય, ત્યાં 


ચ્૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


હતાં; તેવામાં શ્રી લાલુબાદેવીની આંખમાં સહેજ ઝોલુ (નિંદ્રા, તંદ્રાઅવસ્થા) આવતા 
સર્વને શ્રવણ ગોચર થાય તેમ ઉંચા પણ મૂદુ અને મધુર સ્વરે તેઓ સ્વગર્ભા સાધ્વીના 
ગર્ભમાં રહેલા બાળકે સ્વામીશ્રીને કહ્યું કે, “પ્રભો ! આપશ્રી પ્રગટ પ્રભુજે શ્રીહરિ તેમના 
મહિમાની વાતો કરો, (સંભળાવો) બાળગર્ભના આવા આનંદમય શબ્દો સાંભળીને 
આશ્ચર્યથી ચકિત થઈ ગયેલા તે સર્વજનો સાંભળતા જ શ્રી રામાનંદ સ્વામિએ મૃદુ સ્વરે 
અને હાસ્યયુક્ત વદને કહ્યુંકે, 


“ હૈ મહાત્મન ! પ્રગટ શ્રી હરિનો અનેક જીવોના કલ્યાણકારક ગુણ 
ચરિત્રવાળો મહિમા તો આપજ વર્ણવશો હું તો દિગ્માત્ર વર્ણન કરૂં છું.'' આવા 
સ્વામીના મર્મ વાક્યો સાંભળી શ્રોતાજનોએ સ્વામી પાસે તેનો મર્મ સમજવા વિનંતી 
કરતા સ્વામીએ કહ્યું કે “આ લાલુબાદેવીના ઉદરમાં જે બાળક છે તેને વિષે તમો બાળક 
બુદ્ધિ ન લાવશો. કારણ કે એ તો મહા મોટા અનાદિ અક્ષરધામના મુક્તરાજ છે; તેમજ 
મહાન વિદ્દાન અને ચતુર હોઈ શિધ્રકવિ થશે. વળી તેઓ ગૃહમાં નહિ રહેતા અક્ષરાતીત 
જે પૂર્ણ પૂરૂષોત્તમ નારાયણ પ્રગટ થતાં તેઓને તેઓ જઈ મળશે. તથા તેમની સાથે રહી 
અનેક મોટા મોટા કાર્યોમાં ભાગ લઈને પ્રખ્યાતિ મેળવશે.'' આવુ પોતાના ભવિષ્યના 
બાળકનું શુભ ભવિષ્ય શ્રીમદ્‌ ઉદ્ધવ સ્વામીશ્રીના મુખમાંથી ઉચ્ચારાયેલું સાંભળીને તે 
દંપતિ તથા તેમના સંબંધી જનોએ અતિશય આનંદમાં આવી સ્વામીશ્રીની 
ષોડશોપચારથી પૂજા કરી. સવારે મહાન મહોત્સવ ઉજવીને સ્વામીશ્રીના દર્શન કરી 
ચરણસ્પર્શ કરી વહેલા પાછા પધારીને સંભાળ લેવાની વિનતિ સહુએ કરી અને છુટા 
પડચા. 


કેટલાએક સમય વિત્યાપછી વિ. સં. ૧૮૨૮ના “મહાસુદિપ વસંતપંચમીના 
પ્રાતઃકાળે બા શ્રી લાલુબાદેવીને પુત્રનો જન્મ થયો, જન્મ સમયે ત્યાં શાન્ત તેજ 
આસપાસમાં પ્રસરી જતા સહુને આશ્ચર્ય થયું, પછી એ તેજ તે બાળકમાં સમાઈ જતા 
સહુએ બૃહસ્પતિની ક્રાંન્તિ સમાન પ્રતાપી તેજસ્વી પુત્રનાં દર્શન કર્યા બાળચંદ્રના પેઠે 


“ શ્રી શંભુદાન ગઢવીના વહિવંચા રાવજીશાના ચોપડામાંથી ઉપરની 
જન્મતિથી મળી છે. (સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૩ ૨૭ 
ક 


પોતાની અંગમાંથી તેજનો સમુહ નીકળતો તે ઓરડામાં, ઓસરીમાં, આંગણામાં અને 
ચોકમાં અજવાળુ થતાં માતુશ્રી, કાકીમાં વગેરે કુટુંબીજનો સહુ આ અલૌકિક તેજના 
દર્શનથી આશ્ચર્યપામી આનંદ અનુભવતાં. 


બાળકુમારશ્રીના સંસ્કાર કરતા જ્ઞાતિના રિવાજ મુજબ અંત્યેદાન શબ્દની 
યોજના થતાં “લાડુદાનજી'' (લાદુદાનજી) નામ પાડવામાં આવેલું હતું. (આજે પણ 
તેવાં નામો મારવાડી ચારણોમાં પાડવામાં આવે છે). કેટલાએક માસ પછી શ્રી 
લાડુદાનજીના મામા કે જેનું નામ અમરદાનજી હતું. તેઓ શ્રી લાલુબાદેવીને તેડવા 
આવતાં બાશ્રી બાલુબાદેવી બાળકુમાર શ્રી સાથે પોતાના પિયરમાં પધાર્યા હતા. 


ભિન્નમાળ પ્રદેશમાં આવેલા જોધપુર રાજ્ય પાસે “કડાણા' પાસે “ભાપડી' 
ચારણોનું ગામ છે, તે લાડુદાનજીના મોસાળનું ગામ હતું. મામાની શાખા રોહડીયા હતી. 
(કડાણા હાંલ ભિજ્નમાળ સ્ટેશનેથી જવાય છે.) 


મોસાળમાં બાળચરિત્ર 


શ્રી લાહુદાનજીના મામા ઓરડા પાછળના વાડામાં એક કેરડાના વૃક્ષની ડાળે 
માતૃશ્રી કપડાંની ખોઈ બાંધીને કોઈ કોઈ વખત ત્યાં બાળકુમારને ઝુલાવતા. એક દિવસ તે 
ઝાડની ડાળીએ ઝુલો બાંધી પોઢાડી માતૃશ્રી કઈ કામકાજ કરવા ઘરમાં રોકાયાં. ઝાઝીવાર 
પછી પોતે વાડાના બારણામાંથી જુવે છે, તો એ કેરડાંની નીચે તેજ તેજનો અંબાર અને 
એક સુંદર મણી માણેક જડેલુ દિવ્ય પારણું જોયું; ને તેમાં સ્વામી બાળસ્વરૂપે ડાંડીએ ઝુલી 
રહેલા દિવ્ય ઘુઘરાથી રમતા, મોરવાયા ઉપર ડાંડી અને પારણાની આસપાસ અનેક 
દેવોના નાના નાના દિવ્ય સ્વરૂપો સાથે હસીને સ્વામીશ્રી બોલતા દેખાયા. ઉપર આકાશ 
માર્ગે અનેક દેવદેવીઓના વિમાનો તે કેરડા ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી, જય જય બોલી રહ્યાં 
છે ! દુદભી નગારાંના નાદો થઇ રહ્યાં છે ! એ સઘળું પોતે જોતા જ જાણે કોઈ 
દેવલોકમાં પોતે હોય, તેમ જાણી ખૂબ આશ્ચર્ય સાથે તે બધુ નિરખવા લાગ્યા ! 
પોતાના આવા દૈવી અને પ્રતાપી બાળક દેવો સાથે ક્રીડા કરી રહ્યાં છે તે જાણી હર્ષઘેલાં 
થતાં જેવાં ત્યાં બાળક પાસે જાય છે, તેવું જ તે દૈવી દ્રશ્ય અંતર્ધાન થઈ જાય છે. 


ચ્્ર સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


માત્ર એક મોટો દૈવી સુગંધી પુષ્પનો હાર અને બાળકના કપાળમાં કુંમકુમનો મોટો ચાંદલો 
અને »« કેરડાના ઝાડ ઉપર તથા આસપાસ પુષ્પો તથા અબીલ ગુલાલ ચંદન આદિક- 
સુગંધી પદાર્થો જોવામાં આવ્યાં. ઘરના સહુ બાઈ ભાઈ આવી એ અદભૂત લીલાની વાતા 
સાંભળી પ્રસાદીની દૈવી પુષ્પપાંખડીઓ વીણી પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યાં. સ્વામીશ્રી 
જન્મપછી એકાદ વર્ષ મોસાળમાં ઉછરી ખાણ ગામમાં આવ્યાં. 


ખાણગામેએક અદ્દભૂત ચમત્કાર 


ખાણગામમાં સ્વામીશ્રીના માતા પિતાને એવો એક અદ્દભૂત ચમત્કાર જણાયો 
હંતોકે, 


“રસોડામાં જે કંઈ વસ્તુ રાંધવામાં આવે તે સાંજ સુધી ખુટે જ 
નહીં'' એવો પ્રતાપ ધીમે ધીમે ગામના લોકોને જણાયો પછી આસપાસના ગામોમાં 
એ વાતની જાણ થતાં કેટલા એક ગામના ઠાકોરો અને લોકો દરરોજ એ પ્રતાપની 
ખાતરી કરવા શંભુદાનજી ગઢવીના મિજ્માન થવા લાગ્યાં. શંભુદાનજીના ઘરમાં 
દશબાર માણસો માટે રસોઈ રંધાણી હોય તેમાંથી એકસો માણસો જમી જતાં; 
તો પણ રસોઈ ખુટતી જ નહી” તેથી તેઓ કહેતા કે “અમારે ત્યાં આ 
લાહુદાનજી ના જન્મ પછી તેમના ભાગ્યનો આ પ્રતાપ છે.'' લોકો જમી એ 
બાળકુમારના દર્શન કરી પોત પોતાને ગામેજતા. આમ એ આખુ કુટુંબ સુખ શાન્તિ 


ઝા છ ષ્ગ 


»« એ કેરડાનું વૃક્ષ હાલ પણ ત્યાં મોજુદ છે. ત્યાં વિપ્ર કસ્તુરોજી, 
ભગવાનદાસજીના ઘરો છે. તેમને પુત્ર નહિ હોવાથી કેરડાના ઝાડનું પૂજન કરી ઘીનો દીવો 
અને અગરબત્તીનો ધૂપ તેઓ ત્યાં બાર માસ કરતાં સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના પ્રતાપે દેવા 
જેવા દીદારવાળો એક પુત્ર થવાથી તેઓ હવે તે વૃક્ષનું નિત્ય પૂજન કરી અને જમે છે. 
સ્વામીના મોસાળ ગામથી હાલ એક ગાઉ દૂર નવું ગામ વસાવેલું છે. તે “પ્રભુદાન 
નીંધાણી'' એ નામથી ઓળખાય છે. એ પ્રભુદાન તે સ્વામીશ્રીના મામાવંશમાં ચોથી 
પાંચમી પેઢીએ છે. આ હકીકત ભક્તરાજ કેસરભક્તે નજરે જોઈ મને ૧૫ વર્ષ પહેલા 
લખાવેલી હતી. (હાલ પ્રભુદાનનાપુત્રપીરદાન વિદ્યમાન છે-) (સંપાદક) 


* સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ મૂળી મંદીરમાં પોતાને આસને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૧ સ્લ 
અનુભવવા લાગ્યું. તેમજ ગામમાં પણ અનેક માંગલિક કામો થવા લાગ્યા. અષ્ટસિદ્ધ - 
નવનિદ્ધિ-શંભુદાનજીના ઘરમાં આવી વસી. ગામમાં કોઈને ત્યાં માંગલિક પ્રસંગ 
આવતો ત્યારે ત્યાંના સહુ લોકો શ્રી લાડુદાનજીને પોતાને ઘેર પધારવતા અને ત્યાં પણ 
એવો જ પ્રતાપ જણાતો કે,સાંજ સુધી રાંધેલું અનાજ ગમે તેટલા માણસો જમી જાય છતાં 
ખુટે જ નહીં. કોઈ કહેતું કેશ્રી લહુદાનજીના હાથમાં પલ્મનું ચિન્હ છે, કોઈ કહેતું કે તેમના 
જમણા પગમાં ઉધ્વરેખા ને સાથિયા (સ્વસ્તિક) નું ચિન્હ છે, કોઈ કહેતા કે એ તો 
દેવલોકમાંથી આવેલા મોટા અવતારી પુરૂષ છે. આમ ખાણ ગામમાં અને આસપાસના 
પ્રદેશમાં શ્રી લાડુદાનજી બાળકુમારશ્રીનો મહિમા ગવાતો. 


કુમાશ્રી લહુદાનજી સાત વર્ષના થયા ત્યારે દેવધરના પૂજારી શિવશંકર પાસે 
વિદ્યાભ્યાસનો પ્રારંભ કર્યો હતો. જેમ જેમ મોટા થતાં ગયા તેમ તેમ પોતાનો પ્રૌઢપ્રતાપ 
સર્વલોકસમાજ ને જણાવા લાગ્યો. 


સુવા બેસવા માટે એક મોટી ચાર પૈડાવાળી ફરતા નાના કઠોડાવાળી લાકડાની પાટ 
બનાવેલી. તેના ઉપર પોતે કાયમ બિરાજતા અને પોઢતા. સ્વામીશ્રી ધામમાં પધાર્યા 
પછી તે પાટ સાધુઓએ ભંડારમાં મુકી હતી; અને તેઓ તેના ઉપર રાંધેલા અનાજનાં 
વાસણો ભરીને મેલતાં-તે સાંજ સુધી તેમાનું અનાજ ખુટતું જ નહીં. એક વખત કચ્છ 
ભૂજના હભિક્તોનો સંઘ યાત્રાએ નીકળતા મૂળી આવ્યો. તે સમે સાંજના ચાર થયા હતા 
તેઓને જમવા બેસાડયા. લગભગ એકસો માણસ જમ્યા છતાં પાટ ઉપરના 
વાસણોમાંથી અનાજ ખુટ્યુ નહીં. આ વાત મૂળી મહંત સ્વામી પુરાણી 
શ્રીહરિનારાયણદાસજી અને શ્રીમુક્તિજીવનદાસજી કહેતા પછી તે પાટ જીર્ણ થતાં 
સભા મંડપમાં દર્શન કરવા રાખેલ તેનો જીણોદ્ધાર હાલમાં વઢવાણના પં. ભ. ડૉ. 
મણીલાલ આદેસરાએ કરાવેલ છે. 


(સંપાદક) 


૩૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
( ખાણગામની પ્રાચીનતા તથા પ્રકૃતિશ્રી ) 


(નોંધ : આ હકીકત સંપાદકે સં. ૨૦૨૧ ના વૈશાખ માસમાં ખાણ ગામ જઈને 

જાતે મેળવી છે. 

સ. ગુ. બ્રહ્મમુનિનું જન્મસ્થાન ખાણગામ ગીરીરાજ આબુથી જરા પશ્ચિમે 

વાયવ્ય ખુણામાં આવેલું છે. આબુ પર્વતથી ખાણ સુધી પાંચેક કોશની પગ કેડીનો સાંકડો 
રસ્તો છે; પરંતુ વચ્ચે નદી, નાળાં, ખીણો અને જગલ આવતા હોવાથી તે ઘણો જ વિકટ 
છે માત્ર ડુંગરી લોકો જ તેનો ઉપયોગ કરે છે. આબુરોડથી ચોવીશેક માઈલ દૂર “રેવદર' 
તાલુકાની હદ સુધી ડામરનો પાકો માર્ગ છે, અને ત્યાં રાજસ્થાનની બસ સર્વિસ ચાલે છે. 
અહીંથી ખાણ ગામ ત્રણચાર માઈલ થાય અને ત્યાં જવા માટે ઉટસ્વારી તેમજ બેલગાડી 
મળેછે. 
પ્રાચીનકાળમાં ખાણગામની આજુબાજુનોપ્રદેશ “ખાણબ્રહ્માણી' નાનામથી 
ઓળખાતો હતો. તે નામ અપભ્રંશ પામીને અત્યારે “ખાણ વરમાણી'' બોલાય છે. 
પુરાણોની અંદર આ નામનો ઉલ્લેખ આવે છે. હાલમાં આ બ્રહ્માણી નગરીના અવશેશો તે 
વિભાગમાં મળી આવે છે. ખાંણથી ઉત્તરે પોણા માઈલના અંતરે સત્તરસો વર્ષની એક ખૂબ 
પુરાણી પગથીયાવાળી વાવ આવેલી છે. હાલ તેની બે જ કમાનો ભગ્નાવસ્થામાં જોવામ 
આવે છે. ખાંણ ગામનું પાણીઆરૂં રેણુકા નદિ દૂર હોવાથી સં. ૨૯૨ ની સાલમાં ખાણ 
ગામના શ્રી હરિચંદ નામના ઘાંચીએ મીઠા પાણીની વાવ એક લાખને એંસી હજાર (રૂપા 
સિક્કા) ના ખર્ચે બંધાવીને ખાંણગામને મીઠાપાણીની સગવડ કરી આપી હતી. એ વાવની 
એક કમાન ઉપર આવા અર્થવાળો શિલાલેખમાં એક દુહો કોતરેલો હતો અને તે આજ સુધી 


ઉ, અ સૂ 


પણ ખાણગામના લોકોએકર્ણોાપકર્ણ કંઠસ્યજાળવી રાખ્યો છે. 


ન 
દ્હા 

સંવત “ બગો વરસ બાણુંઓઃ ખાંણ ગામરી વાર; 

હરિચંદ ઘાંચી ખરચીયા, ઈકલખ અસી હજાર 


સં. ૨૯૨ -એક લાખ એંસી હજાર 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ અધ્યાય ૩ ૩૧ 
આ વાવની ઉત્તરે બ્રાહ્મણી નગરીના અન્ય અવશેષોમાં “વરમેશ્વર મહાદેવનું 


મંદિર જોવા મળે છે. અને તેના ચારણોના ગોર-બ્રાહ્મણ પુજારી છે. તે મંદિરની આગળ 
ગોર પંડયા ધૂળી નિશાળ ચલાવતા હતા અને ખાણના બાળકોને અક્ષરજ્ઞાન આપતા 
હતા. લાડુદાનજી આ નિશાળે શિવશંકર પંડયા પાસે ભણવા માટે રોજ આવતા. આથી 
નદીનાકાંઠે આવેલું આ જીર્ણમંદિર શ્રી બ્રહ્મમુનિથી પ્રસાદિત થયેલ છે. 


એ દહેરાથી થોડે દુર ૮૪ થાંભલાઓનું મૂર્તિ વગરનું સૂર્યમંદિર છેક જીર્ણ 
ખંડેરના સ્વરૂપે અત્યારે જોવા મળે છે. તેનાથી થોડેક જેન મંદિર આવેલ છે, વળી નદીના 
કાંઠે “વરમાણી' નામે હજારેક વસ્તીનું ગામ વસેલું છે. આ ગામથી જરા આધે ત્રણેક 
વિઘામાં વિસ્તાર પામેલા વિશાળ વડલો આવેલો છે. તે વટવૃક્ષની અનેક વડવાઈઓ 
જમીનમાં ઉંડી મૂળરૂપે પરિમણવાથી મૂળ થડ પારખી શકાતું નથી; તેજ તેની પ્રાચીનતા 
પુરવાર કરે છે. ત્યાના લોકો આ વડને “કાનજીનો વડ' કહે છે અને નર્મદાજીના 
કબીરવડના નાનાભાઈ તરીકે ઓળખાવે છે. તેની પાસે જ ખંડેર અવસ્થામાં 
કૃષ્ણમંદિરની દીવાલો જોવા મળે છે. આ વડ સ.ગુ. શ્રી રામાનંદસ્વામી તથા 
લાડુદાનકુમારની પ્રસાદીનો છે. 


ખાણગામ નાની ટેકરી ઉપર વસેલું છે અને આશરે એસી ઘરો મળી ૫૦૦ 
ક રી ક. શ ક ન ન્ન 
જેટલી વસ્તીનું ગામ છે. તેની આજુ બાજુ નાના નાના ડુંગરાઓ આવેલા છે; તથા 
પહોળા વિસ્તારની રેતાળ જમીન ગૌચર તરીકે વપરાય છે. આ ગામ ચારણોનું સુવાંગ 
માલીકીનું છે. ચારણો ઉપરાંત (આજણા) કણબી, સુતાર, લુહાર, કોળી વગેરેની પણ 
વસ્તી છે. 


ખાણ ગામનોઝાંપો પશ્ચિમ કોર આવેલો છે, ગામની પાદરમાં ત્રણસો વરસનો 
એક વડ, એક પીપળો અને ત્રણ આંબલીના વૃક્ષો આવેલા છે. આ વૃક્ષો દોઢસો જેટલા 
કાળા મોંઢાના વાંદરાઓનું નિવાસસ્થાન બની રહેલ છે. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે, એ 
જગ્યાની આસપાસ દશ દશ ગાઉના વિસ્તારમાં (આબુ પર્વત સિવાય) ક્યાંયે વાંદરા 
જોવામાં આવતા નથી. પીપળાના થડના ઓટા ઉપર હનુમાનજીની નાની મૂર્તિ 


આવેલી છે, ને તેશ્રી લહુદાનજીથી પ્રાસાદિત થયેલ છે. વળી ગામના ઝાંપા પાસે જ 


૩૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું નવું હરિ મંદિર આવેલું છે. તેમા સેવાભાવી 
ભજનિક »« સંતો રહે છે. 


ગામના ઝાંપાને અડીને જ જાના વખતનો ચોરો છે; જેમા સ. ગુ. શ્રી 
રામાનંદસ્વામી ઉતરતા આથી તે પણ પ્રસાદીનો ગણાય છે. એથી ઉગમણી દિશામાં શ્રી 
બ્રહ્મમુનિના જન્મસ્થાનના જાની મારવાડી બાંધણીના બે ઓરડાઓ જીર્ણ સ્થિતિમાં 
આવેલા છે. એના કમાડ, બારસાખ, થાંભલીઓ - ઘોડીયાટ વગેરે શ્રી લાડુદાનજીની 
પ્રસાદીનાં છે. હાલમાં એ ઓરડા શંભુદાન ગઢવીના વારસદારો સ્વામીના નાનાભાઈ 
અર્જુનદાનજીના વંશજોના કબજામાં છે અને તેઓએ નવા મકાનો બાંધ્યાં હોવાથી તે 
જીર્ણઓરડાઓ ગાયો બાંધવામાં વાપરે છે. અહીં દર્શને આવતા હરિભક્તોને એ ચારણ 
વંશજો ભાવ અને મહિમાંથી તે બધાના દર્શન કરાવે છે. 


ગામના ઝાંપાથી અર્ધોક માઈલ દૂર શંભુદાન ગઢવીની વાડી આવેલી છે. આ 
વાડીમાં લહુદાનજીએ સ્વહસ્તે છ સાત આંબાઓ વાવ્યા હતા. છેલ્લો આંબો દશેક વર્ષ 
પહેલા સુકાઈ જતાં, તેનું થડીયું લાહુદાનજીની પ્રસાદીરૂપ યાદીમાં ગામનાં ચોરામાં ઉંચે 
રાખવામાં આવેલ છે; જેથી સૌને દર્શન થઈ શકે. 


વળી ગામના ઝાંપા સામે દક્ષિણમાં આસીયા ચારણોની કુળદેવી-આવડ 
માતાનો નાનો વંડો છે; અને તેમાં માતાજીનું સ્થાનક ને ઓટો છે. એ ઓટા ઉપર છ કુટ 
લાંબુ લોઢાનું સીંદુર અંકિત ત્રિશુલ રાખેલ છે. 

ખાણ ગામની આજુ બાજુના વિભાગમાં કાચાના સફેદ આરસની ખાણો 
આવેલી છે અને તેમાંથી લીસા કાચા આરસના પત્થરો નીકળે છે. કદાચ આ ઉપરથીજ 
ગામનું નામ ખાણ પડ્યું લાગે છે. આ ગામની અગ્નિ દિશામાં દોઢેક માઈલ દૂર રેણુકા 
અદી વહે છે અને તે આગળ જતા બનાસ નદીને મળી જાય છે. આ નદીમાં જમદગ્રિરૂષિ 
એ આરસનો ડુંડ છે. વળી નદી કાંઠે જમદગ્નિ રૃષિરાજનો આશ્રમ હોય, એવી 


એ મંદિર ચણાવી સેવા કરનાર હાલ યોગી સ્વામી ચર્તૂભુજ ચરણદાસજી નું 
મંડળ રહે છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૩ 2 
નિશાનીઓ પણ મળે છે. નદીના કાંઠે બુઢ। કેદારેશ્વર મહાદેવનું દહેરૂં છે. તેની સામે નદી 


કાંઠે ખાણ ગામની સ્મશાનભૂમિ આવેલી છે. આ સ્થાન પ્રાચીન તિર્થરૂપ ગણાતું 
હોવાથી ખાણ ગામ માઈલ દૂર હોવા છતાં હાલ પણ મૃતદેહની દહનક્રિયા આ 
સ્મશાનમાં કરવામાં આવે છે. 


ખાણ ગામથી જમીનનો ઢાળ નદી તરફ ઢળતો હોવાથી તેમાંની ખેતી લાયક 
જમીનમાં અને વાડીઓમાં ઘઉં, ડાંગર, કપાસ, જાર, બાજરી પાકે છે. બીજો ભાગ જંગલ 
જેવો છે. 


શ્રી લાડુદાનજી ૧૮ વર્ષની વયના થયા ત્યાં સુધી ખાણ ગામની આસપાસના 
આ બધાપ્રદેશોમાં હર્યા, ફર્યા અને રમ્યા હતાં, તેથી એ જન્મસ્થાન, ચોરો, પાદરમાં વડ, 
આંબલીઓ, વાડી.. વગેરે બધા પ્રસાદીનાં સ્થાનોનાં દર્શન કરતા અનેરો આનંદ તેમજ 
શાંતિઅનુભવાય છે. 


સ. ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના પુર્વાશ્રમના આશિયા કુટુંબનું વંશવૃક્ષ તેમના 
વહિવંચા રાવજીશાના જૂના ચોપડા ઉપરથી શિરોહી રાજ્યે (વારસા કેશમાં) કોર્ટના 
સરકારી ચોપડામાં તે લખી લીધેલ છે, આની રાજ્યના સિક્કાવાળી ખરી નકલ શ્રી 
રાવજીશાપાસેથી મળી છે અને તેથી તે વંશાવળી આ સાથે સામેલ કરવામાં આવી છે. 


હ્મકુળ વંશવક્ષ'' 


નિ “શ્રી બ્ર 
“ગઢવી માલાજી ઉર્ફે દલાજી આશિયા-ખાંણ””' 


અમરાજી 


ક 
નારાયણદાનજી 


સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિત્ર 
ઠે ન 
જ છે ડડ 
9 ૬ [ન 
કઝ ન 
ક ક ઝે 7 શ 
છછે રઝ 
ક 2 [છ ક ક જ 
“-ક-કુ“ર-ચ-ફુન 
ન દ? અું.ક અ« ચ 
જી છો «છં «છં 
7 દ્‌ છે 7 
--પ્૩---પ્છ- 4 _.3- 
“*રૂુકકજક 
ભ ફે જ જ 
તેન 257 છુ 
ઠે ઠે હ્ઝં «છં 
ક 8 છ છુ 1 છ નુ ન. 
--૦--ત્ર--બ-- પ્5--ઝડ-- 
સુ કક ક ફી ટિ જ ક જુ 
ઝિ જ દ 
જ હઝ 
કક ન્ટ 
ક ક 
ત્ર 
જ જ 
ઝત્ડ ઝક જો _ 
સ શદ 
જ ષ્ર્ઝ તજ ૪ 
ઠઠ 
છ જ 
પ્ષ 
ઝુ ટ્સ 
ક ઠઠ 
દ કે જ 
પ્છ પે 7. ત 
ટ? 5 « સ 
ક છ ઝં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૩ 


ઘનશ્યામદાન 


આવડદાન 


મદનદાન 


ભવાનીદાનજી [( વિધ્યમાન) 
ધનીદાન 


ખોડીદાનજી 


રતનદાન સમરથદાન 


જી (વિધ્યમાન) 


નારાયણદાન 


શકુદાન 


વિ. 


વિ. 
શિકાઓ કરેલ છે. તે ખરી નકલ ઉપરથી આ નકલ છાપી છે. - (સંપાદક) 


બન્નેરામાનંદ સ્વામીના શિષ્યો હતા. વાંચો ભક્તચિંતામણી પ્રકરણ ૧૨૦. 


વિ. 


ન્‌ 


ઉપરનું વંશવૃક્ષ રાજસ્થાન શિરોહી રેવન્યુ કમીશ્નર કચેરીએ રાવજીશાની પ્રાચિન પેઢીનામાની વહી (ચોપડા) 
જે. 2 


ઉપરથી મંજુર કરી નં. ૧૨૪૮ તા. ૧૨-૨-૪૬ થી મહારાવશ્રી સ્વરૂપસિંહજી સાહેબના સ્ટેંપ અને રાજ્ય 


મોનોગ્રામ 


તઆ 


ન્‌ 


વિ. 


હટે 


૩દ્દ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
કુમાર શ્રી લાડુ દાનજીની દિનચર્યા 


પ્રાતઃકાળમાં વ્હેલા ઉઠી સ્નાનાદિક પ્રાતઃકાળનો નિત્ય વિધિ કર્યા બાદ 
વિદ્યારંભ કરતા, પછી ગામમાં તથા ગામ બહારના દેવમંદિરો, જેવાકે ગામના ચોરાના 
ઠાકોરજી રામમંદિર, હનુમાન મંદિર, શિવાલય, માતાજીનું સ્થાન, વગેરે સ્થળે દર્શન 
શ. જા. 


કરી ઘેર આવેલા મિજમાનોને અરસપરસ મળી તેમને જમાડી અને પછી પોતે પોતાના 
પિતાશ્રી સાથે જમતા. 


યોગ્ય ઉંમરે ઉપવિત સંસ્કાર થતાં મોટો મહોત્સવ કરી હજારો જનોને જમાડી 
સંતુષ્ટ કરેલ હતા એજ વરસે પોતે પોતાના સખાઓ જોડે આબુરાજ પર ચઢી દરેક 
રમણિય સ્થળો અને ઈતિહાસિક સ્થળો તથા પ્રખ્યાત દેવમંદિરો અચળેશ્વર અંબાજી 
અને જૈન મંદિરોના દર્શન કરી. ગિરીરાજની નીચે ઉતરી તેની પ્રકૃમાં (પ્રદક્ષિણા) કરી ઘેર 
આવી રાત્રે ઉત્સવ (જાગરણ ઠાકરથાળી) કરાવીને આનંદ મંગળ કર્યો હતો; તેમજ 
બ્રહ્મભોજનો કરાવી ખૂબ દાનપુણ્યકર્યું હતું. 


કુમારશ્રી લાહુદાનજી વર્ષાકાળ નજીક આવતાં, સહુ લોકો વૃક્ષ વાવવા લાગ્યા 
ત્યારે પોતે પોતાના હાથથી પોતાની વાડીમાં સાત આંબાઓ વાવેલા હતા; જેમાંનો 
છેલ્લો આંબો દશ વર્ષ પહેલા સુકાઈ જતા તેનું થડીયુ દર્શન માટે હાલ ગામના ચોરામાં 
અદ્ધર બાંધેલ છે. 


પોતાના બાળ મિત્રો સાથે રમતા અનેક જોડકણાઓ, સાખિયો, હંડુલાઓ અને 
ગુઢાર્થ પ્રશ્નો-અર્થો બોલી સહુનું મનરંજન કરતા. 


તળાવોમાં ન્હાતા, ઝાડો ઉપર ચડી ઓળકોળાંભની રમતો સખા સાથે 
રમતા,ધોડાઓની અને ઊંટીઆઓની સવારી કરી સહુ સાથે દોડાવી અને શરતમાં પોતાની 
સવારી પ્રથમ પંક્તિમાં લાવતા. આમ ખાણગામે અનેક બાળ ચરિત્રોકરતા હતા. 


ઉપર પ્રમાણે લગભગ ચૌદેક વરસની ઉંમર થતા કેટલુંક પ્રાથમિક જ્ઞાન મળ્યા 
પછી પોતાના રમુજી સ્વભાવે બાળ મિત્રોમાં હાસ્ય વિનોદમાં કાવ્ય પંક્તિઓ કરતા; 
તેમજ અણકેળવાયેલી કવિત્વ શક્તિની ચતુરાઈથી અનેકજનોને આકર્ષતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૩ ૩૭ 


શ્રી શિરોહી મહારાવશ્રીનો મિલાપ 


એક વખત કુમારશ્રી લાડુદાનજી પોતાના પિતાશ્રી સાથે શિરોહી રાજ્યમાં 
ગયા. ખાણગામ શિરોહી મહારાવશ્રી તરફથી મળેલ ત્યારથી તેઓ તે રાજ્યના 
રાજ્યકવિ અને દશોંદી ચારણ હોવાથી ત્યાં રાજ્યમાં લગ્ન પ્રસંગની આમંત્રણ પત્રિકા 
આવતાં સહુને જવાનું થતાં શ્રી લાડુદાનજીને ત્યાંના રાજ્ય દરબારમાં જવા આવવાની 
સુંદર તક મળી હતી. એ સમયે પોતાની અશિક્ષિત પણ સ્વભાવિક તીવ્ર બુદ્ધિથી રચાયેલ 
કવિતાઓ, દોહાઓ, છંદો વગેરે દરબારમાં ગાઈ સંભળાવતા મહારાવથી લાડુદાનજીની 
વાક્ય ચાતુર્યથી, તેમજ છેદો વગેરે કાવ્યો બોલવાની ઉત્તમ શૈલીથી બહુ જ પ્રસન્ન થયા 
તે વખતે પોતે વિચાર્યું કે આ બાળકવિને જો ઉત્તમ પ્રકારનું ધોરણસર કાવ્ય-શિક્ષણ 
(પિંગળ વિદ્યા) નો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે તો તેઓશ્રી એક ઉત્તમ મહાન શીધ્ર કવિ 
થઈ શકે તેમ છે. આથી મહારાજાશ્રીએ શંભુદાન ગઢવીને બોલાવીને કહ્યું કે, “આપશ્રીના 
આ પુત્ર રત્નને કચ્છ 9 ભૂજમાં પિંગળ ભણવા માટે મારે ખર્ચે મોકલો અને તે ત્યાંથી 
સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી કવિરાજ થઈને અહીં આવશે એટલે અમો તેઓને ચાર ગામો 
બક્ષિસ આપશું અને સોનું બક્ષિ લાખ પશાવ ઠરશું.' પછી શ્રી શંભુદાનજી ગઢવીએ પુર્ણ 
પ્રતાપી અને દીર્ધદર્શા વીરપુરૂષ મહારાવશ્રીની આજ્ઞા શિર ચઢાવી રાજ્ય તરફથી પિતા 
પુત્રને મળેલો ઉત્તમ શિરપાવ લઈ તેમજ કચ્છ ભુજના મહારાવશ્રી ઉપરનો ભલામણ 
પત્ર સાથે વાટ ખર્ચીની રકમ લઈ સહુ ખાણ ગામે આવ્યા. 


કચ્છ દેશ મારવાડ પ્રદેશથી ઘણોજ દુર હતો. તેમજ એ જમાનામાં રેલ્વે 
નહીં હોવાથી પગે ચાલીને સેંકડો ગાઉની અજાણી વાટે અજાણી ભૂમિકામાં 
બાલ્યાવસ્થા વાળા પોતાના એકના એક લાડકવાયા રાજકુમાર જેવી કાન્તિવાળા 
લાડુકુમારને કોની સાથે ભુજ મોકલવા ? એ વિચારમાં ને વિચારમાં શંભુદાન 
ગઢવીએ કેટલાએક માસો વિતાવ્યા. 


9 ભરત ખંડમાં માત્ર એક જ પિંગળ ભણવાની પાઠશાળા ભુજનગરમાં છે. 


એક દૈવિ સ્વપ્ન 


એક શુભ રાત્રીના પ્રાતઃકાળે શંભુદાનજીને તથા લાલુબાદેવી એમ બન્ને 
દંપતિને એકી સાથે એક દૈવી સ્વપ્ન આવ્યું. જેમા તેજના એક મોટા સમુદાયમાં અનેક દેવ 
દેવીઓના દર્શન થયા દેવોના મધ્યમાં રહેલા બ્રહ્મા, વિશ્નુ અને મહેશ, એ દંપતિને 
કહેવા લાગ્યા કે,તમારા સુકુમાર લહુદાનજી મહા સમર્થ મુક્તરાજ છે, તેઓના રક્ષણમાં 
અમો સહુ દેવતાઓ રાત્રી દિવસ છીએ જ્યાં તેઓ પધારશે ત્યાં અમો પણ સહું 
અંતરિક્ષમાં સાથે જ જઈશું. માટે તમો તેઓશ્રીને ભુજ મોકલો. આ સાક્ષાત સરસ્વતી 
દેવી તેઓને ત્યાં તેડી જવા માટે આવ્યાં છે, ચૌદ વિધા, ચોસઠ કળા, આદિ અનેક શાસ્રો 
ભણાવી તેમનો દિગ્વિજય આ બ્રહ્માંડમાં કરાવશે ને તેઓ મહાશીધ્ર કવીશ્વર થશે. દેશ 
દેશના રાજા મહારાજાઓ તેમનું બહુજ સન્માન કરશે; એટલું જ નહીં પરંતુ સાક્ષાત પૂર્ણ 
પુરૂષોત્તમ નારાયણ આ પૃથ્વી ઉપર પધારશે, ત્યારે તમારા પુત્ર તે પ્રગટ પ્રભુને મળી 
તેમના પુર્ણ કૃપાપાત્ર થશે ને તમોને પણ તે પ્રભુના દર્શન કરાવશે તેમજ તમારા પુર્વજોનો 
ઉદ્ધાર કરી તમારા દેવકુળને પ્રસિદ્ધ કરી કુળદીપક થઇ કુળને દીપાવશે અમો પંચાયતન 
દેવો (પાર્વતી-મહાદેવ, ગણપતિ-વિશ્ચ્નુ અને સૂર્યદેવ) અને આ મહાવીર વાયુપુત્ર 
હનુમાનજી એમ છ દેવો અહરનિશ તેઓશ્રીની સાથે જ અંતરિક્ષમાં રહીએ છીએ, અને 
જ્યાં જ્યાં તે પધારશે ત્યાં ત્યાં અમો સહું સાથે જઈને તેમનું રક્ષણ કરશું આ સરસ્વતી 
દેવી તો તેમના ઉપર બહુજ પ્રસશ્ન થઇ પોતાની વિદ્યાના તેજ પુંજનો વરસાદ તેમના ઉપર 
વરસાવી રહ્યાં છે. એ અનાદી મહા અક્ષરના મુક્તરાજ આ બ્રહ્માંડમાં પપારવાથી અમો 
સહુ દેવોને તેમની સેવા સમાગમનો લાભ મળ્યો છે માટે આપ જરૂર તેમને કચ્છ ભુજ 
મોકલો આ સ્વપ્ન સાચું છે તેની નિશની તરીખે આજથી પાંચમે દિવસે એક કચ્છી 
બ્રાહ્મણ, કચ્છમાં જતો હશે તે તમારે ઘેરે આવીને ઉતરશે, અને કુમારશ્રી લાઠુદાનજીને 
ભુજ પહોંચાડવામાં જરાપણ હરકત નહી આવે તેવી ખાત્રી તે તમને આપશે. માટે જો તેમ 
બને તો તમો તે વિપ્રના સથવારે તમારા પુત્રને ભુજ મોકલજો એટલું કહીને મહાતેજના 
દર્શન કરાવી તે તેજમાં સહુ લીનથઈ ગયાં. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૩ ૩૯ 


જાગૃત થયાં બંન્ને દંપતિ, એ દૈવી સ્વપ્નની હકીકત અરસ પરસ કહેતા મન 
પ્રફુલ્લિત થયું, તેમજ લાડદાનજીને પણ તે જ રાત્રે અનંત દેવોના મંડળ સાથે કચ્છ પ્રદેશ 
તરફ જતા હોય તેમ આભાસ થયો. અને કોઈ નવીન ક્ષેત્રમાં પોતે પ્રવેશતા હોય તેવો હર્ષ 
થયો તે દિવસથી ચાર દિવસ પર્યત ખાણ ગામમાં આનંદ મંગળ વર્તાયો કુમારશ્રી 
લાહુંદાનજી પોતાના સખાઓ સાથે, માતાપિતા સાથે, અને ગામલોકો સાથે આનંદથી 
રહીને સર્વને સુખ આપવા લાગ્યા; તેથી તેઓ સહુ તેમને એક ઘડી પણ છુટા કે અળગા 
પડવાદેતાનહીં. 


સ્વપ્ન થયાપછી બરાબર પાંચમે દિવસે સવારમાં લાડુદાનજીને ભુજ તેડી જવા 
એક સુપાત્ર, આધેડવયના ધર્મિષ્ઠ બ્રહ્મદેવ શંભુદાનજી ગઢવીનું ઘર પુછતા પુછતાં 
આવ્યા. માથે કચ્છી પાઘડી, તેજસ્વી મુખારવિન્દ, ભાલમાં કેશરની આડ જેવું ત્રિપુંડ, 
કુમકુમનો મોટો ચાંદલો, ગળામાં રૂદ્રાક્ષની માળા, કાંડે રૂદ્રાક્ષનો બેરખો, બીજા હાથમાં 
એક મોટી લાંબી લાકડી, ખભે ખડીઓ, ઉજળી ધોતી અને અંગરખું (કચ્છી ઝુલડી જેવું) 
કચ્છી મોજડીને કચ્છી પાઘમાં ખોસેલું ટીપણું એવા વિપ્ર વેશમાં (સાક્ષાત શ્રીજી 
મહારાજ પોતેજ) 'રાજતેજ વૃદ્ધિ નારાયણ પ્રસન્ન !' આવી વાણી ઉચ્ચારતા 
શંભુદાનજી ગઢવીને આંગણે આવી ઊભા. શંભુદાનજી તરત જ ઉઠી ઓચિંતાના 
આવેલા બ્રહ્મતેજ પ્રસરાવતા ભૂદેવ સન્મુખ આવી હાથ જોડીને ઊભા રહી 
પધારો,પધારો, કહી તેમનું યથાયોગ્ય સન્માન કરી આસન આપી બેસારી, આપશ્રી 
ક્યાંથી પધાર્યા ! અને કઈ બાજુ હવે પધારવાના છો ? વગેરે પ્રશ્ન પુછી ભલે આપ 
પધાર્યા, મારૂં આંગણું પાવન કર્યું, વગેરે વિનય વચનો કહી ઉતારો આપ્યો. 


આવેલા કચ્છી બ્રાહ્મણે કઈક કચ્છી અને કંઈક ગુજરાતી ભાષામાં ઉત્તર આપ્યો 
કે, ““પાંજા વતનમાં (કચ્છ ભુજ મારા વતનમાં) જાઉં છું.' પછી મિજમાનને રસોઈ 
કરાવી જમાડી સેવા કરી.બરાબર આજે પાંચમાં દિવસે ભૂદેવ પધાર્યા એ સ્વપ્નની 
નિશાની સાચી પડતાં સ્વપ્નને સાચું માની સહુ હર્ષ પામ્યાં. પછી પોતાના કુમારશ્રી 
લાડુદાનજીને બોલાવી આવેલા ભૂદેવને પ્રણામ કરાવી કહ્યું કે, “મારે આ મારાએકના એક 
પુત્રને પિંગળ શાસ્ર ભણવાને ભુજ મોકલવા વિચાર છે; પણ ઘણું છેટું ને ઉમર 


૪૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


નાની તેથી કોઈ સારા સથવારાની વાટ જોતો હતો ત્યાં આપ પધાર્યા, એ સાંભળી ભૂદેવે 
કુ.શ્રી લાડુદાનજી સામે જોઈને કહ્યું કે, “આપશ્રીના કુમારશ્રી બહુ જ તેજસ્વી ને 
ભાગ્યશાળી છે. જો તેને તમો ભણાવશો તો તેઓ મોટા શીધ્ર કવિ થશે. મારે પણ ભુજ 
જાવું છે, જો મારી સાથે મોકલો તો હું રસ્તામાં તેમને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ નહીં 
પડવા દઉ અને ભુજમાં ઠેઠ પાઠશાળામાં તેમનાઅધ્યાપકને (હું સારી રીતે ઓળખું છું 
તેથી તેને) સોંપી ભલામણ કરીશ; તે માટે તમો નિશ્ચિત રહેજો.' આ વિશ્વાસ આપત॥ 
બન્ને દંપતિ રાજી થયાં. અને કુ. શ્રી લાડુદાનજી પણ વિપ્રને નમસ્કાર કરી તેમના સાથે 


જવામાટેની શુભ પ્રયાણની સર્વ તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. 


ચારણોને પીંગળ ભણવાની પાઠશાળા આખેય ભરતખંડમા માત્ર ભૂજ 
(ક્ચ્છ) માં જ એક છે, મારવાડ મેવાડ (રાજસ્થાન) માંથી એ વખતે એટલે દુર ભણવા 
કોઈ ક જ જતા. અને જે જતા તે દુ:ખના માર્યા ભાગીને છાના જતા. પરંતુ કોઈ ચારણન॥ 
પુત્ર રાજ્યાશ્રયથી જતા, તેઓ તો (જેમ આપણા દેશમા વિદ્યાર્થીને સ્કૂલમાં ભણવા 
બેસાડીએ ત્યારે નવા કપડા ઘરેણાં પહેરાવી સ્કૂલમાં તેડી જઈ ત્યાં સાકર પતાસા વગેરે 
વહેંચીને જેમ ધામધુમ કરીએ છીએ તેમ) તે દેશના જાતિ, કુળ અને ધર્મના રિવાજ પ્રમાણે 
વિધિપૂર્વક સરસ્વતીપૂજન કરી સહુને હળી મળીને આશીર્વાદો લઈનેજતા હતાં. 


ઉપર પ્રમાણે આપણા બાળ વિદ્યાર્થી મહા મુક્તરાજ લાડુદાનજીને સ્નાન 
કરાવી, વસ્્ર અલંકારો પહેરાવી પ્રથમ ગણપતિ, સરસ્વતી અને પંચદેવનું પૂજન 
કરાવી. વૃદ્ધ અને વડીલોના આજ્ઞા મેળવી, પ્રણામ કરી, વરઘોડે ચડે તેમ ઘોડે બેસાડી 
ગામમાં દેરેક દરેક દેવદેવીઓના મંદિરોએ શ્રીફળ મેલાવી દર્શન કરાવ્યાં સર્વે 
કુટુંબીજનોએ અને સ્નેહી વર્ગે “ભાતા' નિમિત્તે કેઈ કંઈ મીઠાઈઓ અને રોકડ 
રકમોની ભેટ આપી અને તે દિવસે તમામ સગા સબંધીઓ સાથે બેસી, ભોજન 
આરોગી, સારા શુક્નો લઈ શુભ ચોઘડીએ કુ. શ્રી લાહુદાનજી જોઈતું સાહિત્ય સાથે 
લઈ પોતાના સગા સબંધીઓ સ્નેહીઓ વગેરે સહુને હળીમળી, ખાણગામને અને 
પોતાના નિવાસ સ્થાનને છેલ્લા પ્રણામ કરી કચ્છ ભુજની વાટે સિધાવવા રજા 
લીધી. એ સમયે શ્રી લાડુદાનજીની ઉમર આશરે અઠારેક વર્ષની હતી. સગા સબંધીઓ 
ગામની સીમ (સીમાડા) સુધી વળાવવા આવ્યા અને પિતાશ્રી શંભુદાનજી તો બે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૩ ૪૧ 
ક ક યા ન 


મજલ સુધી સાથે ગયા. પછી ભૂદેવે તેમને પાછા વળવા કહી કુમારશ્રીની કાંઈપણ ચિંતા 
નહીં કરવાનું કહી, ધીરજ આપા પાછા વાળ્યા. એ વખતે શંભુદાનજીએ વાટ ખર્ચીની 
રકમ અને શિરોહીના રાજાનો પત્ર તથા પોતાને ચડવાનો જે ઘોડો સાથે હતો તે અતિ 
આગ્રહથી ભૂદેવને અર્પણ કર્યો અને બહુજ સંભાળીને શ્રી લાડદાનજીને હૃદયથી ભેટી 


શુભાશિષ સાથે વિદાય આપી અને પોતે ખાણગામે પાછા આવ્યા. 


ભુજનગરના ભોમીઆ 


તેડવા આવેલા ભૂદેવ જાણે કેમ પોતાના જુના સોબતી હોય તેમ લાડુદાનજી 
તેમના સાથે હળીમળી આનંદથી પ્રવાસમાં વાર્તા વિનોદ કરતા હતા અને ઘોડા ઉપર 
વારાફરતી બેસતા જતા હતા. એવી રીતે બન્ને ચાલતા ચાલતા મારવાડ પ્રદેશ છોડી 
બનાસ નદી ઓળંગી રોહા ગામે આવ્યા. ત્યાંથી પાલનપુર, રાધનપુર, દસાડા થઇને 
ઝાલાવાડ પ્રદેશને ઉતરી મચ્છુ કીનારે માળીયા (મીયાણાના) ગામે આવ્યા. ત્યાંથી 
કચ્છના અખાતનું રણ શરૂ થતા ભૂદેવ તે પ્રદેશના * ભોમીયા હોઈ આગળ ચાલે અને 
લાડુદાનજી તેમના પાછળ ચાલે એવી રીતે એ - રણનો વિકટ પંથ ઉલંઘી સામે પાર 
ચીરઈ થઈ અંજાર પહોંચ્યા ત્યાંથી આગળ ચાલતાં ચાલતા ભુંજીઓ ડુંગર અને તેનો 
કિલ્લો નજરે પડ્યો. આમ ખાણગામથી ચાલ્યા પછી ચૌદ પંદર દહાડે ભુજીઆ ડુંગરે 
પહોંચ્યા. 


એ ભુજીઆ ડુંગર અને ભુજ શહેર વચ્ચે વહેતી નિર્મળ નદીના 
ઝરણામાં બન્ને મુસાફરો એ આવી સ્નાન કરી, ટીંમણ કરી, જળપાન કરી. 


* ભવસાગરના એ ભોમિયા ભૂદેવે (શ્રીજી મહારાજે) એજ રણમાં લાલજી સુતાર 
(નિષ્કુળાનંદ સ્વામી) ને મીઠું પાણી પાઈ આધોઈ જઈ સંસારથી નિરકત કરી ત્યાગી બનાવ્યા 
હતા. (૨) એજ ભોમીયાએબ્રાહ્મણ વેશે ઈડર રાજ્યનાપાડાટોડલા ગામેથી ખુશાલભક્ત (સ. 
ગુ.ગોપાળાનંદ સ્વામી) ને જેતલપુર લાવીને ત્યાગી બનાવ્યા હતા. (૩) એજ ભોમિયાએ 
હાલારમાં ભાદરા ગામે વાડનું પાણી વાળતા વિપ્ર મુળજીભાઇ (સ. ગુ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી) 
ને દર્શન દઈ સમીપે બોલાવી લઈ ત્યાગી બનાવ્યા હતા. (૪) એજ ભોમિયા બ્રાહ્મણવેશે 
લાડુદાનજીને ખાણગામે તેડવા પધાર્યા હતા. 


૪૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
થોડો આરામ લીધો, એટલામાં ભુજનગર તરફથી કોઈ શેઠ ત્યાં આવી મળ્યા. તેમણે 


ક 


નૂદેવને પ્રણામ કરી પૂછ્યું કે, ““મારવાડ પ્રદેશના ખાણ ગામના રહિશ શંભુદાનજી 
ગઢવીના કુમારશ્રી લાહુદાનજી ભુજ ભણવા આવે છે, તે આ જ કુમાર છે ને ? (તેમ 
લાડુદાનજી તરફ આંગળી ચીંધીને પૂછ્યું). ત્યારે ભુદેવ હા કહી. શેઠ કહે કે'' શિરોહીના 
મહારાજાશ્રી તરફથી તેમના ભણવા માટેના કુલ ખર્ચનો બંદોબસ્ત કરવા ભુજના 
મહારાવશ્રી ઉપર શુભ કંકોત્રી (પત્રી) આવી ગઈ છે. અને ઘણા દિવસોથી તેમની રાહ 
જોવાય છે, માટે ચાલો મારા સાથે.' આ શુભ સમાચારથી લાડુદાનજી ખુશી થયા. પછી 
સાથે આવેલા ભૂદેવે કહ્યું કે “લાડદાનજી ! સામે દેખાતા ગામમાં મારા યજમાન હોવાથી 
મારે ત્યાં જવાની જરૂર છે. હવે આ “શેઠ છે તે હું જ છું' તેમ માની તેઓની સાથે તમો 
ભુજ પધારો. ત્યાં આપનો સર્વ બંદોબસ્ત થઈ ગયો છે, અને આ ઘોડો પણ સાથે લઈ જાવ 
તેને વેચી નાખી ઉપજેલી રકમ તમે વાપરવા રાખજો. કોઈ વખત તમોને આવી મળીશ.' 
એમ કહીને બન્ને અરસપરસ બાથ લઈ ભેટી પડી જુદા પડયા. થોડે દુર ચાલતા 
લાઠુદાનજીએ પાછું વાળીને જોતા એ - ભુદેવ નહીં દેખાતા અદ્રશ્ય થયા જણાયા. પછી 


મનમાં એ વાતનો વિચાર કરતા કરતાં શેઠની સાથે ભુજનગર પહોંચ્યા. 


ભુજનગરમાં શેઠની સાથે લાડુદાનજી આવતાં દરબારગઢમાં મહારાવશ્રી 
મળ્યા, અને યોગ્ય ઉતારો આપ્યો. બે ત્રણ દિવસના સહવાસથી મહારાવશ્રીનું દિલ કુ. 
શ્રી લાહુદાનજી ઉપર ખૂબ આકર્ષાયું અને શુભ મુહુર્ત જોઈ પાઠશાળામાં વિદ્યાભ્યાસનો 
પ્રારંભકરાવવા શાળાના મુખ્ય અધ્યાપકને બોલાવ્યા. 


ન્‌ 


એ વખતે તવ્રજભાષા પાઠશાળામાં (જે મહારાવશ્રી લખપતજી એ 
સ્થાપી હતી તેના) મુખ્ય અધ્યાપક ચારણ કુળ ભુષણ શ્રી અભયદાનજી નામના 


- એ ભૂદેવ જ શ્રીજી મહારાજ સ્વંય હતાં અને ભુજ શહેરમાં લઈ જનાર શેઠ 
પણ શ્રીજી મહારાજ હતા. એ વરસે અયોધ્યામાં શ્રીજી મહારાજને યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર 
થયા હતા. અને બ્રહ્મચારીના વેશે કાશીએ ભણવા જવાના કોડની સાથે સાથે પોતાના 
મુક્તની સહાય કરવા ભુદેવ અને શેઠ રૂપે કચ્છ પ્રદેશમાં પણ વિચરતા હતા. એ તો 
સહસ્રરૂપ ધરવા સમર્થ છે. (સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ અધ્યાય ૩ ૪૩ 


મહારાજાશ્રી તરફથી આ આવેલા ચારણકુમાર લાડુદાનજીને ભણવવાના તમામ ખર્ચનો 
બંદોબસ્ત થયો છે; માટે આપણા તરફથી પણ તેને જોઈતા પુસ્તક પાનાં વગેરેનો સઘળો 
બંદોબસ્ત રાજ્ય તરફથી કરી તેને પિંગળ શાસ્ત્રનો તમામ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કાળજીથી 
કરાવજો.” 


બીજે જ દિવસે ગુરૂવાર હોવાથી પ્રથમના શુભ ચોઘડીએ શ્રી લખપત 
વ્રજભાષા પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરવા કુંમુકુમનો ચાંદલો કરાવી ચોખા ચોડાવી હાથમાં 
પુષ્પ અને શ્રીફળ આપી સારાં શુકને રાજ્યના અમીરો સાથે શ્રી લાડુદાનજીને મોકલ્યા. 
પાઠશાળામાં જઈગણપતિ અને દેવી-સરસ્વતી પુજન (વિદ્યાગુરૂના કહેવા પ્રમાણે) કર્યું 
પછી વિદ્યાગુરૂને કુંમકુમનો ચાંદલો કરી, પુષ્પનો હાર પહેરાવી, પુજન કરી, શ્રીફળ તથા 
સાકારના પડા સાથે કોરી ૧૦૧, એકસો એક (ઘોડા વેચાણની શેઠ મારફત મળેલી 
તેમાંથી લઈ) ગુર્‌ સમીપે મેલી પુસ્તકનું પુજન કરી ગુરૂશ્રીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી, 
સર્વ વિદ્યાર્થીઓને પણ નમસ્કાર કર્યા, સાથે આવેલા અમીર ઉમરાવોએ મહારાવશ્રી 
તરફથી શાળામાં પતાસાં અને સાકર વ્હેંચી તે પછી વિદ્યાગુરૂના શુભાશીર્વાદ મેળવી 
શ્રીહરીનું સ્મરણ કરીને કુમારશ્રી લહુદાનજીએ અઢાર વર્ષની પાકી ઉમરે પિંગળ 
સાહિત્યનો વિદ્યાઅભ્યાસ શ્રી લખપત પાઠશાળામાં વસીને શરૂ કર્યો. 


ઈતિ શ્રી કેશરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પ્રથમ પ્રકરણે ધ. ધું. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે શ્રી લાડ્દાનજી 
જન્મવૃતાંત અને કચ્છ ભુજ વિદ્યાભ્યાસનામ તૃતિયોધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥૩ ॥ 


॥ શ્રીજી ॥ 


ક 


અધ્યાય ૪ ચાથા 


(રાજકંવિરત્ન, પિંગલાચાર્ય, મહામહોપાધ્યાય, પદવી પ્રદાન) 


સહું નિશાળીઆઓ ની સાથે અધ્યાપકે પિંગળશાસ્ત્રનો પાઠ લાડુદાનજીને 


ત્રક્ચ્છ અને શિરોહી રાજ્યનો સંબંધ વેવાઈ તરીકેનો તે વખતે હતો. 


રાજકવિ હતા. તેઓ દરબારમાં આવતાં મહારાવશ્રીએ ફરમાવ્યું કે, ““« શિરોહી 


આપ્યો. લાડુદાનજીએ એ પાઠ સહજવારમાં રમતા રમતા કંઠે કરી બોલી 


૪૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બતાવ્યો, બીજે દિવસે અન્ય વિદ્યાર્થીઓની બમણો પાઠ ગુરૃ પાસેથી લીધો તે પણ તે જ 
પ્રમાણે જીવ્હાગ્રે બોલી બતાવ્યો. અધ્યાપકને આશ્ચર્ય થયું કે, આ તે શું ? ઘેરથી પિંગળ 
ભણીને આવ્યા છે કે શું ? પણ પુછી જોતાં ખાત્રી થઇ કે તેમ નથી, પરંતુ લાહુદાનજીની 
યાદશક્તિ અને સમજશક્તિ ઘણી તીવ્ર અને અજોડ છે, એમ જાણમાં આવતાં વિદ્યાગુરૂ 
તેમના ઉપર બહુજ પ્રસન્ન થયા આથી તેમને પોતે ભણેલી તમામ વિદ્યાને આપવાયોગ્ય 
આ લાડુદાનજી સંપૂર્ણ સુપાત્ર છે, તેમ માની ઘણી જ કાળજી અને ઉત્સાહથી પિંગળ 
શાસ્રનો ક્રમશઃ અભ્યાસ શરૂ કરાવ્યો. 


પિંગળશાસ્ત્ર અને ચારણી સાહિત્ય 


પિંગળની પહેલી ચોપડી “અનેકાર્થી નામમાળા' માં એક એક શબ્દના અનેક 
અર્થો સંગ્રાહેલ છે, અને માન મંજરી નામમાળામાં એક જ અર્થના (એક જ નામના) 
અનેક શબ્દો (નામો) નો “અમરકોષ' સમો ભાષાકોષ છે. તેના સાથે “રૂપદીપ પિંગળ” 
નામનું બાવન છંદોનું પિંગળ છે. તે ત્રણે ગ્રંથો મળીને “લઘુ સંગ્રહ' એવું નામ રાખેલ છે. 
એ ત્રણે પુસ્તકો વિસ્તીર્ણ ભાષા ભંડારના સહાયક હોઈ, પિંગળ વિદ્યાની અનુપમ 
ઈમારતના પાયા રૂપે ગણાય છે. એ લઘુસંગ્રહ જીહ્વાગ્રે થયા પછી તેની પરીક્ષામાં પાસ 
થયે “રસરાજ' સુંદરશ્રીગાંર, “કવિપ્રિયા' “રસિકપ્રિયા,' એ આદિ નાયકાભેદના ગ્રંથો 
પુર્ણ કરાવ્યા, તેની પરીક્ષા આપ્યા પછી અલંકારના ગ્રંથોમાં “ચમત્કાર ચંદ્રિકા' કે જે 
સંસ્કૃતમાં “કુવલયાનંદ કૃષ્ણ કારીકા' ના ઉપરથી ભાષામાં રચાયેલ છે, તે તથા “ભાષા 
ભુષણ' અને “જગત વિનોદ' આદિ અલંકારના ગ્રંથોની પરિક્ષાઓ પછી નવરસના 
ભેદના વર્ણનવાળો ઉત્તમ પ્રકારના લક્ષણ, ઉદાહરણવાળો, સભામાં પ્રકાશ પાડે તેવો 
“સભા પ્રકાશ' નામનો ગ્રંથ (ખંડન-મંડન યુક્તિ સહ) જીષ્વાગ્રે કરાવ્યો. એ “રસ 
અલંકારો' અને “શબ્દકોષ'' ના આદિ ગ્રંથો વગેરેની પરીક્ષાઓમાં પાસ થયા પછી 
નીચે લખ્યા પિંગળના ગ્રંથો ભણાવ્યા. 


લખપતપિંગળ, હમીરરપિંગળ, નાગર્પિંગળ, છંદ શ્રંગાર પિંગળ, રૂપદીપ 
પિંગળ, અમૃત પિંગળ,એ આદિક માત્રામેળ અને અક્ષરમેળના છંદોની સંખ્યા, પ્રસ્‍તાર, 
સુચિ, નષ્ટ, ઉદ્ધિષ્ટ, મેરૂ, પતાકા, મર્કટી,એ આઠના લક્ષણવિધિ,ગણદોષો, દગ્ધવર્ણો 
પિંગળના કાવ્યદોષો, “ખટ વિદ્યાની' ને “અષ્ઠ વિદ્યાની' કાવ્ય ભેદો, ચિત્રપ્રબંધ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૪ ૪પ 


કાવ્યો, વગેરે વગેરે હસ્તલિખિત ગ્રંથોથી ઉતારી જીહ્વાગ્રે કરી, પરીક્ષાઓ આપતાં 
આઠેક વર્ષો વિતી ગયાં. પછી ચારણી ડીંગળ સાહિત્યમાં અગ્રગણ્ય ગીતોના ભેદોમાં 
ત્રકટબંધ, વકટબંધ, શપાખરૂં, ચિંતુલોળ ઝામળ, શાણોર, આદિ અનેક ગીતોના 
પ્રબંધો અને તેના ડીંગળી કોષોની પરીક્ષા આપી, કઠીન છેદોમાં અમૃત ધ્વની, રેંણકી, 
ચર્ચરી, વચનિકા, ગજગત્ત આદિ છંદોના પ્રબંધો એવા તો જીહ્વાગ્ર કરીને જીભને 
સતેજ તરીકે સાંભળનારને એ ઉચ્ચાર શી રીતે કરાય છે ? તેનુ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય, 
તેવી શૈલીથી છંદોના રાગ, ઠાળ, આલાપ, આદિ સ્વરોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી 
પરિક્ષા આપી. 


શ્રી લાડુદાનજીની બુદ્ધિ બહુ જ કુશાગ્ર અને સતેજ હોવા ઉપરાંત નિર્મળ હતી. 
એથી મહા વિઘવાન કાવ્યકુશળ અભયદાનજી જેવા વિદ્યાગુરૂએ પ્રસન્ન થઈ 
“ઈતિહાસિક' ગ્રંથો અને ઉત્તમ ભક્તિજ્ઞાનના “કાવ્યના” ગ્રંથોનો અભ્યાસ શરૂ કરાવ્યો. 


અવતાર ચરિત્ર, રામાયણ, પાંડવ યશેન્દુચંદ્રિકા, રાજનીતિ અને કવિચંદ કૃત 
“પૃથ્વીરાજ રાસો', આદિ ગ્રંથોનો ગુરૃમુખે અર્થ અર્થાદિકની યુક્તિ-પ્રયુક્તિ સહ 
અભ્યાસપૂર્ણકર્યો. 


કાઠીઆવાડમાં રાજકોટના ઠાકોર શ્રી મહેરામણજીએ “પ્રવીણ સાગર” 
નામનો હિંદી ભાષામાં એક મહાન ગ્રંથ એ સમયમાં રચેલો હતો. જેની અંદર રસ, 
અલંકારો, નાયકાભેદ અને પ્રેમતત્વના ગહન ભેદો, ચિત્રકાવ્યો, અશ્વવિદ્યા, જ્યોતિષ 
વિદ્યા, સંગીત વિદ્યા, વેદ વિદ્યા, યોગવિદ્યા, બ્રહ્મવિદ્યા, સન્યાસી ધર્મો વગેરે અનેક 
રસસામગ્રી સભર હતી. આ ભાષાકાવ્ય મુગટ સમાન અતિ લોકપ્રિય થઇ પડેલા ગ્રંથની 
એક હંસ્ત લિખિત પ્રત રાજકોટ ઠાકોરશ્રી મહેરામણજીએ ભુજની તવ્રજભાષા 
પાઠશાળામાં પ્રમાણ થવા મોકલી હતી. ગુરૂશ્રીઅભયદાનજીએ ગ્રંથ ઘણા જ ભાવપુર્વક 
વાંચતા અભ્યાસી લાડુદાનજીને પ્રેમથી સંભળાવતા ને લાહુદાનજી પણ એ ગ્રંથના 
સવેયાઓ લલકારી ગુરૂશ્રીનેરીઝવતા. આમ એ ગ્રંથનું વાંચન પુરૂં કરી પાઠશાળા તરફથી 
પ્રમાણપત્ર લખી રાજકોટ ઠાકોરશ્રીને મોકલવામાં આવ્યું હતું. 


હવે શ્રી લાહુદાનજી નો અભ્યાસ સંપૂર્ણ થઈ ગયો; પરંતુ આ 


નવો આવેલો ગ્રંથ (પ્રવીણસાગર) શીખવાની હોંશ થતા ગુરૂ મુખે તે 


૪૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
ગ્રંથવાંચી વિચારી સમજી પૂર્ણ કર્યો; એટલું જ નહીં પરંતુ જ્યારે તેમાંની લહેરોનો અમુક 
ભાગ તેઓશ્રી પાઠશાળામાં કોઇ સમયે જીહ્વાગ્રે બોલી. ઉપર ટીકા કરી વર્ણન કરતા 
ત્યારે મહા અનુભવી વિદ્યાગુરૂ અભયદાનજી પણ ઘડીક વિસ્મય પામતા અને આવા 
ઉત્તમ શિષ્ય પ્રાપ્ત થતાં પોતે બહુ જ હર્ષ અનુભવતા. જેમ કોઈ કોટયાધિપતિ શાહુકાર 
પોતાના પુત્રને પોતે મેળવેલો ખજાનો યોગ્ય પુત્ર જાણી સુપ્રત કરી હર્ષ પામે તેમ 
અભયદાનજીનું હૈયું લાડુદાનજીને અમુલ્ય વિદ્યારૂપી ખજાનો સોંપી રાજી થયું. 


છેલ્લે છેલ્લેયાદશક્તિને ખુબ જ કેળવીને પ્રથમ અષ્ટવિધાન, ષોડષ વિધાન, 
જ. પ શ 
ચોસઠ વિધાન, શતવિધાન, અષ્ટોતર શતવિધાન સહસ્રવિધાન, આદિ વિધાનોની રીતિ 
રચના સિદ્ધ કરી. ઉપરની રીતે લગભગ દશેક વર્ષ ભુજની “વ્રજભાષા પાઠશાળા” માં 
વસી, વિદ્યા સંપાદન કરી પોતે શીધ્રકવિ થયા. શતાવધાન પ્રયોગ તો બાળરમત જેવો 
હંસ્તામલ કર્યો. અવતારચરિત્ર અને પ્રવીણસાગર, એ બે કાવ્યગ્રંથો તો લગભગ કંઠાગ્ર 
જેવા કરી તેમાં પારંગત થયા. 


જન્મ ભાષા “મારવાડી', અભ્યાસ ભાષા “વ્રજભાષા', (હિંદી) દશ વરસના 
વસવાટથી દેશભાષા “કચ્છી', અને સામાન્ય અનેક જનસમુદાયના સહવાસે 
“ગુજરાતી ભાષા'' મળીએ ચાર ભાષા શીખી, તે ચારે ભાષામાં કાવ્ય રચના કરવ॥ 
લાગ્યા.” 


એ રીતે પિંગળશાસ્ત્રની અને સરસ્વતીની સાક્ષાત મૂર્તિ સમા શ્રી લાડુદાનજી 
ભુજની પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતા પોશાળીઆઓમાં પહેલે નંબરે નામ લાવી પાસ 
થઈ, વિદ્યાગુરૂની સંપૂર્ણ કૃપા મેળવી, દશ વરસે પોતાના વતનમાં જવાની રજા 
મેળવવાની ગુરૂશ્રીનાઆગળ પોતે વિનંતી કરી. 


ભુજનગરની દિનચર્ચા 


કુ. શ્રી લહુદાનજી દશ વર્ષ ભુજનગરમાં રહ્યાં ત્યાં સુધી દરરોજ 
બ્રાહ્મમુહુર્તમાં જાગી હમીર સાગર તળાવમાં નાહી, નિત્યકર્મ કરી ગુરૂએ 
આપેલા પાઠો ગોખતા યાદ કરતા; અને જ્યારે ગુરૂશ્રી શાળાના ટાઈમે 


* બ્રહ્માનંદ કાવ્ય નામના છાપેલા કીર્તન સંગ્રહમાં એ ચારે ભાષામાં 
રચેલા કાવ્યો (પદો) હાલ મોજુદ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૪ ૪૭ 


આવે ત્યારે જુના પાઠો આપી નવા પાઠો લેતા. પછી સ્વયં પાકીની પેઠે રસોઈ બનાવી 
જમી બપોરે થોડો આરામ લેતા પછી નવો પાઠ વાંચી વિચારી સાંજે શાળાના 
સહાધ્યાયીઓ સાથે દેવદર્શને જઈ આવી થોડો વાર્તાલાપ કરી વહેલા સુઈ જતા. 


કોઈ કોઈ વખત રજાના દિવસોમાં ભુજીઆ ડુંગર ઉપર મિત્રવર્ગ સાથે ચડીને 
નીચે વસેલા “ભુજંગનગર' (ભુજ) ને નિરખતા; અને ભુજંગદેવની ડેરી, 
ભુંડાગરોકોઠો, વિજયકોઠો, તેના ઉપર રહેલી તોપો, દારૂગોળાના સંગ્રહના ભૂગર્ભો 
અને દશદશ ગાઉમાં વિસ્તૃત કચ્છ પ્રદેશનાં દર્શન ચારે દિશાઓમાંથી થાય એવી 
ટેકરીઓ ઉપરજઈ નિરખતા. 


કોઈ કોઈ વખત મિત્રમંડળી સાથે પર્યટનમાં સંત, સાધુઓ બાવાઓ અને 
વેરાગીઓના મઠો, સાંઈ, ફકીરોના તકીઆઓ, નાગાબાવાની જમાતોના અખાડાઓ, 
સ્થાનકવાસી જૈનોના મંદિરો, વગેરે સ્થાનકોમાં જઈને તેમનાં આચાર-વિચારનો ઉંડો 
અભ્યાસ કરતા અને બીજા જનો પાસે તેની વાતો કરતા ત્યારે મૂર્તિમંત તાદ્રશ્ય આબેહુબ 


ચિતાર આપતા. 


કચ્છી જનસમાજના મેળાઓ, નાગપંચમીની (મહારાવશ્રીની) સ્વારીઓ, 
તેમજ ધમીલયોમાં થતા શાસ્ત્રાર્થો, દેવાલયોમાં થતા આનંદ ઉત્સવો, દેવમંદિરોમાં 
નવરાત્રીના ગરબાઓ વગેરે વગેરે સ્નેહી મિત્રમંડળ સાથે લા્‌ડુદાનજી જોવા જતા. તેમજ 
દૂર અને નજીક આવેલા પ્રાચીન એતિહાસિક સ્થળો જેવા કે, ટપકેશ્વર, રૂદ્રમાતા, “મોટી 
આશાપુરા માતાનો મઢ, નારાયણેશ્વર, કોટેશ્વર ધીણોધર, ત્રેજાળ અંજાર જેશલ 


તોરલની સમાધિ, વગેરે અનેક સ્થળો કચ્છ પ્રદેશનો પ્રવાસ કરી જોયા હતાં. 


આ ઉપરાંત તેઓ દશેરાના દિવસે અસ્્રશસ્, અશ્વ પૂજા, સમીપૂજન, બેસતા 
વર્ષનો દરબાર વગેરે રાજ્યના પ્રસંગોએ ગુરૂશ્રી સાથે રાજદરબારમાં જતા, 
વૈશ્રવોની હવેલી,દેરાસરો.સ્થાનકો, ઉપાશ્રયો,શ્રીપુજો(ગોરજી-જતિ)અને મસ્જીદોમાં 

ક 


કુરાન પડેલા કાજી મુરશિદો, વગેરે દરેકના ધર્મગુરૃઓને મળવાને તેમજ તે ધર્મોના 
સિદ્ધાંતો જાણી, તેનો અભ્યાસ કરવાને તે તે સ્થળોમાં પણ જતા. 


૪૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પાઠશાળામાં કોઈ સમયે દેશી વિદેશી ચારણો, વિદ્દાનો કે કવિઓ આવે તેમને 
મળતા, તેઓ સાથે કાવ્ય વિનોદ પણ કરતા, કોઈ આડંબરી વિદ્યાનો ગર્વિષ્ટ કવિ આવી 
પોતાનું રચેલું નૂતન કાવ્ય બોલી સંજૃતિની આત્મશ્લાઘા કરવા મંડે ત્યારે આપણા 
વિચક્ષણ લાહુદાનજી વિનોદ ખાતર વિદ્યાગુરૂશ્રીને કહેતા કે, “ગુરૂશ્રી ! એ જે કાવ્ય 
બોલ્યા તે તો પ્રાચીન છે. મેં ક્યાંક વાચેલું છે.' એમ કહીને તે કવિ પાસે ફરીને બોલાવી 
પોતે મનમાં ધારણ કરી, તેના ચરણો જાણે સ્મરણ કરી બોલતા હોય, તેમ ધીમે ધીમે એક 
પછી એક કડી બોલી તે કાવ્ય પોતે પુરું બોલી બતાવતા. ત્યારે તો આવનાર આઠંબરી કવિ 
શરમીંદો બની આશ્ચર્ય પામતો. પછી ગુરૂશ્રી આવેલ કવિને આશ્વાસન આપી 
લાડુદાનજીની ધારણા શક્તિ (યાદ શક્તિ) ની તારીફ કરી તેનો ભેદ ખુલ્લો કરતા. આમા 
લહુદાનજી પાઠશાળાના રત્ન સમાન બની પાઠશાળાની મહત્તા વધારતા હતા. 


તેઓ શતાવધાનો કરતા ત્યારે પાઠશાળાની આજુબાજુ રહેતા લોકોનો મોટો 
મેળો ભરાતો અને આપેલા ટાઈમનાઅંદર વિધાનો પૂર્ણ કરી સૌને મંત્ર મુગ્ધ કરતા. 


કોઈ મધ્યરાત્રે શરદની ચાંદની ખીલી હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીજીવનના લ્હાવાઓ 
લેવા, સામ સામા કવિતો છંદો, અને દુહાઓની રમઝટ બોલાવતા. તેમાં પણ જ્યારે 
પોતે અમૃતધ્વનિ, રેંણકી અને ચર્ચરી છંદો બોલતા ત્યારે અર્ધું શહેર જાગી જતું, એ 
મીઠી વાણી બોલવાની ઉત્તમ શૈલી, અને અતિ સુકોમળ કંઠના ટંકારવથી રસીક 

શિન ક ત જુ ભડક, ગ ડો ક કે 

જનો નાગરિકો, મોરલી ઉપર જેમ નાગ ડોલે તેમ ડોલતા અને સાંભળનાર સહુ 
મંત્રમુગ્ધ બનતા, ઉપરની રીતે પાઠશાળાના ભુષણરૂપ શ્રી લાડુદાનજી તો ભુજ 
પ્રસિદ્ધ બની ગયા હતા. 


આઠ આઠ દશ દશ કોશ ઉપર કોઈ વખત મુસાફરી કરી એતિહાસિક સ્થળો 
જોવા જતા ત્યારે ત્યાંના વાસીઓને “ચારણદેવો' કેવા હોય તેનો પરિચય આપતા એવી 
રીતે તેઓ કચ્છ દેશ પ્રસિદ્ધ પણ થયા હતાં. 


અભ્યાસ શરૂ કર્યા પછી પહેલે જ વર્ષે છ સાત માસે એક મહોટા 
શાહુકાર જેવા મારવાડી પોશાકમાં સજ્જ થયેલ એક '“શેઠ' પાઠશાળામાં 
આવ્યા, અને કહ્યું કે, હું શિરોહી રાજ્યમાં રહું છું. “શંભુદાનજી' 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૪ ૪૯ 


ગઢવીએ પોતાના પુત્ર લાડુદાનજી માટે, ર્‌।. ૧૦૦ એકસો મોકલાવ્યા છે; ખાણ ગામે 
સહુ કુશળ છે. એમ કહી લાડુદાનજીને રૂપિયા આપી કુશળતા પુછી અને મારવાડ તરફ 
જઈ પિતાશ્રીને શુભ સમાચાર પહોંચાડવાનું પણ કહ્યું. દશ વર્ષના અભ્યાસ દરમિયાન 
પંદરેકવખતે “શેઠ' (તે સ્વરૂપેશ્રીજી મહારાજ) આવી મળી કુશળતાપછી જન્મભૂમિના 
શુભખબર આપી રૂપીઆ આપી ગયા હતા. 


રાજ્ય તરફથી પણ વિદ્યાગુરૂ મારફત શિરોહીના મહારાજા તરફથી મદદ 
આવતી અને કચ્છ રાજ્ય મારફત અભ્યાસના ખબર પણ બરોબર શિરોહી જતા હતા 
અને ત્યાંથી ખાણ ગામે કુશળ ખબર શિરોહી રાજ્ય પહોંચાડતું. 


કુ.શ્રી લાડુદાનજીએ વતનમાં જવાની રજા માંગતાં વિદ્યાગુરૂએ કહ્યું કે 

“મહારાવશ્રી હજૂર ને હું આ વાત કહીશ અને તેમના તરફથી તમોને વિદાય ગીરીનો 

રાજ્ય શીરપાવ તેમજ પાઠશાળાના પ્રમાણપત્ર સાથે તમોને યોગ્ય સાહિત્ય પદવીની 
યા” 


ઉપાધીઓ (ઇંલકાબો) સાથે રાજ્ય સન્માન કરાવી તમોને વિધિસરની વિદાયગીરી હું 
અપાવીશ અને તેનો હવે હું થોડાજ દિવસોમાં યોગ્ય બંદોબસ્ત કરીશ. 


શ્રી મહારાવશ્રીનો દરબાર અને પદવીપ્રદાન સમારંભ 


રાજ્યકવિશ્રી અભયદાનજીએ મહારાવશ્રી હજૂર જઈ અરજ કરી કે શિરોહી 
મહારાવશ્રી તરફથી ભણવા આવેલા ખાણ ગામના વતની કું. શ્રી લાડુદાનજી 
આશિયાનો પિંગળ સાહિત્યનો અભ્યાસ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. “મહારાવશ્રી લખપતજી 
વ્રજભાષા પાઠશાળા' ખોલી ત્યારથી આરંભીને અત્યાર સુધીના સમયમાં દફતર જોતા 
અને મારા અધ્યાપક્પણા નીચે કોઈ વિદ્યાર્થીએ સાહિત્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવી પુરો 
અભ્યાસ કર્યો હોય તેવો દાખલો આ લાડુદાનજી સિવાય નીકળતો નથી. 
લાહુદાનજીમાં કુદરતી કોઈ દૈવી શક્તિ એટલે અપૂર્વ ઈશ્વરી શક્તિ છે; કેમ કે 
તેઓએ એક જ વખતજેકાવ્યકે શબ્દની ધારણા કરી કે તરત જ અંતઃકરણમાં તે શબ્દ 


૫૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જીવ સાથે જ ચોટી જાય છે. છંદ શાસ્ત્રમાં અમૃતધ્વની છંદ બનાવવો, બોલવો અને તેનો 
અર્થ કરવો, વગેરેમાં તે કઠીન છંદ છે; ચારણી ડીંગળી ગીતોમાં ત્રકટબંધ વકટબંધ, ગીતો 
કઠીન છે; કવિતામાં ખટવિધાનીને અષ્ટવિદ્યાની કવિતો કઠિન છે, પ્રબંધોમાં “અધરોષ્ટ 
પ્રબંધ' તથા ચિત્ર પ્રબંધ કાવ્યો કઠિન છે; વિધાનોમાં શતવિધાન અને સહસ્ત્ર વિધાનો 
કઠિન છે. પરંતુ લાડુદાનજીને મન તે સઘળાં સહેલાં છે, ખરૂં... જ કે કવિબનતો નથી; 
પણ કવિ તો જન્મે છે. 


ક્રાવ્ય શક્તિ, તર્કશક્તિ, યાદશક્તિ, શિધ્રશક્તિ, એ ચાર ઈશ્વરી 
શક્તિઓમાંથી કવિઓને એકાદ-બે શકિતઓની બક્ષિશ કુદરતી જ હોય છે; પરંતુ શ્રી 
લાહુદાનજીએ તો ઈશ્વરી બક્ષિશથી તે ચારે શક્તિઓ સંપૂર્ણ પણે હોવા ઉપરાંત હાજર 
જવાબી પણું અને સુકંઠી વક્તાપણું પણ છે. 


વિશેષ વખાણવા લાયક તો તેમાં અનેક સદગુણોનો સમુચ્ચય છે, તેઓ મહ। 
ધર્મશીલ, નિર્માની, નિર્વ્યસની, મહા તેજસ્વી આકૃતિવાળ બ્રાળબ્રહ્ચારી છે એ મહા 
મધુર કંઠી (સુકંઠી) ગાધર્વ સમાન સાચા “ચારણ દેવ' છે. પોતે સત્યવક્તા હોઈ તેની 
ઉત્તમરીતિનીતિ અને દૈવી શક્તિની છાપ મારા મન ઉપર સજ્જડ પડી છે. એટલું જ નહીં 
પરંતુ તેના વિદ્યાગુરૂ થઈ તેને ભણાવતાં હું તેમની આગળથી કેટલું એક અદ્યાત્મિક દૈવી 
જ્ઞાન શીખ્યો છું. મને આવા શિષ્ય મળતાં હું મને ભાગ્યશાળી માનું છું. મારા પુત્ર કરતાં 
પણ મને તેમના તરફ તેમના અનેક શુભગુણોથી આકર્ષાઈ વધુ ચાહના રહે છે. તેમના 
માટે જેટલું કહું તેટલું ઓછું છે. તેમનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ થતાં તેઓ હવે પોતાના વતનમાં 
જવાની રજા માંગે છે, માટે આપ હજૂરશ્રી તેમની મુલાકાત લેવાથી ઘણો જ સંતોષ 
પામશો, આવા દેવતુલ્ય રાજ્યકવિ તો કચ્છના દરબારને શોભાવી આપ યદુવંશીના 
થશોગાન ગાઈ અમર કરે તેવા છે. માટે તેને મળી પરીક્ષા લઈ તેનો યથાયોગ્ય સત્કાર 
કરી, હજારશ્રીનું મન રંજન થાય તો આંગણે આવેલા રત્નને, આપણાં રાજ્યમાં સદાને 
માટે કાયમી લેવા મારી ભલામણ છે. 


ઉપરનું તમામ સાંભળ્યા પછી મહારાવશ્રીને પ્રથમ તો, લાડુદાનજી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૪ પ૧ 


માટે કહેલું સહેજ અતિશયોક્તિવાળું લાગ્યું. પરંતુ ખાસ પેઢી દર પેઢી થી ભરોસાવાળા 
રાજ્ય કવિશ્રી અભયદાનજી શુદ્ધ ચારિત્રવાન અને સત્યવક્તા ચારણ દેવ હોવાની ખાત્રી 
હોવાથી, તેમના પ્રત્યે પોતાને ઘણું જ ઉંચ પ્રકારનું માન હતુંઃ તેથી તેમની હકીકતને સત્ય 
માની બીજે દિવસે દરબારમાં લાવવાનું કહી “'નવા' કવિની પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કયું. 


મથમ રાજ્ય સત્કાર 


વિદ્યાગુરૂશ્રીની આજ્ઞાથી લાડુદાનજી પોતાનો સ્વદેશી (મારવાડી) પોશાક 
પહેરી ભુજના રાજમહેલમાં વિદ્યાગુરૂશ્રી અભયદાનજી સાથે આવ્યા. 


સૂર્ય ઉદય થાય અને જેમ સર્વ સ્થળે પ્રકાશ થાય. તેમ લાડુદાનજી 
રાજદરબારમાં આવતાં જ કોઈ દૈવી ચમત્કાર બને તેવો દિવ્યશક્તિનો શાન્ત પ્રકાશ 
ફેલાયો અને તેથી સહુ સભાસદો તેમના તરફ આકર્ષાઈ ગયા. પહેલી વીસીના યુવાન 
ચારણબાળ તેજસ્વી અને મજબુત શરીરના બાંધાવાળા, મારવાડી મરોડદાર અંગવાળા, 
વિશાલ ભાલ, વિશાળ નેત્રો, નમણી નાસિકા, ગોરા ગુલાબી ગાલો, માન મનોહર 
દાઢી, દાડમ કળીસમ દાંત, કમળના પત્ર જેવી સુકોમળ જીહ્દા, કંબુ કંઠ, વિશાળ ને 
ભરાવદાર છાતી, અજાનબાહુ, કદાવર પણ સુકોમળ કાયા અને અખંડ બાળ બ્રહ્મચારી, 
(પારાવાર જીતે ઓ તો દુસરો પરમ-એ કાવ્ય પંક્તિના પ્રમાણથી, બીજા ઈશ્વર તુલ્ય) 
શ્રી લાહુદાનજી, એક હસ્તમાં “અવતાર ચરિત્ર' અને બીજા હસ્તમાં પુષ્પમાળા સહ 
રાજહંસની ચાલે ચાલતા સભામાં મહારાવશ્રી સન્મુખ આવ્યા. 


રાજાઓમાં ઈશ્વરનો સદાય અંશ છે. તેથી તે ઈશ્વરી શક્તિએ લાડુદાનજીની 
ઈશ્વરી શક્તિને પીછાની તેના નિર્મળ આત્માને ઓળખ્યો. રાજસિંહાસન પાસે આવી 
લાડુદાનજીએ મહારાવશ્રીના કંઠમાં કુસુમમાળા આરોપી સુભાષિશ ઉચાર્યા. રાજમહેલ 
ખંડ એ કાવ્ય ધ્વનિથી ગાજી ઉઠતાં મયુરો કેકારવ કરવા લાગ્યા અને દેવી સરસ્વતી 
સાક્ષાત લાડુદાનજી રૂપે પોતાનો પ્રભાવ બતાવવા લાગી વિદ્યાગુરૂશ્રીની આજ્ઞાથી 
એકાદ અમૃતધ્વનિ છંદને એકાદ ત્રકટબંધ ગીતના શબ્દાર્થ કર્યા. અકેક છંદ, લલકારતી 
વખતે લાડુદાનજીનો કંઠ મોરલાના કંઠ જેવો પ્રકુલિત થતાં, ગળાની નસો શ્વાસ ઘુંટી ઘુંટી 
જાડી થઈને જીહ્વાને મદદ કરતાં તો શબ્દોનું વૃદાવન ખડું થયું; નવે રસો સભા મધ્યે 
મૂર્તિમાન દેખાવા લાગ્યા; વીરો હથિયારની મુઠો ઉપર હાથ ધરવા લાગ્યાઃ શ્રુંગારી 
પુરુષોઃ મુછો અને થોભાઓને મરોડવા લાગ્યાઃ આવી રીતે ત્યાં રસ અલંકારની અમૃત 


ન્સ્ડ 
ની 


છેળો ઉછળવા લાગી. પરીક્ષા કોણ કરે? પરીક્ષકો તો ચિત્રમાં આળેખેલા પૂતળાં. 


છે.' આપ નામદારશ્રીને અને આપશ્રીના કચ્છ દેશને કદી હં વીસરી શકું તેમનથી. 


પ૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


માફક અનિમિષ દ્રષ્ટિએ લાડુદાનજીના મુખ સામું જ જોઈ રહ્યાં કે, આ ગંગાજીની ધારા 
જેવો અતુટ અને અખંડ શબ્દ પ્રવાહ એકધારો ક્યાંથી વહે છે એ રીતે રાજસભા 
આનંદસાગરમાં આનંદ અનુભવવા લાગી અને મહારાવશ્રીને પિતામહ “શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર' 
ના યશોગાન સાંભળતા કુળાભિમાન જાગૃત થયું. એ ચારણવીરની વીરતા સભર વાણી 
સાંભળીને મહારાવશ્રીના અંગમા વીરતા સાથે ઉદારતાની વેળ ચડી. ચોપદારને બોલાવી 
આજ્ઞા થતાં જ તુરત જ કારભારીએ તોષાખાનામાંથી સોનાના હીરા જડીત ગંઠાઓ, 
ટુંપીઆઓ મોહનમાળાઓ, હમેલ કડા વેઢ, વીંટીઓ, અને પગમાં પહેરવાનો (સોનું 
બક્ષવાના રાજરીવાજે) સોનાનો તોડો, જડાવ મુઠની તરવાર, કટારી, જમૈયો, 
રત્નજડિત આશાલકડી, આદિ આભૂષણોના થાળો, તેમજ જરીયાની વસ્ત્રોના 
પોશાકના થાળો, સુવર્ણના સાજે શણગારેલા હીરની સરકો સહિત ઉમદી ઓલાદના બે 
કચ્છી ઘોડાઓ, એક ઊંટ, કચ્છી કોરીઓ અને પાંચીયાના થાળોનો શીરપાવ શ્રી 
લાહુદાનજીને ખુદ મહારાવશ્રીએ પોતાના હાથે બક્ષીને “દોવળી તાજીમ સરદાર' 2૮ 
બનાવી પગમાહે સોનું બક્ષી (જમણા પગમાં તે જ વખતે સોનાનો તોડો પહેરાવી.) 
સભામાં આસને બેસવાનો અધિકાર બક્ષી મખમલના ગાદી તકીઆ ઉપર બેઠક આપી; 
અને ફરમાવ્યું કે, “કવિરાજ લાહુદાનજી તમો હવે જો કચ્છભુજના કાયમના વતની થઈ 
રાજકવિ તરીકે આંહી રહો તો હું તમોને ક્રોડપશાવ કરી એક બારગામોનું પરગણું આપું.' 


ઉપરની રીતે શ્રી લહદાનજીને કચ્છના રાજ્યકવિ નિમવાના આમંત્રણોનો 
રાજ્યયોગ પ્રાપ્ત થતાં ભાગ્યોદય થયો. પરંતુ શ્રી લહુદાનજીનો સંપૂર્ણ ભાગ્યોદય તો 
“પ્રગટ ભગવાન' ભેટયા પછી થવાનો હતો. તેથી લાડુદાનજીએ અચકાતે મને કોઈ પરાણે 
બોલાવતું હોય તેમ ઘણીજ નમ્રતા અને વિનય વચનથી નેરાજનીતિને અનુસરીને હાથ જોડી 
બોલ્યા કે “આપ હજૂરશ્રીની કૃપાથી અને વિદ્યાગુરૂશ્રી અભયદાનજીની શુભ આશિષને 
લાગણીથી હું જે જે વિદ્યા ભુજમાં રહીને ભણ્યો છું, તે તો મારૂ “આયુષ્ય સંભારણું 


»« “તાજીમ' પદવી બક્ષેલ સરદાર જ્યારે રાજસભામાં આવે ત્યારે રાજા ઉભા 
થાય અને જાય ત્યારે પણ ઉભા થઈ તેને વિદાયમાન આપે. આવી રીતે ડબલ તાજીમાં 
સ્વીકારતા તે “દોવળા (ડબલ) તાજીમ સરદાર' કહેવાય; તેવા જ પુરૂષ પગમાં સોનું 
પહેરી શકે, અને અન્ય રાજ સ્થાનોમાં જાય ત્યારે તે રાજા પણ દોવળી તાજીમ 
લીએ તેવી રાજરિતિ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય ૪ પડ 


પરંતુમારી જન્મભૂમિથી આજ લગભગ દશ દશ વરસોથી હું વીખુટો થયો છું, અનેમારા 
વૃદ્ધ માતા પિતા મારી રાહ જોઈ જોઈને હિંમત હારી ગયાં હશે. હું તેનો એકનો એક જ પુત્ર 
છું; “ તો તેમને જઈને મળવાની તથા વિદ્યાદાન અપાવનાર નામદાર “શિરોઈ 
મહારાવશ્રી'' ની મુલાકાત કરવાની તેમજ કાઠીઆવાડ, ગુજરાત, મેવાડ, મારવાડ, 
માળવા વગેરે રાજસ્થાનોમાં વસતા વિદ્વાનોને મળવાની, તેમજ તેઓના સાથે 
કાવ્યશાસ્રાર્થ કરવાની મને પ્રબળ ઉત્કંઠા છે; જેથી હાલમાં તો દેશમાં જવાની મારી 
ઈચ્છાને આપશ્રી અનુમોદન આપી આજ્ઞા ફરમાવશો, એવી હું આશા રાખું છું. આપ 
હંજૂરશ્રીના સત્કાર કરેલા વસ્રઆભુષણોથી સજ્જ થઈ દરેક મોટા મોટા રાજસ્થાનોમાં 
જઈને ત્યાંના રાજ્ય કવિઓને મળી આપની, આપના દેશની, અને આપની 
“પિંગળશાળાની' પ્રશંસા કરી મારા સમર્થ વિદ્યાગુરૂશ્રીની કીર્તિ કથી, રૂણમુક્ત થઈ, 
મેળવેલી વિદ્યાનું અમૂલ્ય ફળ મેળવવાની મારી પ્રબળ ઈચ્છા છે.'' 


ઉપરના શ્રી લાહુદાનજીના વિનય વચનોથી પ્રસન્ન થઈ મહારાવશ્રીએ 
સ્વદેશમાં જવાની માંગણી માન્ય રાખી, રસ્તા માટે ખર્ચની યોગ્ય સામગ્રી આપવા અને 
ચાર શસ્ત્રસજ ઘોડેસવારો સાથે જવાની રાજ આજ્ઞા ફરમાવી, તેમજ પાછા વહેલા 
કચ્છમાં પધારવાની વિનંતી કરી; અને રાજકવિ અભયદાનજીને પાઠશાળાનું પ્રમાણપત્ર 
લખી આપવાની પણ રાજઆજ્ઞા ફરમાવી, રાજ્યકવિશ્રી “પ્રમાણ પત્ર'' લખીને સાથે 
જ લાવેલ હતા. તે મહારાવશ્રીના મુબારક હસ્તથી નીચે લખ્યા “પદવીદાનો”” શ્રી 
લાહુદાનજીને બક્ષવા સૂચન કર્યું આથી “રાજ્ય કવિરત્ન”', “પિંગળ વિદ્યાચાર્ય'', 
સહસ્ત્ર શતાવધાની, “મહામહોપાધ્યાય'', ““મહાશીધ કવીશ્વર'' વગેરે ઉપાધિઓ 
“સુવર્ણ પદક'' સાથે બક્ષીને “પ્રમાણપત્ર' માં મુખ્ય અધ્યાપકની સહી પાસે જ 
મહારાવશ્રીની “મહોરછાપ” કરવી. રાજ્ય મુદ્રાંકિત કરી, રાજ્ય દફતરે દાખલો રહેવા 
નોંધવી, મહાકવીશ્વર શ્રી લાહુદાનજીના હસ્ત કમળમાં ખુદ મહારાવશ્રીએ એ પ્રમાણપત્ર 
અર્પણ કર્યું, તેમજ વિદ્યાગુરૂશ્રીને પણ અમૂલ્ય વસ્ત્ર આભૂષણો, અને હજારો કોરીઓના 
ભરેલા થાળો મહારાવશ્રીએ લાહુદાનજીના શુભહસ્તે “ગુરૂદક્ષિણામાં' અપાવ્યા. 


ભુજથી વિદાયગીરી 


ઉપર પ્રમાણે અભ્યાસ સંપૂર્ણ થતાં ઉત્તમ રાજ્ય સત્કાર મેળવી 
લાડુદાનજી વતન તરફ વિદાય થતાં વિદ્યાગુર્‌ અભયદાનજીને પિતા શંભુદાનજી 


* શ્રી લહુદાનજી કચ્છ દેશમાં આવ્યા પછી - લાલુબાદેવીને એક પુત્ર અને એક પુત્રીનો 
જન્મ થયો હતો. 


પ૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જેવો જ શિષ્ય વિયોગ વસમો લાગ્યો. વિદાય વખતે લાડુદાનજીએ ગુરૂશ્રીને સાષ્ટાંગ 
દંડવત પ્રણામ કરીને શુભાશિષ સાથે રાજી થઇને રજા આપવાનું કહેતાં ગુરૂશ્રી 
અભયદાનજી પણ ખૂબ પ્રેમથી ભેટી પડ્યા, હહય સાથે ભીડીને વાંસો થાબડી, બન્ને 
હાથ લાડુદાનજીના શિર ઉપર મેલી, “દેશોદેશમાં દિગ્વિજય કરશો,'' એવો શુદ્ધ 
હૃદયથી આશીર્વાદ આપી વિદાય આપી. તે પછી લાડુદાનજીએ સાથે ભણનારા સૌ 
વિદ્યાથીઓને અભ્યાસક્રમનાં કેટલાંએક હસ્તલિખિત પુસ્તકો યથાયોગ્ય બક્ષિસ 


આપ્યાં. 


દશ દશ વર્ષ જેટલા લાંબા વસવાટ અને સ્નેહી સંબંધિઓને હળી મળી 
ચાલતા સહધ્યાયીઓ અને અન્ય સજ્જનો ભુજનગરની ભાગોળ સુધી વળાવવ। 
જા કમા 


આવ્યા. તે સૌને વિનય વચનો કહી અરસ પરસ ક્ષમા યાચી, સ્નેહીઓના દિલોને જીતી, 
સહુનેપ્રણામ કરી વિદાય લીધી. 


પોતે પોતાના ઘોડા ઉપર સ્વાર થઇને અન્ય સામગ્રીસહ પુસ્તકોના ગાડા સાથે 
અને રાજ્ય ઘોડેસવારો (શીરબંધી) સાથે પોતે પણ ચાલ્યા. ભુજીઆ ડુંગરની બાજુમાં 
થઈ ચાલતા નિર્મળ ઝરણું (નદી) આવ્યું. તેને નિહાળીને પોતે પ્રથમ ભણવા આવ્યા 
હતા ત્યારે સાથે આવેલા ભુદેવ સાથે ત્યાં નાહી ટીંમણ કરેલું, એ સઘળી વાતોનું સ્મરણ 
થતાં ઘડીક ત્યાં ઉભા રહી ભૂતકાળને યાદ લાવી, આજ દશ વર્ષે રાજ્ય સન્માન પામી 
માનપાનથી વતનની વાટે પોતે વિદાય થાય છે. તેનું અહોભાગ્ય માની, ભુજીઆ ડુંગર 
અને “ભુજનગર' તરફ એક પ્રેમભર્યો દ્રષ્ટિપાત કરી, રાજ્ય રસાલા સાથે સૃષ્ટિ સૌંદર્ય 
નિરખતાં નિરખતાં વતનની વાટે આનંદભર મુખારવિન્દે ચાલવા લાગ્યા. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિન્તે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પ્રથમ પ્રકરણે ધ. ધું. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે શ્રી 
લાડ્દાનજી વિદ્યાભ્યાસે “રાજકવિરત્ન'' ““પિંગલાચાર્ય'' મહા મહોપાધ્યાય 
“મહાશીધ્રકવિ'' સહસ્્રશતાવધાની આદિ પદવીદાન પ્રાપ્ત કરન નામ ચતુર્યોધ્યાય 
સમાપ્તઃ॥ ૪॥ 


સ ર! સ્ડ્ટ્ક 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ અધ્યાય ૪ પપ 


પ શ્રીજી ॥ 


અધ્યાય પ પાંચમો 


( શ્રી ધમડકા નગરીમાં વિશેષ વિદ્યાભ્યાસ ) 


મહાકવિશ્રી લાહુદાનજી ભુજથી ચાલતા ચાલતા ધમડકા ગામે આવ્યા. ત્યાંના 
ઠાકોર સાહેબ ભુજ મહારાવશ્રીના નજીકના જ કુટુંબી (ભાયાત) હતા. તેઓએ 
મહાકવિશ્રીને ત્યાં રોકી પોતાના દરબારગઢમાં ઉતારાનો યોગ્ય બંદોબસ્ત કરાવ્યો. ત્યાં 
તેઓશ્રીને એક મહાપુરૂષનો મિલાપ થયો કે જેઓ પણ એ ધમડકા દરબાર સાહેબના 
રાજ્ય મિજમાન હતા. 


શ્રી ભટ્ટાચાર્યશ્રીનો મિલાપ 


કચ્છ પ્રદેશ પ્રસિદ્ધ પંડિત શ્રી કનકકુંશળજી ભટાચાર્યના શિષ્ય 
વિજયકુશળજી ભટ્ટાચાર્ય મહારાજ જ્ઞાતે વિપ્ર જે કાશીક્ષેત્રમાં ઘણા વર્ષો રહી 
“વિધાવારિધિ' ની પદવી પ્રાપ્ત કરનાર, વિદ્યાકળા, ચતુર સંગીતાચાર્ય, મહા ધુરંધર 
પંડિત હતા, તેઓનો મહાકવિશ્રીને ધમડકામાં અચાનક મિલાપ થયો. 


ભક્ત ભક્તને ઓળખે, શુરવીર શુરવીરને ઓળખે, ચોર ચોરને ઓળખે પંડિત 
પંડિતને ઓળખે, એ ન્યાયે ભટ્ટાચાર્યે મહાકવિશ્રી લાહુદાનજીના મહત્‌ આત્માને 
ઓળખ્યો. થોડા વાર્તાલાપથી બન્નેનાં મનો અરસ-પરસ આકર્ષાયા. મહાચતુર 
વિચક્ષણ શીધ્રકવિ લાડુદાનજીને નિરખતાં જ આ કોઈ મહાન દૈવી (અવતારી) પુરૂષ છે, 
તેવો આભાસ ભટ્ટાચાર્યને થયો અને કાશીના ભણેલા ધુરંધર વિદ્દાન સાથે તેઓ કોઈ 
ઉત્તમ કોટીના બ્રહ્મનિષ્ટ મહાપુરૂષ છે, તેવો આભાસ ભટ્ટાચાર્ય પ્રત્યે શ્રી લાડુદાનજીને 
પણ થયો, આમ અન્યોન્ય મહિમા સમજતા વધુ સહવાસે બન્ને મિત્ર જેવા થઈને 
સાહિત્ય, સંગીત, કળા અને નવ રસ મિશ્રિત વાર્તા વિનોદ કરવા લાગ્યા. એ વાર્તા 
વિનોદથી ધમડકા ઠાકોરસાહેબને પણ ઘણો જ આનંદ થયો. ભટ્ટાચાર્યને તો પોતે 
ખાસ આમંત્રણથી તેડાવીને રાખ્યા હતા અને મહાકવિશ્રીને પણ અતિ આગ્રહ કરી 
ત્યાં રોકી રાખ્યા. 


ભુજથી સાથે આવેલ શિરબંધી સ્વારોનેપાછા ભુજ જવા રજા આપી દોધી. 


પદ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વિદ્વાનવર્ય ભટ્ટાચાર્યશ્રી પાંસેથી ઘણુંએક નવું શીખવા જેવું છે, તેવી જીજ્ઞાસા શ્રી 
લાડુદાનજીને દિવસે દિવસે વધવા લાગી, તેમાં ત્યાંના દરબારશ્રીનું અનુમોદન 
મળતાં, અને ભટ્ટાચાર્યશ્રીનો અંતરનો પ્રેમ પારખતાં આપણા મહાકવિશ્રી લાહુદાનજી 
તો ધમકડામાં રહી પાછા વિદ્યાર્થી બન્યા. 


પંડિત શ્રી વિજયકુશળજી ભટ્ટાચાર્ય પોતે બ્રહ્મનિષ્ઠ ભગવત ભક્તિનિષ્ઠ 
સાકારની ઉપાસનાવાળા પરમધર્મિષ્ઠ પુરૂષ હતા. જગદીશપુરીમાં (જગન્નાથજીમાં) 
તેઓશ્રી શંકરાચાર્યજી સાથે લાંબો સમય (સ્વારીમાં) રહ્યાં હતા; અને શ્રી શંકરાચાર્યની 
ગાદીનો વારસો તેમને મળવાનો હતો પરંતુ કોઈ સંજોગો વસાત તેમ નહીં થતાં (સન્યાસ 
નહીં લેતા) પોતે પાછા કાશી ક્ષેત્રમાં આવી પ્રભુ ભજનમાં તલ્લીન રહી નિજાનંદમાં 
અહર્નીશ રહેતા હતા. 


આવા પ્રખર વિદ્દાન કાશીક્ષેત્રના મહા પંડિતનો યોગ થતાં શ્રી લાડુદાનજીએ 
તેમની પાસે પ્રથમ સંસ્કૃત અભ્યાસ શરૂ કર્યો ને ઉત્તમ પ્રકારનું વ્યાકરણ જ્ઞાન મેળવ્યા 
પછી સંસ્કૃતમાં શાલિહોત્ર મુનિકૃત અશ્વવિદ્યા, ગજ વિદ્યા અને સામુદ્રિકશાસ્ત્નું સંપૂર્ણ 
જ્ઞાનમેળવ્યું. 


મધ્યરાત્રે ભટ્ટાચાર્ય દરરોજ પોતાના આશ્રમમાં ઈશ્વર ભજનનાં પદો, કચ્છી 
ભાષાની કાફીઓ એવા તો સુંદર સ્વરે બોલતાં કે, સાંભળનાર ત્યાંથી ખસી જ શકત।॥ 
નહીં; તેમની સિતાર બજાવવાની શૈલી એવી તો સુંદર અને ચોખી હતી કે સિતારના 
તારના સ્વરોથી (કાફી વગેરે) ભજનના બોલ સ્પષ્ટ સ્વરે પરખાઈ જતા. જેમ સિતારન॥ 
બજવૈયા અજોડ હતા. તેમ જ નરઘાં પખાજ , નોબત, સ્વારીનો ડંકો (સવારી ચડતી વખતે 
ઘોડા ઉપર નગારાની જોડી બજાવે તેને ડંકો કહેવામાં આવે છે) અને ચોપદારોના બોલા 
વગેરેના પણ તેઓ ઉત્તમ અભ્યાસની હતા. આપણા વિદ્યાજીજ્ઞાસુ લાહુદાનજી તો એક 
પછી એક ઉપરની સઘળી વિદ્યા શીખ્યા, તેમાં સિતારના સ્વરો તો એવા સુંદર કાઢતા કે 
ભટ્ટાચાર્ય કોઈક વખત કહેતા કે, ““અમારા ઉસ્તાદજી હિંદુસ્તાની હતા, તે આવો સીતાર 
બજાવતા”' લાહુદાનજી સિતાર, નરઘા અને ડંકો વગેરે વાદ્યો તથા છડીના બોલ વગેરે 
શીખીને સંગીતાચાર્ય થયા. 

એક દિવસશ્રી ભટ્ટાચાર્યે શ્રી લાડુદાનજીએ કહ્યું કે; ““આ સંસારમાં 
રહેનારાઓ અને આપ જેવા કુશાગ્ર બુદ્ધિના કવિઓએ “કળાનિપુણ' થવું 
જોઈએ. ૬૪ કળા, ૭૪કળા, ૭૬ કળા એમ ત્રણ પ્રકારની કળાઓના વિભાગો છે; 
તેમાંથી જે જે કળાઓ પોતાને શીખવાને યોગ્ય જણાય તેટલી ગુરૂમુખે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય પ પ૭ 


સિદ્ધકરીકળાઓનું જ્ઞાન સંપાદન કરે તો, તે મનુષ્ય કોઈ દિવસ કોઈથી અંજાતો કે ગાજ્યો 
જતો નથી. શ્રીકૃષ્ણપરમાત્મા સાંદીપનિત્ર્કષિને ત્યાં ૬૪ કળા ૬૪ દિવસમાં શિખ્યા 
હતાં. ઉપરની હકીકત સાંભળીને કળા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થતાં ૬૪ કળામાંથી 
પોતેપોતાના ઉપયોગમાં આવે તેવી ર૪ ચોવીસ કળાઓ ચુંટી કાઢી શ્રી ભટ્ટાચાર્યજી પાસે 
ગુરૂમુખે શિખી સિદ્ધકરી હતી. 


ચોવીસ કળા નિરૂપણ 


(૧) ગીત : - ગાનતાનની કળા : તેમા ગાવાના પ્રકારો, સપ્ત સૂર, તાલ 
મુઈના વગેરેના ભેદો છે. 


(૨) વાઘ ઃ- વગાડવાની કળા : એના ચાર ભેદ છે. તપ, આનક, સુશિત અને 
ધન, “તાર વડે વાગે તે તપ, ચામડું મઢેલું હોય ને વાગે તે આનક; પવન ભરાયાથી વાગે 
તે સુશિત; અને ધાતુના રણકારથી જે સુર થાય તેને “ધન' કહે છે. 


(૩) નૃત્ય : નાચવાની કળાઃ તેમાં લાશ્ય અને તાંડવ, એવા બે ભેદ છે. તાંડવ 
નૃત્ય એ શિવજી કરે છે, અને લાસ્ય નૃત્ય, એ કર્ણાટકી અને ગુજર સ્ત્રીઓ કરે છે. 
આમાંથી શ્રી લાડુદાનજી તાંડવ નૃત્ય શીખ્યા હતા અને જ્યારે એક વખત ગઢડામાં શ્રીજી 
રીસાયા હતા ત્યારે તાંડવ નૃત્ય કરી શ્રીજીને પ્રસન્ન કર્યા હતા, તે હકીકત આગળ આવશે. 


(૪) નાટય કળા :- આ કળાથી મનુષ્ય ગમે તે પ્રસંગે ગમે તેવા હાવભાવો 
દર્શાવી શકે છે. એટલે શ્રીંગાર, કરૂણા, રૌદ્ર, વીરરસ, વગેરે મૂર્તિમાન તાદશ્ય બતાવી 
મનેચ્છાપાર પાડે છે. 


(૫) ઉદક વાદ્ય :- પાણીભરેલા પાત્રો પર હાથ ફેરવી વાજીત્ર વગાડવાની 
કળા, જેવાકેજળતરંગ, ફીણતરંગ વગેરે. 


(૬) તરવાની કળા :- એ કળાથી અગાધ જળનો તરનારો પાણીમાં ઉભો 
રહીને તરે છે; તેમજ પાણીમાં પડેલી કોઈ વસ્તુ ડુબકી મારીને શોધી લાવે છે, પહોરના 
પહોર સુધી આપતકાળમાં જળમાં ગુપ્ત રહે છે, મહાભારત વખતે દુર્યોધન આ કળાથી 
જળમાં સંતાયો હતો. 


(૭) હસ્ત લાઘવ :- હાથથી જુદી જુદી રીતે પટ્ટો, તરવાર, ભાલા, કટારી 
વગેરેફેરવવા. એ કળા યુદ્ધ પ્રસંગે ઘણી જ ઉપયોગી છે. 


(૮)પાકશાસ્ત્ર કળાઃ- રસોઈ કરવાની એ કળા “ભીમસેન' અને 


૫૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


“નળરાજી” સારી રીતે જાણતા હતા. આ કળાનાં રચેલા “ભીમપાક' અને “નળપાક' 
ગ્રંથો છે. 

(૯) પ્રહેલીકા :- બીજાને બોલતા બંધ કરવાને ગુંચવણવાળા સવાલો 
પુછવાની કળા ન્યાય મંદિરમાં ધારા શાસ્ત્રીઓ (વકીલો) આનો ઉપયોગ કરે છે. તેમ જ 
ગૃઢાર્થવાળા કાવ્યો; ઉખાણાંઓ, પણ આ કળાનો એક ભાગ છે. ચાતુર્ય દર્શાવવા માટે 
આ કળા બહુ ઉપયોગી છે. સ્વામીશ્રીને આ કળા સંપૂર્ણ સિદ્ધ હતી. 


(૧.૦) પ્રતિમાળાઃ- જે કોઈ કંઈ પુછે તેનો તાત્કાલિક જવાબ આપવો, એટલે 
હાજર જવાબીપણું તેમજ વિદ્યાર્થીઓ પરસ્પર અંત્યાક્ષરીથી (અંતકડી) છેલ્લા શબ્દથી 
આરંભીને કંઈ પણ વાક્ય કે કવિતા; શ્લોક વગેરે બોલે છે; તે આ કળાનો જ વિભાગ છે. 
આ કળા જાણનાર મનુષ્ય બહુ જ યાદદાસ્ત શક્તિવાળા થાય છે. આ કળા પણ 


સ્વામીશ્રીને સંપૂર્ણ સિદ્ધ હતી. 


(૧૧) વાચનકળા :- પ્રાચીન ભાષા કેવી હતી અક્ષરો કેવા હતા, કેવી ઢબે 
વાંચવાથી શ્રોતાઓ રંજન થાય. એ કળા જાણવા માટે અનેક ગ્રંથો જોવા જોઈએ. લિપિની 
ઉત્પત્તિપણ એજ કળાનો પ્રકાર છે. 


(૧૨) નાટકાખ્યાયિકાદર્શન :- આ કળા કવિતા સમજવાનો પ્રકાર છે. 
“દૃશ્ય અને શ્રવ્ય,'' એવા કાવ્યના પ્રકાર છે. આ બન્ને પ્રકારોમાં ખૂબી, તથા ખામી, 
જાણવી ને જોવી, એ સર્વઆ કળાથી જણાય છે. 


(૧૩) કાવ્ય શમશ્યાપુર્તિઃ- એપણ કવિતાનો જ પ્રકાર છે. આ કળાથી બુદ્ધિ 
વૃદ્ધિપામે છે, અને તાત્કાલિક ઉત્તર દઈ પોતાની ચતુરાઈ બતાવી શકાય છે. 

(૧૪) તર્કવાદ :- આ કળાથી અનેક નવીન તર્ક, વિતર્કના ભેદો, જાણી 
અજાણી વસ્તુની પણ પરીક્ષા કરી શકે છે, ને તેથી બહુ જ લાભો મેળવાય છે, આ 
કળાના' ગદાધરી, શિરોમણી, મુક્તાવલી, વગેરે ગ્રંથો છે. 


(૧૫) રથકાર કળા :- આ કળામાં સુતારનાં નકશી કોતર કામો કરવા, 
દેવાલયોમાં રમ્યતા આણવી, વગેરે આ કળાનો પ્રતાપ છે. 


(૧૬) શિલ્પ કળા :- આ કળામાં રાજ્યમહેલો, દેવાલયો, ભૂગર્ભો, 
ગુપ્તદ્રારો, ગુપ્ત ધનસંચયો, ભુલ ભુલામણીવાળા માર્ગો, શીખરો, રંગ મંડપો, 
હવેલીઓ, કોટ કિલ્લાઓ, દેવ મનુષ્યોની તાદ્રશ્ય મૂર્તિઓ (નાની-મોટી) કોતરવી, 
કુવા, વાવો, પ્રાસાદો વગેરે બનાવવામાં બુદ્ધિ કૌશલ્યતા દેખાય તેવી આ કળા છે. તેના 
“પ્રતિમામંડન' “પ્રાસાદમંડન' , “રાજ્યવલ્લભ' વગેરે ગ્રંથો જોવા પડે છે. 


(૧૭) રૂપ્યરત્ન પરીક્ષા :- આ કળાથી સોના રૂપા વગેરે ધાતુઓ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય પ પ૯ 


સાચાં ખોટા રત્નો, નવી ખાણના તથા જુની ખાણના હીરાઓ, કેવા હોય તે જાણી શકાય 
છે. અગસ્ત મુનિનો રચેલ “રત્નપરીક્ષા' નામનો ગ્રંથ આ કળા વિષેનો છે. 


(૧૮) અક્ષર મુષ્ટિકા કથન :- કોઈ મનુષ્ય દુર બેસીને આપણને ન વાંચવા 
ક ક. ક સ જા કિ. કડ દ 
જેવું (ખાનગી) લખતો હોય તે તેના હાથની વલણને કલમની ઢબ પરથી તેણે શું લખ્યુ, 
તેપારખી શકાય છે. 


(૧૯) શુકન કળા :- શરીરના અંગોનું ફરકવું, સ્વપ્ન વિચાર, તેતર, ભૈરવ, 
સ. 


શિયાળ, શ્વાન, ગર્દભ, વગેરેના શબ્દ વિચાર. અષ્ટદિશામાં રહેતા રાજાઓને ત્યા 
આઠેવારના આવતા મિજમાનો, વેળા, વગેરેપારખી, તેના લાભા-લાભ સમજાય છે. 


(૨૦) આ સંવાચ્ય માનસી કાવ્ય :- ગમે તે વિષય પર નવી કવિતા, પાદપૂર્તિ 
રચવી, તેકળા વિઠ્દાનોને મનોરંજની છે. 


(૨૧) અભિધાન કોષ :- કોઈ પણ પદાર્થનાં કેટલા નામ છે, તે એ કોષ 
જાણવાથી જણાય છે. તેથી કોઈ સાંકેતિક શબ્દ બોલતો હોય તે જલ્દી પારખી શકાય છે. 
કાવ્યકરનારને આ કળાજ્ઞાન બહુ ઉપયોગી છે. 


(૨૨) છંદોજ્ઞાન :- છંદોની સંખ્યા, માત્રામેળ, અક્ષરમેળ, તેના ભેદો, 
રાગો, વગેરે. કાવ્યકરનારને આ કળા ઉપયોગી છે. 


(૨૩) ક્રિયા વિકલ્પ :- ભોજનના પદાર્થો કેટલા વખત સુધી ન બગડે, ચાર 
પાંચ વાનીઓ (વસ્તુઓ) સાથે પીરસી હોય, ને કોઈએ તેમાં ઝેર નાંખેલું હોય તો, તેને 
આ કળાથી ઝટ પારખી શકાય છે; રાંધેલા પદાર્થ કઈ જાતના છે, તથા તેમાં જમવાની 
ચતુરાઈની કળા પણ બતાવી છે. ચંદ્રગુપ્ત રાજાને રાક્ષસનો મોકલેલો વૈદ ઝેર આપવા 
આવેલો, તેની પકડ (ચાણાક્યે) ઉપરની કળા જાણવાથી કરી હતી. 


(૨૪) આકર્ષક્રિડા :- અંગકસરત કુસ્તી, પટ્ટાબાજી, યુદ્ધપટ્ટા, મખમલ, 
વગેરેનું જ્ઞાન આ કળાથી મળે છે. શ્રી કૃષ્ણ એ કળામાં હોશિયાર હતા, તેથી મલ્લ સંગે 
કુસ્તી ખેલીને કંસ જેવા યોદ્ધાને માર્યો હતો. 


ઉપરની મુજબની ચોવીસ કળાઓ. ૬૪ કળામાંથી તારવી શ્રી 
લાડુદાનજીએ સિદ્ધ કરેલી હતી. દેત્ય દાનવગુરૂ શુક્રાચાર્યજીએ શુકનિતીમાં 
૬૪ કળા વર્ણવી છે. તેમાં સપ્તગાંધર્વ કળા, ૧૦ વૈદકકળા, પ ધનુર્વેદ કળા, 
અને ૪ર બીજી સામાન્ય કળાઓ મળી કુલ ૬૪ કળા થાય છે, તે ઉપરાંત 


૬૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન્‌ 


“શુક્રનીતિ' “ચાણાક્યનીતિ' “વિદુરનીતિ' “અંગદનીતિ' '“રાજનીતિ' વગેરે 
નીતિશાસ્રોનો અભ્યાસ પણ શ્રી ભટ્ટાચાર્ય પાસેથી શ્રી લાડુદાનજીએકર્યો. 


સ્વાત્મ બુદ્ધિની અષ્ટકળા 


(દોહા) 
રાગ, પાગ, ને પારખું, નાડી, અને ન્યાય ॥ 
તરવું, તારવવું, તસ્કરવું, એ આઠે આપ કળાય ॥ ૧ ॥ 


ભાવાર્થ :- ગાવું, અનેક ઢબની પાઘડી બાંધવી, મનુષ્યોને પારખવું, નાડી 
જોવી, યથાર્થ ન્યાય આપવો, જળમાં તરવું, કોઈને ભોળવી વશ કરવું, ચોરી કરવી, એ 
આઠે કળાઓ પોતાની સ્વબુદ્ધિબળે જ શીખાય છે. કોઈની શીખવાડી શીખાતી નથી. 


ઉપર પ્રમાણે સઘળી કળાઓનું જ્ઞાન આપતાં, વિદ્યાગુરૂશ્રી વિજયકુશળજી 
ભટ્ટાચાર્યજી કહેવા લાગ્યા કે, “હે મહાકવિશ્રી આ સઘળી કળાઓનું આવર્જના- 
વિસર્જન કાળે કરીને થયા જ કરે છે. એટલે વધઘટ થતાં જે કળા આપણને બહુજ ઉપયોગી 
મનાતી હોય તે કાલે કોડીની થઈ પડે છે. એટલે તે કળા નિપુણ થઈ જાણી તોય શું અને ન 
જાણી તોય શું ? પરંતુ તે કળાની વધઘટ થતી નથી સદાકાળ જેવી ને તેવી જ સ્થિર રહે 
છે, ને જેમાંથી સદાયે અમૃત જ ઝર્યા કરે છે, એવી જે સર્વોત્તમ શ્રેષ્ઠ કળા જેમા 
અનંત કળાઓ સમાઈ જતાં, જે “કળાનિધિ' રૂપે ગણાય છે, તે કળા તમારે હવે માત્ર 
એક જ જાણવાની બાકી રહેલ છે. તે હું કહું છું તે “કળાનિધી' કઈ ? તો “શ્રી 
પરમાત્મામાં સદા કાળ એક ચિત્ત રાખતા શીખવું તે.'' એકળા જે કોઈ જાણે છે 
તેને કોઈ પણ વાતની ન્યુનતા રહેતી નથી અને તેનો ત્રણ લોકમાં કોઈ પરાભવ કરી 
શકતું નથી. એ કળા જાણ્યાપછી જ માનવી માનનીય, પૂજ્ય અને ગુરૂ ગણાય છે, માટે 
હે લાહુદાનજી, એ કળા એટલે “પરમાત્મા સ્વરૂપમાં” પોતાનું ચિત્ત સદાકાળ 
રાખવું, તે કળા સહુ કળાઓની શિરોમણી જાણી શીખજો, જેનું ચિત્ત સદાકાળ 
ઈશ્વરમાં રહેતું હોય, તેવા કોઈ મહાપુરૂષ, યોગીપુરુષ કે કોઈ ખાસ ઈશ્ચરાવતાર 
રૂપે દૈવીપુરૂષ પાસેથી એ કળા શીખાય છે. આ મહા પવિત્ર એવા આર્યાવૃત્તમાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય પ ૬૧ 


જરૂરએવાપુરૂષો વિચરતા હોય છે, તો તેવાને શોધી કાઢી, તેમની નિર્માની પણે સેવા કરી 
ઉપરની મેં બતાવેલી સર્વશ્રેષ્ટ કળા પ્રાપ્ત કરજો આપના બુદ્ધિચાતુર્ય સાથે આપનું જે 
અખંડ બાળ બ્રહ્મચર્ય છે, તેથી હું ખાત્રીથી કહું છું અને સાથો સાથ આશીર્વાદ આપુ છું કે 
આપના અનેક સદ્દગુણોના સમુચ્ચયથી “આપને ભવિષ્યમાં કોઈ મહાન દૈવી ઈશ્વર 
તુલ્ય મહા સદ્દગુરૂશ્રી મળશે જ.' એ મળે ત્યારે તેને ઓળખજો, ને નિર્માનીપણે સાથે 
રહીને તેમને રાજી કરજો, શાસ્્રકારો કહે છે કે “ઈશ્વર ભક્તિ કરવી, એજ 
ગુણવાનપણાનું પરમ ફળ છે.' હું બહુજ આપના ઉપર પ્રસન્ન છું. કારણ કે 
શાસ્રકારોએ કહેલા “દેવચારણ' સમાન આપ શુદ્ધ “ચારણબાળ” છો દેવી પુત્ર છો. 
સાક્ષાત દેવ સમાન અદ્દભુત પરાક્રમ અને પ્રભાવશાળી મૃત્યુલોકના દેવ છો. કોઈ 
યોગ્યભ્રષ્ટ આત્મા છો, આપના સમાગમથી મને પણ ઘણીજ શાન્તિ થઇ છે.' વગેરે 
વગેરે ખુબ પ્રસન્ન ચિતે ભટ્ટાચાર્યે ઉપદેશ સાથે શુભાશીર્વાદ આપ્યો અને પછી ધમડકા 
ઠાકોરસાહેબની રજા મેળવી ભટ્ટાચાર્ય ભુજ પધાર્યા. 


એ ધમડકા ગામે હાલ જ્યાં મંદિર છે, ત્યાં પાસે બે માળનો વિશાળ બંગલો 
હતો. જેમા શ્રી ભટ્ટાચાર્યજી રહેતા ત્યાં મહાકવિ શ્રી લાડુદાનજીને સંગીત, સાહિત્ય, 


ક ક 


કળાનું જ્ઞાન આપેલું હતું. પાછળથી લોકો તે બંગલાને “પીંગળ શાળા' કહેતા હતા. »« 


ઉપર મુજબ લાડુદાનજી સંગીત, સાહિત્ય, કળા, વગેરેનો સંપુર્ણ અભ્યાસ કરી 
ત્યાથી ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા, પણ દરબારશ્રી લધુભા ઉર્ફે લાધાજી અને 
તેમના કુમારશ્રી રાયધધણજીએ અતિ આગ્રહથી રોકી રાખ્યા. 


કુમારશ્રી રાયધણજી અને શ્રી લહદાનજી વ્હેલી સવારે ઉઠી નિત્યકર્મ કરી, 
બન્ને ઘોડેસવાર થઇ ફરવા જતાને ત્યાં નજીકના જંગલ પાછળના વિશાળ મેદાનમાં 
અશ્વો ખેલવતા, અને તલવારની પટ્ટાબાજી વગેરે હથીઆરો વાપરવાની તાલીમ 
લેતા. આમ કસરત કરી આવીને બન્ને જણા ૧૦ શેર દુધ ઉભા ઉભા પી જતા 
હતા. શ્રી લહ્દાનજી જ્યારે પોતાને ઘેર હતા ત્યાંથી જ દૂધનો મહાવરો હતો. તેઓ 
પાંચ વરસના થયા ત્યાં સુધી અનાજ નહીં લેતા કેવળ દુધ જ પીતા. ભુજની 
પાઠશાળામાં પણ દરરોજ મહારાવશ્રીના દરબારમાંથી ભેંશનું દુધ આવતું, આમ 


નાનપણથી જ દુધનો ખોરાક ખૂબ હોવાથી ધમડકામાં પણ એ દુધનો પ્રયોગ ચાલુ 


ત્તા. ૨૨-૯-૫૬ છેલ્લા ગયા ધરતીકંપમાં તેમાંના ઘણા ભાગનો નાશ થયો છે. 


૬૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


રાખીને દરરોજ ૧૦ દશ શેર દુધ પી જતા હતા. તેમજ સત્સંગમાં આવ્યા પછી પણા 
શ્રીજી મહરાજ પોતે પત્તર ભરી ભરીને પાતા ને ધરાઈ રહ્યાં પછી પણ આગ્રહ કરતા ન 
પીતા ત્યારે માથા ઉપર રેડતા હતા; એટલું જ નહીં. પણ શ્રીજીમહારાજે બન્ને આચાર્ય 
મહારાજશ્રીને ભલામણ કરી કહેલું હતુ કે, આ તમારા કુળના દશોંદી છે. માટે તેને ખુબ 
દૂધપાજો. 


એક ઈશ્વરી ચમત્કાર 


ધમડકા નગરીના ઠાકોર શ્રી લધુભા ઉર્ફે લાધાજીના દરબારમાં બે અનાદિ 
મુક્તો હતાં. એક તો તેના કુમારશ્રી રાવધણજી અને બીજા બાશ્રી કરણીબા કે તેઓશ્રી 
રાયધણજીનાં ભોજાઈ (ભાભી) થતાં હતાં. એ બન્ને મુક્તો શ્રી લાડુદાનજી ઉપર 
અસાધારણ હેત રાખતા. બાશ્રી કરણીબા તો શ્રીજી મહારાજ વનમાં વિચરતા તે સઘળી 
લીલા હસ્તામળ જેમ દેખતાં અને કોઈ કોઈ વખતે કહેતા પણ ખરા કે, “પૂર્ણ પુરૃષોત્તમ 
નારાયણ આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા છે, ને મહાવનમાં તપ કરતાં કરતાં કાઠીઆવાડ તરફ' 
પધારે છે. ત્યાંથી કચ્છમાં પધારીને મને દર્શન દેશે'' આવી વાતો દરબારમાં સહુને કરતાં. 
આખું યે ઘર-આસ્તિક અને ઊંચ કોટિના આત્માઓનું હતુ; તેથી તેમને સત્ય માની સહું 


પ્રભુ મિલનની રાહ જોતા હતાં. 


મહાકવિ લાડુદાનજીને તો જાણે પોતાના નજદીકના કુટુંબી કેમ ન હોય, તેમ 
માની અતિ આદરથી ત્યાં રોકી રાખ્યા હતા. 


એ સમયમાં ઉદ્ઘવાવતાર શ્રી રામાનંદસ્વામી ફરતા ફરતા ધમડકા ગામમાં 
પધારતાં દરબારશ્રી લાધાજીએ પોતાના એ ગુરૂને પોતાના દરબારમાં જ ઉતારો આપ્યો. 
એ વખતે શ્રી મહાકવિ લાડુદાનજીએ સ્વામીશ્રીનો અદ્ભૂત ચમત્કાર સાંભળી 
“બ્રહ્મધામ' જોવાની માંગણી કરી. ત્યારે શ્રી રામાનંદસ્વામી બોલ્યા કે, ““કવિરાજએ 
ધામમાંથી તો આપણે સૌ સાથે આવ્યા છીએ. તમારા પિતા શંભુદાનજી ગઢવીને ત્યાં 
(ખાણગામે) અમે આવેલ ત્યારે તમો તમારી માતાજીના ગર્ભમાં હોવા છતાં અમારા 
સાથે થોડીક વાત કરેલી તમો મહા અક્ષર મુક્ત છો. તમોને તો વિદ્યા, સમૃદ્ધિ; એશ્ચર્ય એ 
બધુ શ્રી પુરૂષોત્તમ નારાયણે આપેલુ છે. અને પ્રગટ ભગવાન સાથે તમો દેહપર્યત 
રહેશો.” 


જુવો પાછળ ભાઈ આત્માનંદ સ્વામીની વાતોમાં- 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય પ ૬૩ 


સ્વામીશ્રીનું આવું ભવિષ્ય વચન સાંભળી લાડુદાનજી બોલ્યા કે, આપ કહો છો તે પ્રગટ 
નારાયણ અમને ક્યારે મળશે ? અમને જલ્દી ભગવાનના દર્શન કરાવો ! ત્યારે સ્વામી 
કહે કે, તમો તથા તમારા સખા કું. રાયધધણજી આ સારણગંગા' માં દરરોજ પ્રાતઃસ્નાન 
કરવા જજો. તેથી ત્યાં એક માસ પછી તેમોને તે સારણગંગાના નારાયણ ધરાના કીનારે 


કક ને. જા ઝે 


એક સિદ્ધપુરૂષ (યોગી) મળશે, તે તમોને ભગવાનના મેળાપની વાત કરશે ને તે પ્રમાણે 
ક મ 


તમને શ્રી પ્રગટ ભગવાન બ્રહ્મચારીને વેશે મળશે એ મારૂં વચન છે.' તમે આ તો અમારા 
શિષ્ય (શંભુદાનજી) નાપુત્ર હોવાથી અમારા પણ શિષ્ય છો. 


સ્વામીશ્રી કચ્છદેશમાં ફરવા ગયા પછી, બન્નેએ વચનોમાં વિશ્વાસ રાખી 
સારણગંગામાં પ્રાતઃસ્નાન કરવા લાગ્યા. 


સિદ્ધ પુરૂષનું મિલન 


એક દિવસ કુ. શ્રી રાયધણજી અને શ્રી લાડુદાનજી બન્ને વ્હેલા બ્રહ્મમુહૂર્તમાં 
ગામના નજીક વહેતી સારણગંગામાં (નારાયણ ઘરમાં) ન્હાવા ગયેલ, ત્યાં તેઓએ એક 
શ્વેતભુરી જટાવાળા, મોટી પાંપણોવાળા, વૃદ્ધ યોગી પુરૂષને નદી કિનારે યોગ ક્રિયા કરતા 
જોયા. એ સિદ્ધપુરૂષે નોળી ક્રિયા, કુંજર ક્રિયા, બશતિ, ધૌતી, વગેરે યોગની અનેક કળાઓ 
કરી, છેવટે સ્નાન કરી કીનારા પાસે સૂર્યને અર્ધ્ય દેવા ઉભા રહ્યાં ત્યારે તે બંનેએ ત્યાં 
દોડી જઈને તેમના બન્ને ચરણો પકડી, “તેમજ ઈશ્વર રૂપ છો,' તેમ કહેવા લાગ્યા. 
યોગીએ પ્રસન્ન થઈ સમજાવ્યા કે હું ઈશ્વર નથી. ઈશ્વર તો મનુષ્યાવતાર ધારણ કરીને 
આ ભરતખંડની તીર્થ ભૂમિમાં દર્શન દઈને કાઠઆવાડમાં પધાર્યા છે. હાલ તેઓશ્રી 
ગીરનાર પર્વત ઉપર ગુરૂદત્તતા ચરણ ઉપર પોતાના ચરણારર્વિદ મેલી ઉત્તર મુખે ઉભા 
છે, તેમ હું તેની કૃપાથી જોઈ શકું છું. સાડાત્રણસો વરસથી હું પ્રભુને મળવા સામે 
દેખાતાએ રતાડીઆ ડંગરાની ગુફામાં ગુપ્ત રહી યોગ સાધુ છું. માત્ર અહી દરરોજ 
સ્નાન કરવા વહેલો આવું છું. સાડાત્રણસો વર્ષની તપશ્ચર્યાના ફળરૂપે આકાશવાણી થઈ 
છે કે, “તમને આ નદીના કીનારે સાક્ષાત પુર્ણ પુરૂષોત્તમ નારાયણ ભગવાન આવી 
મળશે.' તેઅવધિ હવે નજીકમાં આવી છે. દરરોજ હું દહાડા ગણું છું. “એ સાંભળી બન્ને 
કુમારોએ “ઈશ્વરના એમને પણ સાક્ષાત દર્શન કરાવો,' તેવી હઠ લેતાં યોગીએ તેમના 
ઉપર પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે, “આવતા શુક્લ પક્ષમાં એકાદશીના દિવસે તમારા ગામથી 


૬૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પશ્ચિમે દૂર એક ત્રણપંખો ખીજડો છે ત્યાં મધ્યાહને યોગી વેષે (બાળબ્રહ્મચારીવેષે) તમો 
બન્નેને પ્રભુ મળશે. એ મારૂ વચન છે. તે ખાલી નહી જાય.શ્રદ્ઘા રાખજો, મને પણ તેજ 
દિવસેઅહીંઆવી મળશે. તેનાદર્શનકરીકૃતાર્થથઈ હુંઆ મારોદેહ તેજ દિવસે ત્યાગીશમાટે 
આ આપણું છેલ્લું મિલન છે. એ મહાપ્રભુજી તમો બન્નેને ભવિષ્યમાં બહુ બહુ સુખ આપશે 
અને હું પણ બીજો નવો અવતાર ધરી સત્સંગમાં જન્મ લઈ પ્રક્ટ પ્રભુના સમાગમમાં જલદી 
આવી મળીશ. આ વાત તમો બીજા કોઈને ક્હેશો નહીં પછો “જય સચ્ચાનંદ' કહીને 
કમાનમાંથી તીર જેમ જાય તેમ વાયુવેગેબતાવેલા રતાડીઆ ડગર તરફ જતાંજતાંજોત જોતામાં 
તેયોગી અદ્રશ્ય થઈ ગયા. એ વયો વૃદ્ધ અને તપોવૃદ્ધ, સિદ્ધપુરૂષના વચનથી રાજી થઈ બન્ને 
જણાદરરોજ ત્યાંસ્નાનકરવાનેજતાપણફરીએયોગીરાજ મળ્યાજનહીં. 


શુક્લપક્ષની એકાદશી આવતા વહેલા ઉઠી સ્નાનાદિક નિત્યકર્મ કરી અશ્વ 
ખેલાવી, દરબારમાં આવી, ફળહાર કરી,મધ્યાન થયાં યોગીના કહેવા ઉપર વિશ્વાસ 
રાખી ગામ બહાર આથમણી દિશામાં ત્રપંખા (ત્રણ પાંખડાવાળા) ખીજડા તરફ કુ. 
શ્રી રાયધણજી અને શ્રી લહુદાનજી ચાલ્યા. દૂર દૂરથી તે ખીજડા “ નીચે તેજનું 
પ્રતિબિંબ જોવામાં આવતાં બન્ને દોડ્યા. નજીક જતા તેજના પ્રતિબિંબમાંથી પૃથ્વીથી 
સવા હાથ ઉંચી તેજની ગાદી ઉપર માત્ર એકજ કોપીન પહેરેલા, માથે ભૂરાને કોમળ 
કેશની જટાવાળા,પાસે જલપાત્ર, ગરણું, ગળામાં બટવો, ખંભામાં ગુટકો ને હસ્તમાં 
માળા ફેરવતા બાળબ્રહ્મચારી સ્વરૃપે સાક્ષાત શ્રી નારાયણના દર્શન થયાં. શરીર ઘણું 
કશ, પણ મહા ચપળ અણીયાળાં નેત્ર ને શીતળ શાંત તેજના સમૂહમાં નીલકંઠ 
બ્રહ્મચારી ને જોતા જ બન્ને જણાઓ હર્ષા વેશમાં આવી જઈ પ્રભુચરણમાં દંડની પેઠે 
ઢળી પડ્યા. શ્રી નીલકંઠ બ્રહ્મચારીજીએ તે બન્નેના માથે હાથ મેલી,બેઠા કરીને કહ્યું કે, 
“તમો બન્ને મારા પરમ એકાંતિક મુક્ત છો, આપણે ભવિષ્યમાં ઘણો કાળ સાથે રહેશું, 
એટલું યાદ રાખજો. બસ જાવ તમોને મારા રૂડા આશીર્વાદ છે. ઘેર જાવ.' આમ કહેતામાં 
તો તેમને પૃથ્વીથી સવા ગજ ઉંચા અગ્નિખુણામાં જતા જોયા ને થોડી જ પળોમાં તદન 
તેઓ અદ્રશ્ય થયા. 


બન્ને મુક્તરાજો પ્રગટ પ્રભુ મળ્યા તેના સુખમાં અને પ્રભુ વિયોગના 
દુઃખમાં પરસ્પર વાતો કરતા દરબારમાં આવ્યા ત્યાં બા શ્રી કરણીબાએ 
એકાંતમાં બોલાવીને કહ્યું “તમો બન્ને ને પ્રગટ ભગવાન બ્રહ્મચારી વેશે' 


કાફ ક” જા 


* હાલ તેખીજડા નીચે પ્રસાદીનો ઓટો છે. તેનેત્રણ ડાળો છે તેથી ત્રપંખો કહેવાય છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૧ આધ્યાય પ ૬પ 


ત્રપખા ખીજડા નીચે મળ્યા હતા. તેની પ્રથમ યોગીરાજને નદી કીનારે દર્શન દઈ તેના 
મનના મનોરથ પૂર્ણ કરી આપણા દરબારમાં આવીને આ “ગોંખ માં 2 બિરાજ્યા અને 
મારી પાસે બેસી દુધપાન કરી તમોને ખીજડા નીચે દર્શન દઈને અંતર્ધ્યાન થયા હું પણ 
ઘણા વખતથી કહેતી હતી તે મહાપ્રભુજી આજે આપણને ઘેરબેઠા મળ્યા. ને ભવિષ્યમાં 


સાથે રહેવાનુંવચન આપી કાઠીઆવાડ દેશમાં પધાર્યા. 


ઉપરની વાત જાણી ત્રણે અનાદિ મુક્તરાજો અરસ પરસ ખૂબ જ રાજી થયા 
અને આ વાત કોઈને પણ નહીં કહેવાનું નક્કી કરી. દર્શન થયેલ સ્વરૂપનું મનમાં ધ્યાન 
સ્મરણ કરવા લાગ્યા. 


મહાકવિ શ્રી લાહુદાનજી ધમડકા ગામમાં લગભગ બે વર્ષ રહી પોતાના 
વતનમાં જવા તૈયાર થતાં ઠાકોર શ્રી લાધાજી (લધુભા) તથા કુમારશ્રી રાયધણજી અને 
બાશ્રીકરણીબાએ શ્રી લાડુદાનજીની ઈચ્છાને માન આપી એક ઉમદા કચ્છી ઘોડો સોનેરી 
સાજ સહિત, સાથે એક હજારને એક કચ્છી કોરી રોકડીના શિરપાવથી યોગ્ય સત્કાર કરી 
કવિશ્રીના ધોડાં સાંચવવા માણસો અને એક ઉટસ્વાર, તથા ભારખાનાનું ગાડું, શિરબંધી 
હાથીઆર ધારી માણસો, વગેરે સામગ્રી આપી રાજીખુશીથી વિદાય આપતાં, એક કુટુંબી 
માણ જેમ પોતાથી જુદો પડે ને જેટલું દુઃખ થાય તેટલું દુઃખ સૌને થયું ફરી વહેલા 
પધારવાની વિનંતી કરી,ગામની ભાગોળ સુધી વળાવી કવિશ્રીને નિજ દેશપ્રતિ વળાવી 
સૌપાછાવળ્યા. 


અનેક વિદ્યા,કળા,ચાતુરી, તથા કીમતી વસ્ત્રાઅલંકારો, જાતવંતા કચ્છી 
ઘોડાઓ વગેરે હજારો રૂપીઆ (કોરીઓ)ની ઉમદા ભેટ લઈ, મહાકવિશ્રી લાડુદાનજી 
મારવાડ તરફ નિજદેશમાં નહીં જતા. કાઠીઆવાડમા ના દરેક મોટા મોટા 
રાજ્યસ્થાનો જોઈ, ત્યાંથી વડોદરા ગાયકવાડ સરકારને મળી, સીધા શિરોહી 
મહારાવશ્રીને મળી, તેમને અભ્યાસ કરાવ્યો તેનો આભાર માની પછી પોતાના 
વતનમાં (ખાણગામે) જવાનું મનમાં વિચારી તે કચ્છનું રણ ઓળંગી હળવદ થઇ 
પ્રથમ ધ્રાંગધ્રા રાજ્યમાં જવા વિચાર્યું. 


»એ ગોખ હાલ પ્રસાદીનો છે. ધરતીકંપ પછીની માહીતી નથી. (સંપાદક) 


દદ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિત્ર 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પ્રથમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે ધમડકા 
નગરીમાં વિશેષ વિદ્યા પ્રાપ્તકરણ, શ્રી રામાનંદસ્વામી તથા નીલકંઠવર્ણી મિલન 
નામ પંચમોધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ પ ॥ 


ફ્ઝ્્ // ર 


પ્રકરણ ૧ પહેલું સમાપ્ત 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૧ ૬૭ 


॥ શ્રીજી ॥ 


પ્રકરણ ૨ બીજું 


( રાજસ્થાન સન્માન પ્રકરણ ) 
આધ્યાય ૧ પહેલો 


શ્રી ધ્રાંગધ્રા રાજ્ય સન્માન 


શ્રી હળવદ થી ઉટ સવારને ધ્રાંગધ્રા રાજસાહેબ ઉપર એક પત્ર લખી પોતાના 
આવવાનાખબર અગાઉથી આપવાને મોકલ્યો. 


આગમન પત્ર 


““ સ્વસ્તાન શ્રી ધ્રાંગધ્રા મહા શુભ સ્થાને શ્રી અખંડ પ્રોઢપ્રતાપ ગૌબાહ્મણ 
ચારણ, પ્રતિપાલ (મખવાણ) કુળ મુગટમણી, મહારાજાધિરાજ રાજસાહેબ 
રણમલજી સાહેબ બહાદુરની દોીર્ધાયુ., 


હું નામદાર શિરોહી મહારાવશ્રી તરફથી કચ્છ ભુજ કાવ્યશાસ્ત્ર ભણવા ગયેલ 

ત્યાં કાવ્ય, સંગીત, સાહિત્યકળા, વગેરેનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરી, મહારાવશ્રીની 

મહેરછાપ (રાજ્ય મુદ્રા) અને સહીવાળું પ્રમાણપત્ર મેળવી ભુજ રાજ્યના “તાજમી, 

સરદાર' ની દોવળી-તાજીમ સહ યોગ્ય શીરપાવ મેળવી, કાઠીઆવાડના રાજ સ્થાનોમાં 

કેવા વિદ્દાન કવિઓ છે તે, તથા રાજા મહારાજાઓ સંગીત, સાહિત્ય કળા, વગેરેના 
સ 


કેવાક રસજ્ઞ અને પરીક્ષક છે, વગેરે બાબતની ખાત્રી કરવા કચ્છ દેશમાં થઈ પ્રથમ જ 
આપશ્રીના રાજ્યમાં આવું છું. 


આપ શ્રીમાનના રાજ્યમાં જે કોઈ વિદ્દાન પંડિત કે રાજયકવિઓ હોય તે મારા 
સામે “સહસ્ત્રાવધાન કે શતાવધાન'” કરી બતાવે, તેમજ કોઈ કવિને કાવ્ય, સાહિત્યનો 
શાસ્ત્રાર્થ કરવાની ઈચ્છા હોય તો, તેવાઓને દરબાર ભરી તેમાં હાજર રહેવા તથા 
મધ્યસ્થ સ્થાને પરીક્ષા કરી ન્યાય આપવા પંડિત સભાસદો ગોઠવી, મારી યોગ્ય અવસરે 
મુલાકાત લેવા અને ત્યાં સુધીની રોકાણ માટે મારા વાહનો, માણસો વગેરે યોગ્ય 


૬૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સરભરા કરાવવાનો યોગ્ય પ્રબંધ થવા માટે ના ખબર આપવા અગાઉથી આ ઉંટ સવારને 
આપશ્રી હજૂર મોકલેલ છે. એજ' 

મુ. હળવદ શ્રીદર્શનાભિલાષી 
વતન રાજકવિ લાડુદાનજી આશિયા 
શિરોહી રાજસ્થાન રાજ્યકવિરત્ન, પિંગલાચાર્ય વિદ્યાવારિધિ 
ખાણગામ મહાપહોપધ્યાય (કચ્છ-ભુજ) 


ઉંટસ્વારે ધ્રાંગધ્રા રાજસાહેબશ્રીને પત્ર પહોંચાડતા, મહારાજાશ્રીએ તે પત્ર 
કારભારીથી વંચાવી,સાથે કેટલા વાહનો અને માણસો છે વગેરે તે સવારથી જાણી લઈ 
ઉતારા વગેરેનો યોગ્ય બંદોબસ્ત કરવા કારભારીને આજ્ઞા કરી. 


બીજે દિવસે મહાકવિ શ્રી લાહુદાનજી પોતાના રસાલા સાથે પધાર્યા ત્યારે 
દરબારી ઉતારે ઉતરી રાજ્યની ઉત્તમ પ્રકારની સરભરા જોઈ પ્રસન્ન થયા. 


રાજસાહેબે પોતાના રાજ્યમાં વસતા કવિઓ, ચારણ, બ્રાહ્મણો, વિદ્વાનોને 
બોલાવી. આવેલા મહા કવિશ્રી સાથે કાવ્યશાસ્્રની ચર્ચા તથા શતાવધાનો વગેરે કરી 
બતાવવાની યોગ્ય સલાહ લીધી, પરંતુ કોઈ કવિએ કે પંડિતે તુરત જ તેમ કરવાની હા, 
પાડી નહીંપણ એક વખત મુલાકાત લીધી પછી તેમાનું કંઈ કરવાનું કહેવાથી રાજસાહેબે 


ન 


એક દિવસે મોટો દરબાર ભરવાનું નક્કીકર્યું. 


દરબાર ભરાતા મહા કવિશ્રીને ત્યાં બોલાવી લાવવા રાજ્યના બે અમીરો અને 
ચૌપદારને તથા કેટલાક શિરબંધી સીપાઈઓ સાથે સુંદરપાલખી મોકલી. 


મહાકવિ શ્રી લાહુદાનજી સાહિત્યકળાના રસજ્ઞ અને પુજક હતા. 
રાજ્યનીતિઓ ભણ્યા હતા. તેથી રાજદરબારમાં કેવો પોશાક ધારણ કરીને, કેવા 
દિમાકથી (આડંબરીથી જવું,) બોલવું, વગેરે સભા તેમજ રાજા પ્રત્યે પ્રભાવ પાડવાની 
સર્વકળા જાણતા હતા. મુળવતનની મારવાડી હોઈ એ દેશની આબોહવા પ્રમાણે વર્તન 
હોવાથી સમયાનુકાળના રાજ્યરંગ જાણતા હોવાથી આમંત્રણ આવતા જ દરબારમાં 
જવાની સઘળી તૈયારીઓ થોડા વખતમાં કરી લીધી. 


રાજ્યકવિશ્રીનો રાજ્ય પોશાક 


“ સ્નાન કરી અત્તર, સુગંધી તેલો વાળમાં લગાવી,શુશોભિત પોશાકમાં 
સજ્જ થયા. માથે સોનેરી મારવાડી બત્તી પાઘ, પાઘમાં ત્રણ કલંગી, શીરપેચ અને 
મોતીનો તોરો ધારણ કર્યો, સોનેરી કીનખાબનો મોટો ઘેરવાળો ગુલાબી રંગનો પગના 
કાંડા સુધીનો લાંબો જામો પહેર્યો. લીલી અતલસનો, પગના કાંડે કડચલીઓ પાડતો 
તસતસતો હીરની નાડીવાળો સાચો પાયજામો પહેર્યો; તેના ઉપર બુરાનપુરી સોનેરી 
કસુંબલ રેંટાની મારવાડી ઢબથી બાંધેલી ભેઠ, ભેઠમાં કચ્છી કારીગરી વાળો સોનાની 
મુઠવાળો મોટો “કટાર', લીલા મખમલની ઝીંક સતારા ભરેલ કચ્છી કારીગરીની ઉત્તમ 
“હમેલ', હમેલના કમરપટ્ટામાં સોનેરી મૂઠવાળી, મખમલના મ્યાનવાળી દેશળસાઈ 
કચ્છી “તરવાર', કંઠમાં સોનાનો ટુંપીઓ, મોહનમાળા અને મહારાવશ્રીએ બક્ષેલો 
“નવગ્રહનો કંઠો', કાનમાં મારવાડી હીરાજડિત મુરકીઉં (બુટીઆ) નંગ જડિત 
“ઠોળીઆ', સાચા મોતીવાળી છેલકડી, બંને ભુજાઓ ઉપર બાજુ બંધો, અને 
સિંહમોરાવાળા હેમનાં “ક ડાઓ, પગમાં સોનાનો તોડો બેડી, જમણા પગમાં ધારણ 
કર્યો; હાથમાં રાજ્યની રત્નજડિત “આશા લકડી' લીધી, વિશાળ ભાળમાં કુંકમ ચંદ્રક. 
વિશાળ લાલનેત્રો, નમણી નાસિકા,કાળી ભમર જેવી વાંકડી મૂછો. લાંબો કોમળ કંઠ, 
ભરાવદાર વિશાળ વિરરસથી ભરપૂર તેજસ્વી મુખારવિન્દ, અજાનબાહુ, દેદીપ્યમાન, 
મહાકાય, પડછંદા પાડતો બુલંદ અવાજ, અતિ ચંચળ આકૃતિ, દેવગુરૂ બ્રહસ્પતિ સમાન 
રૂપાળા રાજ્ય કવિશ્રી “ઈન્દ્રરાજા' જેવો ઉત્તમ રાજવંશી પોષાક ધારણ કરી, પગમાં 
રાઠોડી મોજડી પહેરીને “પાલખી! માં બીરાજ્યાં.'' 


કાવ્ય સાહિત્યના કેટલાંકએક પુસ્તકો તથા રાજસાહેબને નજર ન્યોછાવર 
કરવાના રોકડા રૂપીઆઓના અને મેવા સાકરના થાળો, રેશમી રૂમાલો ઢાંકી, પોતાના 
માણસોથી ઉપડાવીને પાલખી સાથે લીધા, પાલખીની આગળ રાજ્યના અમીરો 
ચોપદાર, બે મુસદીઓ અને રાજ્યના ચપરાશી હજુરીઆઓ, તેની પાછળ ભોઈએ 
ઉપાડેલી સોનાના દાંડાવાળી મખમલ મઢેલી પોતે બેસેલ પાલખી, તેની પાછળ રાજ્ય 
રક્ષણના સીપાઈઓ; એમ છડી સ્વારીથી મહાકવિશ્રી રાજદરબારમાં પધાર્યા. 


બજાર ના ચોક માં માનવમેદ ની દેવસમાન કાન્તિ વાળા મહા કવિશ્રી 
નાં દર્શન કરી લોકો કહેવા લાગ્યા કે, “જુવો તો કોઈ બ્રહસ્પતિ 
દેવના જેવા તેજસ્વી, મહાવિદ્દાન, ચારણદેવ, આજ ધ્રાંગધ્રાની ધરતીને 


૭૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પાવન કરવા પધાર્યા છે. ધન્ય ભાગ્ય આપણા કે આપણ સૌને તેઓશ્રીના મોંઘામૂલા 
દર્શન થયાં.'' આમ લોક વાયકા સાંભળતા સાંભળતા અને લોકોના પ્રણામો ઝીલતા 
ઝીલતાં, રાજમાર્ગની શોભા નિરખતા નિરખતાં કવિરાજ દરબારગઢમાં દાખલ થયા. 


રાજ્ય મહેલના વિશાળ દરબારહોલના બારણામાં દાખલ થતાં જ સાથેના 
ચૌપદારે આગળ કદમ કરી નેકી પુકારી કે, “ય્દુવંશ મુક્ટમણી કચ્છ ભુજ, મીરઝા 
મહારાવશ્રી બક્ષી તાજીમ સરદારશ્રી, રાજયકવિ રત્ન શ્રી લાડુદાનજીકી શુભાષિશ 
પ્રણામ (સલામ) પેં નિઘા રખીએ મહેરબાન સલામ, દૌલત જ્યાદા ઉમર બઢો, 
મહારાજા રાજસાહેબને ઘણી ખમ્મા - ઘણી ખમ્મા !'' 


ઉપર પ્રમાણે ચોપદારની હાકલ પડતાં, મહારાજા શ્રી ઉભા થતાં સઘળી કચેરી 
પણ ઉભી થઈ. રાજસાહેબ પોતાના તખતથી સાત કદમ સામા ચાલી મહા કવિશ્રી 
લાહુદાનજીને બાથમાં ભીડી રાજરિતે મળીને મહારાજાશ્રી તખતે બિરાજમાન થયા, 
મહા કવિશ્રીએનજર, નોંછાવર (ધોળ) વગેરે કરી, ભેટ સોગાદના થાળો નજર કરી પોતે 
શુભાશિષ ઉચ્ચારી સભાને કાવ્ય પરિચય કરાવ્યો. 


દરબારીઓ કવિશ્રીની મરોડદાર મૃખાકૃતિ, ઉત્તમ રાજરિતનો પોશાક, સાથે 
લાવેલા સાહિત્ય ગ્રંથોનો સંગ્રહ, ગંગાના પ્રવાહ જેવી અસ્ખલિત કાવ્યવાણી, 
રાજનીતિજ્ઞતા, (વિનય, વિવેક, વર્તન) વગેરે સિરખીને સ્તબ્ધ થઇ ગયા. અન્યકવિઓ 
પંડિતો જેમ સૂર્ય ઉદયથી તારાઓ ઝાંખા થાય તેમ, તેઓશ્રીના તેજમાં ઝાંખા થઈ ગયા. 
રાજ રણમલજી પણ દેવ સમાનકાન્તિવાળા મહા કવિશ્રીને નિરખી મુગ્ધ થયા. 


રાજસાહેબના તખતની જમણી બાજુની બેઠકમાં પહેલું, ગાદીતકીઆના 
આસને બીરાજી પરસ્પર કુશળ સમાચારો પૂછયા બાદ કાવ્ય સાહિત્યની ચર્ચા ચાલી. 
એકાદ કલાક દેવવાણી સાંભળી, સૌ દરબારીઓ તૃપ્ત થયા. સૌ એક જ અવાજે બોલી 
ઉઠયા કે, “ધ્રાંગધ્રા રાજ્યમાં તો શુ ? પણ કચ્છ, કાઠીઆવાડ કે ગુજરાતમાં આપશ્રીના 
સમાન કોઈ ઉત્તમ શીધ્રકવિ નથી. આપ તો કોઈ ઈશ્વરી અંશ છો. અમારા અહોભાગ્ય કે 
આપશ્રીના અનાયસે દર્શન થયા !'' 


તે પછી કવિશ્રીએ “શતાવધાન' કરવાની કુશળતાનો અનુભવ થવા 
ખાસ એક દિવસ મુકરર કરી દરબાર ભરી સૌ પ્રજાજનોને કાવ્યકળાનો લાભ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૧ ૭૧ 


આપવા ઈચ્છા જણાવી, એ ઈચ્છાને માન આપી રાજસાહેબે “શતાવાધાન પ્રયોગ' 
જોવાનો એક દિવસ નક્કી કરી પ્રજામાં તેની જાહેરાત કરવાની કારભારીને રાજઆજ્ઞા 
ફરમાવી પછી અત્તર, ગુલાબજળ, ફુલહાર, ગજરા સાકરના પડાઓ, સોનેરી વરખના 
પાનબીડાઓ વહેંચાયાં. મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીને તો ખુદ મહારાજા રાજસાહેબે 
પોતાના સ્વહસ્તે અત્તર લગાવી ગુલાબજળ છાંટી, મોટો કુલહાર પહેરાવી, હસ્તમાં 
કુલગજરો અને પાનબીડા આપી, “હું આપના મળવાથી ઘણોજ પ્રસન્ન થયો છું, એવા 
વિનય વાક્યો ઉચ્ચાર્યા. ત્યાર બાદ તુરત ચોપદારે કચેરી બરખાસ્તની છડી પુકારી 
એટલે મહા કવિશ્રી સાથે રાજસાહેબશ્રી પણ રાજદ્વાર સુધી સાથે ચાલી દોવળી તાજીમ 
લઈ રાજમહેલમાં પધાર્યા. અને મહા કવિશ્રી પાલખીમાં બિરાજી પોતાના માણસો સાથે 
પોતાને ઉતારે પધાર્યા. 


કુલ વિકસે અને ફોરમ ફેલાય એ ન્યાયે રાજદરબારમાં, રાણીવાસમાં, 
શહેરમાં, અને આસપાસ દશ દશ કોશમાં કવિની કીર્તિરૂપી સુગંધ ફેલાવાથી કણોપકર્ણ 
વાતો સાંભળી લોકોના ટોળેટોળા મહા કવિશ્રીના દર્શને આવવા લાગ્યા. 


ધ્રાંગધ્રા રાજ્યમાં અને શહેરમાં વસતા ચારણદેવો પણ પોતાની જ્ઞાતિમાં 
આવા દૈવી પુરૂષ જનમ્યાનું જ્ઞાતિ અભિમાન લાવી,એકી સાથે મળી ફુલના હારો લઈ 
ઉતારે આવી મળવા આવ્યા. 


શ્રી લાહુદાનજીને એ ખબર થતાં આંગણાં સુધી સામા ચાલી સૌને લેવા 
આવ્યા. આવનાર ચારણ સરદારોએ કુલના હારતોરાથી શ્રી લાડુદાનજીને ઢાંકી દીધા. 
મહા કવિશ્રીએ પણ બધાને ખુબ નમ્રતાથી ને પ્રેમથી મળીને યોગ્ય આસને બેસારી, 
સત્કાર કરી,સૌના નામ ઠામ, શાખાઓ, ગામ ગરાસો, દેશના રિવાજો, વગેરેની હકીકત 
પુછી, અને પછી પોતે પોતાના દેશ (મારવાડ) ના રિતરિવાજો, પોતાનું વતન, શાખા 
અને અભ્યાસ વગેરેની, તેમજ કચ્છ દેશ વગેરની સઘળી હકીકત કહી સંભળાવી. 
આવેલા ચારણ મંડળના કેટલાક કવિઓ પિંગળાશાસ્્ર જાણતા હોવાથી, મહા 
કવિશ્રીએ થોડી કાવ્ય ચર્ચા પણ કરી કહ્યું કે, “આપણે ચારણો દેવ છીએ.' એ વિષેના 
કેટલાક પ્રાચીન શાસ્ત્રોના પ્રમાણોના આધારોથી શ્લોક બોલી સમજાવી ચારણોનું 
મહાત્મ્ય કહી, ચારણ ધર્મ સમજાવી, કેટલાકએક કુરિવાજો જૂનાં આચરણો, વ્હેમો, 
વગેરેનો ત્યાગ કરવાનું કહી,ભુતકાળના ભક્ત ચારણોના દ્રષ્ટાંતો આપી, પ્રાચીન કાવ્યો 
તેમજ સ્વરચિત કેટલાએક કાવ્યો પણ સંભળાવ્યાં, એ અમૃત વાણી સાંભળી, આવેલા 
સૌ ચારણો મહાકવિશ્રીને કોઈ ઈશ્વરી અંશ જાણીને તેમના ચરણોમાં ઢળી પડયાં. 


૭૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કેટલાએક દિવસો પછી રાજઆજ્ઞાથી રા'આંગણમાં “શતાવધાન' જોવા સૌ 
એકઠા થયા. સમીયાણામાં રાજસિંહાસનો ગોઠવવા મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી માટે મધ્ય 
મંડપે મોટો મંચ ગોઠવી તે ઉપર ગાદી તકીઆ નાખી જોઈતા સાધનો ગોઠવી ધીધાં. એક 
બાજુ ચકો બંધાવી જનાનો જોઈ શકે તેવી પણ ગોઠવણ કરી. એ વિશાળ રા'આંગણમાં 
આજે ધ્રાંગધ્રા રાજ્યની માનવમેદની કીડીઆરૂ ઉભરાય તેમ ઉભરાતાં. ઊભા રહેવાની 
પણ જગ્યા ન રહી કારણ કે સૌ બાઈ ભાઈને નવુ નવું જોવાનું સાંભળવાનું આજે મળવાનું 
હતું. સમય થતા મહા કવિશ્રી પોશાક પહેરી, જોઈતાં સાહિત્યો સાથે પધારતાં 
સભાસદોએ ઉભા થઈ નમન કર્યું. રાજસાહેબ પણ ઊભા થઈને તાજમ સ્વિકારી, અને 
આજ્ઞા મળતાં સૌને દર્શન થાય તેમ ઉચ્ચાસને મહાકવિશ્રી બિરાજ્યા. 


શતાવધાન પ્રયોગ 


શતાવધાનનું અદ્દભૂત કાર્ય શરૂ ક્યું. એ વિધાનમાં જુદી જુદી કામગીરી કરવા 


ના. જ 


એક સો માણસોને તેઓના સાધનો સહિત, આસપાસ હાજર રાખેલા હતા. તે સૌ 
યોતપોતાનું સોપેલું કાર્ય કરવા લાગ્યા. ગણિતના હિસાબો, ગ્રહો, નક્ષત્રો, સૂર્ય, ચંદ્ર 
વગેરેની ગતિઓના હિસાબો, અણઉકેલ કોયડાઓ, ઉખાણાઓ, ગૃઢાર્થવાળાં કાવ્યો, 
ભજનો, પાદપૂર્તિઓ, ઘડીઆલના ડંકાઓ, ઘોડાના કાવાઓ, (ઘોડાને કુંડાળે નાખે 
તેની ગણના) કાવ્યોનાં ભાષાંતરો, પ્રસ્‍તારો, અનેક બાબતની ચર્ચાઓના સવાલો 
જવાબો, જુદી જુદી ગુજરાતી, કચ્છી, મહારાષ્ટ્રીય, મારવાડી, વ્રજભાષા, ઉર્દુ, 
સંસ્કૃત એ સાત ભાષાનાં કાવ્યો નવીન સ્વરચિત શીધ્ર કાવ્યો, સૌના ચિત્તને એક જ 
દિશામાં ખેંચી લેવું, તેવા આકર્ષણ પ્રયોગો, વગેરે વગેરે એવાં એકસો કાર્યો, એક પણ 
ભૂલ વિનામાત્ર એક જ કલાકના અંદર એવી તો કુશળતાથી અને ચાલાકીથી કવિરાજે 
કરી બતાવ્યા કે જોનારાઓ સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા અને નવીન કાવ્યકૃતિઓ તો એવી 
સુંદર રસાલંકારોના ભાવ ભરેલ મધુર કંઠે સંભળાવી કે ઘડીક આકાશમાં સૂર્ય પણ એ 
મહોત્સવ જોવા સાંભળવા થંભી જાય ! આમ હજારો માણસોના ચિત્ત આકર્ષી, 
“બીરાંણમંત્ર' નો કાવ્ય જાદુ કર્યો કે, સૌ લોકોએ સાક્ષાત, ઈશ્વરાવતાર માની 
“લાહુદાનજીની જય હો ! જય હો!' તેવા હર્ષનાદોથી તેમને ચારે દિશાઓમાંથી 
વધાવી લીધા. પંડિતો કવિઓ, વીરપુરૂષો, મુત્સદીઓ, વ્હેવારકુશળ વેપારીઓ, 
કારીગરો, ખેડુતો, વૈદ્યો, સંગીતકારો, તપસ્વિઓ, સન્યાસીઓ, ફકીરો, બાવાઓ, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૧ ૭૩ 


મંત્રશાસ્રીઓ, મલ્લો, હાથી ઘોડા, ઉંટના મહાવતો, ધારકો ઝોકીઓ ગાયો, ભેંસોના 
ગોવાળો, અને દરેક જાતની સ્ત્રીઓ, વગેરે સૌ પોત પોતાના ધંધાની હકીકતો મહા 
કવિશ્રીના કાવ્યોમાં અને ભાષણમાંથી જાણવામાં આવતાં, હર્ષઘેલી પ્રજાએ અને 
રાજ્યકુટુંબે સરસ્વતી સ્વરૂપ રાજ્યરત્ન મહાકવિશ્રીને મંડપથી નીચે પધારતા તેમને 
સોના રૂપાંના ફુલો અને હજારો પુષ્પના હારતોરાથી ગરકાવ કરી દીધા. તેમજ પુષ્પવૃષ્ટિ 


કરીગગનભેદી જયઘોષ કર્યો. 


રાજસાહેબ ઘણાજ ખુશ થતાં ર્‌. ૫૦૦૦ પાંચ હજારનાપાંચ થાળો કવિશ્રીને 
શિરપાવમાં બક્ષી, છએક માસ સુધી રોકાવાનો હૃદયથી આગ્રહ કરી, રાજરિતિથી મળ્યા. 
રાજ્યજનાનામાંથી પણ કવિશ્રીને શિરપાવ મળ્યો અને કહેવરાવ્યું કે 'રાજસાહેબના 
આગ્રહને માન આપી છએક માસ ધ્રાંગધ્રામાં રહી સાહિત્ય સમાગમનો લાભ આપવા 
અતિ આગ્રહભરી વિનંતી કરી.' તેથી મહા કવિશ્રીએ રોકાવાની કબુલાત આપી અને 
પછી કચેરી બરખાસ્ત થતાં. સૌ સૌને સ્થાનકે ગયા. 


મહા કવિશ્રીએ પાલખીમાં બિરાજતી વખતે રૂપીઆના જે થાળો આવેલા હતા 
તેમાંથી રૂ।. ૧૦૦૦ એક હજારનો એક થાળ રા.આગણામાં જ મહારાજશ્રીના અને 
મહારાણીશ્રીના દાસદાસીઓ, પાલખી ઉપાડનાર ભોઈ લોકો, ચપરાશીઓ 
શિરબંધીઓ વગેરેને બક્ષિસ આપવામાં ત્યાં જ ખાલી કર્યો. બાકીના બબે થાળો પોતાની 
પાલખીની બન્ને બાજુએ માણસોના માથા ઉપર ખુલ્લા રખાવીને સાથે ચલાવ્યા 
દરબારગઢના દરવાજાથી તે ઠેઠ પોતાના ઉતારા સુધી રસ્તાની બન્ને બાજુઓએ મહા 
કવિશ્રીનાં દર્શન કરવાને માન મેદની ઊભી રહી હતી. શતાવધાનો જોયા પછી લોકો 
તેમને દેવતુલ્ય માની તેમના દર્શન કરવા હર્ષઘેલા થતા હતા. બજાર, ચૌટા, ચોક, શેરી, 
ગલી,મેડી, મંદિર, ઝરૂખા, અગાસી, અટારી અને છાપરાઓ માથે જનસમાજ થંભી 
ગયો હતો. મહા કવિશ્રીને યાચવા અનેક યાચકો પણ આવ્યા હતા, તેમને આપણા ઉદાર 
મહાકવિશ્રીએ રૂપીઆ ભરેલા ખુમચાઓમાંથી અગણિત દ્રશ્ય આપી તૃપ્ત કર્યા. વળી 
રૂપીયાઓના ભરેલા “ખુમચા' ઓમાં હાથ નાખી રાજમાર્ગમાં રૂપીઆઓની મુઠીઓ 
બન્ને બાજુએ ફેંકવાથી લોકો લાડુદાનજીનો જય હો, જય હો, બોલતા હતા. આમ ઠેઠ 
ઉતારા સુધી પહોંચતા ચાર-હજારના ચાર ખુમચાઓ ધ્રાંગધ્રાની બજારમાં રાજાદિલથી 
ખાલી કરી દીધા હતા. 


ફરી એક દિવસે રાજસાહેબના આમંત્રણથી રાજસભામાં પધારતાં 
જા 


રાજસાહેબ કહે કે, “કવિરાજ ! અમો ઝાલા રાજપુત ચંદ્રવંશી કે સૂર્યવંશી' 


૭૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


છીએ ? કવિઓ અમોને મકવાણા.' બિરૂદથી કેમ બિરદાવે છે ? છત્રીશ શાખાન॥। 
ક્ષત્રિઓની નામાવલીમાં અમારી શાખા કહી છે ? વગેરે હકીકતનો ઈતિહાસ આપશ્રી 
જાણતા હશો. માટે અમારો એ સંશય દૂર કરવા આપશ્રી અમોને એ પુરાનો ઈતિહાસ કહી 
સંભળાવો.” 

મહા કવિશ્રી લ્‌હુદાનજીએ સર્વ હકીકત સાંભળી વિચારી રાજસાહેબે પુછેલા 
પ્રશ્નોના નીચે પ્રમાણે જવાબ આપ્યો. 


રાજપુતો (ક્ષત્રિયો) ની છત્રીસ શાખાઓના નામો અને પ્રમાણો 


॥ છપય છંદ ॥ 

રવિ શશી જાદવ વંશ, કુંકુત્સ્થ પરમાર રૂ તોવર 
ચાહુબાણ ચાલુક્ય, છિંદ સિલાર આભીવર ॥1 
દોયમત્ત “મખવાણ' ગુરૂ અ ગોહિલ ગહીભુત 
આપોત્કટ પરિહાર, રાવ, રાઠોડ રોસ જાત ॥ 
દેવરાં ટાંક, સિંધવ અનિગ, યોતિગ, પ્રતિહાર, દધિખટ 
ક્રારટપાલ, કોટપાલ, હુન, હરિતટ, ગોરકમાડ જટ ॥ ૧ ॥ 

॥ દોહા ॥ 
ધ્યાનપાલક, નિકુંભવર, રાજપાળ અવનીશ ॥ 
કાળચ્છર કે આદિ દે; બરને બંશ છત્તીસ ॥ ૧ ॥ 

॥ દોહા ॥ 
દશ રવિકે દશ ચંદ્રકે, દ્રાદશ મુનિકે જાન 
ચાર અગ્નિ પહિચાનીએ, છત્તિસ બંસ બખાન. ॥ ૨ ॥ 

(પ્રાચીન) 


ઉપરના પ્રાચીન કાવ્યોનો પુરાવો જોતાં આપ શ્રીમાન “'મખવાન' કુળના છો, એ 
મખવાનનું અપભ્રંશ થયું “મકવાણ' જેથી કવિઓ આપશ્રીને “મકવાણા” કહી સંબોધે છે. 
આપશ્રી ઉતમ કુળ ચંદ્ર કે સુર્યફુળમાં નથી, પરંતુ આપશ્રીના કુળની મુનીકુળમાંથી ઉત્પતિ 


ન્‌ 


છી. 


“મખવાણ કુળની ઉત્પતિ” 


અસુરો યજ્ઞ ભંગ કરતા હોવાથી “માર્કન્ડ' ત્રકષિએ યજ્ઞના રક્ષણ માટે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૧ ૭પ 


અગ્નિકુંડમાંથી મંત્રબળ વડે આપના પૂર્વજોને ઉત્પન્ન કરેલ હતા. અને તેથી આપના મુળ 
પુરૂષનું નામ “કુંડમાલ' હતું. એ કુંડમાલે નિર્વઘ્ને યજ્ઞ પુર્ણ કરાવતા માર્કન્ડ ત્રકષિએ 
પ્રસન્ન થઈ. “ચમત્કારપુર' ની ગાદી આપી હતી. તે પછી કેટલીએક પેઢીઓ જતા 
રાજર્ષિ “ક્રલ્યાણમલ' પોતાના યુવરાજ “કુન્ત' ને ચમત્કારપુરની ગાદીએ બેસાડી પોતે 
વાનપ્રસ્થાશ્રમ લીધો હતો, એ કુન્તરાજાના અમલમાં પાછો અસુરોનો ઉપદ્રવ વધતાં 
પાછા યજ્ઞભંગ થવા લાગ્યા; તેથી તમામ ત્ક9ષિઓએ મળી “કુંડમાલ' ના વંશજોની શોધ 
કરી મહારાજા “કુન્ત' ને યજ્ઞ રક્ષામાં સૈન્ય સહિત તેડી ગયા. પછી કુન્તે ત્યાં “વક્રદંત' 
નામના અસુર સાથે ઠંદ્ર યુદ્ધ કર્યુ, અને “વક્રદંત' નો પરાજય કર્યો એ વિજયભૂમિ ઉપર 
ત્કષિમુનિઓની કહેવાથી ત્યાં શહેર વસાવીને તેનું નામ “કુંતલપુર' પાડી રાજા કુન્તનો 
ત્યાં રૃષિઓએ રાજ્યાભિષેક કરીને ત્યાં ગાદી સ્થાપી તે પછી મહારાજા કુન્તને એક 
મહાન યજ્ઞ કરવા ઈચ્છા થતાં ત્રકષિઓને તેડાવી વાત કહી. સર્વ ત્ર્ક્ષિગણે વિચારી 
જવાબ આપ્યો કે, ““હે રાજન મહાત્મા કુંડલ રાજાથી આરંભી અત્યાર સુધી “યજ્ઞો' ની 
રક્ષા આપ કરતા આવ્યા છો. અને હજી પણ ભવિષ્યમાં આપથી અને આપના વંશોથી જ 
એ યજ્ઞના રક્ષણનું ઉત્તમ કાર્ય થશે એવી અમોને ખાત્રી છે. આપને આવો યજ્ઞ કરાવવાનો 
મહા પરિશ્રમ ઉઠાવવાની જરૂર નથી. અમો સર્વ ત્ર્ક્ષિમુનિઓ અમારા યજ્ઞ યાગાદિકના 
ફળ. આપને અર્પણ કરીએ છીએ. તેમજ આજથી તેની નિશાની તરીકે આપને અને 
આપના વંશજોને “મખવાન' પદવી પ્રેમપૂર્વક આપીએ છીએ. બીજા ક્ષત્રિયો ભલે ગમે 
તેવા મોટા યજ્ઞો કરશે, પણ તેઓ કોઈ “મખવાન' કહેવાશે નહિ. અને આપશ્રીના વંશજો 
“યાવતચંદ્ર દિવા કરો' “મખવાન' નામે ઓળખાશે. આ પ્રમાણે ત્ર્ક્ષિઓના 
શુભાશીર્વાદથી હે, મહારાજા, આપશ્રી અત્યાર સુધી ઘણાં વરસો વિત્યા છતાં 
“મખવાન' (મકવાન) કહેવાઓ છો, “મખ' એવું “યજ્ઞ' નું નામ છે; એટલે “યજ્ઞવાન' 
એવો અર્થ થાય છે, એનું અપભ્રંશ “'મકવાન' (મકવાણા) થયું છે. 


ઉપરની રીતે એતિહાસિક ખુલાસો મળતા મહારાજા રાજસાહેબ શ્રી રણમલજી 
બહુજ પ્રસન્ન થયા. એ રીતે મહાકવિશ્રી લાહુદાનજીના કાવ્ય સાહિત્ય અને એતિહાસિક 
અભ્યાસનો અનુભવ ધ્રાંગધ્રામાં હજારો જનસમાજની મેદનીમાં થતા દેશાંતરમાં 
“કર્ણોપકર્ણ' વાતો ચાલી કે, ભુજ-કચ્છની પાઠશાળામાં પિંગળ ડીંગળનો સંપૂર્ણ 
અભ્યાસ કરી એક મારવાડી ચારણ કવિરાજ શતાવધાન સહંસ્રાવધાન, કરતા કરતા 


૭૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કાઠીઆવાડમાંના તમામ રાજસ્થાનોમાં કાવ્યશાસ્્રાર્થ કરવા નીકળ્યા છે. ત્રીશ વર્ષની 
ભર જુવાનીમાં અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી રહ્યાં છે, રૂપમાં તો દેવ જેવા છે, સાક્ષાત 
સરસ્વતીદેવીને વશ કરી છે. છંદો બોલે છે ત્યારે મહેલાતોમાં પડછંદાઓ ગાજી ઉઠતાં 
મોરલાઓ બોલે છે. સાથે ઘોડાં, ઉટોને, માણસોનો મોટો રસાલો લઈ એક નાના 
રજવાડાને શોભે તેવા દમામથી તેઓ કાયમ રહે છે. વગેરે 


ઉપરની વાતો કાઠીઆવાડના નાના મોટા રજવાડામાં કર્ણોપકર્ણ ફેલાઈ જત॥ 
જક ક ક કિ ક ક. ક. 
તેઓશ્રી હાલમાં ક્યા રાજસ્થાનમાં છે, અને તે પછી તેઓ ક્યા રાજ્યમાં જશે વગેરેની 
તપાસ દરેક રજવાડાઓમાં થવા લાગી. 


ધ્રાંગધ્રા રાજસાહેબે મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીને સાહિત્ય ચર્ચાઓ અને કાવ્ય 
વિનોદમાં આગ્રહકરી કરીને લગભગ પાંચ છ માસ રોકાયા હતા. અને જો કાયમ અહીંના 
રાજ્યકવિ તરીકે રહે તો સારી જાગીર બક્ષીસ તેવું પ્રલોભન પણ આપેલ હતું. પરંતુ મહા 
કવિશ્રીએ ત્યાંકાયમ રહેવાની નાખુશી બતાવી વિદાય લેવા ઈચ્છા કરી. 


એક દિવસ રાજસાહેબે મહા કવિશ્રીની ઈચ્છાને માન આપી વિદાય ગીરીનો 
શિરપાવ આપવા એક મોટો દરબાર ભર્યો. તેમાં રાજ્યના અમીર, ઉમરાવો, ભાયાતો, 
શેઠ, શાહુકારો, વિગેરેને બોલાવી, મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી આપણા આગ્રહને માન 
આપી આપણા રાજ્યમાં રહી, સાહિત્ય સંગીતકળાનો લાભ આપ્યો, તેનો આભાર 
માની નીચે પ્રમાણે શિરપાવ આપ્યો હતો. 


“સોનેરી સાજથી શણગારેલા બે કાઠીઆવાડી ઘોડાઓ, એક બીકાનેરી ઉંટ 
લીલામની જડાઉ બે પહોંચીઓ, એક જડાઉ શિરપેચ, કાનના બે કુંડળ, એક હેમનો 
ટુંપીઓ, કડાં, વેઢ, વીંટી, તથા પગમાં પહેરવાની સોનાની બેડી અગ્યાર હજાર રૂપીઆ 
રોકડા, વગેરેનો શિરપાવ કરી સરભરામાં કાંઈ ન્યનતા આવી હોય તો ક્ષમા કરવાની 
પ્રાર્થના સાથે; ફરી વહેલા પધારવાની વિનંતિ સાથે માનભરી વિદાયગીરી આપી. 


ઉપરનો શિરપાવ સ્વીકારી સહુને હળીમળી લગભગ છએક માસે ધ્રાંગધ્રામાંથી 
મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીએપોતાના રસાલા સાથે “જામનગર ' તરફ જવાની તેયારી કરી. એ 
વખતે રાજસાહેબે પોતાના બ્હેનશ્રી “આછુબાબા' કે જેઓ જામનગરમાં મહારાણી હતાં 
તેમના ઉપર અને મહારાજ જામસાહેબ ઉપર એમ બે ભલામણપત્રો લખાવી આપ્યા, જેમા 
મહાકવિશ્રીની ઘણીજ તારીફ લખી ખૂબ પ્રસંશા કરી હતી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ અધ્યાય ૨ ૭૭ 


ઉપરના પત્રો સાથે લઈ મહા કવિશ્રી પોતાના રસાલા સાથે અને રાજ્યની 
ક 


શિરબંધીના (ચોકીદારો) આરબો સાથે ઉંટ, ઘોડા, શીગરામ, ગાડા, વગેરે સહિત 
જામનગર તરફ રવાના થયા. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે, દ્વિતીય પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આદિ આચાર્યશ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે, મહા 
કવિશ્રી લાહુદાનજી ધ્રાંગધ્રા રાજ્ય સત્કાર સમારંભ નામ પ્રથમો અધ્યાય સમાપ્તઃ॥૧।॥। 


સ // ક 


॥ શ્રીજી ॥ 


અધ્યાય ૨ જો 


રાજસ્થાન - જામનગર 


મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી જામનગર પધારે છે તેવા સમાચાર માળીઆના 
ઠાકોર શ્રી ડોસાજી અને મોરબીના ઠાકોર શ્રી જીયાજીના જાણવામાં આવતાં, બન્ને 
રાજાએ પોત પોતાના કારભારીઓ સાથે વિનંતિ પત્રો લખી મોકલ્યા કે, ““આપશ્રી તો 
રાજરત્ન મહા કવિશ્રી છો. તેથી મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ આપશ્રીની બરદાસ અને 
સન્માન કરી યોગ્ય સત્કાર કરી શકે. અમો તો નાના રાજવી (ઘર ધણી) છીએ; પરંતુ 
આપની અમૃત નજર તો સર્વ નાના મોટા રાજવી ઉપર સરખી જ હોય; માટે કૃપા કરી 
અમારૂં આંગણું પાવન કરવા પધારો તો અમો આપશ્રીના દર્શનથી અને અમૃતવાણીથી 
અમે અમારા અહોભાગ્યમાનીશું. ઝીઝું નહીં રોકીએ તો; કૃપાકરી પધારશો. 


બન્ને રાજાઓના કારભારીઓ રસ્તો રોકીને રાહ જોતા ઊભા રહ્યા હતા; તેથી 
જેવી મહા કવિશ્રીની સવારી આવી કે તરત જ પ્રણામ કરી ઉપરના પત્રો આપી ઘણી જ 
વિવેક અને આગ્રહથી વિનતિ કરતાં, મહા કવિશ્રીએ જામનગર તરફ અગાઉથી ખબર 
આપવા ઉંટ સવારને પોતાના પત્ર અને રાજસાહેબના પણ બન્ને પત્રો મોકલી, પોતે 
કારભારીઓની સાથે મોરબી-માળીઆ તરફ પધાર્યા. 


૭૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


માળીએ એક રાત્રી રહી ઠાકોરશ્રી ડોસાજીનો શિરપાવ લઈ મોરબી પધાર્યા મોરબીમાં 
પણ બે ત્રણ રાત્રી રહી ઠાકોરશ્રી જીયાજીની ઉત્તમ સરભરા પામી પ્રેમનો મહામૂલો 
શિરપાવ મેળવી વિદાય લીધી. 


અગાઉથી આવેલા ઊંટસ્વારે મહારાજા જામસાહેબને અને બાશ્રી 
આછુબાશ્રીને પત્રો આપ્યા, બાશ્રી આછુબા તો પોતાના પીયરનો પત્ર વાંચી તેમાં લખેલ 
મહા કવિશ્રીની તારીફ જાણી બહુ જ ખુશી થયાં. આવા દેવ જેવા ચારણ કવિશ્વર પોતાને 
આંગણે પોતાના પીયરીઆં તરફથી ઉત્તમ શિરપાવ મેળવી પધારે છે, તેમાં પોતાનું અને 
પોતાનાકુળનુંજ ગૌરવ હતું. 


પોતે અતિ ખંત અને ઉત્સાહથી આવતા કવીશ્વરનું ઉત્તમ સ્વાગત કરવા જામશ્રી 
જુશાજી સાથે મળી વિચારી કારભારીને તેડાવી ઘણીજ ઉત્તમ પ્રકારની રાજસરભરા 
કરવાની તમામ વરદીઓ આપી શહેરદરવાજે સ્વાગત કરવાની ગોઠવણ કરી. 


મજલ દર મજલ કરતા મહા કવીશ્વર પોતાના રસાલા સાથે જામનગર શહેરના 
દરવાજામાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં સામા આવેલા રાજ્યના અમીરોએ સ્વાગત કરી 
કુશળતા પૂછી, ઉતારા તરફ લઈ જઈ સર્વપ્રકારની ઉત્તમ રાજસરભરા શરૂ કરી દીધી. 


જામશ્રીના દરબારમાંથી ખબર આવ્યા કે; “આપશ્રી બહુજ લાંબો પ્રવાસ ખેડી 
પધારો છો, માટે એક અઠવાડીયું આરામ લઈ સ્વસ્થ થયા પછી દરબારમાં પધારજો. 
અહીં પોતાનું ઘર જાણી કાંઈ પણ વસ્તુ જોઈએ તો ફરમાવશો.' વગેરે પ્રકારનો ખૂબજ 
રાજ્યવિવેક જામસાહેબે કારભારીઓ મારફતકર્યો. 


જામશ્રી જશાજીને વજીમ મેરૂખવાસના પાસમાંથી મુક્ત થી સ્વતંત્ર રાજા થયે 
હજુ માત્ર બેત્રણ વર્ષો જ થયાં હતાં. મેરૃખવાસના મરણ પછી દુશ્મનોની લડાઈઓ પણ 
ઓછી થઇ હતી. હવે પોતે શાન્તિથી પોતાનું રાજ્ય સ્વતંત્ર થકા ચલાવતા હતા. તેમજ 
મહા વિચક્ષણ શુદ્ધ ક્ષાત્રાણી મહારાણીશ્રી આછુબાશ્રીએ પણ રાજકાજમાં સામેલ રહી 
જામ જશાજીને મદદ કરી ખૂબ પ્રજાપ્રેમ મેળવ્યો હતો. 


જાનગરની જાહોજલાલી 


જામનગર એટલે સારાએ “સૌરાષ્ટ્રનું સૌભાગ્ય નગર' કેમકે ત્યાં 
બનતી બાંધણીની ચુંદડીઓ (ઘરચોળાઓ) અને અતિ ઉત્તમ કુમકુમ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૨ ૭૯ 


વિદેશોમાં પણ પ્રસિદ્ધ હતું. એ બે વસ્તુઓ મેળવ્યા પછી જ વરઘોડીઆંની છેડાછેડી 
બંધાતી હતી. શહેરની રંગીલી મોજીલી પ્રજા અહર્નિશા સંગીતના રંગરાગો, દેવદર્શનો, 
રાજ જલસાઓ વગેરેમાં નિર્મગ્ન રહેતી હતી. રંગ મતિ-નાગ મતિના સંગમ કિનારે 
“જામનું પાટનગર' ” એ “છોટી કાશી' ની ઉપમા ધરાવતું હતું. એ રાજ્યમાં ત્યારે 
સઘળું હતું માત્ર એક સારા વિદ્વાન રાજ્યકંવિની એ વખતે ખામી હતી, ચારણો રાજ્યમાં 
ઘણા હતા; પરંતુ કોઈ વિદ્દાન કવિ નહોતા. તેથી વખતો વખત દેશી વિદેશી કવિઓ 
આવી જામશ્રીના દરબારમાં કાવ્ય કૃતિઓ રજુ કરી પોતાનો વિજય કરી જતા, તેથી 


જામશ્રીનેપોતાના રાજ્યમાં એ ખામી ખૂબ સાલતી હતી. 


નગરમાં પંદરેક દિવસથી એક “ઈડરીઓ કંવિ' આવેલો હતો. તે સાધારણ 
ભણેલો હતો, પરંતુ પોતાની બુદ્ધિની બડાઈ મારીને કહેતો હતો કે, ““મારા કાવ્યનો અર્થ 
કોઈ ન કરી શકે.''જામશ્રીના દરબારના અમીર, ઉમરાવો, ભાયાતો, સરદારો વગેરે 
કચેરી મંડળને કોઈ સારો વિદ્દાન રાજ્યકવિ નહી હોવાથી એ બાબતમાં બહુ જ મુંઝવણ 
થતી હતી. એ અરસામાં જ આપણા પ્રખર, વિદ્દાન, મહા કવિશ્ચર શ્રી લાડુદાનજીનું 
આગમન થતા સહું કચેરી મંડળ કહેવા લાગ્યું કે; ““હવે એ ઈડરીઆ કવિના કાવ્યનો અર્થ 
જરૂર આ મહાકવિશ્રી કરી દેશે.”” 


“મહા કવિશ્રી ન્હાનાલાલની કમલે લખાયેલું જામનગરનું વર્ણન.” 
“જામનગરમાં રાજ્ય વૈદ્યો હતા, શાસ્ત્રીય રત્નો હતા, છ આઠ અગ્નિહોત્રીઓ હતા. પુર 
શોભે લક્ષ્મીપુત્રોથી અને પમરે સરસ્વતી પુત્રોથી, વિદ્યાને અને ધને જામનગર ઉજળું 
શહેર હતુ, વ્યાપારે, હુન્નર કળાએ કસબ કારીગીરીએ જામનગર કોડીલું નગર હતું; 
એની નાગરિક વિશિષ્ટતાથી લોકો જામનગરને “નગર' કહેતા. વાંકડી પાઘડીનો ટેડો 
મરોડ, બાલાબંધી અંગરખું, આંખમાં સુરમો, કાનમાં અત્તર, જામનગરી વ્હેપારી 
રસિકડો નર હતો; માણેકઘેરો કુંકમનો ચંદ્રક, સૌભાગ્યનો શણગાર, વસંતરંગી કમખો 
ફરતી ઝુલતી ધેરનો ચણીઓ (ઘાઘરો) ઉપર કુલવાડીની બાંધણીનો ચોરસો (ચુંદડી), 
કુલડે કુલેલી ફુલવાડી સમી નગરની નાર સૌન્દર્ય સોહામણી હતી. જાણે ચિત્રામણ 
વર્ણી, ઝુલઝુલાવન્તી હાથણી ચાલી ! વેદ વિદ્યાના વ્યાપાર, લક્ષ્મીના અને રસિકતાના 
જામનગરે ત્યારેકુવારાઓ હતા.'' 


(કવિ દલપતરામ ભાગ ૧ પાને ૩૮) 


૮૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 

ધ્રાંગધ્રામાં થયેલા “શતાવધાનો' અને કાવ્યનો ઉજાશ સો-સો ગાઉ પ્રસરી 
ગયો હતો, એ મહા કવિના દર્શન માટે રાજા પ્રજા કાગડોળ વાટ જોઈ રહી હતી. ““આજે 
ઘેર બેઠાગંગા આવી છે'', તેમજાણી સૌ કોઈ દરબાર ભરવાની રાહ જોઈ રહ્યાં હતા. 


જામશ્રીનો દરબાર અને કાવ્યચર્ચા 


મહારાજા જામસાહેબે મહા કવિશ્રીને મળવાનો એક દિવસ નક્કી કરી શહેરમાં 
ખબર આપતાં સૌએ મોટી કચેરીમાં સૌ સૌની મિસલ મુજબ ગોઠવાઈ જતાં મહા 
કવિશ્રીને તેડવા રાજ્યના અમીર ઉમરાવો પાલખી સાથે દરબારી ઉતારે (ગેસ્ટ હાઉસ) 
ગયા. મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી પણ અગાઉથી વરદી મળતાં ધ્રાંગધ્રાની જેમ રાજદ્વારી 
વસ્્રાભુષણો યુક્ત પોષાક પહેરી, પાલખીમાં બિરાજી રાજદ્વારમાં પધાર્યા ચોપદારે મહ। 
કવિશ્રીની તાજીમ સરદારની છડી પુકારતાં જામશ્રી જશાજી રાજસિંહાસનેથી સાત કદમ 
આગળ ચાલી પ્રેમથી (રાજ રિતીથી) મળ્યા, મહા કવિશ્રીએ નજર ન્યોછાવર ધોળ વગેરે 
કરી શુભાશિષ ઉચ્ચારી, પરસ્પર ક્ષેમ કુશળતા પુછી, ધ્રાંગધ્રાના શુભ સમાચારો 
આપ્યા, અને આસને બેઠા. 


મુખ્ય મંત્રીરણછોડજી દીવાને નમ્રતા અને વિવેકભરી વાણીથી મહા કવિશ્રીને 
“ઈડરીઆ કવિ'ની પીછાન પાડી, તેના કાવ્યની હકીકત કહી સંભળાવી. તે પછી મહા 
કવિશ્રીએ આવેલા કવિને તે કાવ્ય સભા સમક્ષ સંભળાવવા ફરમાવ્યું. ઈડરીયા કવિએ 
ધડકતી છાતીએ અને ધ્રુજતે સ્વરે એક કાવ્ય “કોઈ અજબ તમાશા દેખા' નું ગાઈ 
સંભળાવી કાવ્યનો ખરડો મુખ્ય મંત્રીના હાથમાં આપ્યો; અને મંત્રીશ્ષરે એ મહ। 
કવિશ્રીના હાથમાં મુક્યો, આ વખતે સર્વ સભાજનો હવે એ કાવ્યનો મહા કવિશ્રી શું અર્થ 
કરે છે ? એ સાંભળવા એટલા બધા ઉત્સુક થઈ શાન્ત થયા કે એક સોઈ નીચે પડે તો પણ 
અવાજ સંભળાય. 


મહા કવિશ્રીએ તો એ કાવ્યની પહેલી કડી સાંભળી હતી ત્યારથી જ એ કાવ્ય 
કોને રચેલું છે ? ક્યા ગ્રંથનું છે ? વગેરે પારખી ગયા હતા, પરંતુ મહા કવિશ્રીમાં 
બીજાને મોટો બનાવવાનો એક મહાન ગુણ હતો; તેથી તેમણે પ્રથમ તો એ કાવ્યને 
ખુબ જ વખાણ્યુ, તેમજ કવિતા બોલવાની શૈલી અને કવિના કંઠનાં વખાણ ક્યાં. 


ન 
7 


તે પછી મહા કવિશ્રીએ મહારાજા સાહેબને ઉદેશીને કહ્યું કે, “મહારાજા સાહેબ!” 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૨ ૮૧ 


આ કાવ્ય તો આપ નામદારશ્રી ના જ ઘર 


નું છે, કેમ કે આપશ્રીના કુળમાં જ 
શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે જન્મ લીધો હતો તેથી કહેવાય છે કે 


7 


॥ દોહા ॥ 
જે ઘર કૃષ્ણ જનમીયા કાટણ સખે કળંક ॥ 
બંશ છત્રીશાં, ઉપરે. કુળ “યાદવ' નકળંક ॥૧.॥। 


આવા મહાન પવિત્ર યદુકુળમાં આપના પિતામહ શ્રીરાવળજામ જનમ્યા હતા; એ 
રાવળજામની ચોથી પેઢીએ વિભાજી થયા; તેઓએ (સરધાર) રાજકોટનું રાજ્ય સ્થાપ્યું 
હતું; એમના જ વંશમાં રાજકોટની રાજ્યગાદી ઉપર “ઠાકોરશ્રી મહેરામણજી' થયા. 
તેઓશ્રીએ એક મહાન સાહિત્યનો ઉત્તમ ગ્રંથ “પ્રવીણ સાગર'”' નામનો કાવ્યમાં 
રચી,તેની સેંકડો પ્રતો લખાવી દરેક રાજ્સ્થાનમાં મોકલાવી હતી. આપશ્રીના રાજ્યમાં 
પણ આવી હશે; કચ્છ ભુજ રાજ્યમાં એ પ્રત આવી ત્યારે મહારાવશ્રીએ શ્રી લખપત 
વ્રજભાષા પાઠશાળામાં મોકલી હતી. એ વખતે મારો ત્યાં અભ્યાસ ચાલુ હોવાથી મમેંશ્રી 
ગુરૂમુખે એ ગ્રંથનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલો છે, જેમાનાં ઘણા કાવ્યો તો મારે જીહ્વાગ્રે છે. 
અતિ ઉત્તમ સાહિત્યનો એ મહાન ગ્રંથ “રાધા કૃષ્ણ' ઉપર રચાએલ છે. રાધા ને પ્રવીણ, 
અને સાગર તે કૃષ્ણ, એમ નાયક નાયકાના ઉપનામો રાખી એ ગ્રંથનું નામ “પ્રવીણ 
સાગર' રાખેલું છે. અત્યારે સભામાં બોલાયેલું કાવ્ય એજ ગ્રંથનું છે. કાવ્ય દ્રિઅર્થી છે. 
વેદાંતશાસ્ત્રતા સારવાળું, રૂપકાતિશય અલંકારનું ઉદાહરણ છંદથી સાગરે કહેલું છે. એ 
ગ્રંથનું ગ્રંથકારે ભાષાંતર કરેલ નહીં હોવાથી ગુરૂમુખ વિના એ કાવ્ય અન્ય કવિથી 
સમજાય તેવું નથી. બોલનારા ઈડરના કવિશ્રી પણ કદાચ પુરો અર્થ નહીં જાણતા હોય. 
એ વાક્ય સાંભળતા જ ઈડરીયો કવી ક્હે છે કે “હા બાપજી ! એ કાવ્ય મારૂ રચેલું નથી, 
તેમ મનેપણ તેના પુરેપૂરો અર્થ આવડતો નથી. મને તે એક ખરડામાંથી મળેલું છે. હું જ્યાં 
જ્યાં ગયો અને એ કાવ્યો બોલ્યો ત્યાં કોઈ કવિ તેનાં અર્થો કરી શક્યા નથી, તેમ બીજા 
કોઈ કવિ પાસે તે કાવ્ય નહીં હોવાથી, હું મારી વિદ્વતા બતાવવા બોલું છું. માફ કરજો, 
આપ તો સાક્ષાત'' સરસ્વતીસ્વરૂપ છો, એટલે આપથી શું અજાણ્યું હોય ? આમ કહીને 
તેણે માફી માગી. રાજસભા તેની મૂર્ખાઈ ઉપર હસવા લાગી. મહા કવિશ્રીએ મોટા 
દિલથી તેને માકી બક્ષી. 


સભારંજનાર્થે પછી એ કાવ્ય શ્રી મહાકવિશ્રી એ પોતાના સુકોમળ 


૮૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કઠે લલકાર્યું. મેઘ ગર્જના જેવા પડછંદા પાડતા અવાજથી મોરલાઓ ટહુકી ઉઠ્યા, 
કવિઓ, ગવૈયાઓ મુગ્ધ થયા; (કર્ણોપકર્ણ સાંભળેલ કે મહા કવિશ્રી કાવ્યો બોલે છે 
ત્યારે મોરલાઓ ટહુકી ઉઠે છે. એ વાત મોરલાઓએ બોલી ઉઠી સાક્ષી પુરી) શ્રોતાજનો 
કાવ્યરસમાં તરબોળ થયા. કાવ્ય બોલવાનું પુરૂ થયે તેની અકેક કડી બોલી મહાકવિશ્રી તે 
કાવ્યનો અર્થ કરવા લાગ્યા. 


એક અજબ તમાસાનું દ્રિઅર્થી કાવ્ય, 
રૂપકાતિશયોક્તિ અલંકાર 


(ઉદાહરન છંદ ) 
કોઈ અજબ તમાલા દેખા, જહાં રૂપ રંગકી રેખા ॥ ટેક ॥ 
અજબ ગેબિ એક મહેલ બના હૈ, સબ દુનિયા સે ન્યારા॥ 
ચાંદ સૂરકી કિરન ન પહુંચે, અખંડ જોત ઉજીયારા ॥ 
કોઈ અજબ તમાસા દેખાઃ (૧) 
બિના મૂલકા બાગ બન્યા હે, ચહુંદિશ લગે કુહારે ॥ 
બિના પંખકા ભંવરા બેઠા, મગન પ્રેમ મતવારે ॥ 
કોઈ અજબ તમાસા દેખા : (૨) 
અધર સરોવર અમૃત ભરિઆ, વાપર બૈઠે હંસા ॥ 
મુક્તા ફલકો ચુગ ચુગ ખાવે, વાર્કો લોહુ ન મંસા ॥ 
કોઈ અજબ તમાસા દેખા ઃ (૩) 
બાનન વાલા બાન ચલાવે, અધર નિશાન ઉડાવે ॥ 
પાડે સો તો જુગ જુગ જીવે, ચૂકેસો મરજાવે ॥ 
કોઈ અજબ તમાસા દેખા: (૪) 
બિના બાદલે મેહ મંડાના, ધરતિ પરે ન પાની ॥1 
જાનન હારે ભેદ બિચારે, એહ પ્રબીન નિશાની ॥ 
કોઈ અજબ તમાસા દેખા; (૫) 
(પ્રવિણસાગર) 


(૧) અર્થ બ્રહ્માંડ વિષે - મેં કોઈ અજબ જેવો ખેલ જોયો કે જ્યાં રૂપરંગની 
રેખા રાજે છે, તે ઠેકાણે નવાઈથી ભરેલો એક ગેબી મહેલ બનેલો છે, જે સકળ 
દુનિયાથી કઈક ઓર તરેહનો છે; વળી જેની અખંડ જ્યોતિ એવી તો ઉજીયાળી છે કે 


ન 


ત્યાંચંદ્ર સૂર્યનાં કિરણો પણ પહોંચી સકતાં નથી. એવો મેંકોઈ અજબ તમાસો જોયો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૨ ૮૩ 


તાત્પર્યકે - રૂપરંગની રેખારૂપ, પંચભુતાત્મક માયા છે; તે માયામાં કઈ અજબ 
તમાસારૂપ માયાથી ન્યારો અને ઓર તરહનો એક ચિદબ્રહ્મરૂપી ગેબી મહેલ બનેલો છે, 
ત્યાં ચંદ્ર કે સૂર્યના કિરણો જઈ શકતાં નતી, એવું અખંડ જ્યોતનું અજવાળું છે. તેવો કોઈ 
અજબ જેવો તમાસો જોયો. 
(૨) શ્રી રાધીકાજી વિષે - મેં કોઈ અજબ તમાસો જોયો, જ્યાં રૂપ રંગની 
રેખાની અંબાર રાધીકાજી શોભે છે એવો આશ્ચર્યકારક ગેબી મહેલ બનેલો છે; જે બધી 
દુનિયાથી ઓર જ પ્રકારનો છે. ત્યાં સૂર્ય ચંદ્રના કિરિણો પહોંચી શકતા નથી, તો પછી 
અન્ય તો જઈ જ શકે કોણ ! એવું રાધીકાજીના મુખની જ્યોતિનું અખંડ અજવાળું છે. 
એવો મેંએ અજબ તમાસો જોયો. (કડી -૧) 
૧. બ્રહ્માંડ વિષે - મુળ વિનાનો - એક બાગ બનેલો છે; તેમાં ચારે બાજુએ 
ફરતા કુવારાઓ છે. ત્યાં પાંખો વિનાનો ભમરો પ્રેમમગ્ન થઇ મતવાલો બની બેઠો છે. 
તાત્પર્ય કે, આ સૃષ્ટિ રૂપી બાગ એવો તો અગમ્ય બનેલો છે કે, તેનું મૂળ ક્યાં ? અને કઈ 
દિશાએ છે ? તેજણાતું નથી. તેવા જગતરૂપી બાગની ચો તરફ પંચ વિષયાત્મક જળતંત્રો 
લાગી રહ્યા છે. ત્યાં પાંખ વગરનો જીવાત્મા રૂપી ભમરો પ્રેમમાં માતેલો થઇને વસે છે. 
એવો મેંઅજબ તમાસો જોયો. 

(૨) શ્રી રાઘીકાજી વિષે - રાધીકાજીની દેહરૂપ એક વગર મૂળનો બગીચો 
બની રહેલો છે; તેમાં ચહુ દિશે તેની આંખ્યોમાંના આંસુના કુવારા ઉછળી રહ્યાં છે, જે 
બગીચાની અંદર કૃષ્ણના મનરૂપી વગર પાંખનો ભમરો પ્રેમમગ્ન થઇ મસ્ત બની બેઠો 


દ ક શષ 


છે. એવો મેંકોઈ અજબ તમાસો જોયો (કડી -૨) 


(૨) બ્રહ્માંડ વિષે - અંતરીક્ષ એક અમૃત સરોવર ભરેલું છે; તેના ઉપર હંસ 
બેઠેલો છે. તેનાં તનમાં નથી લોહી કે નથી માંસ, છતાં મોતી વીણીને ખાય છે. તાત્પર્ય કે 


ચેતનરૃપી અમૃતનું સરોવર અધર ભરેલું છે. જેની ઉપર જીવરૂપી હંસ બિરાજે છે, તેના 
કા 


શરીરમાં લોહી કે માસ કાંઈ નથી અને તે મુક્તિરૂપી ફળને વીણી ખાય છે. એવો મેંઅજબ 
તમાસો જોયો. 

(૨) રાધીકાજી વિષે - અધર રૂપી અમૃત રસથી સરોવર ભરેલું 
છે, તે ઉપર શ્રી કૃષ્ણનો જીવ મમતાથી વળગી રહ્યોં છે, તે 
રાધીકાજીના વાળીની (નથનાં) મોતીને વીણી વીણીને પોતાની વૃત્તિમાં 


૮૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કૂ જ કેડ પ 


ઉતારે છે. તેનામાં નથી લોહી કે નથી માંસ, એવો મેં કોઈ અજબ તમાસો 
જોયો. (કડી -૩.) 

(૧) ગુરૂના બોધ વિષે - બાણાવળી બાણ ચલાવે છે, તે અંતરિક્ષ ધારેલું 
નિશાન તોડી દે છે. તે જેને વીંધી નાખે છે, તે જાગ જુગ જીવતું રહે છે, અને જેને ચુકી જાય 
છે, તે મરી જાય છે. એવો મેં અજબ તમાસો જોયો. તાત્પર્ય કે-ઉપદેશ કરવાની 
વાણીવાળા ગુરૂઓ પોતાની વાણીનું બાણ ચલાવે છે અને ભ્રમિત મનવાળા સેવકોરૂપી 
નિશાનને આ સંસારમાંથી ઉડાવી મુકે છે, અર્થાત તારે છે, તેઓ બાણથી જેનું હૃદય ભેદી 
નાંખે છે તેજાગો જુગ અજરામર રહે છે, અને તેની વાણીના સપાટીમાં જે આવતા નથી તે 
વારવાર આ દુસ્તર સૃષ્ટિમાંજન્મમરણને પામે છે. એવો મેંઅજબ તમાસો જોયો. 


(૨) શ્રીરાધીકાજી વિષે - તીક્ષણ નજરરૂપી બાણવાળી રાધીકાજીની આંખો 
કટાક્ષરૂપી બાણ ચલાવે છે તે આધાર વગરનાં અંતરિક્ષે રહેલા મિત્રના મનરૃૂપી નિશાનને 
ઉડાવે છે. વળી તે પશ્ચિનિની દ્રષ્ટિ જેની દ્રષ્ટિ સાથે મળ છે, તે તો, અમર થાય; પણ તેના 
વિયોગીજનનું મન મરણ તુલ્ય થાય છે. એવો મેંકોઈ અજબ તમાસો જોયો. (કડી- ૪) 


(૧) બ્રહ્મ વિષે-વાદળા વગર વરસાદ ઝરમર ઝરમર કરતો વરસે છે, પણા 
તેના જળ બિંદુઓ પૃથ્વી ઉપર પડતાં નથી. જે જાણકાર પુરૂષ હોય તેજ તેના મર્મને 
લહે તેજ ચતુરની નિશાની છે. તાત્પર્ય કે- ચૈતન્ય રૂપી પાણીના રજકણની વૃષ્ટિ થાય 
છે; પણ તે ક્યાં વાદળમાંથી વરસે છે ? તે જ જણાતું નથી, તેમ તે પૃથ્વી ઉપર પડેલું 

કે જક ક સ ઝે ક ક ક. 
પણ જણાતું નથી. તેને અનુભવી પુરૂષો જાણે છે એજ જ્ઞાનની નિસાની છે. એવો મે 
અજબ તમાસો જોયો. 


(૨) શ્રી રાઘીકાજી વિષે - વાદળા વિનાજ રાધીકાજીના નેત્રોમાં આંસુરૂપી 
વરસાદ મંડાણઓ; તેનું પાણી પૃથ્વી ઉપર પડતું નથી. પણ તેથી તેના શરીરે સજેલા વસ્ત્રો 
ભીંજાઈ જાય છે, એ વાતને જે જાણનારા હોય તે તેનો મર્મ વિચારે પ્રવીણને (ચતુરને) 


જ જ શજુ 


ઓળખવાની એજ નિશાની છે. એવો મેંકોઈ અજબ જેવો તમાસો દીઠો (કડી-૫) 


ઉપરની અજબ કાવ્ય ચમત્કૃતિની, સહુ સમજી શકે તેમ ખુલ્લા અર્થો 
કરી સમજાવતાં આખી કચેરી મુગ્ધ બની અને એકી અવાજે કહેવા લાગ્યાં કે, 
જેવી મહાકવિશ્રીની કીર્તિ સાંભળી હતી તેવા જ તેઓ સાક્ષાત કોઈ ઈશ્વરી 
અંશ છે. તેમના શરીરની કાન્તિ, તેમનું વિશાળ ભાલ અને તિક્ષણ પણ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૧ ૮પ 


વિશાળ તેજસ્વી ચક્ષુઓ ને શરીરનો સુંદર ઘાટીલો મજબુત બાંધો; એ બધું તેઓશ્રીના 
અખંડ બાળબ્રહ્મચર્યની સાક્ષી પુરે છે. વિદ્યાના તો તેઓ વારિધિજ છે. આવાકવિશ્રી તો 
“કં જામના કે રામના દરબારમાં જ શોભે' “ જામશ્રી જશાજીને અને મહારાણીશ્રી 
આછુબાશ્રી (કે જેઓ ચક નંખાવી જનાનાના મહેલના બારણામાં બિરાજેલા હતાં તે) ને 
પણ તેમજ થયું. અને જામનગર રાજ્યના રાજકવિ બનાવીને કાયમ જામનગરમાંજ 
રાખવાનો બન્ને રાજદંપતિના મનમાં એકી સાથે જ સંકલ્પ થયો. 


ઈડરીઓ કવિ તો “અધુરો ઘડો જેમ છલકાય' એ કહેવત મુજબ બહુ જ 
આડંબર બતાવતો હતો તે તદન શરમિંદો થતા મહા કવિશ્રીના ચરણમાં મસ્તક નામવી 
કહેવા લાગ્યો કે, આપ શ્રીમાન, મારા ગુરૂશ્રી થઈ મને અભ્યાસ કરાવો, મારા ગુન્હા માફ 


ર 


કરો. વગેરે દીનતાનાં વાક્યો ઉચ્ચારતાં કવિરાજે તેનેઅભય વચન આપ્યું. 


સમય પ્રમાણે રાજઆજ્ઞાથી કચેરી બરખાસ્ત થતાં સૌ સૌને મુકામે ગયા, 
શેરીએ, ગલીએ, ચૌટે, ચકલે, મહેલે, મંદિરે, સારેએ શહેરમાં તે દિવસે તો મહા કવિશ્રી 
વિષેની જ ચર્ચાઓ ચાલી રહી. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે, દ્રિતીય પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મહા કવિશ્રી 
લાહુદાનજી જામનગર રાજ્ય સભાકાવ્ય વિનોદનામ દ્રિતીયોડધ્યાય; સમાપ્ત; ॥ ૨ ॥ 


ઝડ // સ્ર્્ટ 


અધ્યાય ૩ ત્રીજો 


( શ્રી દ્વારિકા બેટ આદિ યાત્રા પ્રસંગ ) 


જામનગરથી દ્વારિકા નજીક હોવાથી ત્યાં દર્શને જવાની મહાકવિશ્રીને ઈચ્છા 
થતાં જામસાહેબને એ હકીકત જણાવી તેથી શ્રી દ્વારિકાપુરીની યાત્રાએ જવાનો સઘળો 
બંદોબસ્ત મુખ્યકારભારીને બોલાવીને કરાવી આપ્યો. 


આ મહા કવિશ્રી જામના દરબારમાં ન રહ્યાં. પણ રામના 
(સ્વામિનારાયણના) દરબારમાં રહ્યાં. 


૮૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મહાકવિશ્રીએ પોતાનો સઘળો રસાલો ત્યાંજ રાખી, જોખમી સામાન 
જામસાહેબ નાજામદારખાનામાં રખાવી. રાજ્ય તરફથી આવેલા સુંદર રથમાં બિરાજ્યા 
એક સીગરામ અને ભારખાનાના બે ગાડાઓ, દશ ઘોડેસવારો એક ઉંટ સ્વાર અને એક 
રાજ્યના મહેતાજી, આમ છડી સ્વારીથી શ્રી દ્વારિકાપુરીને રસ્તે મહા કવિશ્રી સિધાવ્યા. 


રથમાં મહાકવિશ્રી અને સીગરામમાં પુસ્તકો તથા સંગીત વાદ્યો વગેરેને 

સંભાળનાર બે મુખ્ય સેવકો તથા રાજ્ય તરફથી આવેલા મહેતાજી હતા, ભારખાનાના 

ગાડામાં મોદીખાનું અને સર્વે માણસોનો સામાન, વાસણો, રસોયા, વગેરે હતું. પાંચ 

ઘોડેસવારો આગળ ચાલે અને પાંચ ઘોડેસવારો સ્વારીની પાછળ ચાલે આમ શ્રી 

રાજકવિરત્નની સવારી રાજરિતે ચાલતી હતી. ઉટસ્વાર તો જ્યાં મુકામ કરવાનો હોયા 

ત્યાં અગાઉથી વરદિ લઈ યોગ્ય બંદોબસ્ત કરવા આગળ ચાલતો હતો. આવી રીતે 
ડે 


મજલદર મજલ કરતા રસ્તામાં આવતા ગામોને દેવકવિ દર્શન દેતા હાલાર પ્રદેશ છોડી 
ઓખાપ્રદેશ જોતા જોતા એક સાંજે શ્રી કૃષ્ણની દ્રારિકાનગરીમાં આવી પહોંચ્યા. 


જામપરાના સુંદર વિશાળ મકાનમાં ઉતારો કરી, પ્રભાતે સાગર ગોમતી 
સંગમમાં સ્નાન કરી, “શ્રી દ્વારિકાધીશ' ના દર્શન કર્યા, દેવને રાજભોગના થાળો 
ધરાવ્યા, કેટલાંક વસ્રાભુષણો દેવને ધરવા અર્પણ કરી, સુકા લીલા મેવાના થાળો સાથે 
રોકડા રૂપીઆના થાળો ઉંબરે ધર્યા, દ્રારિકાના ભવ્ય દેવાલય (જે સાત મજલાવાળું ઘણુ 
જ ઊંચુ છે. તે) ને શિખર પર બાવન ગજની સફેદ ધજા ચડાવી, ગુગળી, બ્રાહ્મણો 
વગેરેની ચોરાસી (બ્રહ્મભોજ) કરાવી. યોગ્ય દક્ષિણાઓ આપી, દેવાલયમાં આવેલા 


છ 


કેટલાએક યાચકોને અન્ન, વસ્ત્ર, ધન વગેરે આપી, સર્વેને સંતુષ્ટ કર્યા. દ્રારિકાનાં દાર્શનિક 
સ્થળો અને એતિહાસિક સ્થળો વગેરે જોઈ ત્યાં દશેક દિવસ રોકાઈ ચાલવાની તૈયારી 
કરતા પુરજનોએ મહા કવિશ્રીને તેમની અમૃત વાણી સંભળાવાનો, લાભ આપવ। 
વિનંતી કરતાં, બીજે જ દહાડે જગદીશના મંદિરના વિશાળ ચોકમાં દ્વારિકાના 
પુરજનો અને આસપાસના નજીકના ગામોના લોકોની મોટી મેદની ત્યાં એકઠી થઈ. 
શ્રી શારદાપીઠના શ્રી શંકરાચાર્યજી, બેટ મંદિરના અધિકારીઓ, શ્રીપતિના સર્વ 
પુજારીઓ, ગાયકવાડી સર્વ અધિકારીઓ, સુબાસાહેબ, શાસ્ત્રીઓ, પંડિતો, વગેરે 
હજારો માણસોની મેદની ત્યાં આવી મળી હતી. 


મહા કવિશ્રી પણ પોતાના રજવાડી લેબાસમાં પોતાનાં મંડળ સાથે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૩ ૮૭ 


સભામાં પધાર્યા, સૌએ નમન કરી મોટા આસન ઉપર બેસારી પુષ્પોના હાર પહેરાવી 
સ્વાગત કર્યું, તે પછી મહા કવિશ્રીએ પ્રથમ તો થોડુંક ધાર્મિક પ્રવચન કરી પછી સિતારના 
જક જમ સૂ ક ન જૂ. મુ રૂ 
સૂરો મિલાવી કલ્યાણ, આશાવરી, સોરઠ વગેરે રાગોમાં પ્રભુકીર્તનો ગાઈ, સર્વ સભાને 
મુગ્ધ કરી, પછી કેટલાક ઘમંડી (આર્ડંબરી) શાસ્ત્રી પંડિતો સાથે કાવ્ય ચર્ચા 
કરી,જગદીશની સ્તુતિનો છંદ અંતરમાં પ્રભુ મૂર્તિ ધારીને લલકાર્યો. તેથી ત્યાં સભામાં 
જ અ 


તેજ છવાઈ ગયું. ભાવિક ભક્તોને એ તેજમા શ્રી જગદીશ (દ્રારીકાધીશ) ની મૂર્તિમાં શ્રી 
કૃષ્ણચંદ્રના સાક્ષાત દર્શન થયા. 


આમ ચાર ઘડી ભક્તિરસનું વાતાવરણ જામી જતા લોકોના અંતરમાં 
અજબ શાંતિ છવાઈ રહી, 


શ્રી દ્રારિકાધીશ સ્તુતિ કાવ્ય 


( ત્રોટક છંદ ) 
જબ ભાવન દેવકી ગર્ભ ભયે,નિજરૂપ અનુપ દિખાય નયે, 
ક્રમ તાતહી માત પ્રબોધ કર્યો, વરસિદ્ધ ભયો તુમ હોજ વર્યો. ૧. 
ગતિ ગૂઢસુ નંદ કે ગેહ ગયે, ભગવંત અનંતજા વૃદ્ધિ ભયે; 
જશુદા પય પાન જથા જનની, અરુ વૃદ્ધિ ભઈ સુ ઈચ્છા અપની, ૨ 
ક્રમ સંજુત બાલ વિહાર કરે, હઠિ માખન દૂધ દહીં જા હરે; 
કર અગ્ર ધરાધર “ ધાઈ ધર્યો, હઠિ કે મધવાન ગુમાન હર્યો. ૩ 
જવાલાનલ મુંજ અરન્ય જરે, કૃતિયા સુ દવાનલ પાન ડરે; 
મદમત્ત મહા અહિમાન મલ્યો, ચલચિત ભયો, દ્રહતે સુ ચલ્યો. ૪ 
શિશુપાલદ આદિ નરેશ સબે, જારિ આય સ્વયંવર હેત જબે; 
ગુરૂતા તિયકી ગતિ પતિ ગઈ, અવનીસ સુતા તેહી છીની લઈ. પ 
જાઈ આનિ સુરાસુર જુદ્ધ જારે, હંત પ્રાન ભયે કેઉ ભાન હરે; 
જવના સુર જે ભવલોક જર્યો, ભગવંત ચરિત્ર તેં ભસ્મ ભયો. ૬ 
ઈછિયા કછૂ ચિત્ત યહે ઉપજી, ભુવપાર, સમુદ્રકી જાય ભજી; 
ક્રમ જાત તહાં રાજધાની કરી, પ્રભુ દ્વારિકા નામ વિચિત્ર પુરી. ૭ 
ભુવ ભાર જા કારક દુષ્ટ ભયે, જગદીશ તહાં વશિ સર્વ જયે; 
કનિયા ઈહકત્ર જા આનિ કરી, વનિતા હતિ ભોમ સબે જું વરી. ૮ 
ભગવંત અનંત સું “મીન' ભયે, હત શંખ મહાસુર વેદ લયે; 
જબ આદિ “વરાહ” સ્વરૂપ કર્યો, હિરણાક્ષ હણ્યો ભવકોલ ધર્યો. ૯ 


* ગોવર્ધનપર્વત 


૮૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
કરૃણાનિધિ “કચ્છપ” રૂપ કરે, હિત સિંધુ મધ્યો તહાં રત્ન હરે, 

કૃત કારન રૂપ “નૃસિંહ' કિયો, હિરણાકંસ મારિ વિદારી દીયો, ૧૦ 
ભગવાન જાં “વામન' રૂપ ભયે, બલિ બાંધી પતાલ તહ। પઠયે, 

પ્રભુ વંશ બલિ “દ્વિજરામ' ભયો, દ્વિજ દીનનકો ભુવ ચક દિયો. ૧૧ 
ભુવ'રામ'કે આશ્રય આનિ ભજ્યો,તેહિ હેત વિભિક્ષન સર્વતજ્યો, 
ભગવંત કંપા તેહિ સિદ્ધિ ભયો દશકંધ હન્યો ગઢ લંક દિયો. ૧૨ 
ભગવતં અબે તેહિ “કૃષ્ણ' ભયે, જગ દુષ્ટ તિતે સબ મારિ જયે; 
અવતાર જા વ્હે હૈ “બુદ્ધ' અબે, તેહિ ધર્મ અહિંસા પાલતબે. ૧૩ 
“કલકી', અબ કારન રૂપ કરે, હઠિ મારિ મલેછ અશેશ હરે, 
કરુનામય કૃષ્ણ ચરિત્ત કહે,હિતકો ન સમર્થ સુરાસુર હે. ૧૪ 


ઉપરના છંદના પ્રભાવે દ્રારિકાવાસીઓને શાન્તિ થતા સભાના અધ્યક્ષસ્થાને 
(પ્રમુખસ્થાને) બિરાજેલા ગાયકવાડી સુબાસાહેબ, ઘણાજ વિનયથી બોલ્યા કે, “મહા 
કવિ શ્રી !'' આ પવિત્ર સ્થાનમાં અમો દરરોજ દર્શન કરવા આવીએ છીએ, કોઈ વખત 
નાઈ પવિત્ર થઈ પુજારી સાથે મૂર્તિને સ્નાનવિધિ કરાવી વિધિપૂર્વક પૂજાવિધિ પણ કરીએ 
છીએ, છતાં અમારા અંતરમાં શાન્તિ થતી નથી, આજે આપશ્રીની અમૃતવાણી 
સાંભળતા શિતળ શાન્ત તેજમાં દ્રારિકાધિશના સાક્ષાત દર્શન થતા અમારા સૌના 
અંતરમાં આજ પરમ શાન્તિ થઈ છે. આપ તો કોઈ દૈવી શક્તિ ધરાવનાર રાજકીય પોષાક 
ધારણ કરતા છતાં મહાન દૈવી પુરૂષ છો, માટે કપા કરી અમારી એક શંકા છે તેનુ 
સમાધાન આપ જરૂર કરી શકશો.'' એ સાંભળી મહા કવિશ્રી કહે “શું શંકા છે સુંબા 
સાહેબ ?'' ત્યારે સુબાશ્રી કહે છે કે, ““આવા પવિત્ર સ્થાનમાં અમોને આ મૂર્તિનું સુખ કેમ 
આવતું નથી ? તથા શાન્તિકેમ થતી નથી ? એ શંકા છે. તેનું આપશ્રી સમાધાન કરો.'” 


મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીએ ખુલાસો કર્યો કે, “મારી જન્મભૂમિ (મારવાડ) માં 
દ્વારિકાનો અપુર્વ મહિમા છે, એથી જ હું આહીં યાત્રાએ આવ્યો છું. પણ કહેવત છે કે 
ડુંગરા દુરથી રળિયામણાં પાસે જોતા પથ્થરા ! એ કહેવત મુજબ મને પણ જણાયું છે. 
આઠ દશ દિવસ હું આહીં રહ્યો, સઘળા સ્થળો જોયાંઃ પણ ક્યાંયે શાંતિ અનુભવી નહિ. 
ગોમતીજીના ઘાટના પગથીએથી માંડી જગદીશના ઉંબરા સુધી અને નિજ મંદિરમાં પણ 
લાવો,લાવો ને લાવો જ, એ જ શબ્દ સાંભળ્યા, લોકોકિત છે કે “દેવનાં દેવાતન 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૩ ૮૯ 


પૂજારીના'હાથમાં છે. પૂજારીઓ શાસ્, શ્રુતિસ્મૃતિએ પ્રતિપાદન કરેલા સદાચારોપાળી 
પવિત્ર રહી પુજનવિધિ કરતા હોય, તો આ જગદીશની રમણ ભૂમિમાં કેમ શાન્તિ ન 
થાય ? જરૂર થાય જ, દેવ ખોટા નથી; આપણું મન ખોટુ છે, મનુષ્ય દેવ જેવો પવિત્ર 
થાય તો જ દેવ સેવા અંગીકાર કરે છે; નહીં તો અપવિત્રપણે રહેનારની સેવા દેવો 
અંગીકાર કરતા નથી. એમ કહીને દેવ કોની સેવા અંગીકાર કરતા નથી ? તે વિષેનો એક 
છંદ સંભળાવતાં સભા મંત્રમુગ્ધ બની એક ચિત્તે સાંભળવા લાગી. 


( છંદ સારસી ) 


રાજમડે, નીતિખડે, લાયદંડે દોનસેં પ 
ક ને. ક્‌ ક 

ગ્રંથ રચ્યે મત્ત કચ્ચે, જાય જચ્ચે હીનસે; ॥ 
આપ ધ્રમં, છોડ ક્ર્મ, ઓર ભ્રમં ધાવતં, ॥ 


ર 


લોક દેવા, તાસ સેવા, નાં કરે અંગીકૃત ॥ ૧ ॥ 


ટટ ડં. ડઝ ટ” 


જો ધામ તજ્જે, ધ્યાન સજ્જે, દીઠ ભજ્જે ભામસે ॥ 

ટીકા સમારો, છાપ ધારે, દામ પ્યારે રામસેં ॥ 

ઝે ક્‌ જ” ક ક જ શ જ ક 

જો દયોસ જોગં, સિદ્ધ લોગં, રેન ભોગં સાજીતં ॥ 

ત્રેલોક દેવા, તાસ સેવા, ના કરે અંગીકૃતં પ ૨ ॥ 


માયાહિ રખ્યે, સર્વ ભખ્ખે, નાં પરખ્યે બ્રહ્મકો, ॥ 
દેહં મલીનં અહાર છીનં, દેખ કીન, ધ્રમકો ॥ 
ભાખંત વેદ, મંત્ર ભેદ પેં નિખેદે હે વૃતં, ॥ 
ત્રેલોક દેવા, તાસ સેવા, ના કરે અંગીકૃતં ॥ ૩ ॥ 


જો બાસદ્ધગે, તાજ લગ્ગે, લોક ઠગ્ગે આસસે; ॥ 
જે બ્રહ્મચારી દંડધારી, ક્રોધકારી, હાસસેં પ 
જો આપમત્તં સત્ય ધ્રતં, ના બદર્ત સમૃતં, ॥ 
ત્રેલોક દેવા, તાસ સેવા, ના કરે અંગીકૃતં ॥ ૪ ॥ 


૯૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જો જત્ર થપ્પે, મંત્ર જપ્પે, તેજ તપ્પે તંતરં ॥ 
જે ક ષ્‌ હ ન 
જો જાત્ર જાવે, ભીન્ન ભાવે, ચિંત લાવે અંતર ॥ 
એસી અનેકં, લાયટેકં, પ્રેમએેક, નાથિત ।॥1 
૬. 


લોક દેવા, તાસસેવા, નાં કરે અંગીકૃત ॥ પ ॥ 
(પ્રવિણસાગર) 


સ 


(પ) 
અર્થ :- જે રાજા તખ્તનશીન થઈને રાજનીતિનું ખંડન (છેદન) કરે, તેમજ 
વિનાવાંકે ગરીબોને લાવી દંડે; જે ગ્રંથને રચવાવાળો કવિ કાચી બુદ્ધિથી કાવ્ય રચે, તેમજ 
હીણજનો પાસે જઈને જે બ્રાહ્મણ પોતાનો બ્રહ્મધર્મ અને નિત્યકર્મને છોડીને ભ્રમિત 
બનીને બીજા ધર્મને ધાય. તો સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાલ એ ત્રિલોકીના ઈશ્વર તેવાઓની 
સેવાઓને અંગીકાર (માન્ય) કરે નહીં. (૧) 
જે સાધુ સંસાર છોડીને ધ્યાનમાં આરૂઢ થાય, છતાં સ્ત્રીઓને જોઈને તેમની 
તરફ દ્રષ્ટિ દોડાવે; વળી ટાપટીપથી તિલ્લક સુધારી સુધારીને કરે, તથા હાથે, છાતીએ 
એમ છાપો ધારણ કરે; તેમજ રામના નામની ઓથ લઈ દામ (પૈસા) ને ચ્હાય; જે જોગી 
દિવસે જોગ સાધી લોકોમાં સિદ્ધાઈ દેખાડે અને રાત્રે નાના પ્રકારના ભોગ ભોગવે તો 
ત્રિલોકના દેવ જે ઈશ્વર તે તેની સેવાનો અંગીકાર કરે નહી. (૨) 
જે સન્યાસી થઇ માયા રાખે, સર્વ વસ્તુનું (અભક્ષનું) ભક્ષ કરે,બ્રહ્મને ઓળખે 
નહીં, મલીન રહે, ખોરાક થોડો જમે છે તેમ દેખાડવા ઢોંગી થઈ ધર્મથી વર્તે, વળી જે 
બ્રાહ્મણ વેદને બોલે, મંત્રના ભેદને જાણે પણ તેની નઠારી ચાલ હોય તો ત્રિલોક દેવ જે 
ઈશ્વર તે તેની સેવા અંગીકાર કરે નહીં. (૩) 
જેમ તપસ્વી વસ્ત્ર બાળી ખાખી જેવા જણાયા છતાં, આશાએ કરી લોકોને 
ઠગે, જે સંન્યાસી દંડ ધારે ખરા,પણ મહા ક્રોધી હોય, તથા હાંસી કરાવે, જે આચાર્ય 
પોતાનો મત સત્ય પ્રમાણે ગ્રહણ કરી સ્મૃતિઓના પ્રમાણો આપી બોલે, પણ તે પ્રમાણે 
પોતે વર્તેનહીં તો ત્રિલોકના દેવ જે ઈશ્વર તે તેની સેવા ગ્રહણ ન કરે. (૪) 
જે ઉપાસના કરવાવાળો યંત્રની સ્થાપના કરી મંત્ર જપે, તેજસ્વી જણાય છતાં 
તંત્ર વિદ્યા અર્થાત ચોરી કરે. જે માણસ જાત્રાયે જાય, પણ મનમાં ભિન્નભાવ રાખી 
જાદાઈ લાવે. એવી અનેક ટેક રાખે, પણ જેનો પ્રેમ એક ઠેકાણે સ્થિર ન હોય તો 
ત્રીલોકના દેવ જે ઈશ્વર તે તેની સેવા અંગીકાર કરે નહીં. (૫) 
ઉપર પ્રમાણે છંદો બોલી વિવેચન કરતાં સહુ લોકોને સત્ય જણાયું કે 
“દેવની સેવા તો સંપૂર્ણ પવિત્ર પણે થાય તો જ દેવ અંગીકાર કરે,'' સુબાસાહેબ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૩ ૯૧ 


ન્‌ 


વગેરે સહુ સભાજનો ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા. પછી સભા વિસર્જન થતાં સુબાસાહેબે એક 
મોટો કુલનો હાર અને ગજરો મહા કવિશ્રીને આપી નમન કર્યું. પછી સહુ સભાજનોએ 
મહા કવિશ્રીને હાર પહેરાવતા મંદિરનો વિશાળ ચોક પુષ્પ પાંખડીઓથી ભરાઈ ગયો. 
આવી રીતે દ્વારિકાધીશની જય બોલાવી,મહા કવિશ્રી આરાંભડેથી વહાણમાં બેસી 
શંખોદ્વાર બેટ માં ગયા. દ્વારકાથી ઘણા જનો કવિશ્રીની અમૃતવાણી સાંભળવા બેટમાં 
આવ્યા હતા. ત્યાં પણ દેવના દર્શન કરી ચોકમાં હરિ કીર્તન સંભળાવ્યું, ઠાકરોજીને થાળ 
જમાડયા અષ્ટ્રપટરાણીજીના મ્હોલ અને અન્ય તીર્થ સ્થળોનાં દર્શન કરી, ઠાકોરજીનો 


મહાપ્રસાદ જમી, તેજ દહાડે બેટની યાત્રા પુરી કરી દ્વારિકામાં પાછા ફર્યા. 


બીજે દિવસે દ્રારિકાના નાગરિકોએ વિદાયગીરીનો કવિ સત્કાર કર્યો. આંગણે 
દેવ પધાર્યા હોય ને તે પાછા અદ્રશ્ય થાય ત્યારે જેવું હૃદયમાં દુઃખ થાય, તેવું સૌને 
જણાવ્યું.ગામના દરવાજા સુધી સહુ વળાવા આવ્યાં, આમ ભરતખંડના પશ્ચિમ છેડે 
કૃષ્ણનગરી મા દિગ્વિજય કરીને જામશ્રીના રસાલા સાથે મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી 
લગભગપોણેક માસે જાનગર પધાર્યા. 


દ્વારિકાની યાત્રા કરી આવ્યા પછી જામનગરમાં કંઈ દાનધર્માદો કરવાની 
પોતાની ઈચ્છા થતાં,ત્યાના “આણદાબાવાના અન્ન ક્ષેત્રમાં' (અણદા બાવાના 
ચકલામાં) ભિક્ષુકોનો ભંડારો કરાવ્યો (અન્નદાન આપ્યું) એ આણદા બાવાના 
અન્નક્ષેત્રમાં શેખપાટ ગામે રહેતા પરમ ભક્તરાજ લાલજી સુતાર દર વરસે એક ગાડુ 
દાણાનું ભરી ત્યાં ધર્માદો આપવા આવતા, તેથી તેઓ પણ ત્યાં તે દિવસે આવેલા હોઈને 
મહા કવિશ્રીની પીછાન થતાં તેઓ બહુજ સ્નેહથી આવી મળ્યા. ભવિષ્યનાં 
જીવનસંગાથી સદ્ગુરૂશ્રી નિષ્કુળાનંદ મુનિનો પ્રથમ મિલાપ આવી રીતે જામનગરમાં 
થતાં મુક્તે મુક્ત હૃદય પારખ્યાં, બીજે દિવસે લાલજી ભક્તના કહેવાથી જામનગરની 
નજીક આવેલા મોડા ગામના બે ક્ષત્રિય પુત્રો મહા કવિશ્રીના દર્શન માટે ઉતારે આવીને 
મળ્યા,ચારણ રાજપુતોના અનાદિ સબંધના આકર્ષણે એ બન્ને ક્ષત્રી પુત્રો મહ। કવિશ્રીને 
મળી સંતોષ પામીને બન્નેએ મુક્ત હૃદયો પીછાની ભવિસ્યના જીવનસંગાથી અનાયાસે 
જામનગરમાં પ્રથમ મળ્યા, એ બન્ને ક્ષત્રિય પુત્રો મામા ભાણેજ હતા. તેમાના 
મોડાના રહીશ જાડેજા રણમલજી તે જ સદગુરૂ “અક્ષરાનંદ સ્વામી' (વડતાલ 
મંદિરના મહંત) થયા અને બીજા વાઘેલા શ્રી મોટાભાઈ નામે રણમલજીના ભાણેજ 


૯૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તે સદ્દગુરૂ સચ્ચિદાનંદજી સ્વામી થયા. આવી રીતે એ ચારે મહાન અક્ષર મુક્તો 
જામનગરમાં મળીને આનંદને પામ્યા. 


જામનગર શહેરમાં આવેલી. વેશ્નવોની મોટી હવેલી, પ્રખ્યાત જૈન દેરાસરો, 
તથા પ્રણામી પંથનું કહેવાતું ખીજડા મંદિર અને દાઉદી વ્હોરા કોમના ધર્મગુરૂ મોટા 
મુલ્લાજીની “મુલ્લા મેડી' , જામનું ડેરું, એ આદિક ઘણાંક દેવમંદિરો અને એતિહાસિક 
સ્થળો મહા કવિશ્રીએ જોયા. 


એક દિવસ રાજમહેલના વિશાળ ચોકમાં ધ્રાંગધ્રાની માફક “શતાવધાન' નો 
કાર્યક્રમ નક્કી થતાં, હજારોની માનવમેદનીમાં એ કાર્યક્રમની સમારંભ પૂર્ણ કર્યો, 
જામનગરના રાજવી જામશ્રીએ અને મહારાણી શ્રી આછુબાએ મહાકવિશ્રીની બુદ્ધ 
ચાતુર્યતા, હાજરજવાબીપણું, અને શીધ્રકાવ્યશક્તિ વગેરે જોઈને, શ્રી લાડુદાનજીને 
પોતાના રાજકવિ તરીકે સ્થાપવાનો નિશ્રય કર્યો. એણે શતાવધાન પ્રયોગ જોયાની 
ખુશાલી નિમિત્તે મહારાણીશ્રીએ જનાનામાંથી રૂપીઆના થાળો ભરીને ભેટ મોકલ્યા. 
મહા કવિશ્રીએ તો તે ભરેલા થાળો ધ્રાંગધ્રાની જેમ જામનગરમાં જ ઉદાર હાથે દાનમાં 
વાપર્યા, જેથી શહેર આખામાં તેમનો જયકાર થયો. મહા કવિશ્રી વખતો વખત વિદાય 


આપવાની અરજ કરે; પરંતુજામશ્રી જશાજી કંઈ ને કંઈ બહાનું બતાવી વધુરોકે. 
હરિરસ ગ્રંથની પિછાન 


એક વખત ચારણ મહાત્મા “ઈશરદાસજી' નો રચેલો “હરિરસ' નામનો ગ્રંથ 

જામશ્રીએ જામદારખાનામાંથી કઢાવી, તે મહા કવિશ્રીના મુખે સાંભળવાની ઈચ્છા 

બતાવી, તેથી મહા કવિશ્રીએ એ ગ્રંથના કાવ્યો પોતાના સુ્કંઠે ગાઈને અર્થ સહિત, 

જામશ્રીને સંભળાવ્યો. ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતના સારરૂપનું, સાકાર ઉપાસનાનું એ 
જ 


અમુલ્ય “ચારણી ઉપનિષદ! મહ। કવિશ્રીને બહુજ પસંદ પડતાં, એ ગ્રંથ જામસાહેબે 
લહિયાપાસે લખાવી મહા કવિશ્રીને ભેટ આપ્યો. 


એ હરિરસ ગ્રંથના કર્તા બારહઠ શ્રી ઈશરદાસજી (જામરાવળજીના રાજકવિ) 
તે જામનગર નજીક સચાણા ગામે રહેતા અને ત્યાં ગામ મધ્યે એક હરિમંદિર ચોરો 
ચણાવી તેમાં શ્રી કૃષ્ણની પ્રતિમા તથા પ્રભુ ચરણારવિન્દ પધરાવી પોતે સદેહે 
ઘોડેસવાર થઈ સમુદ્ર ગમન કર્યું હતું. એ હકીકત જાણવામાં આવતા, તે સ્થાને જોવા 
અને તેઓના વંશજોને મળવા કવિશ્વરે ઈચ્છા જણાવતાં જામસાહેબે રથ વેલ અને 
માણસોનો બંદોબસ્ત કરી આપ્યો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૩ ૯૩ 
સચાણા બંદરે અગાઉથી ખબર મોકલતાં ત્યાંના ચારણ દેવો ઈસરાણી 
ભાઈઓએ મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીનું અપુર્વ સ્વાગત કર્યું. મહાત્મા ઈશરદાસજીના 
પ્રસાદી સ્થાન હરિમંદિર (ચોરા) માં ઉતારો આપી બહુજ મનુવાર કરાવીને સાગર 
કીનારે ઈશરદાનજીના સમુદ્ર ગમનના સ્થળનું દર્શન કર્યું ત્યાં નિશાની તરીકે શ્રી 
મારૂતીની પ્રાચીન મૂર્તિ સાક્ષી આપે છે, તે ઓટો ઉપર બે મીનીટ બેસી ઈશરા કે 
પરમેશ્વરા ની મનમાં યાદી લાવી ગામને ઉગમણે ઝાપે “સૂર્ય ડુંડમાં' (ધામેલી વાવમાં) 
સ્નાન કર્યું. આમ અનાયાસે સ્વજ્ઞાતિમાં મળી મળી ત્યાં રાત્રી રહી, કાવ્ય સાહિત્યનો 
સૌને લાભ આપ્યો; એટલું જ નહિ પણ ઈશરદાસજીમાં કાવ્યો વાંચતા તેમાંથી 
પોતે બે દોહાઓ એ ભક્ત કવિશ્રીના કંઠે કરેલા હતા, તેથી તેનો ઉપદેશ તેના 
વંશજોને આપ્યો કે ;- 
॥ દોહા ॥ 
તલભર માટી જે ભ્રખે, સુરાપાનસેં હેત ॥1 
સો નર નરકેં જાત હે, બાધા કુટુંબ સમેત ॥ ૧ ॥ 


€ ન રે ક ર ક જા 
ભાવાર્થ :- એક તલ જેટલુ માંસ ખાય, અને મંદિરાપાન કરવામાં જેને પ્રીતિ 
છે. તેપુરૂષ પોતે પોતાના તમામ કુટુંબ સાથે નરકના કુંડમાં પડે છે. (૧) 


ષ્ગ 


અવધ નીરતન અંજલી ટપકંત શ્વાસ ઉસાસ ॥ 
હરિ ભજન બિન જાતે હે, અવસર ઈશરદાસ ॥ ૨ ॥ 


ભાવાર્થ :- આયુષરૂપી નીર, શરીર રૂપી અંજલિમાં ભરેલ છે, તે શ્વાસો શ્વાસે 
ટપકતું જાય છે. (ઓછું થતું જાય છે) ઈસરદાસજી કહે છે કે આવો મનુષ્ય રૂપી દેહ 
મળ્યાનો શુભ અવસર પ્રભુ ભજ્યા વિનાનો ફોગટ જાય છે. (૨) 


ઈસરાણીઓ ! વ્હાલા ભાઈઓ ! આ તમારા દાદાના દિલના અનુભવ વાક્યો 
છે. સોના કરતા એ અમુલ્ય છે, તે તમને વારસામાં તમારા પિતામહ, આપી ગયા છે, તે 
વિચારીને તે પ્રમાણે વર્તશો તો તમારા પિતામહ તમારા ઉપર સંપૂર્ણ પ્રસન્ન થશે. નહીં 
તો તેનાથી હજારો ગાઉનું છેટું થાશે, વગેરે કેટલોએક ઉપદેશ આપી, ઉપદેશી છંદો 
સંભળાવી ઘણાઓને દારૂ માંસ ન ખાવાના નિયમો આપી, ચારણ ધર્મ સમજાવ્યો. 
કાવ્યામૃતના સાગર સમાન દિવ્યમુર્તિ દેવદીદારૂનાં દર્શનથી સૌ ચારણ સરદારોને 
સાક્ષાત ઈશરદાસજીના જાણે દર્શન થયા હોય, તેવું સૌને સુખ આપ્યું. * ઈસરા કાં 
પરમેશ્ચરા' ના પ્રસાદી સ્થાનમાં ત્યાંના વાસીઓને દર્શનનો લાભ આપી, સંતોષી, 
સ્ાતિયાત્રાકરી જામનગર પાછા પધાર્યા. 


* શ્રીલહુદાનજીનું મોસાળ ઈસરાણી (રોહડીઆ) કુળમાં હતું. 


વિવેકદાખવ્યો.મહ। કવિશ્રીએ પણ જામશ્રીની ઉદારતા તેમજ ચારણો પ્રત્યેનો અપૂર્વ. 


લ્૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જામ શ્રી જશાજીએ મહા કવિશ્રીને વાર્ષિક બાર હજાર રૂપીઆની ઉપજવાળી 
જાગીર બક્ષવા અને રાજ્યના ખર્ચે ગૃહસ્થાશ્રમ (લગ્ન) કરવા બહુ જ વિવેકથી કહી, 
રાજ્યકવિ તરીકે જામનગરમાં રાખવા અનેક પ્રલોભનો આપ્યાં. પરંતુ મહાકવિશ્રીએ 
વતન છોડયે લગભગ ચૌદ પંદર વર્ષો થતા વડીલો રાહ જોઈ રહ્યાં છે, તેથી નહીં રોકવાનું 
જણાવી વિદાય આપવા વિનયથી કહ્યું. 


જામશ્રી તરફથી વિદાયગીરીનો શિરપાવ 


કેટલાએક દિવસો પછી જામશ્રીએ મહા કવિશ્રીને વિદાય આપવા અને 
તેઓશ્રીનો શુભ સત્કાર કરવાનો મહાન દરબાર ભર્યો. 


“રાજ્યમાં નીપજ્તા'' સાચા મોતીઓનો એક “નવસરો હાર” મોતીની 
પ્રોચીઉં, બાજુબંધ, મારવાડી બત્તીપાધમાં લટકાવવાનો સાચા મોતીનો તોરો, વગેરે 
સાચા મોતીના આભૂષણો બક્ષી 'જામ મોતીઉવાળાનું 'કહેવાતું બીરદ સત્ય કરી 
બતાવ્યું. તે સિવાય સોનાનો ત્રોડો, હીરાનો કંઠો, સોનાનાં બે વાઘ મોરાના કડાઓ, દશે 
આંગળીઓની વેઢવીટીઓ, ગંગા જમનાની ઉત્તમ કારીગરીવાળું કવિ મુસદીઓના 
ઉપયોગમાં આવે તેવું એક અમૂલ્ય દોતીઊ “ સોનાની મૂઠવાળો કટાર, શાલ 
દુશાલાઓ, જરીઆની પોશાકો, કામદાનીના તાકાઓ, ચાર કાઠીઆવાડી ઉમદા 
ઘોડાઓ (સોનેરી સાજ સાથે) તેમજ બે ઊટો, ચાંદીના પલાણ સાથે બક્ષ્યા. 
જામસાહી કોરી-૨૫૦૦૦, પચીસ હજાર, અને મહારાણીશ્રી તરફથી સોનાની- 
૧૦૧, એકસો એક જામસાહી કોરીઓ વગેરે શિરપાવ આપવાની વસ્તુઓના થાળો 
ભરેલા કચેરીમાં મંગાવી ખુદ જામસાહેબે કવીશ્વરને પોતાના હાથે બક્ષી, ઘણોજ 


* દોતીઊં એટલે કલમું રાખવાનું એક ઘરૂં રૂસનાઈ (શાહી) ભરવાનો એક 
ઢાંકણાવાળો ખડીઓ, ગુંદીઊ, પાણી રાખવાની નાની બતક અને આંકવાની (કુટપટ્ટી 
જેવી) એક આંકણી પટી, વગેરે તમામ વસ્તુઓ સોના ચાંદીની મીનાકારી કારીગરી 
વાળી, સોનાની ડબલ સાંકળીએ સાકળેલી, એ બધું કમર ઉપર બાંધેલી ભેઠમાં મુસદીઓ 
(કારભારીઓ) ખોસે, રાજપૂતો, ભેઠમાં કટાર રાખે, ચારણ કવિઓ કટાર અને દોતીઊં 
બન્ને ભેઠમાં રાખે મુસદીઓ એકલું દોતીઊં રાખે અને મુસ્લીમો ભેઠમાં જમૈયા રાખે, 
એવું દોતીઊં બક્ષેલું હતું. 

»« જામનગરમાં જામશ્રીની ટંકશાળમાં એ વખતે સોના ચાંદીની કોરીઓ પડતી 
હતીનેતે સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલતી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૩ ૯પ 


પ્રેમ પારખી, ધન્યવાદ ઉચ્ચારી, આભાર સાથે સ્વીકારી, ખૂબ આર્શીવચનો ઉચ્ચાર્યા; 
અનેદરબાર બરખાસ્ત થતાં ઉતારે પધાર્યા. 


નવાનગર (જામનગર) ની બાંધણીની પાઘડીઓ, રૂમાલો, નગરી મુઠીઆ 
તાળાઓ (સાચવણાઓ) અત્તરો, સુગંધી તેલો, કુમકુમ, અતલસો, સાચા મોતીના 
સુરમાઓ, અગરબત્તીઓ, ગુલકંદ, માવાની મીઠાઈઓ, વગેરે શહેરમાં બનતી પ્રખ્યાત 
વસ્તુઓની ભેટો રાજ્ય તરફથી અને ઉમરાવો, સરદારો, શ્રીમંતો તરફથી ઉતારે આવી. 
એ પ્રમાણે જામનગરમાં સાત આઠ માસ રહીને જાનાગઢ રાજ્યમાં જવાનું મહા કવિશ્રીએ 


પ્રયાણકર્યું. 


જામનગરની સહરદથી ઠેઠ જુનાગઢ સુધીના ગામો ગામે મુકામો કરવાના 
સ્થળોએ જામસાહેબે રાજ્ય તરફથી અગાઉ સાંઢડી સવારો અને મુત્સદીઓ મારફતે 
કવિશ્રીના ઉતારા વગેરેનો સઘળો બંદોબસ્ત કરાવ્યો હતો. 


જાનાગઢને રસ્તે જતા, ગોંડળ-ધોરાજીના ઠાકોર શ્રી દેવાજી ઉર્ફે દેવાભાઇ 
સ્વાગત કરવા માર્ગ રોકીને ઊભા હતા; તેથી તેઓશ્રીના આગ્રહને માન આપી ગોંડલ- 
ધોરાજીમાં બે દિવસ રહી તેમના તરફથી પણ યોગ્ય શિરપાવનો સત્કાર મેળવી જાનાગઢ 
તરફ પધાર્યા. ધોરણ મુજબ અગાઉથી ઉટસ્વાર મહા કવિશ્રીના આગમનના ખબર લઈને 
જુનાગઢ નવાબ સરકાર હજૂર ગયો અને મહા કવિશ્રીના આગમનના શુભ સમાચારનો 
પત્રરાજમહેલમાં જઈને આપ્યો. 


ઈતિ શ્રી “કરેસરભક્ત' વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે દ્વિતીય પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે, મહા 
કવિશ્રી લાહુદાનજી શ્રી દ્રારિકાયાત્રા પ્રસંગ અને જામ સત્કાર સમારંભ નામ 
તૃતીયોડધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ ૩॥ 


॥ શ્રીજી ।॥ 


તજ 


અધ્યાય ૪ ચોથો 


શ્રી જુનાગઢ રાજ્ય સન્માન 


ન ડડ 


જુનાગઢના એક નાગર ગૃહસ્થ કે જેઓશ્રી નવાબસાહેબ ની કચેરીના 


૯ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એક મહાન મુસદી હતા. તેઓ જામનગરના રણછોડજી દીવાનના સગા હોવાથી તે 
જામનગર આવેલા, ત્યાં તેમણે જામશ્રીના દરબારમાં મહા કવિશ્રી લાહુદાનજીના 
શતાવધાનો જોયેલ, કાવ્યો સાંભળેલ, અને જામસાહેબ તરફથી રાજકવિરત્નનો બહુજ 
ઉત્તમ પ્રકારનો સત્કાર થયેલો એ સ્વનજરે જોયેલું. તેથી તે તમામ હકીકત પોતે જાનાગઢ 
આવીને “નવાબ સરકાર' ની કચેરીમાં દીવાન રૂગનાથજી કે જેઓ નાગર હતા. 
(જામનગર દોવાનજીના સગાભાઇ હતા) તેમની પાસે ખુદ નવાબ સરકારની હજૂરમાં 
વર્ણન કરી બતાવી, મહા કવિશ્રીની બહુજ તારીફ કરી એ સાંભળી સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા. 
અને એવા ઓલિયા (દૈવી) પુરૂષના દર્શન કરવા ખુદ નવાબ સાહેબ પણ આતુર 
જણાયા. તેટલામાં સાંઢડી સવારે ત્યાં આવી મહા કવિશ્રીના આગમનનો પત્ર આપ્યો, તે 
કાજી સાહેબે વાંચી સંભળાવ્યો. એથી નવાબ સાહેબ અને સૌ સભાજનો બહુ જ હર્ષ 
પામ્યા. 


એ સમયે જુનાગઢની ગાદી ઉપર “નવાબશ્રી' હામીદખાનજી (પહેલા) 
બીરાજતા હતા. તેમના પાસે વજીર તરીકે એક “મકબુલમીયાં' નામના કાજી સાહેબ 
હતા, નવાબ તેને પુછીને જ પાણી પીતા. તેટલો વિશ્વાસ અને કાબુ નવાબ સાહેબ ઉપર 
તે કાજી સાહેબનો હતો. કાજી “કુરાને શરીફ' પઢેલા હતા. સંગીત સાહિત્યના પણ 
શોખીન હતા. રાજ્યમાં કોઈ દેશી પરદેશી વિદ્દાન કવિઓ કે ગવૈયાઓ આવતા તેઓને 
નવાબની સલામ ન થતી; પરંતુ કાજી સાહેબ તેની મુલાકાત લઈને તેને યોગ્ય શિરપાવ 
આપી રવાના કરી દેતા. દરબારમાં કોઈ રાજકવિ પણ હતો નહીં. કાવ્ય સાહિત્ય સંગીત 
કળા, એમાંનું એકે વસ્તુનું જ્ઞાન નવાબને નહોતું, કેમકે કોઈ ગુણી પુરૂષના સમાગમમાં 
તેમને કાજી સાહેબ આવવા દેતા નહીં. જેથી નવાબ તો એમ જ સમજતા કે આપણા કાજી 
સાહેબથી કોઈ વિદ્વાન કે હોંશિયાર આદમી જ નથી. 


જામનગરમાં મહા કવિશ્રીનું બહુજ સનમાન થયાનું સાંભળીને તથા કવિશ્રીની 
તારીફ સાંભળીને નવાબના દિલમાં એવા પુરૂષને મળવાની ઈચ્છા હતી તેમજ મહા 
કવિશ્રી “'ખાસજુનાગઢમાં ખુદ નવાબશ્રીની મુલાકાત લેવા આવે છે.' એમ પત્રથી જાણી, 
નવાબે કાજીસાહેબને ભલામણ કરી કે, “એ મહા કવિશ્રીનું સન્માન જામનગર રાજ્યથી 
સવાયું કરજો આ મુસ્લીમ રાજ્ય છે તેથી મારૂ સન્માન બરાબર ન થયું, તેવું મહા 
કવિશ્રીના મનમાં ન લાગી આવે તેની સંભાળ રાખી, મારી મુલાકાતનો અનુકુળ ટાઈમા 
તમે ગોઠવજો.' આમ ખુદ નવાબે મહા કવિશ્રીની ઉત્તમ સરભરા કરવા ભરકચેરીમાં 
કાજીસાહેબને ખાસ સૂચના કરી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૯૭ 


મહાકવિશ્રી ધોરાજીથી આગળ ચાલતા જેમ જેમ જુનાગઢ નજીક ગયા તેમ તેમ 
તેઓશ્રીને “રેવતાચળ પર્વત' (ગીરનાર ડુંગર) નજીક દેખાવા લાગ્યો. ગીરનારની 
તળેટીમાંના નાનાં નાના ગામડાઓની ઝાંખી થતાં “આબુરાજ' ની તળેટી નીચેના 
“ખાણગામ' ની (જન્મભુમિની)ની યાદી આવી. પરંતુ જન્મસ્થાન તો ઉત્તર દિશામાં 
પાછળ રહી ગયું, અને પોતે તો દક્ષિણ દિશા તરફ આગળ વધતા જાય છે, એમ મનમાં 
જણાતાં જેમ બને તેમ વહેલી તકે હવે “મરૃભૂમિ' તરફ પ્રયાણ કરવું. પણ જુનાગઢથી 
“સોમનાથજી' (પ્રભાસ પાટણ) નજદીક હોવાથી ત્યાંની તીર્થ ભૂમિનાં દર્શન કરી, જેમ 
પશ્ચિમનો સમુદ્ર કીનારો જોયો, તેમ દક્ષિણનો સમુદ્ર કિનારો જોઈ, પછી દેશમાં સીંધુ જવું. 
આમ વિચારતા વિચારતા જુનાગઢના મજેવડી દરવાજે આવી પહોંચ્યા. મજેવડી 
દરવાજે મહા કવિશ્રીનો રાજસત્કાર કરવા માટે રાજ્યના અમીરો હાજર હતા. તેઓએ 
બહુજ વિનયપૂર્વક સ્વાગત કરી “સરદાર બાગ' માં ઉતારો આપી, કવિશ્રીના ઘોડાઓ, 
ઉંટો, માણસો વગેરે રસાલાનો પણ યોગ્ય બંદોબસ્ત કરી, સારી સરભરા કરવા લાગ્યા. 
પ્રવાસનો થાક ઉતારવા નવાબ સાહેબની મુલાકાતની તારીખ એક અઠવાડીએ મુકરર 
થઈ. 


મહા કવિશ્રીએ એક અઠવાડીયામાં તો નવાબશાહીનો સંપૂર્ણ અનુભવ મેળવી 
લીધો. કાજીસાહેબના મનમાં, હું સર્વ જાણું છું.' તેવું મિથ્યા અભિમાન છે, એ પણ મહા 
કવિશ્રીથી અજાણ્યું ન રહ્યું. કાજી સાહેબ પણ બેઘડી-કાન પકડી જાય તેવા રસ 


જક 


અલંકારવાળું કાવ્ય સંભળાવવાની મહા કવિશ્રીએ તેયારી કરી રાખી હતી. 


નવાબ સાહેબનો દરબાર 


રાજ્ય તરફથી અમીરો સરદારો ચોપદાર સાથે તેડવા આવતા મહાકવિશ્રી 
આગળના (ધ્રાંગધ્રા) પ્રકરણમાં કરેલા વર્ણન મુજબ રજવાડી ઉત્તમ પોશાક ધારણ 
કરી. પાલખીમાં બીરાજી સૌ સાથે રાજ્ય મહેલમાં પધાર્યા. ત્યાં (હાલના માણેક ચોકમાં 
આવેલા જુના રાજ્ય મહેલમાં) નવાબ સાહેબની મુલાકાત થઈ, આગળના પ્રકરણમાં 
વર્ણન પ્રમાણે રાજરિતીથી નવાબસાહેબે ઉભા થઈ “તાજીમ' લઈ બેઠક આપી. 
નજર ન્યોછાવર કરી રાજ્ય કુટુંબની કુશળતા પુછી આશીર્વચનો ઉચ્ચાર્યા. પછી 
કાજીસાહેબનો પરિચય થતાં તેઓની કુશળતા પુછી તેને ઉદેશી એક ઉપદેશી 
“કવિત' પોતાની છટાદાર ચારણ શૈલીથી સંભળાવ્યું. 


લદ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપદેશી કંવિત 

દિયા હે ખૂદાને ખૂબ ખુશી કર ગ્વાલ કવિ, 

ખાના પીના લેના દેના ઓહી રહ જાના હૈ - ॥ 
કૈતેક અમીર ઉમરાવ બાદશાહ ગયે, 

કર ગયે કૂંચ તાકા લગા નાં ઠઢિંકાના હૈ- ॥ 
હિલો મિલો પ્યારે જાન બંદગીકી રાહ ચલો, 
જીંદગી જરાસી તામે દિલ બહલાના હે- ॥ 
આવ પરવાના બને એક હુન બાના, 

થાતેં નેકી કર જાના ફિર આના હે ન જાના હે -1૧ । 


ભાવાર્થઃ- કવિ કહે છે કે હે ઈન્સાન ? જો તને ખુદાયે (ઈશ્વરે) કંઈપણ આપેલ 
હોય તો, તું સર્વને ખુશી કર; કારણ કે આ જગતમાં તો ખાવું,પીવું, લેવું, દેવું, એજ રહી 
જવાનું છે, કેટલાએક અમીર ઉમરાવો બાદશાહો, આ દુનિયા ઉપરથી કુચ કરી (મરી) 
ગયા છે. તેઓને કઈ જગ્યાએ દફન કર્યા હતા તે ઠેકાણું પણ આજે ગોતતા મળવું મુશ્કેલ 
છે. માટે હે પ્યારા દોસ્તો,સૌ સાથે હળી મળીને રહો, તેમજ બંદગીના રસ્તે (ધર્મને 
રસ્તે) ચાલો, આ ટુંકી જીંદગીમાં દિલ બ્હેકાવવું નહીં જ્યારે ખુદાના ધરથી 'રૂ' (જીવ) 
કબજે કરવાનો પરવાનો લઈ ફિરશ્તાઓ આવશે ત્યારે એક પણ બહાનું તે વખતે નહીં 
બતાવાય; તરત જ જવું પડશે. માટે હે બંદા નેકી કરી જાવું (કીર્તિ કરી જવું) કારણ કે આ 
અમૂલ્ય મનુષ્ય દેહમાં ફરીને અવાય જવાય તેવું નથી. 


કાજી સાહેબ તો આ એક જ કવિતામાં સારાએ “કુરાને શરીફ'' ની મતલબ 
(સાર) સાંભલી દિગ્મુઢ થઇ ગયા અને હાથ જોડી બોલ્યા કે “કવિરાજજી, આપ જો પઢતે 
હો સો સબ સચ્ચ (સત્ય હે) હૈ, કુરાનકા સાર નિકાલ એક છોટા સા કાવ્યમેં આપ સબ 
સૂનાદીઆ “સુભાન અલ્લાહ' સુભાન અલ્લાહ! એમ બોલી મનમાં કલમો પઢી પોતાના 
હાથચુંબી, આખે અડાડી મહા કવિશ્રીનેકોઈ મહાન 'ઓલિયા' પુરુષ જાણી પગે લાગ્યા. 


કાજી સાહેબ નમ્યા. એટલે નવાબે તો મહા કવિશ્રીને મોટા પેગંબર કે ખુદાઈ 
ફિરશ્તામાની ગળગળે અવાજે તખત ઉપરથી નીચે ઉતરી ઊભા* 


* નવાબ સાહેબ ઉભા થતાં સઘળી કચેરી ઊભી થઇ મુસ્લીમો કલમો પઢી 
તોબાં પુકારવા લાગ્યા! 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૯૯ 


તોબા પુકારી કહેવા લાગ્યા કે “હે ખુદા, મૈ તો આદમ છું, રાજ કે મામલેમે કુછ બદી 
સ: ક. 


(ખરાબી) બન જાવે તો તુ મેરે કું તેરા બંદા સમજ માફી કર મૈંજાહેરમે તોબા પુકારતા હું.' 


ષ્ગ 


માત્ર એ એક જ કાવ્યે કરૂણારસ ઉત્પન્ન કર્યો પોતાના અખંડ બ્રહ્મચર્યના 
પ્રભાવે મુસ્લીમ રાજ્યમાં ખુદાના (પરમેશ્વરના) એક પેગંબર (ભક્ત) રૂપે મહા 
કવિશ્રીએ પોતાનો પ્રભાવ જણાવ્યો; તેથી નવાબ કાજી, અમીર ઉમરાવો. સરદારો, 
મોલવીઓ, પંડિતો, શાસ્ત્રીઓ, વગેરે સહુ સભાજનોને મહા કવિશ્રીમાં કોઈ અદ્દભૂત 
દૈવત જણાયું. પ્રથમથી સાંભળેલી તારીફ સત્ય જણાતાં, સૌએ એવા મહાપુરૂષના દર્શન 
થતાં કૃતાર્થ થયાનું જાણી, હૃદયના શુદ્ર ભાવથી નમસ્કાર કર્યા. ત્યારે શ્રી લાડુદાનજીએ 
સૌને બન્ને હાથો ઉંચા કરી આશિષ આપી. તે પછી એકાદ છંદ સંભળાવી પોતાની 
અદભુત શક્તિનો વધુ પ્રકાશ કર્યો, એ પ્રકાશના અંતે સુર્યાસ્ત થતાં સોનારૂપાની મશાલો 
પ્રગટાઈ આવતાં “નીમારોશની સલામ' ની નેકી (છડી) ચોપદારે પુકારતાં, સૌ પોત 
પોતાને આસનેથી ઉઠી સૌ સૌના ઈષ્દેવનું મનમાં સ્મરણ કરી પોત પોતાનો જમણો 
હસ્ત જોઈ નરાણાંચ નરાધિપ એ સુત્રને અનુસરી સહુએ નવાબ સાહેબની કુરનસ 
(ઝુકીને સલામ) કરી. કાજી મુલ્લા મોલવી, ફકીર, સૈયદ; એ સૌ કલમો પઢ્‌યા. એટલે 
નવાબે સૌની સલામ સ્વીકારી અને મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીને તો તખ્ત ઉપરથી બે હાથ 
જોડી “નવાબે' નમન કર્યું. તે પછી થોડો વખત રાજ ગાયકોનું સંગીત સાંભળી રાત્રી 

ને 


પડતા, ફરીને મહા કવિશ્રીના કાવ્યો અને શતવિદ્યાનો વગેરે સાંભળવાનો એક દિવસ 
મુકરર કરવાનું જણાવી કચેરી બરખાસ્ત કરી. 


કાજી સાહેબનું કપટ અને ગુઢોકિત કાવ્ય 


કાજી સાહેબ પોતાના મકાન ઉપર બીજે દિવસે મોલવીઓ, શાયરી (કવિઓ) 
નો મુસાયરો (ડાયરો) ભર્યો. જુનાગઢમાં પણ પઢેલા આદમી છે; તેમજ (હું કાજી સાહેબ 
પોતે) પણ તેમા કંઈક સમજું છું. તેવા અભિમાનથી હવે પછીની બીજી કચેરીમાં મહા 
કવિજી મુંઝાઈ જાય એવા પ્રશ્નોત્તરો કરવા વિષેની ચર્ચા કરી, સર્વ તૈયારી કરવા 
અગાઉથી સૌને સુચના કરી હતી. 


મહા કવિશ્રી લાહુદાનજી મહાન વિદ્દાન હોવા છતાં સ્વભાવ ઘણો જ 
કે ક્‌ ને જટ”. ક, કે ક 
મળતાવડો અને રમુજી હોવાથી, તેઓ મોટા માણસની સાથે મોટા અને નાના 
માણસો સાથે નાના બની સાદાઈથી રહેતા. એક વહેલી સવારે કવિશ્રીની 
હજામત કરવાને રાજનો હજામ આવ્યો, તેને પોતે વાતો કરી જરા હુલાવ્યો 


૧૦૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પે જે કે 


કુલાવ્યો, તેથી તે ઘણો રાજી થતાં હજામત બનાવતાં બનાવતા બોલી ગયો કે “ગઈ રાત્રે હું 
કાજી સાહેબની તહેનાતમાં હતો ત્યાં ઘણાએક મોલવીઓ અને શાયરો એકઠા થયા હતા. 
અને નવા આવેલા રાજકવિ (આપ) નેંમુંઝવણ ઉત્પન્ન થાય તેવા અનેક પ્રશ્નો પૂછવાનું 
નક્કી કર્યાપછી સૌ મોડી રાત્રે જુદા પડયા હતા. આપશ્રી કોઈ ઓલિયા પુરૂષ છો તેમપણ 
તેમાનાં કેટલાએક કહેતા હતા, પણ કાજી સાહેબના બહુજ આગ્રહથી હવે ફરી જ્યારે 
દરબાર ભરાય ત્યારે સૌ એકમત થઇ આપને મુંઝવે તેવા પ્રશ્નો પુંછવાનું નક્કી કર્યું છે 
હવે કચેરી ભરાય ત્યારે ખુદા કરે તે ખરૂં.' ઉપર પ્રમાણે તેને વાત કરી હજામત બનાવી 
એટલે મહા કવિશ્રીએ તેને પાંચ કોરી બક્ષિસ આપી. તેથી તે બહુ જ ખુશી થઈ ઝૂકી ઝૂકી 
સલામો ભરીને ચાલતો થયો. તે પછી મહાકવિશ્રીએ મનમાં વિચાર્યું કે જરૂર કંઈક 
યોજના ઘડાઈ લાગે છે. 


મહાકવિશ્રીને તો ઈષ્ટ સાધ્યુ હતું. વિદ્યાગુરૂશ્રીની ઘણીજ પ્રસન્નતા મેળવી 
હતી. લગભગ એક હજાર ઉપરાંત પ્રાચીન કાવ્યો (સામાજીક, ધાર્મિક અને રાજકીયા 
વિષયના) કંઠસ્થ હતાં. તે ઉપરાંત તર્ક શક્તિ શીદ્રશક્તિ, યાદશક્તિ, કાવ્યશક્તિ સાથે 
હાજર જવાબી અને સર્વ કળાનિપુણ સમર્થ પંડિત હતા. તેથી તેઓશ્રીએ થોડા 
વિચારના અંતે સર્વ પરિસ્થિતિ પારખીને એક “પ્રશ્નોત્તરી કાવ્ય' તે સભામાં 
બોલવાનું નકી કરી રાખ્યું. 


નવાબના પ્રથમ મિલાપ પછી લગભગ એક માસ ગયા પછી “રમજાન ઈદ' નો 
મોટો દરબાર થતાં, કાજી સાહેબના ફરમાનથી જુનાગઢ રાજ્યના તમામ મોલવીઓ, 
શાયરો, કાજીઓ, શાસ્ત્રીઓ, પુરાણીઓ, કવિઓ, પંડિતો, વગેરે સાહિત્ય વિદ્યાના 
જાણનારાઓ તથા રાજ મુસદ્દીઓ, અમીર, ઉમરાવો,સરદારો, વગેરે સૌ સૌની મિસલે 
(બેઠકે) ગોઠવાઈ ગયા. મહા કવિશ્રી લાહુદાનજીને આમંત્રણ મળતા તેઓ પણ પુરતા 
દમામથી સજ્જ થઈને પાલખીમાં બેસી દરબારગઢમાં પધાર્યા. રાજરિત પ્રમાણે ઈદ 
મુબારકની નજર ન્યોઝાવર ધોળ, ગાનતાન અને ખેરના દુવા, પ્રોગ્રામો પૂર્ણ થતા, વજીર 
(કાજી) સાહેબ તરફથી મહાકવિશ્રીને કાવ્ય સાંભળાવવા વિનંતિ થઇ. મહાકવિશ્રીએ 
વિચાર્યું કે વહેલો તેપહેલો એમ માની પ્રભુસ્મરણ કરીનેપોતાનું વક્તવ્ય શરૂ કર્યું. 


“ખુદાવિંદ સોરઠ સરકાર શ્રી નવાબસાહેબ અને સર્વ મહાશયો; 
હું અત્યારે અમારા ચારણી સાહિત્યના અલંકારોમાં ગુઢોકિત સહ અસંગતિ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૧૦૧ 


સંકર અલંકાર'નું એક કાવ્ય સંભળાવીશ. ગૂઢોકિત એટલે ગૂઢ આશયથી યુક્તિમાં એકને 
કહીને બીજાને સંભળાવવું. તેને ગૂઢોકિત કહે છે. તેમજ કારણ વિના વિરૂદ્ધ કારણ ઉપજે 
તેનુ નામ “અસંગતિ અલંકાર' છે. જ્યા એકથી વધારે અલંકારો કાવ્યમાં એકઠા થાય તે 
નિરાળા નહિ દેખાતા દૂધ પાણીના પેઠે મળી જાય તે “સંકર અલંકાર' કહેવાય. આ કાવ્યા 
પણ તેવું જ છે. સારાએ સૌરાષ્ટ્રના આપ નામદાર શ્રી “સોરઠ સરકાર' છો. આપશ્રીના 
રાજ્યમાં વિદ્દાનો, મોલવીઓ અને કાજીસાહેબ જેવા સમર્થ બુદ્ધિશાળી પુરૂષો સૌ મારા 
બોલેલા કાવ્યનો સમજી વિચારી સ્પષ્ટ અર્થસભા સમક્ષ કરી આપશે એવી હું આશા રાખું 
છું.'' તેપછી ઈષ્ટ સ્મરણ કરી નીચેનું કાવ્ય સુકંઠ અવાજે લલાકાર્યું. 


છંદજાતિ ચિંતામણિ 


(રાગ ફકીરી જકડી-ગઢલ) 
જગા હૈ જોગીકી ધૂની, બરસત બુંદસે દૂની ॥ 
બીના લકેર સુના બૂઝે, નયનસેં જોત નાં સૂઝે, ॥ 
નિક્ટસે તાપ નાં લાગે, સન્યાસી દુરસે દાગે; ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા, ઉનોને માયાના લીયા ॥ ૧ ॥ 
સરોવર અંતરિછ નીરા, ચલે ચહુ ઔર જલ શીરા, ॥ 
બસત હૈ તીરપર હંસા, નલોહ્‌ હાડ અરૂ મંસા; ॥ 
ભરે પરીપુર બિન મેહા, તહાં હે જોગી કા નેહા, ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા, ઉનોને માયના લીયા. 1 ૨ ॥ 
ગિરબ્બર શ્રંગ નવરંગી, શિખર શરકંજ મેં ભ્રંગી ॥ 
ન પહોંચે પાવ પરવારા, અપંગીકા સુ અખ્ખારા; ॥। 
બિના શિર બાસ કે ભોગી, લગે હે સાધના જોગી, ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા, ઉનોને માયના લીયા. ॥ ૩ ॥ 
સુચીકા સૈલકી અગ્રા,ચહુ દિશ ચાર હૈ નગ્રા, ॥ 
ઉનો મધ દેવકા ડેરા, ત્રિબેની તાસકે ફેરા; ॥ 
કરે તન ખંડ સો જાવે, સુરત જોગી તહા લાવે, ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા, ઉનોને માયના લીયા. ॥ ૪ ॥ 


૧૦૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મહલ અજ ગેબકી માયા, ઝરોંખા વ્યોમસેં લાયા, ॥ 

ન પહોંચે ચંદ અરૂ સૂરા, ઉનોસે સહસ ગુન નૂરા; ॥ 

મની માનક જહં થાપે, તહાં સન્યાસ તન તાપે, ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા, ઉનોનેં માયના લીયા. ॥ પ ॥ 
જમીમે બીજ લગવાયા, બિરખ બ્રહ્મંડ મે છાયા, ॥ 

પરંદા પંખ બિન આયે, મધૂ વિસરામ ઠહરાયે; ॥ 

વહી ફલ ફૂલ કી આશા, કિયા હૈ જોગીને બાસા, ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા; ઉનોનેં માયના લીયા. ॥ ૬1 
હંલાહલ સિંધુ કે પારા, અગિન કા ઠ્વીપ હૈ સારા, ॥ 

બ્રખા ખગ ધારસેં પાતે, કટે ઉસ રાહકોં જાતે, ॥ 

મુનિ તહાં ડાર મૃગછાલા, જપેનિજ નેનકી માલા, ॥ 
પિયાલા પ્રેમકા પીયા ઉનોને માયના લીયા. ॥ ૭ ॥ 


(પ્રવીણ સાગર) 


ગંભીર સાગરસમ ધૂધવાતો પડછંદા પાડતો પહાડી અવાજ, સુર્કંઠી હલકભરી 
કાવ્ય બોલવાની ચારણી શૈલી, એ કાવ્યના ગૂઢ મર્મને સાંભળતા જ સભા દિગ્મૂંઢ બની 
ગઈ. મોલવીઓ, કાજીઓ મુગ્ધ થયા. નવાબે તો જાણ્યું કે, આસમાનમાંથી ઉતરતો કોઈ 
ખુદાઈ ફિરસ્તો ખુદાઈ ફરમાન પડી, મારફતી જ્ઞાનનું બ્યાન કરતો હોય તેમ માની 
આફોન થઈ ગયો. મુસ્લીમો તો ત્રીસ રોજાઓના ફળરૂપી “હકીકત', “તરીકત' 
“સરીયત” અને મારફત વગેરે ચારે જ્ઞાનને ઉપરના કાવ્યમાં સમજી ખુદાના સુકર માનવા 
લાગ્યા. સૈયદ, ફકીરો, તો જકડી રાગની છાંયામાંજ અંઝાઈ ગયા, કાવ્ય, સંગીત અને 
સાહિત્ય રસજ્ઞ મુત્સદીઓ, ગૃઢાર્થના મર્મને ઉકેલવાને, તર્કવિર્તક કરવા લાગ્યા. 
“ક્રાજીસાહેબ' એસસી વર્ષની ઉમરભરમાં આવું ઉમદા અને માર્મિક કાવ્ય પ્રથમ જ 
સાંભળતા ખુદાના સુકર માગી, કલમો પઢી, સફેદ દાઢી ઉપર હાથ ફેરવવા લાગ્યા. 
આવી રીતે સૌ “સભાજનો' આપણા મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીના મુખારવિન્દમાંથી 
નીકળતી કાવ્યગંગાની અમૃતધારાનું પાન કરી, કાવ્યકુસુમના અર્થ પરાગની સૌરભમાં 
ગરકાવ બની રહ્યાં. 


મહા કવિશ્રીએ કાવ્યનું છેલ્લુ ચરણ પુરૂં કરી શાન્તિને માપી, 
ય એ હજારો માનવ મેદનીમાં એ વખતે સોય નીચે પડે તો પણ અવાજ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૧ ૧૦૩ 


સંભળાય એવી શાન્તિ અનુભવી, કવિશ્રીએ તે સૌ કોઈને કાવ્યમંત્રથી મુગ્ધ કર્યા પછી 
ખુદ નવાબ સાહેબ સામું જોઈ વીરતાભરી વાણીથી સિંહગર્જના કરી કે, “છે કોઈ આપની 
સભામાં આ કાવ્યનો મર્મ ઉકેલનાર ? કવિ, પંડિત, સાયર, મોલવી હોય તો, આવી 
બેસે મારા સામો. એ સાંભળી નવાબે સભા સામી નજર નાખી તો કાજી સાહેબ નીચે 
મુખે દાઢીના સફેદ બાલ ઉપર હાથ ફેરવતા હતા. અનય મોલવીઓ, કવિ પંડિતો નીચે 
મોઢે બાલ ઉપર હાથ ફેરવતા હતા. અન્ય મોલવીઓ, કવિ પંડિતો, નીચે મોઢે ગલીચા 
પરના ગુચ્છો પર હાથ ફેરવી રહ્યાં હતા. પાંચ મીનીટ સુધી સભામાંથી કોઈ પુરૂષ એ 
માર્મિક કાવ્યના અર્થો કરવા તૈયાર નહીં થતાં, નવાબ સાહેબ ફરમાવ્યું કે, “કરવિરાજશ્રી ! 
આપ કલામ આપહીજ ખોલો, યે તો ખુદાઈ બાની હે; કીસી આદમીકી તાકાત નહીંહે 
કી, યે શેરકા બ્યાન કર શકે. આપ કોઈ ઓલિયા આદમ બન આયે હો, આપહી જ 
પઢો.' ઉપરનું નવાબી ફરમાન સૌએ ઝીલ્યું, અને રાજકવિ પણ પોતાની જીત થઇ માની 


એમાર્મિક કાવ્યોના અર્થકરવા લાગ્યા. 


અર્થો જોગીની ધૂણી વિષે :- જોગીની ધૂણી સળગે છે. તે (વર્ષા)વરસાદના 
બુંદથી બમણી પ્રગટે છે, તે ધૂણીમાં નથી લાકડાં કે નથી અગ્નિ તે છતાં તે ઓલવાતી 
નથી. આંખ્યોથી તેની જ્યોતિ સુઝતી નથી. પાસે જતા તાપ લાગતો નથી, છતાં 
સન્યાસી દૂરથી બળે છે. જેણે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો મર્મ (ગુઢાર્થ) સમજી 
લીધો છે. (અર્થાત) ચિદાનંદરૂપી ધૂણી નિરંતર જાગતી છે, અને તે યોગેજ સૃષ્ટિની વૃષ્ટિ 
થાય છે,તેમાં વગર લાકડા નાખ્યે તે જ્યોત ઓલવાતી નથી; તેમ તે પરમતેજ આ ચર્મ 
ચક્ષુથી જોવામાં આવતું નથી. તે સર્વવ્યાપી છતાં, તેનો તાપ લાગતો નથી. તેને સાધનાર 
સંન્યાસીઓ, તેના વિયોગથી મનમાં બળ્યા કરે છે. જેને એ પરિબ્રહ્મના પ્રેમનો પ્યાલો 


જ હ 


પીધો છે તેનેજ તેનો મર્મસમજી લીધો છે. (૧) 


એ જમાનામાં રાજાઓ ઘણી રાણીઓ પરણતા હતા, રખાતો રાખતા હતા. 
પછી તેમાં માનીતી અને અણમાનીતી રાણીઓ થતી. કોઈ પુર્વના કર્મ યોગે જીંદગી 
ભરનીએઅણમાનીતીઓ રહી, પતિ વિયોગના વિરહ દુઃખો ભોગવતી. નવાબ સાહેબના 
જનાનખાનામાં પણ તેમજ હતું. આ કચેરી વખતે ત્યાં ઉપરની ગેલેરીમાં “ચક' (પડદા) 


મ 


ત્ર જામનગરના જામશ્રી “વિભાજી' કે જેઓ વિ. સં. ૧૯૫૧ માં 


નખાવી “હુરમો' ની પણ (ઉપરના ભાગમાં) સ્ત્રી સભા ભરાયેલી હતી. 2: એહેયાત 


૧૦૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પતિવિયોગી અબળાઓના દિલ દર્દોનો આર્તનાદ મહા કવિશ્રીએ આ કાવ્યમાં વર્ણવી 
નવાબને તેનો ખ્યાલ આપી તેની ફરજનું તેને ભાન કરાવે છે; જેથી એ માર્મિક કાવ્યા 
ગૃઢોકિત અલંકાર (યુક્તિથી એકને કહી બીજાને સંભળાવવું તે) થી નીચે પ્રમાણે તે 
પતિવિયોગી વિરહણી સ્ત્રીઓ ઉપર અર્થ ઘટાવી રાજકવિ અર્થ કરવા લાગ્યા. 


પતિવિયોગી વિરહણી સ્ત્રી વિષે-પતિવિયોગી સ્ત્રીરૂપી જોગીની ઘૂણી 

વિરહથી જાગતી (સળગતી) છે; તેમા આંસુના બીંદુ વરસવાથી બમણી સળગે છે. એ 

અંતરની વિરહની સળગતી ધૂણીમાં બળતણ નહિ નાંખતા છતાં, બુઝાઈ જતી નથી. 

તેનો ભભૂકો કંઈ દ્રષ્ટિએ દેખાતો નથી. તેમ તેની પાસે રહેવા છતાં તેથી દાઝતા નથી. 
તે 


પરંતુ પ્રીતિના વિયોગથી તેનો જીવરૂપી સન્યાસી દાઝે છે. પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જં 
એ મર્મસમજી લીધો છે. (૧) 


જોગી વિષે સરોવર- અંતરિક્ષમાં એક પાણીનું છલકાતું સરોવર છે, જેમાંથી 
ચારે દિશે જળ ધારા ચાલે છે; તેના તીરે હંસ વસે છે, જેના તનમાં લોહી હાડકા, કે માંસ 
નથી. વરસાદ વગર તે સરોવર પાણીથી ભરપૂર છે, તે ઠેકાણે જોગીનો સ્નેહ છે; જેણે 
પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે, તેણે તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. અર્થાત જે પાણી વડે આ જગત 
ઉત્પન્ન થયું છે તે, જળથી પૂર્ણ સરોવર રૂપ “બ્રહ્મ' આકાશમાં સર્વ વ્યાપી છે (બ્રહ્મ 

ક ન રા ડક ક જ. વી 
સભર ભર્યા છે.) જેમાથી ચોગરદમ પાણીની સેરો ચાલે છે, (પ્રસરે છે.) “હંસ 
નિ કિ હ ક સ ક. કે અ ડે 
આત્મા' તેની સમીપમાં જ રહે છે. તેમાં લોહી હાડકા કે માંસ નથી. વરસાદ વિના એટલે 
કે કંઈએ પૂરવણી મળ્યા સિવાય, તે બ્રહ્મ સરોવર ભરપૂર (પૂર્ણ) રહે છે. જોગી લોકો ત્યાં 
ન બા આ પા જ જિ પૌ જ અ. વા. આ જા € કૃ 
પ્રેમ લગાડે છે. જેણે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. 

વિયોગીની સ્ત્રી વિષે - એ વિરહણીના ચક્ષુ રૂપી સરોવર અંતરિક્ષ 
છે, અને પાણીથી ભરપુર છે, એ આંખ્યો રૂપી સરોવરમાંથી ચોતરફ 
જળધારાઓ ચાલે છે. તેના તીરે તેનો “હંસ' (પ્રાણ) વસે છે કે, (ક્યારે 


સ્વર્ગવાસી થયા તેના જનાનખાનામાં ૧૪ રાજપુત રાણીઓ, અને ૬ મુસ્લીમ રખાયત 
રાણીઓ, તથા૪ તવાયફ રાણીઓ મળી કુલ ૨૪ પડદેનશીન રાણીઓ હતી. 
તે ઈતિહાસ પ્રસિદ્ધ વાત છે. (જાઓ શ્રી યદુવંશ પ્રકાશ અને જામનગરનો ઈતિહાસ) 
ઉપરનો કાવ્ય પ્રસંગ તો તેનાથી એક સૈકા પહેલાનો એટલે કે એ વખતે સોરઠ 
સરકારને સાંભળવા પ્રમાણએ કુલ ૩૬ બીબીઓ હતી. 


(સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૧૦૫ 


પતિને આ ચક્ષુથી નિરખું ? એ આશાએ જ તેનો જીવ આંખમાં જ રહ્યો છે.) તેમાં લોહી, 


હાડ, કે માંસ, નથી. વળી તે સરોવર વરસાદના જળ વગર પાણીથી ભરપૂર છે. તેમા 
એના જીવરૂપી સન્યાસીનો નેહ લાગ્યો છે. જેણે એ પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો 


મર્મસમજી લીધો છે. (૨) 


જોગી વિષે પર્વતનું શિખર- નૂતન રંગબેરંગી પર્વતનું શિખર છે. તે શિખરના 
માથા ઉપરના કમળમાં ભમરો વસે છે, ત્યાં પગવાળા મનુષ્યો કે પાંખોવાળા પક્ષીઓ જઈ 
શકતા નથી. તેવી વિકટ જગ્યાએ પગ વગરના પાંગળાઓનો ત્યાં અખાડો છે. વળી શીશ 
(મસ્તક) વિનાનો એ (ભ્રમર) છતાં કમળની પરિમલ લેવાનો તે ભોગી છે. જોગીની ત્યાં 
સાધના લાગી છે. જેણે તે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તે મર્મ સમજી લીધો છે. અર્થાત 
આ સ્થુળ કલેવરરૂપી ગિરિરાજની તુંગ “ટોચ બ્રહ્મરંદ્ર' ઉપર સહસ્ર પાંખડીનું કમળ છે, 
તેમાં આત્મારૂપી ભમરો વસે છે તે ઠેકાણે પગેથી ચાલનાર મનુષ્યાદિક પ્રાણીઓ તથા 
પાંખોવાળા પક્ષીઓ જઈ શકતા નથી,પરંતુ પગ વિનાના પાંગળા 'અનુભવીઓ' નો ત્યાં 
અખાડો છે. વળી શીશ વિનાના વિદેશી જીવો જેની પરિમલ અર્થાત “વાસના” લેવાના 
ઉત્સુક છે. જોગીઓ તેની સાધના કરવા લાગ્યા છે. જેણે એ પ્રેમ રૂપી પ્યાલો પીધો છે 
તેણેજ તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. 


વિયોગીની સ્ત્રી વિષે- સ્તનરૂપી નુતન રંગનું ઉભું અને કઠીન શીખરની ટોચ 
ઉપર “ડીટડી' રૂપી કમળમાં કળાશરૂપી ભમરો રહ્યો છે. ત્યાંપગની કે પાંખોની ગતિવાળા 
જીવો પહોંચી શકે નહિં. પરંતુ પતિનો અપંગ “મન' નો ત્યાં અખાડો (સદૈવનું રહેઠાણ) 


હ મ 


છે. તેનો “જીવ' માથા વિનાનો છકેલો થઈને તેની પરિમલ વાસના લેવાનો ભોગી થયો 


ક ન સા 


છે. જેણે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. (૩) 


જોગી વિષે - સોયની અણીની ટોચ ઉપર ફરતા ચોગરદમ ચાર નગર 
વસેલા છે, જે મધ્યે ઈશ્વરનું ધામ અર્થાત દેવાલય છે. તેને વીંટાળીને ફરતી ગંગા, 
જમના અને સરસ્વતી, એમ ત્રણ નદીઓ વહે છે, જે સ્થુળ દેહનો નાશ કરે તેઓ ત્યાં 
જઈ શકે, તપસ્વીઓ ત્યાં ધ્યાન લગાવે છે. જેણે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણેજ તેનો 
મર્મ સમજી લીધો છે. “અર્થાત' સોયની અણીથી પણ અતિ સૂક્ષ્મ “ચિદ્બ્રહ્મ' છે. 


૧૦૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


હવે તે બ્રહ્મમાં ચારેબાજુએ 'સ્વેદજ' 'ઉદભિજ' “અંડજ' અને જરાયુજ, એવી ચાર 
ખાણ રૂપી ચાર પુર વસેલા છે; જેની અંદર બ્રહ્મનું રહેઠાણ છે. તેના ફરતી 'જીવ, ઈશ્વર 
અને માયા' રૂપી ત્રિપુટી વિંટાયેલી છે. જેણે એ પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો મર્મ 
સમજી લીધો છે. 


વિયોગીની સ્ત્રી વિષે- સોયની અણીથી પણ ઝીણી વિરહણીની દ્રષ્ટિ છે; તે 
ઉપર તેના પતિના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, ને અહંકાર, એમ ચારે અંતઃકરણ રૂપી ચાર નગર 
છે. તે વચ્ચે પ્રેમરૂપી ઈશ્વરનું દેવળ છે, તેની દ્રષ્ટિની ચારે બાજુએ શ્વેતતારૂપી “ગંગા' 
રતાશરૂપી “સરસ્વતી અને સ્યામતારૂપી 'યમુના' નદીઓની ત્રિવેણી વહે છે. જે 
પોતાની દેહના કટકે કટકા કરે તે ત્યાં સુધી જઈ શકે. એનો જીવરૂપ જોગી ત્યાં જ સુરતા 


જ કા. હ ક 


લગાવી રહે છે. જેણે એ પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે, તેણે જ મર્મ સમજી લીધો છે. (૪) 


જોગી વિષે-મહેલના દ્રષ્ટાંતે- ચક્તિ તરેહવાર જેવો ગુપ્ત મહેલની માયા છે, 
કે જે મહેલના જરૂખા ગગન મંડળ સાથે વાતો કરે છે. વળી તે અગમ્ય જગો ઉપર સૂર્ય કે 
ચંદ્ર સરીખા પણ જઈ શકતા નથી. કારણ કે તેમનાથી પણ જેનું સહસ્ત્ર ગણું તેજ ઝળકે છે, 
એવા મણી માણેકાદિ મહા તેજસ્વી રત્નો ત્યાં સ્થાપેલા છે. જોગીઓ ત્યાં રહી દેહને 
દમન કરી તપ આદરે છે. જેણે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. 
અર્થાત ગેબી તનરૂપી મહેલ છે, જેની માયા ઘણી અજાયબ જેવી છે. દશ દરવાજા રૂપી 
ઝરૂખાં ગગનમંડળ ભણી લાગી રહ્યાં છે, તેમજ તે બ્રહ્મરંધ્રમાં સૂર્યનો કે ચંદ્રનો પ્રકાશ 
પહોંચી શકતો નથી, કારણ કે તેનાથી પણ મહાન તેજવાળા જીવ, ઈશ્ચરરૂપી રત્નો 
ઝળકયાં કરે છે. તે બ્રહ્મરંધ્રમાં મનની સ્થિરતા દ્રઢાવીને સન્યાસીઓ તનથી તપ આદરે 


ક 


છે. જેણે પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે. તેણે જ તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. 


વિયોગીની સ્ત્રી વિષે- તેઓના ગુપ્ત મહેલની અજાયબ જેવી રચના છે, જેના 
ઝરૂખાની પ્રભા આકાશે જઈ અડે છે. ત્યાં પોતાથી હજાર ગણા તેજવાળા નેત્રરૂપી મણી 
માણેક ઝળહળે છે. તેની આગળ ચંદ્ર કે સૂર્યપહોંચી (ગ્રહી) શકતા નથી. આ દિવ્ય સ્થળે 
તે જીવનરૂપી સન્યાસીઓ પોતાનું મન દઢ કરી દેહને દમી તનથી તપ કરે છે. જેણે પ્રેમનો 
પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો મર્મસમજી લીધો છે. (૫) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૧૦૭ 


જોગી વિષે વૃક્ષના દ્રષ્ટાંતે - ભૂમિ (ધરતી)માં બીજ વાવ્યું તેમાંથી નીપજેલું 
ઝાડ સકળ વિશ્વમાં છવરાયું. ત્યાં જેને પાંખ નથી તેવા પક્ષી ભમરાઓએ આવીને 
વીસામો કર્યો, તે તરૂવરના ફળ ફૂલની લાલચે આ જોગીએ ત્યાં મુકામ જમાવ્યો છે. જેણે 
પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ તેનો મર્મ સમજી લીધો છે. અર્થાત માયારૂપી ભૂમિને વિષે 
ચૈતન્યરૂપી બીજ બોયું (રોપ્યું) જેમાંથી ઉગીને વૈરાટરૂપી ઝાડ આખા વિશ્વમાં છવરાયું 
ત્યાં પરમ જ્યોતિરૂપ પાંખ વિનાના ભમરાએ નિવાસ કર્યો. તે કલ્પતરૂ રૂપી મોક્ષરૂપી 
ફળફૂલની આશાથી જોગીઓ ત્યાં વાસો કરી રહે છે. જેણે એપ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે 
જએમર્મસમજી લીધો છે. 


વિયોગી સ્ત્રી વિષે - તેના ઉરરૂપી પૃથ્વીમાં પ્રેમરૂપી બીજ રોપ્યું' જેના યોગે 
એક વૃક્ષ સકળ બ્રહ્માંડરૂપી આખા તને (શરીરે)લહેલુટ પથરાઈ ગયું. તેની જગ્યાએ પાંખ 
વિનાના મનરૂપી ભમરાએ આવી વાસ કર્યો. એ વૃક્ષના ફળકુલ (પુત્ર પુત્રીઓ)ની 
આશાથી તેના જીવ રૂપી જોગીએ ત્યાં રહેઠાણ કરેલ છે.જેણે એ પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે 
તેણે તેનો મર્મ જાણી લીધો છે (૬) 


જોગી વિષે - અગ્નિનો બેટ - વિષના સમુદ્રને પાર (સામે કાંઠે) અગ્નિનો બેટ 
છે. તે તલવારની ધાર જેવા મૃગચર્મ બિછાવીને પોતાના નેત્રની માળા જપે છે. જેણે 
પ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે તેનો મર્મ જાણી લીધો છે. અર્થાત સંસારરૂપી વિષમય 
સાગરને પામ્યા તો ત્યાં વળી તે સંસારના નાના પ્રકારના સુખરૂપ તજવાના પરિતાપ રૂપી 
અગ્નિનો બેટ આવે છે. એટલું છતાંએ તે ઉપર ઘણા ઘણાં સંકટો રૂપી તરવારની ધાર 
જેવાપાંદડાનાં ઝાડ છે. તેને છેદી (વટાવી) શકે તો જ મોક્ષ ને માર્ગે જાય. એટલે તે મોક્ષ 
પદનેપામે, તે રસ્તામાં મૃગચર્મપાથરીને મુનિઓ પોતાની અંતરદ્રષ્ટિ રૂપી માળા જપે છે, 


9 


જેણેએપ્રેમનો પ્યાલો પીધો છે તેણે જ એનો મર્મ સમજી લીધો છે. 


વિયોગીની સ્ત્રી વિષે - લોકોની અમર્યાદા અદેખાઈ રૂપી ઝેરના સમુદ્રને 
પાર પહોંચીએ ત્યાં વળી ગુરૂ, વૃદ્ધ, જનોના ક્રોધ રૂપી અગ્નિનો બેટ આવે છે. 
ઉપરાંત તલવારની તીક્ષ્ણ ધાર માફક ઘણીક નાનાવિધ અડચણો રૂપીમ્હોટાં 
ઝાડના ઝાડો નડે છે. તે વિટંબણાને દૂર કરે તે મિત્રના મેળાપને માર્ગે જઈ 
શકે. ત્યાં તેનું મન છ બિછાવીને નેત્રરૂપી માળા જપે છે. મતલબ કે 
એમની આંખો એમના પતિની આંખો સાથે મળવાની દ્રષ્ટિથી એકીટસે 


૧૦૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન્‌ 


મટકા રહીત જોઇ રહે છે, એ પ્રેમનો પ્યાલો જેણે પીધો છે, તેણે જ આનો મર્મ સમજી 


લીધો છે. (૭) 


ઉપર મુજબ એ ગુઢાર્થ કાવ્યનાં અર્થો સ્પસ્ટ રીતે સમજાવતાં નવાબી દરબાર 
આશ્ચર્યમય બની એકી જીભે મહાકવિશ્ચવરની કાવ્ય શક્તિની તારીફ કરવા લાગ્યો, 
જનાના ગેલેરી ઉપરથી સોનારૂપાના કુલો,પુષ્પમાળાઓ અને ગુલાબની પાખડીઓથી 
જનાની બેગમોએ મહાકવિશ્રીને અંતરીક્ષમાં રહી (જેમ અપ્સરાઓ વધાવે તેમ) વધાવી 
આશીષો આપી, એ વખતે સોરઠ સરકારે તો શ્રી લાડુદાનજીને પોતા પાસે બોલાવી 
પોતાનાં હાથની આંગળીમાંથી રત્ન જડીત અમુલ્ય લીલમની વીંટી કાઢીને મહાકવિનાં 
હાથમાં પહેરાવીનેકહ્યું કે,- આજસે આપશ્રી હમારા જીગર દોસ્ત હો, યેહી મેરા જીગરકી 
પ્રેમકી નિશાની હૈ, આપ જી,કી માફક (જીવની પેઠે) ઉસકું સંભાલના, કીસી ટાઇમપર 
દિન ઔર રાતમેં, યે વીટીકી નિશાની સે આપકું મેરી મુલાકાત તુરત હોગી, આજસે આપ 
હમેરા જાની દોસ્ત હો,' એમ કહીને પગમાં સોનાની બેડી પહેરાવીને તાજીમબક્ષી બસએ 
મુજબ નવાબનું દિલ જીતતા જુનાગઢ જીતાયું, બલકે સારો સૌરાષ્ટ્ર*જીત્યો. 


એ પ્રમાણે રાજ્યકવિરત્ને રમજાન ઈદની ઇદ મુબારકના નવાબી દરબારમાં 
મંગળ કરી પોતાને ઉતારે પધાર્યા ત્યાર પછી તો અવાર નવાર વાહન તેડવા આવતાં 
નવાબસાહેબની મુલાકાત લઇ કાવ્ય વિનોદમાં દિવસો વિતાવવા લાગ્યા. 


નવાબ સાહેબને બહાદુરખાનજી નામના શાહજાદા હતા, તેઓ બહુજ ચાલાક 
અને ઉમર લાયક હોવાથી રાજકાજમાં પણ સાથેજ રહેતા, તેમને કાવ્યનો અને સંગીતનો 
ઘણોજ શોખ હતો, તેથી મહાકવિશ્રી લાડુદાનજી પાસે તેઓને કાવ્ય સાહિત્ય અને 
સંગીત ભણાવવા નવાબ સાહેબે સોપણી કરી હતી, શાહજાદા બહુજ તિવ્ર બુદ્ધિવાન 
હોવાથી તેમણે થોડી મુદતમાં જ સંગીત વિદ્યા સિદ્ધ કરી લીધી. તેમજ મહાકવિશ્રીએ 
તેમને નરઘા બજાવવાના ઉતમ બજવૈયા બનાવ્યા હતા,તે સાથે કાવ્ય સાહિત્યનું જ્ઞાન 
પણ સંપાદન કર્યું હતું, શ્રી લહુદાનજીને પોતે પોતાનાં વિદ્યાગુરૂ તરીકે માની તેમનું બહુ 
માન જાળવતા, મહાકવિશ્રીપાસેથી કચ્છી ભાષા, 


ન-તમામ કાઠીયાવાડનાં (સૌરાષ્ટ્ર) નાના મોટા રાજાઓ પાસેથી દર વરસે 
નવાબ પોતાનો જોરતલબી નામનો કર વસુલ કરતા, એટલે સૌરાષ્ટ્રના દરેક રાજાઓ 
તેઓનાખંડીયા રાજાઓ હતા, તેથી તે સૌરાષ્ટ્રસરકાર કહેવાતા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૧૦૯ 
મારવાડી ભાષા, વ્રજ ભાષા ઉપરાંત જસુરામજી કૃત રાજનિતી પણ પોતે ભણ્યા હતા 
પોતે મુસ્લીમ હોવા છતાયે કોઇ પુર્વનાં સંસ્કારે ઘણા જ હિંદુ ધર્મની ભાવનાવાળા સાદા 
ધર્મિરને ઉદાર હતા, પોષાક પણ લગભગ હિંદુ રાજવી જેવોજ પહેરતા, દાઢી રાખતા 
નહીં. (તે તેઓની તસ્વીર ઉપરથી જણાઇ આવે છે,)એ બધા ઉત્તમ સંસ્કારો રાજકવિશ્રી 
લાહુદાનજીના સહવાસને જ આભારી હતા, એ શાહજાદા સાહેબ અને નવાબસાહેબ 
મહાકવિશ્રીને ત્યાંજ રાજ્યાશ્રિત (રાજકવિ) તરીકે રાખી લેવા ધારતા હતા. 


શ્રીસોમનાથજીની યાત્રા 


કેટલાએક દિવસો પછી એક વખત સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવાની ઇચ્છા 
જણાવતાં રાજ્ય તરફથી સઘળો બંદોબસ્ત થતાં મહાકવિશ્રી વેળાવળબંદર થઇ 
પ્રભાસપાટણ ગયા, ત્યાં જયોતિર્લિંગ સોમનાથજીનાં દર્શન કરી ત્યાના સોમપરા વિષપ્રોને 
જમાડી મહાદેવની રૂદ્રીઓ કરાવી ચતુર્મુખી દીપમાળાઓ પુરી મહાકવિશ્રી મહાદેવજીની 
સ્તુતિનો છંદ બોલ્યા- 


શ્રી શંકર સ્તુતિત્રીભગી છંદ 
ગીરજાકે સ્વામી, અંતરજામી, નિર્મલનામી, સુખકારી ॥ 
લાઈ રતિ અંગા, નાચતચંગા, ધરીઉમંગા, અતિભારી ॥ 
સુખ સંપતિદાયક, પૂજનલાયક, ભૂતહિનાયક, ભયહારી ॥ 
તનુંપેગજખાલા, ઓઢવિશાલા, મુડનમાલા,ગલધારી ।1૧।॥। 
ગોરેતનભારી, વિભુતિધારી, હર્ષઅપારી, હિયધારી ॥ 
વિગ્રહકરિભારી, ત્રીપુરજારી, કિર્તીભારી, વિસ્તારી ॥ 
ભળકે શશિભાળા, વપુવિકરાળા, વિલસતવ્યાલા, ભયહારી ॥ 
નેહેનિતઅંગા, રહતહિનંગા, પીવતભંગા, અતિભારી ॥૨॥। 
અંધકકેનાશન. ઉમાવિલાસન, મરઘટ આસન, નિતધારી ॥ 
તપસીતનધારન, અધમઉદ્દારન, પ્રેમપ્રસારન, સબકારી ॥ 


(૧) અંધકાસુરના નાશ કરવા વાળા 
(૨) નિત્ય સ્મશાનમાં આસન કરવાવાળા 


૧૧૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


હ. 


કીટાદિક કેતે, પ્રાનિ જેતે, પોષત તે તે, મુદધારી, ॥ 
વાહન વૃષધારી, કરૃનાકારી, જટા અપારી શિરધારી. 1 ૩ ॥ 
રતિનાથપ્રજારે, દ્રગકી ઝારે, ક્રોધ અપારે મનધારી, ॥ 
હરનોટા૩ ચાહક, ત્રિપુરદાહક, નેહ નિવાઈક નરનારી; ॥ 
લક્ષ્મીદિક સિદ્ધિ, પુનિ નવનિધિ, આદિ રૃદ્ધિ અભિકારી ॥ 
હઠયોગ પ્રકાશી, વિધન વિનાસી, જન અભિલાસી, સુખકારી ॥ ૪ ॥। 
રજતાચલ૪ વાસી, તંત્ર પ્રકાશી હૃદયહુલાસી, અધહારી, ॥। 
વરદાન દિવેયા, ગંગ ધરેયા, “હૂક' હરેયા, અતિ ભારી ॥ 
નાથક કે નાથં, જોરી હાથ, સાતો સાથં રતિલારી, ॥ 
યહ અરજ ઉંચારી, દિલસો ધારી, લહો ઉધારી, કરધારી, ॥ પ ।॥। 


(પ્રવિણસાગર) 


સ્તુતિકરતા ભૂગર્ભનું દેવળ પડછંદાથી ગાજી ઉઠયું, મહા કવિશ્રી “રૂદ્રનાગણ' 
જેવું સાક્ષાત રૂપ ધારણ કરી મહાદેવને બિરદાવતાં. મહાદેવ પણ જાણે “તાંડવ નાચ 
કરતા' હોય નહિ શું ? તેવો આભાસ ત્યાં હાજર રહેલા પુજારીઓ આદિ સર્વેને થયો. 
ત્યાંથી પુજારીઓના આશીર્વાદો (બીલીપત્રો પુષ્પો ચડાવી) લઈ અને પ્રભાસના 
પાદરમાં“શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના' “દેહોત્સર્ગ' ના તીર્થ સ્થાને ત્રિવેણી સંગમ, સમુદ્ર સ્નાન; 
વગેરે સૌ તીર્થ સ્થળોએ દેવ દર્શન કરી, ત્યાં બ્રહ્મભોજન કરાવ્યું. ત્યાંથી “પ્રાચીને 
પીપળે' “માધવરાય' ને મળી, ત્યાં યથાવિધિ દાન પૂણ્ય કરી, વળતા 'ગોરખમઢી' એ 
આવી, “ગોરખનાથ' ના ભુગર્ભ આસાન ધૂણી વગેરેના દર્શન કરી, ત્યાંના મહંતને 
મળી, સૌરાષ્ટ્રના દક્ષિણ કિનારે સમુદ્રની સીમા જોઈ, એવી રીતે રાજ્ય સરભરાથી 
“સોમનાથજી' ની શુભ યાત્રા કરી 'જુનાગઢ' પધાર્યા. 


વખતો વખત મહા કવિશ્રી રજા માગે પણ નવાબ તો કહે કે નહિ આપ ઈધર ઠેર 
જાવ, મેં આપકું બડી ઈજ્જત બક્ષી, રાજકવિ, બડે સરદાર બનાકે સાથમેં રખના 
ચાહતા હું. તે સાંભળી તેમના પ્રેમને વશ થઇ છએક માસ જુનાગઢમાં રહ્યાં. દરમિયાન 
ગામના અંદર “નરસી મહેતાનો ચોરો', “હાટકેશ્વર મહાદેવ' ઉપરકોટ, વગેરે 


૩ - હરણના બચ્ચાને ચાહવાવાળા 
૪- કૈલાસમાં (હિમાલયમાં ) રહેવાવાળા “હુક' દુ:ખને હરવાળા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૧૧૧ 


દર્શનીય સ્થાનો અને એતિહાસિક સ્થળો જોઈ આવ્યા. ગામ બહાર “દામોકુંડ' 
“રેવતિકુંડ' ભુવેશ્વર, મરથીકુંડ, વગેરે તીર્થો કરી, રેવતાચળ (ગીરનાર પર્વત) ઉપર 
ચડવાની ઈચ્છા કરતા, રાજ્ય તરફથી સઘળો બંદોબસ્ત થયો અને પોતાની સાથેના 


તમામ માણસો સાથે ગિરનાર ચડયા. 


અનેક ગુફાઓ જોતા જોતા ગૌમુખીગંગા, સેવાદાસની જગ્યા, ભેરવનાથનો 
ભેરવ જંપ, (પથ્થર) પથ્થરચટી, ભરતવન, શેષાવન, કમંડલ કુંડ, ગોરખમઢી, 
ગુરૂદત્તાત્રેયનું શિખર, આદિ સર્વ સ્થાન ફરી દર્શન કરી “અંબાજી' ના મંદિરમાં આવ્યા. 
ત્યાંઅંબાજીની સ્તુતિ કરી. 


છંદ ભુજગ પ્રયાત 


મહાકાલિકા, માલિકા, મુંડધારા, શબં શ્રોન શીશં કરં મુક્ત બારા, 
પરં નિર્ભયં, ગાહિની નગખગ્ગા, જવલંતી ચિત્તામેં સબારૂઢ નગ્ગા 
મહાકાલ વિપ્રીત્ત રત્તી રમસ્તે, નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે નમસ્તે ॥ ૧. ॥ 


મહાવિધયા રાજીતં રક્તબંબા, સઘે જોગ જોતી અલૌકિક અંબા; 
ત્રિનેને સરોજે, કરં નીલ સજ્જે, કુંચં ગૌર મુખ્ખં કલાચંદ્ર લજ્જે, 
મહારૂૃદ્રચિત્તં, કટાક્ષ ભ્રમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે નમસ્તે ॥ ૨ ॥ 


ભુવનેશ્વરી ચંદ્રરૂપા રસાલા, ધરે કુંડલ હેમ મુકતી સુમાલા, 
બધે બાર જૂરા સુ સિંગાર સજ્જે, કટી કીંકની જેહરી પાય બજ્જે, 
રસ રંજીતં નૈન શંભુ સમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે ॥ ૩ ॥ 


બગલ્લા કનંકા સનૅ હેમ અંગા, કિરીટંશશી અંબરે પીતઅગા, 
કુલીશં, ગદા,પાસ જીહા ધરંતી, ગરે ચંપકં જાહિકી વૈજ્યંતી, 
મહાદેવ સંગા ઉછંગા બિસસ્તે નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, ॥। ૪ ॥ 


મહંમાયા ધુંમાવતી ધુમ દેહા, કરાલં કલા ચંચલા જવાલ મેહા. 
ભયંકાર, દ્રટ્ઢા, જયકાર, પ્રેતા, ઉરંપીન, છીનકટી દીન હેતા, 
ભવા, ભીમ જોગાના ભોગાત્રપસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે ॥ ૫ ॥ 


૧૧૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જયો જોગિની»#ભોગીનેજા સુસંગે, જ્યો જોગીયં ભોગીંય જાસુરંગે, 


ક ને 


જયો દંપતિ જોગહાસં બિલાસં, જ યોકોરના રૂૃપપ્રેમં પ્રકાસં ॥ 
રખે લાજ “મા” રાજજોગં સધસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે, નમસ્તે ॥ ૬ ।॥ 


(પ્રવિણ સાગર) 


એ છંદ બોલી અંબાજીનું દેવળ ગજાવી શક્તિને પોતાની “બ્રહ્મશક્તિ' બતાવી, 
શ્રાવકોનાં દેરાસરો જોઈ, રેવતાચળના મનોરંજક અન્ય સ્થાનો, દેવાલયો, નાગડા 
બાવાઓનીજમાતો, વેરાગીનાં ઝુંડો, સાંઈના તકીઆઓ, દાતારની દરગાઓ, વગેરે તમામ 
જોઈ જુનાગઢમાં પાછા પધાર્યા. અને શુભ યાત્રા નિમિત્તે નરસી મહેતાના ચોરામાં 
બ્રહ્મભોજન, તથા ગરીબોને અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, આપી અનેકયાચકોને સંતુષ્ટ કર્યા. 


નવાબ સાહેબની ઈચ્છાથી એક દિવસ ખાસ “શતાવધાન” માટે નક્કી થતાં, 
માણેક ચોકમાં રાજમહેલના રાઆંગણાના વિશાળ ચોકમાં મંડપ રોપવી ત્યાં તમામ 
પ્રજાજનો, ખુદ નવાબસાહેબ, જનાના બેગમો (ચકના પડદામાં) અમીર ઉમરાવો સરદારો 
વગેરેમળતાં, મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીએ સૌ વિસ્મયપામે તેવા શતાવધાનો કરી બતાવ્યા. 


ગીરના સિંહોની ગર્જના જેમ ગીર પ્રદેશમાં ગાજી રહે તેમ, મહાકવિશ્રીની કાવ્ય 

ગર્જના ગિરનારના પહાડને ભેદી સૌરાષ્ટ્રમાં વ્યાપી રહી, આમ દશ અગ્યારેક માસ ત્યાં 

રોકાયા,પછી નવાબશ્રીને એકવખત આનંદમાં જોઈ મહા કવિશ્રીએ પોતાના વતનમાં જવા 

માટેની રજા માંગી નવાબે કારણ પૂછતાં સર્વ હકીકત સમજાવી કહ્યું કે, “જન્મભૂમિમાં' જઈ 

માતા પિતા કુટુંબીઓ, સગા સ્નેહીઓ, વગરેને મળવું, ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો અને સૌરાષ્ટ્ર અને 

મુ જન્ય નુ જ ક્ટ ક ક 

કચ્છ પ્રદેશ જેમ જોયો તેમ હવે ગુજરાત, રાજપુતાના વગેરેના રાજસ્થાનો જોઈ, ચારે 
ધામનીયાત્રાપૂણકરવાની ઈચ્છા છે, માટેજવાની ખાસ જરૂર છે. 


*« ચારણો શિવશક્તિના ઉપાસકો હોવાથી નાની ઉંમરમાંથી જ તે સંસ્કારો 
પડતા તેમના સ્તુતિ, છંદો કાવ્યો વગેરે ખુબ જીવ્હાગ્રે કરે છે. આમા પણ તેમજ જણાયા 
વિના રહેતું નથી. ઉપરના છંદોમાં જે વર્ણન શક્તિનું છે તે વાંચતા “વામપંથ માં' મધ, 
માંસ, મૈથુન, મંત્ર, મુદ્રા, આદિ પાંચ મકારો સ્પષ્ટ જણાય છે. અને તેથી જ શ્રીજી 
મહારાજે, વામ પંથનો સંગ વર્તમાનભ્રષ્ટ થાય તેથી ન કરવાનું વચનામૃતમાં કહેલ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય ૪ ૧૧૩ 


નવાબ સરકાર કહે કે, આપશ્રીના તમામ કુટુંબને અહીં બોલાવીને રહો તો, હું 
સારી મોટી જાગીર (ગામો) આપું. અહીના વતની થઇ ગ્રહસ્થાશ્રમ કરી (લગ્ન કરી) 
પછી રાજ્ય ખર્ચે આપ સર્વ તીર્થની યાત્રા કરી આવો' એથી રાજકવિરત્ને નવાબ 
સરકારનો પોતાના પ્રત્યેનો અપૂર્વ પ્રેમ પારખી આભાર માની અરજ કરી કે, “એક વખત 
તો મનેમારી “જન્મભુમિ” માં પહોંચ્યા સિવાય મારી મન શાન્તિ થશે નહીં. કેમ કે, 


॥ દોહા ॥ 
લોહપુંજ ઈતસે ધર્યો, ઉત પારસમણિ દીન, ॥ 
સો કંચન કેસે બને, પરસેબિના પ્રબીન ॥ ૧ ।॥1 


અર્થ- અહીં લોઢુ ધરીએ અને સામે પારસણી રાખીએ, તો તેનો સ્પર્શ થયા 
વિનાતે લોઢું કંચનકેમ બને? 
ભોજન લાયે થાલભર, કર પકવાન નવીન ॥ 
તબ ક્ષુધા ભાજત નહીં પરસે બિના પ્રબીન ॥ ૨ ॥ 


અર્થ - અનેક જાતના નવીન પકવાનોના થાળ ભરી પાસે રાખીએ પણ તેના 
સ્પર્શ વિના ભુખ જતી નથી. 
ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, લહર ત્રિબેની લીન, ॥ 
નિકટ ગયે પાતક રહે, પરસે બિના પ્રબીન ॥ ૩ ॥ 


અર્થ - ગંગા યમુના અને સરસ્વતીના સંગમ કીનારે-ત્રિવેણી તટે જઈએ પણ 
તેમાં સ્નાન કર્યા વિના પાપ જાય નહીં. 


(પ્રવિણસાગર) 
પુનઃ જુનાગઢમાં આવવાનું વચન લઈ નવાબે આપેલી વિદાયગીરી 


ઉપરના દ્રષ્ટાંતોના પેઠે વનતમાં ગયા વિના મન શાંત નહીં થાય વગેરે ઘણીક 
રાજરીતે સમજાવી વતનમાં જવાની રજા મેળવી. પરંતુ નવાબના શાહજાદા શ્રી 
બહાદુરખાનજી'એ એક જબરજસ્ત શરત કરાવી કે, “આપ ફિર હમ્‌કું જુનાગઢમેં આકે 
જરૂર મિલના, એસા કોલ (બોલ) દે કર આપ ખુશીસે વતન જાને કી બીદાઈ લે શકતે હૈ !' 
મહાકવિશ્રીએ પણ અંતરના પ્રેમથી શાહજાદાના જમણા હાથમાં પોતાના જમણા 
હાથથી “કોલ ' આપતાકહ્યું કે “હું ' જરૂર જુનાગઢ આવીશ એમ કોલ મળતા નવાબે 


૧૧૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શાહજાદા બહાદુરખાનજીએ બીજે જ દિવસે વિદાયનો શિરપાવ આપવાનો દરબાર 
ભરી મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીએ શિરપાવ આપી સન્‍્માની સોરઠ સરકારને શોભે તેવી 
થોગ્યકદર કરી. 


શિરપાવની વિગત 


ચાર ઉત્તમ આલોદની ઘોડીઓ શંખલાદી સામાન ચાંદી સોનાના મોવડ, 
ડુમચી, આગમદોરો, હાલર હુલર કાઠું કાંધીઊં, ઝાંઝર, મોરવાળા પેગડાં, મખમલની 
ગાદલી, હીરની સરકુ, હીરનો બાલાતંગ, ખડીઓ પોટલીઓ, વગેરે સંપૂર્ણ સામાનથી 
તથા શણગારેલ ચાર ખીજમતદારો (ખાસદારો) બે સિંધી ઊંટ શણગારેલા (બે માણસો 
સાથે) બાજુબંધ પોંચી કડાં, સાંકળા, વેઢ વીંટીઓ અને હીરા જડિત કંઠો,સોનાનો ત્રોડો, 
બાદશાહી આશા લકડી' (હીરા જડીત સોનાની નાની લાકડી છડી) કે જેઓ રાજ્યન॥ 
બહુ જ માનીતા મોટા ઉમરાવને જ બક્ષિક્ષ મળે, તે સાથે નવાબની ટંકશાળામાં પડતી 
(દીવાનશાહી) પચીશ હજાર કોરીઓના થાળ,શાલ, દુશાલા, મંદીલ રેંટા,કામદાનીન॥ 
તાકાઓ, વગેરે સોનેરી રેશમી કપડાઓ, એ બધી મન આકર્ષક બક્ષિશો આપવામાં 
આવી, તે સર્વમાં ખુદ નવાબ સાહેબની મનપસંદગીની નીલમની વીંટી (કે જે નવાબ 
કાયમ પહેરતા હતા તે વીંટી કે જે ગુઢાર્થ કાવ્ય સાંભળી પોતે જ પહેલી બક્ષી પોતાના 
દોસ્ત બનાવ્યા હતા.) તે મહા અમૂલ્યને ઉમદા શ્રેષ્ઠતમ વસ્તુ હતી. 


સોરઠ સરકારના આવા અતિ ભાવભીના ઉમદા સત્કાર સાથે શહેરના અમીર 
ઉમરાવો અને નગરશેઠે સત્કારેલા રાજકવિશ્રી રાજ્યના શિરબંધી આરબોની બેરખના 
રક્ષણ સાથે પોતાના ખાનગી તમામ રસાલા સહિત જુનાગઢમાંથી એક વ્હેલી સવારે 
રવાના થયા. 


જાનાગઢ રાજ્યના અમાત્યોએ ગોઠવેલી મજલેં મજલેં ઉતારાઓ કરતા કરતા 
રાજ્ય શિરબંધીથી રક્ષાયેલા રાજ્યકવિ શ્રી લાડુદાનજી પાલીતાણા રાજ્યની સરહદે 
પહોંચ્યા. ત્યાંના રાજવીએ ઘણા દિવસથી મહાકવિશ્રીના આગમનની રાહ જોવા રસ્ત॥ 
ઉપર કવિશ્રીના સન્માન સત્કાર માટે માણસો ગોઠવેલા હતાં તેમના આગ્રહને માન 
આપી ભાવનગર બે દિવસ મોડું જવાનું રાખી પાલીતાણા પધાર્યા. ત્યાંના રાજની 
રાજમીજમાની લઈ શંત્રુજ્યગીરી ઉપર જઈ જૈનોના દેરાસરો જોઈ (મનમાં પોતાના 
જન્મસ્થાનના આબુગિરિરાજની યાદી લાવી) પાલીતાણા રાજવીનો યથાશક્તિ 
શિરપાવ લઈ ભાવનગર તરફ વિદાય લીધી. 


કાયમના ધોરણે ઊંટ સવારને પત્ર સાથે અગાઉથી ભાવનગર મોકલવામાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૧૫ 


ભ. 


આવેલ હતો, તેમજ પાલીતાણા રાજ્યે ઠેઠ ભાવનગર સુધી ઉતારા વગેરેનો યોગ્ય 
બંદોબસ્ત કરાવેલો હોવાથી મહાકવિશ્રી આનંદ મંગળથી સોરઠ ભૂમિ ઉલંઘી 
ગોહીલવાડ પ્રદેશને જોતા જોતા પોતાના મહાન મોટા રસાલા સાથે ભાવનગર આવી 
પહોંચ્યાં. 


જા જમા 


પોતાની જન્મભૂમિમાં હવે જેમ બને તેમ વહેલું જવું છે, તેવું પોતાના મનમાં દ્રઢ 
ધારીને ભાવનગર પંદર દિવસથી વધુ નહીંરોકાવાનું વિચારી પુરમાં પ્રવેશ કર્યો. 


ઈતિ શ્રી કેશરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે, દ્રિતીય પ્રકરણે, ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મહા કવિશ્રી 
લાડુદાનજી જીણદુર્ગ રાજ્ય સન્માને શ્રી સોમનાથ, પ્રભાસ, રેવતાચળ, શેત્રુજયગિરી 
આદિ તીર્થયાત્રાકરણ નામ ચતુર્થોડધ્યાય સમાપ્તઃ ॥ ૪ ॥ 


ડઝ // ય 


॥ શ્રીજી ॥ 
અધ્યાય પાંચમો 


ભાવનગર રાજસ્થાન 


ભાવનગર મહારાજશ્રી વજેસિંહજીએ મહાકવિશ્રી લાહુદાનજી માટે ખાસ 
ઉત્તમ પ્રકારનો રજવાડી ઉતારો આપી પ્રવાસનો થાક ઉતર્યા પછી સાત આઠ દિવસ પછી 
મળવાનું કહેવરાવ્યું હતું, પરંતુ મહા કવિશ્રીને પોતાની જન્મભૂમિમાં જલદી પહોંચવાનું 
હોવાથી તુરતમાં જ મુલાકાત લઈ વહેલી વિદાય મળે, તેવી મહારાજશ્રીની હજૂરે વિનંતી 
કરાવી. બીજે જ દિવસે પાલીતાણા મહારાજા સાહેબ રાજકવિશ્રીની અમૃતવાણી 
સાંભળવાને ખાસ પધાર્યા હતા. ઘણા માસથી મહા કવિશ્રીની પ્રખ્યાતિ સાંભળતા 
ભાવનગર મહારાજ સાહેબે પાલીતાણા નરેશ પાસેથી મહાકવિશ્રીની વિશેષ હકીકત 
જાણતાં, બહુજ પ્રસન્ન થઈ જલદો મળવાનો કાર્યક્રમ મહા કવિશ્રીની માંગણી 
ધ્યાનમાં લઈ ગોઠવ્યો અને ચોપદાર તથા રાજ્યના અમીરો સાથે રાજ્યકવિને 
બોલાવા પાલખી મોકલી પોતે રાજમહેલના વિશાળ સભાસ્થાનમાં ભાવાણાના 
ગોહેલ કુળદીપક મહારાજાશ્રી વજેસિંહજી મહારાજા કચેરી ભરી મખમલના મોટા 
ગાદી તકીયા ઉપર બિરાજ્યા. 


૧૧૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ત્યાં ચોપદારની નેકીનો અવાજ સાંભળતાં મહા કવિશ્રીની તાજીમ સ્વિકારવા પોતે જાતે 
ઊભા થઇ સામા ચાલ્યા અને ઘણા જ હેતથી રાજપુત ચારણના મિલનની પુરાતન 
પ્રથાએ ભેટી પડ્યા, મહા કવિશ્રીએ પણ ધોળ નજર ન્યોછાવર કરી કુશળતા પૂછી, 
મહારાજાશ્રીએ પોતાની જમણી બાજુમાં નાજુક મખમલના ગાદી-તકીયા ઉપર ઘણાજ 
પ્રેમથી બેસાર્યા, એ વખતે મહા કવિશ્રી “રાજબીરદાવળી' બોલતા “ગહલોત' શબ્દનો 
કાવ્યમાં શબ્દ પ્રયોગ કરી “સૂર્યવંશી' કહીને બિરદાવ્યા. 

મહારાજા વજેસિંહજી બહુ જ વિચક્ષણ અને કાવ્યરસજ્ઞ રાજવી હતા, તેથી 
બિરદાવાળી સાંભળીને તેઓ બોલ્યા કે “મહા કવિશ્રી કાઠીઆવાડમાં તો અમો ગોહિલ 
રાજપૂતોને સહુ કોઈ “ચંદ્રવંશી' જાણે છે અને તમામ કવિઓ પણ ચંદ્રવંશી કહે છે, અને 
આપશ્રી સૂર્યવંશી શા આધારે કહો છો ? “ત્યારે મહા કવિશ્રીએ ખુલાસો કરતા કહ્યું કે, 
“ક્ષત્રિય મુગટમણી હિંદ્વા શાલિગ્રામ, પ્રાતઃ સ્મરણીય, મહાવીર, મહારાણા શ્રી 
પ્રતાપસિંહજીની બિરદાવલીમાં “'ગહલોત-ગેહલોત' વગેરે શબ્દ પ્રયોગો ઘણાજ 
પ્રાચીન કાળથી કાવ્યમાં છે.' એમ કહીને કેટલાકએક કાવ્યો બોલી બતાવી કહ્યું કે, 
“મહારાણા પ્રતાપના સમ કાલીન દિલ્હીશ્વર બાદશાહ અકબરશાહના મુખ્ય રાજકવિ 
દરશાજી આઢાકે જે મહારાણાશ્રીનાપરમ મિત્ર હતા ! તેણે મહારાણા પ્રતાપસિંહ સ્વર્ગે 
ગયાના સમાચાર જાણ્યા ત્યારે તેનાં શોકોદ્ગારના કાવ્યો બાદશાહ અકબર પાસે દિલ્હી 
દરબારમાં સંભળાવ્યા. તે સાંભળી અકબરશાને પણ ખેદ થયેલો. એ સમયના કાવ્યના 
એક છપયછંદના પાંચમાં ચરણમાં કવિએ “ગહલોતરાણ” કહી સંબોધેલ છે. તે આપશ્રી 
હજૂર સાંભળો. 


દુરશાજી આઢાકૃત છપય 


(મારવાડી ડીંગળી કાવ્ય) 
અસ લેગો અણ દાગ, પાગ લેગા અણનામી ।॥। 
ગો આડા ગવડાય, જિકો બહતો ધુર બામી ॥ 
નવરોજે નવગયો, નગો આતશા નવલ્લી; ॥ 
નગો ઝરોંખા હેઠ, જેથ દુનિયાણ દહલ્લી ॥ 
“ગહલોત રાણ” જીતે ગયો, દશણ મૂદ રશણાડશી ॥ 
નીશાશ મૂક ભરિયા નયણ, તો મૃત શાહપ્રતાપશી ॥ 


(પ્રાચીન -પ્રતાપ ચરિત્ર) 


બીજુ પ્રમાણ - દોહો 
ગોહિલકુળ તન ગાઢ, લેવણ અકબર લાલચી 
કોડી દે નહીં કાઢ, પણ, દ્ઢઢ રાણ પ્રતાપસી 


અર્થ-રાણા પ્રતાપનું ગોહિલ રાજપૂતનું મજબુત કુળરૂપી ધન અકબર લુંટી 
લેવાને લાલચુ થઈ રહ્યો છે; પરંતુ રાણા પ્રતાપનું “પણ (ટેક) એવું તો દઢ છે કે તે 
ક 


ધનમાંથી એક કોડી પણ કાઢીને આપતો નથી. અર્થાત પોતાના “ગોહિલ' (ક્ષત્રિય) કુળને 
એબ લગાડ તો નથી. 


(બિરદ છહુંતરી) 


ઉપર પ્રમાણે પ્રાચીન કાવ્યોના પ્રમાણથી જ “ગોહિલ' શાખામાં જ 
“મહારાણા પ્રતાપ' નો જન્મ હતો, તેમ સાબીત કરી બતાવી, તેજ શાખામાંથી છુટા 
પડીને સેજકજી ગોહિલ' સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા હતા; અને તે પછી “મોખડાજી' ગોહિલે 
“પેરમબેટ' કબજે કરી “પેરમના પાદશાહ' નું બીરૂદ મેળવેલ હતું. એ મહાવીર 
મોખડાજીના વંશમાં આપ એ બીરૂદ સાચવી રહ્યા છો. 

મહારાણા પ્રતાપના ઉજવળ વંશમાં જ ભાવનગર રાજ્યના રાજવીઓ છે, 
એમ દાખલા દલીલથી સિદ્ધ થતાં, મહારાજાના અંગમાં એકદમ હર્ષ પ્રગટ થયો અને 
પોતાના પવિત્ર પૂજ્ય પિતામહ - મહારાણા પ્રતાપના કાવ્યો સાંભળવા જીજ્ઞાસા થતા 
મહાકવિશ્રીને વિનંતી કરી. 


મહા કવિશ્રીએ પોતાની વીરવાણીમાં અને ચારણી શૈલીથી થોડાંક કાવ્યો 
સંભળાવ્યા. 


સોરઠા દોહા 
અકબર ઘોર અંધાર, ઊંધાણા હિંદુ અવર ॥ 
જાગે જગદાધાર. પહોરે રાંણ પ્રતાપશી ॥ ૧ ॥ 


અર્થ-અકબરશા રૂપી રાત્રી પડતા બીજા તમામ હિંદુઓને ઊંઘ આવી ગઈ; પણ 
જગતનાઆધાર રૂપી મહારાણાપ્રતાપ તેરાત્રીમાંનહીં ઊંઘતાપહોરેપહોરેજાગતા હતા. 


“અકબર પથર અને, કઈ ભૂપત ભેળા કીયા' 
હાથ ન લાગે હેક. પારસરાણ પ્રતાપશી ॥૨॥ 


અર્થ - હે અકબર શાહ ઘણા ઘણાં ભૂપોને નમાવી કબજે કર્યા; પણ એ બધા 
પથ્થરો નિવડયા અને પારસમણી રૂપ મહારાણા પ્રતાપસિંહ તારા હાથમાં ન આવ્યા. 


૧૧૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
કંપે અક્બરકાય, ગુણપુંગીધર ગોડીઆ; ॥1 
મણિધર છાબડમાંય, પડે ન રાણ પ્રતાપશી ॥ ૩ ॥ 


અર્થ-અકબર રૂપી ગોડીએ (વાદીએ) ઘણા ઘણા રાજારૂપી સર્પોને કરંડીઆમાં 
કેદ કર્યા. પણ મહારાણા પ્રતાપ રૂપી મણીધર નાગને પકડવા જતાં અકબરની કાયા કાંપવા 
લાગી, જેથીએ મણીધર કરંડીઆમાં આવી કબજે ન થયો. 


વાર્તા પ્રસંગ 


મહારાણા પ્રતાપ જ્યારે અરવલ્લીના પહાડોમાં રાજ્યકુટુંબ સાથે હતા, ત્યારે 
રાજકુમારીના હાથમાંથી સુકા રોટલાનો ટુકડો એક જંગલી બીલાડો આવી ઝુંટવી ગયો તે 
સમયનો કુંવરીશ્રીનો આર્તનાદ મહારાણાને કાને પડ્યો. બીજો રોટલાનો ટુકડો ન હતો 
અને કુંવરીને કકડીને ભુખ લાગી હોવાથી રૂદન આદરતા વાત્સલ્ય પ્રેમ ઉભરાત॥ 
મહારાણાશ્રીએ એ વખતે બહુજ દિલગીર થઈ બાદશાહ સાથે સમાધાન કરવાના અંતિમા 
વિચારો આવતાં, એકાંત સ્થળમાં બેસી અંતર વિચારનો ઉભરો કાઠવા લાગ્યા. 


મહારાણા પ્રતાપના અંતરના વિચારો-મેવાડી ભાષામાં 


દન 


કેરે ખાતર હું ઈતો કરી હું ? આજ સઘળા રાજા રહીસ મહોલમૈ બેઠાં મોજાં 
માણે. અરહું ભાખર ભાખર ભિટકતો ફીરૂં હું. મ્હારા ફૂલજીસા ટાબર; આજ એક ટુક 
રોટીને તરસે હે. દેશ દેશ સ્વતંત્રતા, સ્વતંત્રતા, જાતી જાતી સગળાંરો ભાર કાંઈ મૈ 
અકેલેહી લઈ રાખ્યો હે ? સહ્યો ઘણોહી સહ્યો. પણ આ નિર્દોષ બાળ ગોપાળાંરી જવાળા 
ક્રિયા ન સહિજે નહિ અબેં ઓર સેવણરી કોઈ જરૂરત નહીં હે, ક્ષમાકર મેવાડરી ભુમી, 
આજ ટાબરાં રે સનેહ માંને કાયર બણા દીયો હૈ, જીટુટગ્યો, આજસું હુંહી કપુતાંરી 
ઓળીમેંનાંવ, લીખાઉ હું.' 

ઉપરના વિચારે મહારાણાએ બાદશાહને “સમાધાન” નો પત્ર લખ્યો, એ 
પત્રથી કુલાઇને બાદશાહે પોતાની પાસે રહેતા “બિકાનેરના મહારાજ પૃથ્વીસિંહને એ 
પત્ર ભર કચેરીમાં બતાવીને વંચાવ્યો. પૃથ્વીસિંહજીએ પત્ર જુઠો છે એમ કહી પત્રના 
અક્ષરો જોઈને ફેંકી દીધો અને કહ્યું કે હું આ પત્રનો જવાબ મગાવું છું. એમ કહી ઉતારે 
આવી મહારાણા પ્રતાપને એ પત્ર વિષે નીચેના બે દોહાઓ રચી મહારાણાને લખી 
મોકલ્યા. 


ઝે જ ૬ 
પાતલ જો પતશાહ, બોલે મુખ હુતાં વયણ, ॥ 
મિહિર પછિમ દિશામાંહ, ઉગે કાશપરા ઉત ।॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૧૯ 


અર્થ- પાતાલ' (પ્રતાપસિંહ) જો પોતાના મોઢાથી અકબરશાહને “પાતશાહ' 
કહેશે,તો તો હે, કસ્યપ ગોત્રમાંથી ઉત્તપન્ન થનાર મહારાણા | સૂર્ય હવે પશ્ચિમ 
દિશામાં ઉગશે. 

પટકું મુછાં પાણ, કે તન પટકું નિજ કરદ ॥ 

દીજે લિખ દીવાણ, ઈણદો મહિલી બાત ઈક ॥ ૨ ॥। 


અર્થ - હે દીવાન ! (રાજ એકલીંગજી મહાદેવનું છે અને રાણા દીવાન છે તેથી 
દીવાન શબ્દ સંબોધેલ છે) મને આ બે વાતમાંથી એક વાત નક્કી કરી મોકલો કે, “હું મારા 
હાથને મુછો ઉપર નાખું ! કે પૃથ્વી ઉપર પછાડું ! (એટલે હાય હાય હિન્દુ ધર્મ ગયો એમ 
કહી હાથ પૃથ્વી ઉપર પછા[ડું) ઉપરના બન્ને દોહાઓનો જવાબ મહારાણા 


ન 


પ્રતાપ્સિંહજી બિકાનેરના મહારાજ પૃથ્વીસિંહજીને લખી મોકલે છે કે, 
દોહા 
“તુરક' કહાસી મુખ પતો, ઈણ તન સુ ઈકલંગ ॥ 
ઉગે જ્યાં નહી ઉગસી, પ્રાચિ દીશ પતંગ ॥ ૧ ॥ 


અર્થ - હે પૃથ્વીરાજ ! જ્યાં સુધી મારા (પ્રતાપ રાણાના) શરીરમાં 
“એકલીંગજી' નો વાસ અને પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી તો હું તમારા અકબરશાહને “તુરક્રો' જ 
કહીશ,અને તેથી સૂર્યપણ જ્યાં પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે ત્યાંજ ઉગશે. 
ખુશ હું ત પીથલ કમધ, પટકો મુછાં પાંણ ॥ 
પછટણ હૈ જે તે પત્તો, કલમાં શિર કેવાણ ॥ ૨ ॥ 
અર્થ - હે કમધ ! (રાઠોડ) વંશમાં ઉત્પન્ન થયેલ પીથલ (પૃથ્વીરાજ) ખુશીથી 


તમારો હાથ તમો તમારી મૂછો ઉપર નાખો; કારણ કે કલમાં પઢવાવાળાઓના શિર ઉપર 
તરવારના ઘાકરનાર હજી પતો (પ્રતાપરાણો) હૈયાત છે. 


ઉપરની હકીકત મુજબ મહારાણા પ્રતાપે પાદશાહ પાસેથી સમાધાની માંડી 
વાળી લડવા તૈયાર થઈ દેહાંત સુધી બાદશાહને નમ્યા નહીં. 


એ પ્રમાણે મહારાણા પ્રતાપનો ઈતિહાસ પોતે વીરવાણીથી ભાવનગરની 
રાજ્ય કચેરીમાં સંભળાવતા મહા કવિશ્રી લાડદાનજીએ વીરરસ મુર્તિમાન ખડો કર્યો. 


૧૨૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બીજે દિવસે ફરી મીલનમાં પણ મહારાજા વજેસિંહજીએ અને પાલીતાણા 
નરેશ પોતાના વડીલોના (મેવાડના મહારાણાઓના) યશોગાન સંભળાવવા વિનંતી 
કરી. 


મહા કવિશ્રી લાહુદાનજીએ મેવાડના મહારાણાશ્રી રાજસી' ની વાત કહી કે, 
“મહારાણા રાજસીએ મુત્સદીઓની જાળમાં ફસાઈ દિલ્હીના બાદશાહ ઔરંગઝેબ 
સાથે સમાધાન કરી તેને નમવા તૈયાર થયો. એ વખતે પટાવતો, ઉમરાવો, સરદારો 
ભાયાતો વગેરે બહુજ દિલગીરી થયા પરંતુ મહારાણાને કોણ મના કરે ? પછી ઉદયપુર 
રાજ્યના વયોવૃદ્ધ ચારણ રાજકવિને સરદારોએ એ સઘળી હકીકત જણાવીને બાદશાહને 
“રાણો' ન નમે તેમ વિનવવા વિનંતી કરી, આથી એ રાજકવિએ મહારાણા રાજસીને એ 
વિષેનું એક કાવ્ય સંભળાવ્યુંકે :- 


॥ છપય છંદ ॥ 
અજોં સૂર ઝળહળે, અજોં પ્રજળે હુતાસણ,।। 
અજોં ગંગ ખળહળે, અજોં સાબૂત ઈન્દ્રાસણ,॥ 
અજોં ધરણી બ્રહ્માંડ, અજોં ફળફૂલ ધરતી,।। 
અજોં નાથ ગોરખ, અજોં હે માત શકતી; 
ધ્રુવ અચળ મેર ચાલે પવન, વેદ ધરમ વારાણસી, 
પતશાહ હું તે ચીતોડપત, રાણ મિલે કિમ રાજસી ॥ ૧ ॥ 
(પ્રાચીન) 


અર્થ - હે મહારાણા રાજસી ! તારા પિતામહ મહારાણા પ્રતાપે હાથમાં 
ગંગાજળ લઈ દિલ્હીના બાદશાહને નહીં નમવાની પ્રતિજ્ઞા સૂર્યની સાક્ષીએ લીધેલ છે, 
તેજ સૂર્ય હજી જળહળે છે, તેમજ અગ્નિહોત્રીઓના અગ્નિઓ હજુ એના એજ પ્રજળે 
છે, ગંગાજીનો પ્રવાહ હજુ જેમનો તેમજ (ખળહળે) ચાલુ, છે. હજુ એનાએ ઈન્દ્ર, 
ઈન્દ્રાસન ઉપર બેઠો છે.' એજ ધરણી અને એજ આકાશ આ બ્રહ્માંડ છે, જેમા ફળ કુલ 
વગેરે રસકસો તેવા જ પાકે છે, શ્રી ગોરખનાથ, શ્રી મહામાયા શક્તિ આદિ ચિરંજીવી 
દેવો જેમના તેમજ અમર છે, હજુ એજ “ધ્રુવ' અને મેરૂ પર્વત અચળ છે. તેમજ 
કાશીપુરીમાં હજી વેદધર્મ પણ પ્રચલિત છે, માટે ત્યાં સુધી હે રાણા રાજસી, દિલ્હીના 


જ 
1 


બાદશાહને ચિત્તોડનો રાણો કેમ નમે ? નજ નમેં. 


ઉપરનું કાવ્ય સાંભળી રાણો રાજસી દિલ્હી નમવા ન ગયા અને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૨૧ 


પોતાની આ મહાન ભુલ થતી હતી તેમાંથી રાજકવિએ બચાવ્યાનો ઉપકાર માની પોતે 
કવિહોવાથી કાવ્યનો બદલોકાવ્યથી વાળવા વિચારી એકકાવ્ય રચ્યું. 


છપય છંદ મરૃભાષા 
કહાં રામ કહાં લખણ, નામ રહિયા રામાયણ ॥ 
કહાં કૃષ્ણ બલદેવ, પ્રગટ ભાગોત પુરાયણ, ॥ 
વાલમીક, શુક વ્યાસ, કથા કવતા ન કરંતા, ॥ 
કુણ રૂપ સેવતા, ધ્યાન મન કવણ ધરંતા; ॥1 
જગ અમર નામ ચાહો જિકો, સુણો સજીવન આખરાં॥ 
રાજસી કહે જગરાણરો (તમો) પૂજો પાવ કવેશરાં ॥ 


અર્થ-રામ અને લક્ષ્મણ હાલ ક્યાં છે ? પણ રામાયણ ગ્રંથ થતા તેઓ અમર 
છે; શ્રી કૃષ્ણ, બલભદ્રજી ક્યાં છે ? પણ શ્રી ભાગવત ગ્રંથ થતાં તેમાં અમર છે; 
વાલ્મીકી, શુકજી અને વ્યાસજીએ તેઓની કવિતા કે કથાઓ ન કરી હોત તો આજ તે 
પરમાત્મા કેવા હતા ? તેનું રૂપ કેવું હતું ? તે કલ્પીને મનમાં તેઓનું ધ્યાન કેવી રીતે ધરાત 
? રાણો રાજસી કહે છે કે હે રાજનો (રાજપુતરાજાઓ) તમો સહુ કવિશ્વરોના પગ પૂજો. 
જેણે આપણા વડીલોને કાવ્ય રચી અમર રાખ્યા. અને આપણને (મને) પણ સંદ્‌બોધી 
આપણાકર્તવ્ય કર્મનું ભાન વર્તમાન કવિશ્વરો હજી પણ કરાવી રહ્યાં છે. 


એ પ્રમાણે ઉદયપુરના દરબારમાં મહારાણા રાજસીએ પોતાના રાજકવિને 
કોડ પશાવનો અમૂલ્ય શિરપાવ આપી, ઉપરનું છપયકાવ્ય લખી કવિચરણમાં ભેટ મેલ્યું 
અને પોતાનો કુળધર્મ કવિએ બતાવ્યો તેને મહાન ઉપકાર માની, તે કવિશ્રીના 
ચરણારવિંદની શોડષોપચારે પૂજા કરી. વળી આ હકીકત યાવદચંદ્ર દિવાકરો રહે તેટલા 
માટે, પોતે એક “રાજસમુદ્ર' (રાજસાગર) નામનું એક મોટુ તળાવ ગળાવી, ફરતી પાકા 
પથ્થરોની નકસીદાર પાળો બંધાવી, મુખ્ય પ્રવેશઠ્વારમાં મ્હોટા આરસ પહાણમાં ઉપરનું 
કાવ્ય (છપયછંદ) કોતરાવીને તેમા પોતાના હસ્તાક્ષરની સહી કોતરાવીને સૌ વાંચી શકે 
તેમ ચોડાવ્યો હતો કે જે અદ્યાપિ પર્યત મોજુદ છે. 


ઉપર પ્રમાણે “રાણા રાજસી'ની વાત એવી તો સરભરી વીરવાણીમાં મહા 
કવિશ્રી લહુદાનજીએ કહી કે તે સાંભળી સઘળી સભા દિગ્મુંઢ થઇ રહી, અને મહારાજા 
વજ સિહજી ઘણાજ પ્રસન્‍ન થયા. આવા રાજનીતિજ્ઞ દેવ જેવા 


૧૨૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ચારણ કવિ મારા દરબારમાં પધાર્યા તે મારૂં પણ અહોભાગ્ય છે, તેમ માની 
શોડષોપચારથી મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીનું તે કચેરીમાં પોતે પૂજનકર્યું. 


પોતાના ખાસ ઝવેરી સોની કે જેઓ '“રાજુલાવાળા' ના નામથી પ્રસિદ્ધ 
કારીગર હતા, તેઓ ત્યાં કચેરીમાં હાજર હોવાથી, તેઓને રૂબરૂમાં બોલાવી મહા 
કવિશ્રીના માટે કડાં, ટુંપીઆ, કંઠાઓ, વેઢ વીંટીઓ; બાજુબંધો, પૌચીઓ વગેરે 
દાગીનાઓ કવિશ્રીના અંગના માપ પ્રમાણે માપીને તુરતમાં બનાવી આપવાની વરદી 
આપી. તે સોની મહાજનને મહા કવિશ્રીના અંગોનું માપ કરવા મહા કવિશ્રીના આસન 
સન્મુખ આવી મહાકવિશ્રીને નમસ્કાર કર્યો. 


સોની હરિભક્તનો મિલાન 


આપરજીઆ સોની “શ્રી સ્વામિનારાયણ' સંપ્રદાયના હોવાથી તેના કપાળમાં 
ઉર્ધ્વપુન્દ્ર તિલક કુમ્કુમના મોટા ચાંદલા સહિત કરેલું હતું. તેઓ પણ દેદિપ્યમાનકાયાના 
ગૌરવર્ણ અને જોતા જ મહાન ધર્મવાળા રાજસી કારીગર જેવા જણાતા હતા. તેણે પાસે 
બેસી મહાકવિશ્રીના અંગો માપ્યાં અને મહા કવિશ્રીએ સોની મહાજન નું “હૃદય” માપ્યું તે 
એવી રીતે કે, મહા કવિશ્રીએ તેની મુખમુદ્રા સામું જોતા જ કટાક્ષથી પૂછ્યું કે 
“શક્તિપંથીની આડ હોય, શિવપંથીને ત્રિપુંડ હોય,વેશ્રવો અને રામાનુજીઓને એકલું 
ઉર્ધ્વપુદ્ર તિલક હોય; પણ આ બે પાંખડાવાળુ અને વચ્ચે કચ્છ પ્રદેશની “કોરી' જેવડા 
કમ્‌્કુમનાં ચાંદલાવાળુ આ નવીન ટીલું ક્યાં પંથીનું ! '' એમ કહી મહારાજા વજેસિંહજી 
સામું જોઈને તે સોનીની જરાક મહા કવિશ્રીએ મજાક (મશ્કરી) કરી. મહારાજાશ્રીને તો 
એટલું જ જોઈતું હતું. તેથી તેઓશ્રી સોની મહાજન તેનો જવાબ આપે તે પહેલા જ તુરતા 
જ બોલ્યા કે, “કવિરાજ આપ ધ્યાન દઈ સાંભળો. મારા રાજ્યમાં હમણાં હમણાં એક નવું 
ધતીંગ ચાલેલ છે અહીંથી થોડાજ ગાઉ દૂર ભાવનગર તાબાના “ગઢડા' ગામમાં ( કે 
જેમાં કાઠી દરબારોનો ગરાસ છે તેમાં) ભગવાનનો અવતાર થયો છે. કાઠીઓ તેઓની 
પાછળ ઘેલાતુર થઈ લુંટફાટનો ધંધો છોડી ભગત બની બેઠા છે, તે ભગવાન પણ 
કાઠીઓના જેવોજ વેશ પહેરી ઘોડા ઉપર બેસી તેમના સાથે જ ફરે છે. ગામો ગામ લોકો 
પૂજા કરી આરતી ઉતારે છે ને તેને વશ થઇ જાય છે કોઈક તો કહે છે કે તેણે “બાબરો 
ભૂત' વશ કરેલ છે; કોઈ કહે છે કે તેના પાસે જત્રમંત્રનો જાદુઈ કામરૂદેશની વિદ્યાનો 

સ 

છે 


કરે; કો તેની નજર જ બહુ કરડી છે, તેથી તેના સામો 


કે 
નાનો ગુટકો છે; કોઈ કહે છે કે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૨૩ 


૪ પ. 


કોઈ વિવાદ કરવા આવે કે તુરત જ ચાર આંખો મળતાં જ આવનારાને મૂર્છા આવતા 
બેશુદ્ધ બની જાય છે અને મૂર્છા વળ્યા પછી તે તો તેનો જ ભક્ત થઈ જાય છે. તેને કોઈ 
“જીવન મુક્તા' પણ કહે છે; કોઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન કહે છે, એટલું જ નહીં પણ 
એ સ્વામિનારાયણના હાથ અડેલી પ્રસાદીની ખાવાની વસ્તુને કોઈ “ભેંસ' ખાય, તો તે 
ભેંસ પણ તેના વાંસેજ ફરે છે. તેનો જે ભક્ત થાય તેની નિશાની તરીકે આ સોનીના જેવું 
“ટીલુ' કરે છે. પોતે ભગવાન કઈ જ્ઞાતિના ? ક્યાં મુલકના ? ક્યા ગામના છે ? તે કોઈને 
જણાવતા નથી. પોતે હજી તો માંડ ૨૨ કે ૨૩ વર્ષની ઉંમરના છે, હજારો લોકો તેમના 
દર્શન માટે “ગઢડા' જાય આવે છે. મને પણ ત્યાંના કાઠી દરબારોએ તે ભગવાનના દર્શન 
કરી જવાનું આમંત્રણ મોકલેલ છે. પણ રાજાઓથી તેની સંપૂર્ણ ખાત્રી કર્યા વિના એકદમ 
કેમજવાય? 


ભાવનગરના ચારણ કવિએ. મહારાજાશ્રીની વાતને ટેકો આપી કહ્યું કે, 
મહાકવિશ્રી લાડુદાનજી મહારાજા સાહેબ સત્ય કહે છે. આપણાથી કોંઈ લોકની પેઠે 
ક્તુહલ ભાળીને તે જોવાને કંઈ હડી કઢાય છે ? વળી આ કળીયુગમાં ભગવાનના અવતાર 
કેવા ? શું કંઈ ભગવાન કોઈનો દિકરો થાય ! અને ભગવાનને કંઈ જન્મ મરણ હોય ? 
કળયુગમાં કેટલાંએ પાંખડો હાલશે, એમ આગમની વાણીમાં છે, તે ક્યાં તમો નથી 
જાણતા ? વળી “પૃથ્વીરાજરાસામાં ચંદકવિ' એ તો માતાજીની સ્તુતિ રચી હાથ ધોઈ 
નાખ્યા છે. એ છંદમાં તો ચંદબારોટે અવધિ કરી છે. કહેવાય છે ને“ચંદ છંદ પદ સુરકે' એ 
કહેવતપ્રમાણે મેંતો મારી જીંદગીમાં ચંદની કાવ્યથી બીજી કોઈ કાવ્યમાં એવા છંદો જોયા 
નથી. આપણે “ચારણો” અને ક્ષત્રિયો ને માતાજી જ ઈષ્ટ હોય “મા' એ મા, અને બીજા 
તો જગતના “વા' માજીના આગળ દેવ દેવતાઓ ઈશ્વરો હાથ જોડી હાજરા હજુર રહે છે. 
કચેરીમાં તો પછી“હા; બા નો ડાયરો, તેથી સૌએ બાપુની હાએ હા કહેવા લાગ્યા. સોની 
એકલો અનેનવાપંથનો ઉપાસક અને રાજાની કચેરીમાં રાજાપાસે તે શુબોલી શકે? 


ન્‌ 


જેઓ પણ જ્ઞાતે ચારણ હતા, તેને ઉદેશીને કહેવા લાગ્યા કે 
“કવિરાજ ! ઈશ્વર અને માતાજીનો સંવાદ પછી કરશું; પણ તમો કહો છો 
કે ચંદના છંદોથી કોઈ કવિનો છંદ ચડે નહીં, તો કવિ શ્રી ચંદ કોઈ નવું 
પિંગળ ભણ્યા ન હતા ? એના એજ પિંગળ શાસ્ત્રો છે. ભણનારામાં જેવી' 


એ બધુંએ સાંભળ્યા પછી મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી ભાવનગરના 
- 
કે 


૧૨૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
શક્તિ તેવું તે ગ્રહણ કરે. આપે કેટલાંક પિંગળો જોયા છે ! નાગપિંગળ, કે છંદશુંગાર' 
પિંગળ ભણ્યા છો ? છંદોમાં “અમૃતધ્વનિ' “રેણકી' “ચર્ચરી', ગીતો ત્રકટબંધ, 
વક્ટબંધ વગેરે પૃથ્વીરાજ રાસામાં કેટલાંક છે ? એક તો રાસામાંથી મને ગોતી આપી 
ગાઈ બતાવો કે તે કેવી ઢબથી બોલાય ? એ તો દુરબીનના કાચની કિંમત છે. ઉમદા કાચ 
હોય તો માઈલના માઈલો સુધી દૂર નજર પડે, પણ જો આખં નિરોગી ન હોય તો લાખનું 
દૂરબીન તેને મન “રાખ' ની કિંમતનું ? એમ જ આપણી બુદ્ધિ ઉપર બધો આધાર છે. 
ચંદબારોટનો કંઈ ઈજારો નહોતો. એ જમાનામાં બીજા સાહિત્યના ગ્રંથો પિંગળ, ડીંગળા 
ભાષામાં ઓછા; અને કદી હોય તોય પઢે વાંચે એવા કવિઓ ઓછા એથી કહેવત છે ને કે 
“નહી” ઝાડ - ત્યાં એરંડો. રૂખ થઇ પડે.' એમ કહીને એક અમૃતધ્વનિ છંદસ્વકૃતિનો શ્રી 
લાહુદાનજીએ સભામાં બોલી બતાવ્યો. વાતાવરણ ધણઘણી ઉઠયું; શબ્દોનું વૃંદાવન 
ખૂડું થયું; રાજમહેલની દિવાલોમાં પડછંદાઓ પડતા મોરલાઓ ટહુકી ઉઠયા, કેવી 

ક 


શબ્દબંકી રચના, કેવા શુદ્ધ ઉચ્ચાર ! કેવી બોલવાની શૈલી ! વગેરે એ અદ્ભૂત કળા કોઈ 
દિવ્યકૃતિસરખી ત્યાં શોભી રહી. 


ભાવનગરી રાજકવિ ઝખવાયા અને કહેવા લાગ્યા કે, “મહાકવિશ્રી આપતો 
સમર્થ વિદ્દાનપુરૃષ છો. આપશ્રી જેટલાં શાસ્ત્રો ભણ્યા છો, તેટલાનાં નામો પણ અમોને 
ન આવડે. પૃથ્વીરાજ રાસાના કોઇ કોઈ “સમા” માંથી એકાદ બે કાવ્યો અમે માંડ જાણ્યા 
હોય. સૌ કહે કે “ચંદથી કોઈ ન ચડે' એટલે અમો પણ તેમજ માની લઈએ. આપશ્રી જે 
છંદ હમણાં બોલ્યા તે બનાવવો (નવો રચવો) તો દૂર રહ્યો, પણ બીજાને તે છેદ બોલવો 
પણ કઠણ પડે. આપશ્રીતો “ચારણજ્ઞાતિ' માં જેમ ઈશરા કે પરમેશ્વરા કહેવાયા, તેમજ 
તમે કોઈ અવતારી પુરૂષ છો.' ધન્ય ભાગ્ય અમારા કે આજે અમારે આંગણે “ઘેર બેઠા 
ગંગાજી આવ્યાં' સાક્ષાત આપશ્રી “સરસ્વતી' સ્વરૂપ છો. 


મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીએ તે પછી મહારાજાશ્રીને ઉદેશીને કહ્યું કે, “મહારાજા 
સાહેબ ! આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે સદ્ધર્મની 
સ્થાપના માટે અને સંતોની રક્ષા માટે યુગે યુગે ઈશ્વર અવતારો ધારણ કરે છે. “યદા યદા 
હિ ધર્મસ્ય,'એ શ્રી ગીતાવાક્ય કોઈથી ખોટુ કહેવાય તેમ નથી. મેં કાવ્યશાસ્ત્રો ઉપરાંત 
અન્ય શાસ્ત્રો, પુરાણો અને ઈતિહાસોનો પણ મારી યથાબુદ્ધિ અભ્યાસ કરેલ છે. તેમજ 
મહાત્મા “નરહરદાસજી' રચિત ““અવતાર ચરિત્ર'' કે જેમા ચોવીસે અવતારોની સંપૂર્ણ 
હકીકત શાસ્ત્રાધારે વર્ણવેલી છે તે, લગભગ મને જીહ્વાગ્રે જેવો જ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૨૫ 


તથા શ્રી ઈસરદાસજી કૃત “હરિરસ” ગ્રંથહમણા જ જામનગરથી મળતા વાચ્યો છે. વગેરે 
ગ્રંથોથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ, ચાર પ્રકારના પ્રલય, દેવતાઓના સ્થાનકો અને વૈભવો, તેમની 
શક્તિ, વૈરાટ નારાયણ પ્રકૃતિ-પુરૂષ, (પ્રધાન પુરૂષ) મહામાયા અને મહાપુરૂષ, અક્ષર 
બ્રહ્મ, અને પુરૂષોત્તમ નારાયણ વગેરેનું તત્વજ્ઞાન શાસ્ત્રો દ્વારા મે જાણેલું છે. આપણા 
ગઢવીજી (રાજકવિશ્રી) કહે છે કે “માતાજીના પાસે સૌ દેવો હાથ જોડીને હાજર છે' એ 
ખરૂ છે; કારણ કે દેવકોટી, ઈશ્વરકોટી, વગેરે દેવો કોઈ એ મહા માયાથી પર નથી. 
ચંદકવિની દ્રષ્ટિ મહા માયા સુધી પહોંચી, તેથી તેઓ તેમ લખી ગયા; તે તેમને મન ખરું 
માન્યું. પણ મહા માયાથી પર “અક્ષરબ્રહ્મ', અને પછી પુરૂષોત્તમ નારાયણ; કે જેનો 
મહિમા વેદ, ઉપનિષદો, શ્રૃતિ, સ્મૃતિઓ, શાસ્ત્રો, પુરાણો, રામાયણ અને મહાભારત, 
જેવા ઈતિહાસો વગેરેમાં ત્છકષિ મુનિઓ, જે તત્વજ્ઞાન લખી ગયા છે, તેમનો મર્મ તો 
અધ્યાત્મજ્ઞાન વાળાઓજ જાણી શકે, આ પૃથ્વી ઉપર ભગવાન અવતારો ધરે છે એ ખરૂ 
છે. હવે તો એ હિસાબે છેલ્લો ચોવીસમો અવતાર “કલ્કી' ભગવાનનો થવાનો છે અને 
શાસ્રોમાં લખ્યા મુજબ હળાહળ કળીયુગ વ્યાપશે ત્યારે થશે. હજી તો કળીના માત્ર ચાર 
હજાર વર્ષો ગયા છે, ત્યાં ભગવાન ક્યાં ? કદી એ કોઈ ચમત્કારી પુરૂષ હોય તો તેઓને 
“મહાપુરૂષ” કહેવાય; સાધુ સ્વરૂપે હોય તો મોટા મહાત્મા કહેવાય; પણ ભગવાન તો ન 
જ કહેવાય આ તો ભગવાનની ગાદી ખાલી ભાળીને સહુ કોઈને એ ગાદીએ બેસવાનું મન 
થાય. તેમજ કોઇ વાચાળ કે વિદ્યા કે મંત્રજંત્રવાળો થયો એટલે એ પુજાણો અને ભગવાન 
બન્યો, હમણાં કોઈ કહે છે કે હું ભાવનગરનો રાજા છું, તો તેને ખબર પડે કે, શું હાલ થાય 
? પણ ભગવાનની ગાદી ખાલી એટલે સૌ કોઈ ચડી બેસે એવા આ કળીકાળમાં કઈંક 
પાખંડો થશે.' 

મહા કવિશ્રીએ પછી સોનીમહાજન સામે જોઈને પૂછ્યું કે, “તમારા એ ગુરૂને તમે 
'ભગવાન' કહે છો, તોએ “બુદ્ધ ભગવાન' થયા કે “કલકી' (નકળંક) ભગવાન થયા છે ? તે 
તોકહો. તેનુંનામ શું છે !પછી સોની મહાજનકહે, “મહાકવિશ્રી !એમારાગુરૂશ્રીનુંનામ તો 
“સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે.' અને શ્રી “સહજાનંદજી” એવું એક બીજુ નામ પણ છે, 
સાંભળી મહા કવિશ્રી કહે કે, વાહ એ પણ નવું નામ અને નવો અવતાર! આજ પહેલ વહેલું 
જ મારેકાનેએ “સ્વમિનારાયણ' નામસાંભળું છું. આવુંનવીન નામક્યાંથી ગોત્યું !' સોની 
મહાજન કહે “કવિરાજશ્રી' આપતો સમર્થ વિદ્દાન છો, તેથી હું આપને કશું કહેવા 


૧૨૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
થોગ્ય લાયક પણ નથી. પરંતુ મારા ગુરૂશ્રીના મુખથી મેં સાંભળેલ છે કે, એ 
સ્વામિનારાયણ નામ નવું નથી, કેમકે સ્વામિ એટલે “ઘણી' (જેમકે મીરાંબાઈનો 
સ્વામી નરશીનો સ્વામી, ધીરાનો સ્વામી) એટલે આ બ્રહ્માંડનો ધણી કોણ ? કે 
નારાયણ નારાયણનો તો અનાદિનું નામ છે, વેદમાં પણ છે, માટે “ધણી કોણ ? કે 
નારાયણ' એ બે શબ્દો મળીને થયું “સ્વામિનારાયણ' પછી તો આપ વિદ્દાન પુરૂષો 
જાણો એમાં અમારી નજર ન પહોંચે અમે તો સોની તે સોનાંના ઘાટ ઘડી જાણીએ. મહા 
કવિશ્રીએ કહે મહાજન ? આમાં તો હવે “કંઈક ઘાટ ઘડાશે ? તે જગત જોશે. બધા લોકો 
ક. મ. ક જ દ 9 જ જા છ” જ 
માથાંઓ ઝુકાવે, પણ અમો “ચારણ ' એમ નનમી દઈએ, અને માણસ જેવોને ભગવાન 
કે ઝા ક ક કે કુ 
કહી સૌ સાથે લોલે લોલ ન કરીએ. 


મહારાજશ્રી કહે કે, “કવિરાજ, આપશ્રી ખરૂં કહો છો. આપ સિવાય એની 
ખાત્રી કોઈ નહીં કરે. જો આપ ત્યાં જઇ તેની ખાત્રી કરી આવીને આપ એમ કહો કે, એ 
સઘળું ધતિંગ પાખંડ છે. તો હું તેને મારા રાજ્યમાંથી બેહાલ કરીને તુરત જ કાઢી મેલું. હું 
એ વિચારમાં જ હતો કે આ પરીક્ષા કોણ કરે ? બરાબર આપશ્રી તેની પરીક્ષા કરવાને 
થોગ્યપુરૃષ છે, આપ ત્યાં જરૂર પધારીને તેની બરાબર ખાત્રી કરીને મનેકહો, બસ એટલું 
સાંભળતામાં તો જેમ ચમક લોઢાને ખેંચે તેમ સ્વામિનારાયણ' નામ સાંભળતા જ અને 
મોઢેથી બોલતાં જ આકર્ષણ થયું. તેથી તેઓ બોલ્યા કે, “એ સ્વામિનારાયણને હું ત્યાં 
જઈને જરા ચકાશી આવું, લ્યો રામ રામ છે.' એમ કહી મહારાજાની રજા માંગી ઘોડાઓ 
તૈયાર કરવાની વરદી આપી. 


મહારાજાશ્રી કહે કે, “અરે મહા કવિશ્રી ! આમ હાલ હાલામાં જ નથી જવાનું. 
પાંચ પંદર દિવસ રહી કાવ્ય વિનોદ કરી આનંદ કરીએ પછી જરૃર આપ ગઢડે પધારજો. 
એવી શી ઉતાવળ છે ? એક્યાં ભાગી જવાના છે ?' 


મહા કવિશ્રી કહે, ના મહારાજાશ્રી, એમ નથીં બને. મારે તો આજે જ જવું છે. 
ત્રણ દિવસમાં તો તેનો પરાજય કરી, જીત, મેળવી આપ પાસે તે ભગવાનને રજુ 
કરીશ. પછી થોડા દિવસો આપ સાથે રહીને મારા વતનમાં (મારવાડ) જઈશ. 
એમ કહી ઉઠ્યા. 


સોની મહાજન કચેરીના દ્રાર સુધી સાથે આવી પગે લાગી બોલ્યા કે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૨૭ 


“મહા કવિરાજશ્રી કહેવત છે કે,' “મીઠાની ભરેલી કોથળી કદી ખારા સમુદ્રનો તાગ 
લેવા જાય તો તે પાછી આવે ખરી ? એ પ્રમાણે સમજવાનું છે,વધુ શું કહું આપશ્રી 
પધારો. એ તો સાક્ષાત પ્રભુનો અવતાર છે. માટે ઓળખજો, સમાગમ કરજો ને પછી મને 
યાદ કરજો કે, આ બુઢો સોની, શું કહેતો હતો.' તે સાંભળીને મહાકવિશ્રી કહે કે, 
ધ જૂ 


“મહાજન !એ તેનો મિલાપ થશે, પરખાશે. કે, તે સોનું સોળવલું છે કે કથીર છે ?” 


સ ક કે. 


સોની મહાજન પછી ભાવનગરના રાજકવિ તરફ જોઈને તેને કહેવા લાગ્યા કે, 
“કવિરાજ ! દિકરો નાનકડો હોય ત્યાં સુધી તો માતાની સોડમાં જઈ ભરાઈ બેસે ! પણ 
જુવાન થાય અને તે પછી જો તે માતાનો થઈને રહેવા માંડે તો તે દિકરો “માવડીઓ' 
કહેવાય; માટે આપ હવે જુવાન છો, “પ્રભુને ઓળખવા મહા કવિશ્રીની સાથો સાથ આપ 
પણપધારો,' એમ કહી તે ભક્ત સોનીએપ્રભુ મહિમા ગાયો. 


મહારાજાશ્રી કહે, “મહાજન એ તો “ખળે ખબરૂં' ખોટું હશે તો તમારાય ભુક્કા 
સમજજો, વધુ લવાન ન કરો, જાવ,મહ કવિશ્રી માટે દાગીના બનાવવા માંડો,' એમ કહી 
મહારાજશ્રી જમવાપધાર્યા. 


મહા કવિશ્રીએ ઉતારે જઈ ઘોડાઓ માથે પલાંણ નાંખવાની વરદી આપી, સૌને 
જલદી તૈયાર થવાનુંક્હી, પોતે તૈયાર થઈને ઢોલણી ઉપર બેઠા. એટલામાં મારવાડી પોશાકના 
બે ચારણ ઘોડેસવારો, રાજકવિનો ઉતારો પુછતા પુછતા ત્યાં આવીને તે માતાજીરી, જે 
માતાજીરી, એમ કહીને ઘોડેથી ઊતર્યા તેમાં મુખી તરીકે જણાતા ચારણ તો મહાકવિશ્રી 
લાડુદાનજીના સગા મામા થતા હતા. અને બીજા તેમના નજીકના સગા હતા. ઓળખાણ 
પડતા અરસપરસ મળ્યા અને પછી સૌ જમ્યા, જમ્યા પછી મહાકવિશ્રીની સાથે તેઓ પણ 
“ગઢડા' જવા તૈયાર થયા, એમ જોત જોતામાં મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીએ, ભાવનગરની સીમ 
ઓળંગી ગઢ્ડાની “ વાટ પોતાના રસાલા સાથે લીધી, એ રાજાના જેવા રાજકવિ 


* ગઢપુર આવ્યા ત્યારે મહા કવિશ્રી લડદાનજીને શિરપાવમાં મળેલ 
મિલ્કત ની યાદી- રૂ. અગિયાર હજાર નગદ રોકડા, રૂ।. ૨૨૦૦૦ બાવીસ 
હજારની જામશાહી તથા દોવાનશાહી કોરીઊં નેવું હજાર રોકડી, સોના મહોર 
નં. ૧૦૧ (એકસો એક સોનાની કોરીઊં જામશાહી) સોનાના જડાવ દાગીના 
હીરા મોતી માણેક વગેરેના કંઠાઓ, ટુંપીઆઓ, હાર, સોનાના ત્રોડા, 


ન ક. 


બેડીઓ, કડા, વેઢ-વીટીંઓ, શીરપેચો, હમેલ આશા લાકડી, વગેરે. તેમજ ઘોડા 


૧૨૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


લાડુદાનજી હવે “બ્રહ્માનંદજી' થવા ભગવાન સન્મુખ ગઢડાની વાટે સંપૂર્ણ 
ઉત્સાહથી ચાલી નીકળ્યા. 


ઈતિશ્રી કેસરભક્ત, વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે, દ્વિતીય પ્રકરણે, 
ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે 
મહા કવિશ્રી લણહુદાનજી ભાવનગર આગમન અને શ્રી ગઢપુર ગમન નામ 
પંચમોડધ્યાય સમાપ્તઃ ॥૫॥ 


પ્રકરણ ૨ બીજાં સમાપ્ત 


ઊંટના સોના રૂપાના દાગીનાઓ, પોશાક પહેરામણીનાં કીંમતી સોનેરી વસ્્રો-પાધ 
શાલ-દુશાલાઓ, વાહનોમાં ૧૬ ઘોડાઓ, ૭ ઊંટ, ૪ બળદો (એક શીગરામા 
ગાડી,એક બેલ ગાડી) માણસો કુલ સાથે ૫૦ પચાસ તેમા ૨પ શીરબંધી અંગરક્ષકો, ૨પ। 
વાહનવાળા વગેરે અમૂલ્ય કીંમતી વસ્તુઓ હતી. 


શ્રી દલપત રામ કવિશ્રીની ટીપણી બુકમાં છે કે, મહાકવિશ્રી દરદાગીના, 
રોકડ રકમ વગેરે જોખમી સામાન વાહનો, આરબોની બેરખ, અને કેટલાએક સવારો 
ભાવનગરમાં ઉતારે રાખી, માત્ર આઠ દશ ઘોડેસવારો સાથે મામો ભાણેજ ગઢડે ગયા 
હતા. અમુક રોકડ રકમ અનેપોતે પહેરેલાં વસ્રો આભુષણોજ માત્ર સાથે હતા. 


સાલવારી 
9 સંવત૧૮૨૮ માં જન્મ (દેશમારવાડ-ખાણ ગામમાં) 
૦ સંવત૧૮૪૬ માંકચ્છ ભુજ આવ્યા ત્યારે ઉંમર વર્ષ ૧૮. 
9 સંવત૧૮૫૬ સુધી ભુજ વિદ્યાભ્યાસકર્યો ઉંમર વર્ષ ૨૮. 
૦ સંવત૧૮૫૮ કચ્છ ધમડકામાં રહ્યાં ત્યારે ઉમર વર્ષ ૩૦ 
9 સંવત૧૮૬૦ બે વર્ષકાઠીઆવાડમાં રાજસ્થાનોમાંફર્યા 
૦ સંવત૧૮૬૧ માં ગઢપુર પધાર્યા ત્યારે ઉંમર વર્ષ ૩૨ ની આસપાસની હતી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૨૯ 


॥ શ્રીજી ॥ 


પ્રકરણ ૩ ત્રીજા 


(દીક્ષા પ્રકરણ) 


જ 


અધ્યાય ૧ પહેલો 
દુર્ગપુર આગમન -શ્રીજી દર્શન 


માર્ગમાં મામા ભાણેજની ચર્ચા-મામા ભાણેજ ઘણા વર્ષો પછી મળતા એક 
બીજા ઓળખી પણ શક્યા નહીં, ભાવનગરથી “ગઢડા' જતા મામા ભાણેજના 
ઘોડાઓ રસ્તામાં જોડા જોડ રાખી ચાલતા , મામાશ્રી વાતો કરવા લાગ્યા કે, 
“ભાણુભા લાડુદાનજી ! લગભગ બે ત્રણ વરસથી સૌ સગાં વ્હાલાઓ, જેમ 
વરસાદની વાટ લોકો જોઈ રહે છે તેમ, તમારી વાટ સૌ જોઈ રહ્યાં છે. તમે કચ્છમાં 
સત્કાર પામી જે જે રાજ્યોમાં ગયા, અને ત્યાં ત્યાં પિંગળ શાસ્રના શાસ્ત્રાર્થો કરી 
“શતાવધાનો' વગેરે કર્યો અને ઈનામો મેળવી ઈજ્જત વધારી, એ તમામ 
સમાચારો ઠેઠ મારવાડ, મેવાડ વગેરે રજપૂતાનામાં પહોંચ્યા હતા. તે સાંભળી અમો 
સૌને હર્ષ થયો હતો તમારા “ખાણ' ગામનો ગઢવી ડાયરો (તમારા ભાયાતો) ઘણા જ 
રાજી થઈ મગરૂર થયા કે અમારા “આશિયા” કુળમાં “લાડુદાનજી' મહા કવિ થતાં 
કુળદીપક થયા છે. અને સૌ તમારા બાપુ “શંભુદાનજી' ને કહે છે કે, હવે તમો જલદી 
સામા જાવ અને તેડી લાવો. નહીંતો તેઓ કોઈક મોટા રાજસ્થાનમાં રહીને 
કાઠીયાવાડમાં જ લગ્ન કરીને ત્યાં જ રોકાઈ જશે. વળી તમારા સાસરા પક્ષ માંથી 
પણ સમાચારો આવ્યા કરે છે કે, “હવે તમો જલદી લાડુદાનજીને તેડી લાવો, કારણ 
કન્યા ઉંમર લાયક થયાં છે. ઉપરના કારણે શંભુદાનજીએ મને બોલાવવા ઉંટીઓ 
મોકલતા હું મારા ગામથી “ખાણ ગયો. ત્યાંબે ત્રણ દિવસો રહીને, તમારા બાપુ 
અને હું-તેમજ તમારા પિત્રાઈ ભાઈ, જે આપણે સાથે છે, ત્રણે જણાઓ ખાણથી 
નીકળી આપણાં સગાઓનું ગામ શ્રી દેવરાસણા નામે રસ્તામાં આવે છે, ત્યાં 
“રત્નુ' ને ઘરે રાત્રી રોકાયા બીજે દિવસે મહેસાણાથી ગાયકવાડી સુબા સાહેબનો 


૧૩૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સવાર, અમને તેડવા ખાણ જાતો હતો તે, ત્યાં મળતા અમો તે કાગળ વાંચી સૌ મહેસાણા 
ગયા. ત્યાં સુબાસાહેબે અમારૂ બહું સન્માન કરી કહ્યું કે, “વડોદરાથી શ્રીમંત સરકાર સેના 
ખાસ ખેલ શમશેર બહાદુર ગાયકવાડ શ્રી સયાજીરાવ મહારાજશ્રીનો જરૂરી ખરીતો 
લઈ આ રાજૂપત “પુંવાર' સુબેદાર સાહેબ અહીંઆ આવેલા છે; તેમા અમારા ઉપર 
નામદાર શ્રીમંત સરકારનું ફરમાન છે કે, “શિરોહી રાજ્યના “ખાણ' નામના ગામે મહા 
કવિશ્રી લહુદાનજી શંભુદાનજી આશિયા (ગઢવી) રહે છે, એ મહા કવિશ્રીને તમો ઘણા 
જ રાજ્ય સન્માન સાથે અમારા પાસે મોકલાવવા માટે તેઓશ્રીને “વડોદરા' સુધી 
પહોંચાડવાનો સઘળો બંદોબસ્ત કરી આપજો'' ઉપરનું ફરમાન મળતા મેં પોતે ખાણ 
ગામે આવવા તૈયારી કરી. ત્યાં ખબર થાય કે, શંભુદાનજી ગઢવી અહીં તાબાના ગામ 
“દેવરાસણ' માં પધાર્યા છે. તેથી મેં આપશ્રીને અહીં બોલાવ્યા છે, તો આપશ્રીના એ 


મ 


પુત્રરત્ન કવિરાજશ્રીને શ્રીમંત સરકારશ્રી તેડાવે છે. માટે આપ કહો કે સગવડતા કરી 
આપું. આપશ્રી તેઓને સાથે લઈ જલદી વડોદરા પધારો'' સુબા સાહેબની આ વાતા 
સાંભળી અમે તેમને તમારી વાત કહી. તે હકીકત સાંભળીને તમારા બાપુશ્રીને 
(શંભુદાનજીને) ગાયકવાડ સરકાર પાસે વડોદરા મોકલ્યા અને મને તમારી તપાસ કરવા 
જ્યાં હોય ત્યાંજઈ તપાસ કરી વડોદરા તુરંત પહોંચાડવાની ભલામણ તમારા બાપુજીએ 
અને સુબા સાહેબે કરતા છું તમારી પાસે પૂછતાં પૂછતા ભાવનગર આવ્યો. ત્યાં વળી તમો 
તો ગઢડે જવા નીકળ્યા. ગઢડાવાળો બાવો “જીવનમુક્તા' ના નામેદેશ દેશાવરમાં પ્રસિદ્ધ 
છે. એ બાવો ક્રામણગારો છે. ઠેઠ મારવાડ સુધી તેના ચમત્કારોની વાતો પહોંચી છે. તે 
જરૂર તમને કાંઈક કરી મેલશે. માટે મારૂં માની અહીંથી પાછા વળો. ને આપણે સૌ 
વડોદરા જઈએ. તમારા બાપુ પણ ત્યાં પહોંચી ગયા હશે. મને જેમ બને તેમ જલ્દી 
વડોદરા પહોંચાડવાની ખૂબ ભલામણ કરી છે. ગાયકવાડ સરકાર તો કચ્છ 
કાઠીઆવાડ અને ગુજરાત દેશનો બાદશાહ છે, મોટા રાજાઓનો પણ રાજા છે. તે જરૂર 
તમારી વિદ્યાની કદર કરી લખો કરોડોનો માલ આપી. ગામ-ગીરાસ, જાગીરો આપી 
કવિરાજ બનાવશે. અમો સગા સબંધીઓ અને તમારૂ કુટુંબ, એટલું જ નહીં પણ સમગ્ર 
“ચારણદેવજાતિ'નો ગાયકવાડના હાથે તમારી મારફત ઉદ્ધાર થશે. માટે એ ગઢડાવાળા 
જાદુગર સ્વામી સાથે બાઝવાથી કાંઈ લાભ નહીં મળે, ઉલટાનું કાંઈક કરી મેલશે 
તો પછી અમારૂ સૌનું શું થશે ?'' એટલું કહી મામા મૌનરહ્યાં. 


લાહુદાનજી કહે-મામાશ્રી ! આપ તેમાં ન જાણો. હું તમારી દ્રષ્ટિએ છોકરું છું. 
પરંતુ મારા મનમાં એટલી હિંમત છે કે એક વખત દેવલોકમાંથી કોઈ દેવતાઈ પુરૂષ આ 
લોકમાં આવી મારી સાથે વિદ્યાઓની ચર્ચા કરી શાસ્રાર્થ કરે તો તેનો પણ હું જરૂર એક 
વખત તો પરાજય કરૂંજ, એવી મને મારા આત્મબળની સંપૂર્ણ ખાત્રી આપી શકું એવું 
મજબુત મનોબળ મેં કેળવેલ છે, તો બિચારા આવા સાધુ, વેરાગી બાવાઓ મને તે શું 
કરવાના હતા ? મેં તો ચૌદ વિદ્યા અને ચોસઠ કળાઓનો અભ્યાસ કરેલો છે. બે ત્રણ 
વર્ષોથી આ કાઢીઆવાડી ઘમંડી લોકોમાંના કંઈકના ઘમંડ મેં ઉતારેલ છે. સૈયદ, ફકીરો, 
મુલ્લાઓ, બાવાઓ, વૈરાગીઓ, સાધુ સંન્યાસીઓ, જંગમના જોગીઓ, નાગા 
બાવાઓનાં દંભી પાખંડો, જત્ર, મંત્ર અને તંત્રના ઈન્દ્રજાળના અનેક પ્રયોગો મેંખૂબજ 
જોયા જાણ્યા છે. એ સઘળું પાખંડ છે. શુદ્ધ ચારિત્ર્યવાન બ્રહ્મચર્ય પાળનારને તથા શુદ્ધ 
દેવજ્ઞાતિ ચારણ મુનિઓને એમાંનું કાંઈએ નડી શકતું નથી. ભૂત, પ્રેત, જીનાત, મઢ, 
ચોટ, કામણ ટુમણ, વશીકરણ વગેરે, ભોળા માણસોને ભરમાવી જાળમાં ફસાવે છે. 


હ 


દાહા 
ર શ ણી ક અ 
મંત્ર, તંત્ર મેલડી, તે તો તૂતમ તૂત ॥ 
વિશ્વ વિષે વળગે વળી, ભોળાજનને ભૂત ॥ 


કેટલાએક કવિઓ, પંડિતો, પુરાણીઓ, શાસ્ત્રીઓ વગેરે મહાગર્વિષ્ટ 
વિદ્ઘાનોના ગર્વો આ તમારા “ભાણા' એ (ભાણેજ લાડુદાનજીએ) ઉતાર્યા છે. ભાલાં, 
બરછી, કટારી, પટ્ટાલકડી (લાઠી) વગેરેના દાવ પેચ તેમજ મલ્લકુસ્તી, હયસ્વારી, 
ઊંટસ્વારી, વગેરે શારીરિક બળથી પણ આ શરીરને ખૂબ કસીને એક અચ્છા ખેલાડી 
તરીકે કચ્છ કાઠીઆવાડમાં મેં સૌ કોઈને તેની ખાતરી કરાવી આપી છે. 


ઉપર મુજબ કાવ્ય શાસ્ત્ર પ્રયોગ, તેમજ 'શતાવધાન' પ્રયોગ સિદ્ધ કરી, એકી 
એવાજે સૌને કબુલ કરાવી, તેમા પહેલો નંબર મેળવી, રાજા મહારાજાઓ જેમ પ્રભુને 


ન્‌ 


પુજે તેમ પુજનિક ભાવથી ચારણદેવ છે. રાજપુતોના પૂજ્ય ગુરૂ છે તેવું મનાવી, ઘણી 
રાજસભાઓ જીતી છે. તેમજ ઈશ્વરના સાકાર-નિરાકારના ઝઘડાઓ, દરેક પ્રકારોના 
બ્રહ્મજ્ઞાન, વેદાંતવાદો, તેમજ દેવ દેવીઓથી આરંભી વૈરાટ નારાયણ, અવતારો પ્રકૃતિ 
પુરૂષ,મહા માયા,મહા પુરૂષ, અક્ષરબ્રહ્મ પરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ નારાયણ, વગેરેની સામર્થિ, 


મહિમા, વગેરેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન અને અનેક બ્રહ્મજ્ઞાનના અધ્યાત્મિક શાસ્ત્રો વાંચી ભણીને 


૧૩૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મે તે, તમામ સિદ્ધ કરેલ છે. આવો જે હું, તેને આ કાઠીઆવાડનો “કાઠીઓ ભગવાન' 
થઈ બેઠેલો એ સહજાનંદ બાવો (સ્વામિનારાયણ) શું કરવાનો હતો ?'' આપણે 
ચારણો તે વળી કોઈના શિષ્ય હોઈએ ખરા ? એક જ દિવસમાં તેની રમત તમને બતાવી 


ન 


તેનું ભગવાનપણું કેવું ભગાડી મેલું છું, તે આપ નજરોનજર જોજો. ત્યાર પછી આપણે 
પાછા ભાવનગર જઈને આપણો જોખમી સામાન અને મહારાજાશ્રીને સિરપાવ લઈને 
વડોદરા જઈશું અને ત્યાં બાપુશ્રી (શંભુદાનજી) ને મળી ગાયકવાડ સરકારના દરબારમાં 
મોટાપ્રસિદ્ધ શાસ્ત્રી, પંડિતોને કાવ્ય શાસ્ર, શતાવધાન સહસ્રાવધાન વગેરેથી મહાંત કરી 
ગુજરાતમાં મારવાડી ચારણ કવિનો વિજયડંકો વગાડી, મોટું ઈનામ અને ઈલ્કાબો મેળવી 


ઘેરજઈશું અને ત્યાં સગા વ્હાલાઓને મળી આનંદ કરશું. 


મામા સાહેબ ! ખાણગામમાં મેં બાલ્યાવસ્થામાં ૭ સાત આંબાઓ વાવેલા 
હતા તે હાલ કેવાક છે ? મામા કહે, ભાણુભા એ આંબાઓ તો અત્યારે બહુ જ મોટા ઘેઘુર 
થયા છે. વરસોવરસ તે ખાણના તમામ જનોને કેરીઓ જમાડે છે. અને તે કેરીઓ 
જમનારા તમામ તમોને ખુબ જ સંભારે છે. 


ઉપર કહ્યાં પ્રમાણે મામા ભાણેજ સાથો સાથ ઘોડાઓ ચલાવતા અને 
વાર્તાલાપ કરતા જાય છે. મામા ભાણેજનો સબંધ આ સંસારમાં બહુજ હેતાળ અને 
અંતરની કૂદરતી લાગણીવાળો હોય છે. એથી પોતાના આવા મહાન ભાગ્યશાળી અને 
પરાક્રમી લાડુદાનજી જેવા મહ। કવીશ્વર અદ્ભૂત શક્તિવાળા ભાણેજ મળતા, મામાની 
છાતીતો ગજગજ ઉછળવા લાગી. એકજ દહાડામાં “ગઢડાનો સ્વામીપંથ' ભાણેજ 
વીંખી-પીંખી ઉડાડી દેશે અને પછી તેને વડોદરે સાથે તેડી જઈ શંભુદાન ગઢવી વગેરે સૌ 
ગાયકવાડ સરકારની રાજમિજબાની માણીશું. એમ અંતરમાં ધારી, મામા તો બહુજ 
આનંદમાં આવી પોતાના ભાણેજની બાજુમાં જ પોતાનો ઘોડો ખેલાવતા જાય છે અને 
મારવાડ પ્રદેશની નવી જાની વાતો ભાણેજને સંભળવતા જાય છે. થોડે આગળ ચાલતા 
દૂરથી ગઢડા શહેર દેખાયું, ત્યારે મહા કવિશ્રી લાડંદાનજીએ મામા સાથેનો વાર્તાલાપ 

સ 


છોડી પોતે જે કાર્ય માટે ગઢડા જાય છે તેનો વિચાર કરવા લાગ્યા, કે એ ઈશ્વરનો અવતાર 
કહેવાય છે, તો તેને મારેકઈ રીતીએપારખવા? 


ગઢડાના સીમાડે ધારેલા ૪ ચાર સંકલ્પો 


થોડો વિચાર કર્યાપછી મનમાં તેઓએ ૪ ચાર સંકલ્પો ધારી વિચારી નક્કી કર્યો 


(૧) ભગવાન હોય તો તેનામાં અંતર્યામી શક્તિ હોય, તેથી મારા જન્મથી 
આરંભી અત્યાર સુધીની તમામ હકીકત મને કહી સંભળાવે તો તેમનું અંતર્યામીપણું 


સાચુ. 
(૨) સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે ભગવાનના બંન્ને ચરણારવિન્દોમાં 
મળી ૧૬ ચિન્હો હોય તે મને વગર પૂછે બતાવે. 


(૩) આ મોસમમાં ગુલાબનાં ફુલ મોટા શહેર પાટણ વિના નાના ગામડામાં 
મળે નહીં. તેથી હું ત્યા જાઊં ત્યારે તેમની ડોકમાં ગુલાબના પુષ્પોનો હાર હોય. અને તે 
મનેપ્રથમ જ મિલાપે મારા નામે બોલાવી તે હાર પહેરાવી મારૂ સ્વાગત કરે. 


(૪) હું ત્યાં જાઉં તે વખતે પોતે કાળા કામળા ઉપર શ્રીમદ્ભાગવતનું પુસ્તક 
પૂર્વમુખે બેસીને વાંચતા હોય. 


ઉપર મુજબ ચારે સંકલ્પો પોતે પોતાના મનમાં ઈશ્વરાવતારની ખાત્રી કરવા 
માટે તેમજ અંતર્યામીપણું જાણવા માટે ગુપ્તપણે ધાર્યા. એ પછી મારી સાથે ગમે તે 
પ્રકારની તે ચર્ચા કરશે કે જત્ર, મંત્રના પ્રયોગો કરશે, તે સર્વે જોયું જશે. આવી રીતના તર્ક- 
વિર્તક કરતા કરતા, કાવ્ય શાસ્ત્રોના વાદ વિવાદના પ્રશ્નોત્તરોની મનમાં શેતરંજ ખેલતા 
ક ન ન્ડ કે ભુ 
ખેલતા ઘોડાઓને નચાવતા કુદાવતા ગઢડાની પવિત્ર ભૂમિના સીમાઠામાં પ્રવેશ કર્યો. 


એક અદ્‌ભૂત ચમત્કાર 


“ગઢડાની પવિત્ર ભૂમિમાં પ્રવેશ થતાં જ, પોતાનું અતિ ચંચળ મન એટલું બધું 


જક 


શાંત અને નિર્વિકાર થયું કે પોતાને આ શું થાય છે ? તે પોતે સમજી શક્યા નહીં. પોતાની 
બત્રીશ-ત્રેત્રીશ વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ વખત આવી શાંતિ પોતે અનુભવી નહોતી. 
વાદવિવાદ કરી સામા પક્ષને ઉડંત શેહ દઈ ખંડન મંડન કરવાનું તર્ક-વિતર્કપણું વગરે 
એવા કેટલાએક મનના વેગો શાન્ત થવા લાગ્યા. વચ્ચે વચ્ચે મામા બોલવતાં કે કંઈ 
પૂછતા, તો પણ તેનો જવાબ તેઓ બહુ જ થોડા શબ્દોમાં આપતા. સર્વનું પારખું કરનાર 
પોતાનું મન આમ એકાએક કેમ શાન્ત થઈ ગયું ! તે, “પારખી' શક્યા નહીં. તેટલામાં 
“ગઢડા' ગામ આવી જતાં પૂરમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા ગામની ભાગોળે ઊભેલા લોકોને 
જોઈને પૂછ્યું કે આ ગામમાં ભગવાન છે એવું સાંભળેલ છે. તો તે ભગવાન અત્યારે ક્યાં 
હશે ?'' લોકોએ કહ્યું કેગામમાં એભલ ખાચરના દરબારમાં આપ પધારો; ત્યાં ભગવાન 
તમોને મળશે. એમ જવાબ મળતાં એભલ ખાચરનાદરબાર તરફ ઘોડાઓ ચલાવ્યા. 


૧૩૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
ગઢડા શહેરનું વર્ણન 


આ ગઢડા ગામ કાઠી દરબારોનું હોવાથી રસ્તામાં કાઠીઆવાડી ઢબની કાઠી 
દરબારોની “ડેલી' ઓમાં ઠેકઠેકાણે કાઠી દરબારોના ડાયરાઓ હકડાઠઠ જામ્યા હતા. 
કાવા-કસુબાઓ અને “ઠુંગા' (નાસ્તાઓ) થઈ રહ્યાં હતા; કોઈ ડેલીએ વીરરસની તો 
કોઈ ડેલીએ શ્રુંગાર રસની વાતો સાથે કાવ્યો અને દુહાઓની રમઝટ લાગી હતી; 
હોકાઓના ગડગડાટોને વીર પુરૂષોના ખોંખારાઓ વચ્ચે હાકલા પડકારાઓ થતા જાય 
છે; વાંકડી મૂછો, થોભાઓ અને કાતરાવાળા કરડા જુવાનો “ ભેઠો બાંધી, કમરમાં કટારો 
અને ખંભે તરવારો, હાથમાં ભાલું કેબરછી, કડીઆળી લાકડીઓ, પીઠ ઉપર ઢાલ, વગેરે 
અસ્ર-શસ્રથી સજ્જ થયેલા ડેલીઓના બહારના પડથાર પાસે આમતેમ ઘૂમતા હતા. 
તેઓ રસ્તે જતા કોઈ નવીન (અજાણ્યા) માણસોને “ક્યાં રેવા ?' એમ પૂછી જવાબ 
મળ્યા પછી જ આગળ જવા દેતા. ડેલીઓના આંગણાઓમાં હાથણી જેવી કાઠીઆવાડી 
કુંઢીભેશો, લાંબા કાનોવાળી દેશાણ ગાયો, તેમજ કાઠીઆવાડી ઊંચી ઓલાદની 
જાતીલી દેવંગી ઘોડીઓ--ઘોડાઓ, વછેરાંઓ વાંછડાં-પાડાઓ, ઊંટો, બળદો વગેરે 
ઉત્તમ ઓલાદનું પશુધન ઉભરાઈ રહ્યું હતું. કાઠીઆવાડી કામીનીઓ માથા ઉપર ત્રાંબા 
પીતળની હેલો (બેડાઓ) લઈ “ઘેલા' નદીમાં જળ ભરવા જતી આવતી હતી. દુકાનોમાં 
વેપારીઓ ગ્રાહકોને સમજાવી રહ્યાં હતા. 


* દાઢીના વાળને ઓળીને માથા ઉપર ઊંચા ચોટલી તરફ બંને બાજુથી લઈને 
બાંધે છે, તેને કાતરાઓ કહેવામાં આવે છે. તેને માથે કપડાંની પહોળી અને લાંબી પટ્ટી 
બાંધે છે તેને “બોકાનું' કે “બોકાની' કહે છે. એ રીવાજ અઢારના સૈકામાં રાજપૂત, કાઠી, 
ચારણ, મેર, આયર વગેરેની જ્ઞાતિઓમાં (કાટીઆ વર્ણોમાં) બહુ જ પ્રચલિત હતો તેથી 


મોઢું કૈટું ભરાવદાર લાગતું. 


ન- દેવંગી, જાતીલી, કાઠીઆવાડી ઓલાદની ઘોડીઓ, ને ઘોડાની 
શાખાઓનાં નામો-માણકી, તાજણ, કેશર, બેરી, બોદલી, કુલમાળ, વાંગળી, 
વીંછણ, ચમરઢાળ, લખી, હરણી, હંસલી, ગંધીલી, વીજળી, જવાધ્ય, રંગીલી, 
છબીલી, છોગાળી, કપી; કયાડી લાડકી, લાલ મલ્લી, માછલી, રેડી, પંખાળી, પટ્ટી, 
માણકવર્ણી, સીંગાળી લક્ષ્મી વગેરે. 


ઘોડાઓની ઓલાદ-મેલા, મજીઠા, નીલા, રાતા, હરડા, હંસલા, રોઝા, 
આકળા, ઉતાવળા, બાવળા, અબલખ, વીંછીઓ, પાણીપંથો વગેરે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૩૫ 


કાઠી દરબારોનાં દાસ દાસીઓ દરબારગઢ તરફ ઉતાવળે પગલે આવજાવ કરી રહ્યાં 
હતાં. બ્રહ્મતેજના જાણે ઓજસ ઓઢી ભગવાનને ભેટયાની જાહેરાત આપતા ભગવાં 
વસ્રોવાળા જીવન મુક્તાના ભેખધારી સંતવૃંદો હાથમાં માળાઓ અને નાસિકાય દ્રષ્ટિ 
દાખી, કપાળમાં તિલક ચાંદલાથી સ્વામિનારાયણના મુંડીઆ (સાધુ) થી ઓળખાતા- 
કેચન કાન્તાના ત્યાગીઓ, ઉતાવળે ઉતાવળે ભગવાનના દર્શનાર્થે સંકોચાતા સંકોચાતા 
(કોઈ નો સ્પર્શ ન થાય તેમ) એભલ ખાચરના દરબારગઢ તરફ જઈ રહ્યાં હતા. 
ડેલીઓના મોખરે ઊભેલા કરડા જુવાનોએ આપણા મહા કવિશ્રીને રજવાડી પોષાકમાં 
અને રાજ્યના ઘોડેસવારો સાથે જોઈને સામે ચાલી આગળ આવીને રામ રામ રામ, કહી 
હાથ ઉંચા કરી સ્વાગત કરવાને લાગ્યા. મહા કવિશ્રીનો રસાલો ગઢડાની બજારમાં આમ 
નાની સવારી જેવો શોભવા લાગ્યો. લોકો અરસપરસ કહેવા લાગ્યા કે “કોઈક ગામના 
રાજા શ્રીજી મહારાજના દર્શને જતા લાગે છે. સામા મળતા ભૂદેવો મહા કવિશ્રીને કોઈ 
દેવ જેવા દીદારૂ રાજવી જાણી આશીર્વાદો ઉચ્ચારતા. સામે મળતા કોઈ ક્ષત્રિઓ (કાઠી 
દરબારો વગેરે) મહા કવિશ્રીનો મારવાડી પોષાક પારખી મારવાડી રાજા જાણી બહુજ 
આદર માન અને વિનયથી રામ રામ કહી પધારો પધારોના શબ્દો ઉચારી રહ્યાં વૈશ્યો 
હાટની બહાર આવી વિદેશી રાજવી જાણી એ હાથ જોડી નમન કરતા તેમજ શુદ્રો આદિ 
સામાન્ય લોકો મહા કવિશ્રીનો દમામ જોઈને નમીને કાઠીઆવાડની રૂઢી પ્રમાણે “ખમ્મા 
ઘણી”' કહી નીચા નમીને મુજરો કરીને સલામો ભરતા તેવામાં કોઈ સવારે પૂછ્યું કે, 
“અલ્યા ! એભલ ખાચરનો દરબાર ક્યાં છે ?' એવો શબ્દ સાંભળતાં જ એક આદમી 
આગળ દોડતો ચાલ્યો ને તેની પાછળ રાજકવિશ્રી અને તેમનો રસાલો ચાલતા ચાલતા 
મધ્ય બજારમાં પશ્ચિમ તરફ પૂર્વ દ્રારની એક મોટી “ડેલી' આવી ત્યાં તે માણસ ઊભો 
રહીનેકહેકેઆ એભલ ખાચરનો દરબાર. આપ અંદર પધારો. 


દરબારગઢની ડેલીની અંદર જતા એક વિશાળ ચોક આવ્યો તેમા ઉત્તર બાજુ 
વિશાળ ધર્મશાળામાં સંત સન્‍્યાસીઓના ભગવા વસ્ત્રો સુકાઈ રહ્યાં હતાં. ત્યાંથી 
દક્ષિણ બાજુ જતાં બીજો દરવાજો આવ્યો. તેમા પણ વિશાળ ચોક વચ્ચે એક 
કલ્પતરૂં જેવું નિમ્બ (લીંબડાનું) તરૂ શોભી રહેલું હતું. ઉત્તર દ્વારના, દક્ષિણ દ્વારના, 
પૂર્વ દ્રારના, અને પશ્ચિમ દ્રારના એમ ચારે બાજુના મોતીઆ મેળવેલ ઉંચી ઓશરીની 
કોરવાળા ઓરડાઓ શોભી રહ્યાં હતા, એની ઉપર ફરતી થાંભલીઓ, ઓસરીની 


૧૩૬૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ભીંતોની ઉજ્જવળ આરસના જેવી ગાર્યો, વિશાળ રા આંગણમાં હજારો દેશી 
વિદેશીજનોની સામુદાયિક સભા ભરાતી એક બાજુ સેંકડો પરમહંસો વગેરે તમામા 
જનસમુદાય, જેમ ચંદ્રના સામે ચકોર પક્ષી જોઈ રહે તેમ, એકી નજરે નિંબ વૃક્ષ તળે 
વિશાળ પાટ ઉપર ગાદી તકીએ બિરાજી રહેલા “શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને 
નિરખી રહેતા.' 


પ્રથમ શ્રીજી દર્શન 


તે દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ એ સમયે શ્વેત 
વસ્ત્રો ધારણ કરી. કંઠમાં ગુલાબના પુષ્પનો મોટો હાર, ગુલાબના પુષ્પના બાજુબંધ કાન 
ઉપર ગુલાબના પુષ્પના ગુચ્છો, અને પાઘમાં ગુલાબના પુષ્પો તોરાઓ, હાથમાં 
ગુલાબના પુષ્પના ગજરાઓ ધારણ કરીને પૂર્વ મુખારવિન્દે બિરાજી, પોતે સામે બાંજોઠ 
ઉપર કાળા કામળા ઉપર “શ્રીમદ્‌ ભાગવત” નું પુસ્તક પધરાવી, સર્વ ઉપર કૃપાદ્રષ્ટિ કરી 
વચનામૃતો સંભળાવી રહ્યાં હતા. પાટ નજીક એક બાજુ સંતોમાં અગ્રગણ્ય સદગુરૂ શ્રી 
મુક્તાનંદજી સ્વામી. આદિ સંતો અને બીજી બાજુએ ગૃહસ્થોમા અગ્રગણ્ય દરબાર શ્રી 
એભલ ખાચર સગીર કુમારશ્રી દાદા ખાચરને પોતાના ખોળામાં બેસારી, બીજા અનેક 
કાઠી દરબારો અન્ય ગૃહસ્થો બેઠા હતા, પાટની પાછળ પાર્ષદ ભગુજી, રતનજી, 
જાલમજી, બેચરજી ચાવડા એ આદીક પાર્ષદ મંડળ ઊભુ હતું. ઉત્તર દ્રારના 
ઓરડાઓની ઓસરીએ બાઈઓ (સ્રીઓ) ના વૃંદો શોભી રહેલ હતાં, આમ હજારોની 
ત્યાગી, ગૃહી-માનવ મેદની એક ચિત્તે ભગવાનને નિરખી રહી હતી સહુના મનમાં તે 
વખતેએમજ જણાતું હતુકે “શ્રીજીમહારાજ મારા સામુંજ જોઈ રહ્યાં છે !'” 


આવા શાન્તે વાતાવરણમાં આપણા મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીએ પોતાન॥ 
રસાલા સાથે અપૂર્વ “શાન્તિ નિકેતનસમા (એભલ ખાચરના દરબારમાં) બીજી 
દોઢીના દ્વાર આગળ પોતાનો ઘોડો ઉભો રાખ્યો, ઘોડાઓના પગરવ તથા 
આંગતુક માનવીઓનો કોલાહલ સાંભળી સભામાં શાંતિ ભેદાતાં. એભલ ખાચરે 
ડેલી તરફ જોયું. તો કોઈ રાજવી પુરૂષ પોતાના રસલા સાથે મહારાજશ્રીના દર્શને 
પધાર્યા હોય તેમ જાણીને પોતાને આંગણે આવેલા રાજવી મિજમાનોનું સ્વાગત 
કરવાને ઉતાવળે ઉભા થઈને પોતાના માણસોને બોલાવી, આવેલ મિજમાનોનાં 
ઘોડાઓને યોગ્ય સ્થળે બંધાવી, ઉતારા આપવાની વરદી દેવા લાગ્યા. દરબારશ્રી 
એભલ ખાચરને માણસોથી વીંટાયેલા સામા લેવા આવતાં ભાળી, મહાકવિશ્રી 
પણ રાજનીતિજ્ઞ હોઈ ઘોડેથી નીચે ઉતર્યા, તમામ સાથેના સવારો પણ 


શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિ 


સદ્દગ 


દ્ર કે '%- પ. 
કપ ૪. / ર ન 


1 સિ ક ફ ક સિ 


(3 તદ] 'ઊૃ 1ર ટેપ 5 છાર €ક રહિ હોરર કપડ 1910 1૫0109 
જ*8£10 6 198-)5-ર% દૂપ્ટ “ઊં સ્પ્ડુ 190 101 #21૬1% 091] 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ 


રં-0. ] .,'ઊ  પૂાપરાખાર ર 15 છાર ટાટા 1312 “રાસ કાણીદે “હરાત ષણ 


૬૮ “૨ 


ઉડામ્લ્ટે2 “ઉ પૂાપ્ટ હશે 1121010 ₹જેસ283ણ [૪ ૨]8૮1ટ 2916 જૂર) €૫0]]9 28910 [,; 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૩૭ 


પોત પોતાના ઘોડાથી નીચે ઉતરી ઊભા રહ્યાં અને મહા કવિશ્રીનો ઘોડો પણ તે 
માણસોએ હાથમાંથી લઈ લીધો. 


એભલ ખાચર સામા ચાલી જાણે પૂર્વ જન્મના કેમ પીછાનવાળા હોય તેમ 
ઓળખાણ પાડયા વિનાજ હેતથી મળી, હાથે હાથ ઝાલી બંન્ને શ્રીજી મહારાજની 
સભામાં પધાર્યા, શ્રીજી મહારાજના અને મહ। કવિશ્રી લાડુદાનજીના ચારે ચક્ષુઓ 
સામા સામે મળ્યા ત્યાં તો આનંદ સાગર ઉલટયો અને ઘણા લાંબા લાંબા કાળે કોઈ 
ઓળખાણવાળાસ્નેહીનેમળતા હોઈએ એવું મહા કવિશ્રીએપોતાના મનમાં અનુભવ્યું. 


॥ દોહા ॥ 
ચાર મિલે ચોસઠ ખિલે, વીશ રહે કર જોર ॥ 
જેહિ મિલન છાતી ઠરે, હરખે સાત કરોર ॥૧॥ 


આવી રીતનું પ્રથમ મિલન થતાં ચાર ચક્ષુઓ મળતાં જ મહા કવિશ્રીએ બન્ને 
હાથ જોડયા, ત્યાં શ્રીજી મહારાજ પણ સામા બંને હાથ જોડી મરક મરક (મંદ મંદ) હસ્યા 
! એ જોઈ શ્રી લાડુદાનજી પણ હસ્યાં. આમ બંનેના મળી ચોસઠ દાંતો ખીલ્યાં, બંનેના 
મળી વીશ આંગળાઓવાળા કરો સામસામા જોડી ઊભા, ને તે જોતા જ હૃદય ઠર્યું; એટલે 
બંનેના મળી સાત કરોડ રોમાંચ (રોમાવાળી) ખીલી નીકળી. (હરખને પામી. ) કવિરાજ 
સભાનજદીક આવતા શ્રીજી મહારાજ કરુણાદ્રષ્ટિ કરી બોલ્યાજે, “એભલ ખાચર, આ 
મહા કવિ શ્રી લાહુદાનજી (લાડું ગઢવીશ્રી) ભાવનગરથી પધારે છે; તો તેઓની અને 
સાથે આવેલા માણસો, ઘોડાઓ વગેરેની બરદાસ (સરભરા) બરાબર કરો, મુક્તાનંદ 
સ્વામી ! કવિરાજ મોટે એક મોટા ચાકળો (ગાદી) મગાવીને મારા નજીક પાટ પાસે 
નખાવો, એટલું કહીને શ્રીજી મહારાજ પધારો કવિરાજ, પધારો કવિરાજ, એમ કહેતાંકને 
પાટથી નીચે ઉતરી મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીને અંકભરી ભેટી પડ્યાં અને સામેના મોટા 
ચાકળા ઉપર કવિશ્રીને અતિ આગ્રહથી બેસાડી પોતે ધારણ કરેલો ગુલાબના પુષ્પનો 
નાભી સુધી હીંડાળતો મોટો હાર મહા કવિશ્રી લહુદાનજીના કંઠમાં શ્રીજી મહારાજે 


જે કે 


સ્વહંસ્તેપહેરાવીને પોતે પોતાને આસને બિરાજ્યા તેટલામાં મહા કવિશ્રીના ““મામા”'” 


૧૩૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પણ મારવાડી અનામી પુરૂષ હાથ જોડયા વગર ને પગે લાગ્યા વિનાજ શ્રી લાડુદાનજીની 
બાજુમાંજ આવીને બેસી ગયા. 


ઈતિશ્રી ક્રેશરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે, તૃતીય પ્રકરણે, ધ. 
ધુ. આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરુ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે 
મહા કવિશ્રી લાહુદાનજી, દુગપુર આગમન અને શ્રીજી પ્રથમ મિલન નામ 
પ્રથમોડધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥૧.॥। 


ક સ્ક 


અધ્યાય ૨ બીજો 
અંતર્યામિપણું અને સમાધી એશ્ચર્ય 


શ્રીજી મહારાજ આવું અતિ રાજીપાનું મોંઘેરૂ માન વિદેશી મહેમાનને આપતા 
જોઈ સૌ સભા વિસ્મય પામી રહી. સંતો, ગૃહસ્થો, બાઈ, ભાઈ વગેરે સૌ સભાજનો 
પાછાં શાન્ત થયાં. મહાકવિશ્રી લાડુદાનજી તો પોતાની વિદ્દતાનો અખતરો ક્યારે અને 
કેવી રીતે કરવો ? તે ભુલી જઈ શ્રીજી સન્મુખ એકી નજરે જોઈ રહ્યાં. રાજા મહારાજા, 
નવાબો વગેરે રજોગુણી તમોગુણી માનવીઓને ભેટી ભેટી સંસર્ગ દોષથી જે કવિહૃદય 
પણ રાજમદ, ધનમદ, વિધ્યામદ અને યુવામદમાં મસ્ત બનતાં ભારેખમ આડંબરી, 
અણનમ, અને માનની ખુમારી ભરેલું હતું, તે સત્વગુણી, શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના 
પ્રેમમિલનના સ્પર્શથી એકાએક શાન્ત થતા શ્રીજીની મૂર્તિ સામું ચકોરની પેઠે જોઈ 
રહ્યું, તેમના મામાશ્રી તો આ સ્વામી કહેવાતા ભગવાન મારા, એકના એક લાડીલ॥ 
ભાણેજને કંઈ જત્ર મંત્ર કે મૂઠ નાખી, અડદના દાણા છાંટી કે કંઈક નજર ચોટ 
નાખી કેવી રીતે ભમાવશે ? તે જોવા જાણવા ચારે બાજુ પોતાની દ્રષ્ટિ ચકર-વકર 
ફેરવતા જાય છે અને મનમાં મનમાં “હે માતાજી, હે ચંડી, હે વીશભુજાવાળી, હે 
જોગમાયા, હે નવલાખ લોબડીઆળી, હે મારી મા, હવે તો તું અત્યારે અમારી 


ફૂ જ 


ભેળે રહેજે.' તારા બાળકની તું લાજ રાખજે.' એવી રીતે જગદંબાનું સ્મરણ કરતા જાય, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૨ ૧૩૯ 


અને ઘડીક પોતાના ભાણેજ લાડુદાનજી સામું તો ઘડીક શ્રીજી મહારાજ સામું જોતા જાય 
છે. આવી તેના મુખની વિહવળતા ભરી આકૃતિજોઈનેસભાનાકેટલાએક લોકોઆશું? 
આમકેમ કરતા હશે ? તેવું અરસપરસ કહી આશ્ચર્યપામ્યા. 


શ્રીજી મહારાજ કૃપા દ્રષ્ટિ કરી અમૃતવાણીથી ફરી બોલ્યા કે, “મુક્તાનંદ 
સ્વામી ! ' આ શ્રીમદ્‌ ભાગવતના પુસ્તકને તમો લઈ જાવ; હવે અમો કવિરાજ સાથે 
કાંઈક વાતચીત કરીશું.' એ સાંભળીને મુક્તાનંદ સ્વામીએ તે પુસ્તકને પાથરેલી કાળી 
કામળીમાં વીટી બાંધી લીધું. 


મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીના આવી રીતે ત્રીજા અને ચોથા સંકલ્પો સિદ્ધ થતા 
૫૦ ટકા તો મનમાં ખાત્રી થતાં હવે અંતર્યામીપણાની પૂર્ણ ખાત્રી અનુભવવા લાગ્યા. 


( ૩ જો સંકલ્પ-ગુલાબના કુલનો હાર આપે તે તથા ૪ થોસંકલ્પ શ્રીમદ્‌ 
ભાગવત કાળાકામળા ઉપર રાખીને પૂર્વમુખે બિરાજતા હોય તે બન્ને સિદ્ધ થયા.) 


શ્રીજી મહારાજ સાથે વાર્તાલાપ 


શ્રીજી મહરાજ કહે- કવિરાજ લાડુદાનજી ! તમો તમારા વતન (ખાણગામ) 
માં થીકચ્છભુજ એક બ્રાહ્મણ સાથે ગયા હતા, તે બ્રાહ્મણ ફરીને પાછો તમો ભુજમાં રહ્યાં 
ત્યાં સુધીમાં કોઈ દિવસ મળ્યો જ નહીં ને ? લાહુદાનજી કહે-હા મહારાજ. શ્રીજી કહે, 
કચ્છ ભુજમાં રહ્યાં તેટલા વર્ષ એક વૃદ્ધ મારવાડી વણીક તમોને પાઠશાળામાં આવી 
તમારા બાપુએ તમારા સારૂ રૂપીઆ મોકલ્યા છે તે લ્યો, એમ કહી કોઈ વખત પચાસ 
રૂપીઆ તો કોઈ વખત એકસો રૂપીઆ, એમ દર વરસે આવી તમારા કુટુંબની કુશળતાના 
ખબર આપી જતો? લાડુદાનજી કહે હા મહારાજ. 


શ્રીજી મહારાજ કહે ભુજ પાઠશાળામાં ચાલતા પિંગળ ડીંગળ આદિના તમામ 
ગ્રંથો ઉપરાંત રામાયણ અવતારચરિત્ર, પૃથ્વીરાજરાસો, પ્રવીણ સાગર, આદિ ધાર્મિક 
ગ્રંથો, અનેએતિહાસિક બીજા અનેઠ ગ્રંથો ગુરૂમુખથી શીખી પહેલે નંબર પાસ થઈ, ભુજના 
મહારાજશ્રીની કચેરીમાં ભારે અદ્ભૂત પ્રભાવ પડતા કચ્છ મહારાવશ્રીએ પોતાના 
રાજ્યકવિશ્રી તરીકે રહેવા તમોને બહુજ આગ્રહ કર્યો. છતા તમો ત્યાં કેમ ન રહ્યાં ? 


૧૪૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


લાહુદાનજી કહે-મહારાજ મારે મારા વતનમાં જવાનો તીવ્ર સંકલ્પ હતો તેથી 
ત્યાંનરલ્યો. 


શ્રીજી મહારાજ કહે- પછી તમો ભુજનો શિરપાવ લઈને ચાલ્યા તે વતનમાં 
નહીં જતા “ધમડકા' માં જ બે વરસો વિતાવ્યા, ત્યાં સંગીત સાહિત્ય, ચૌદ વિદ્યા, 
ચોસઠ કળા, અષ્ટાંગયોગ અને બ્રહ્મજ્ઞાન વગેરે મહા પંડિત પાસેથી શીખી, ભગવાનને 
મળવા ત્યાંના કુમારશ્રી સાથે નક્કી કરી, નદી કિનારે એક વયોવૃદ્ધ સિદ્ધ પુરૂષનો મિલાપ 
થતાં, તેના વચન થકી એકાદશીના પવિત્ર શુભ દિવસે ગામ બહાર એક ખીજડાના વૃક્ષ 
તળે વનવિચરતા શ્રીનીલકંઠ બ્રહ્મચારીનો મિલાપ થતાં, તેને સાક્ષાત્‌ પ્રભુ સમજી 
તમારી મનેચ્છાપૂર્ણ કરી, તે વખતે તે નીલકંઠવર્ણીએ કહેલ કે,““આપણે હવે 
કાઠીયાવાડમાં ફરી મળશું.'' એમ કહી તેઓ આકાશ માર્ગો જતા અંતર્ધાન થયા. એ 


ના 


સઘળી હકીકત તમોને યાદ આવે છે ? 


લાડુદાનજી કહે-મહારાજ એ તમામ જુની વાતોનું આપશ્રી સ્મરણ કરાવતા 
હવે મને બરાબર યાદ આવે છે. 


શ્રીજી મહારાજ કહે-એ નીલકંઠ વર્ણી, એ ભુજમાં પાઠશાળામાં મળતો 
મારવાડી વૃદ્ધ વણીક, અને ખાણ ગામેથી તેડી જનાર ભુજના રસ્તાનો ભોમીયો કચ્છી 
વિપ્ર, એ તમામ વ્યક્તિ બીજી કોઈ નહોતી પણ “અમે પોતે જ તમોને ખાસ અમારા 

જાણી તમારી સહાયતા કરવાને આવતાં.' 
ન 


લાડુદાનજી કહે-મહારાજશ્રી ! એ નીલકંઠવણી કે વૃદ્ધ મારવાડી વણીક અને 


ન્ડ 


એ ક્ચ્છી બાહ્મણ વગેરેની મુખાકૃતિ અને આપશ્રીની મુખાકૃતિમાં મારી દ્રષ્ટિએ કેમ 


છ 


મળતાપણું નથી લાગતું ? અને એ કેમ નથી ઓળખાતું ? વળી આપશ્રીએ કહ્યું કે, 


ષ્ગ 
ન્‌ 


“તમોને અમારા જાણી અમો સહાયતા કરતા હતા'' તો એવો આપ સાથે મારો કીયો 
સબંધ છે ? વગેરે હુંકઈ એ વિષે સમજી શકતો નથી, તો કૃપાકરી સમજાવો. 


શ્રીજી મહરાજ કહે- કવિરાજ ! એ એની મેળે હવે પછી સધળું આપોઆપ 
સમજાઇ જશે, સાંભળો તમો પછી કચ્છમાંથી ધ્રાંગધ્રા રાજ્યમાં પ્રથમ આવ્યા, ત્યાંથી 
માળીઆ, મોરબી, થઈને જામનગર રાજ્યમાં ખુબ રહ્યાં. ત્યાંથી દ્વારિકાનું તીર્થ 
કરી ગોંડલ થઇને જુનાગઢ રાજ્યમાં ગયા ત્યાં સોમનાથ મહાદેવ અને રેવતગિરીનું 
તીર્થ કરી નવાબ સાથે બહુજ ઘાટો સબંધ બાંધી ત્યાં ઘણા માસ રોકાણા. આમ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૨ ૧૪૧ 


દરેક રજવાડાઓમાં ખૂબ સન્માન મેળવી લાખોના “શિરપાવો' લઈ જુનાગઢથી 
પાલીતાણા થઈને તમો ભાવનગર આવ્યા ત્યાં રાજાની કચેરીમાં જ અમારો પરમ ભક્ત 
રાજુલાનો સોની મળ્યો, તેને અમારા મહિમા ગાયો. તે સાંભળી અમોને મળવાની 
તમારી તીવ્ર ઈચ્છા થઇ, મહારાજ વજેસિંહે ત્યાં રોકવા આગ્રહ કર્યા છતાં તમો અહીં 
આવ્યા ? ઠીક ભલે આવ્યા. “તમે તો અનાદિથી અમારા જ છો, અને અમારા જ થઈને 
રહેશો. લ્યો ઓળખો, અંતર અજવાળો, અગમ્ય, અગોચર, અવિનાશી અક્ષરવાણી 
ઉચ્ચારો. એમ કહી તકીઆને ઓઠીગણ દઈ, શ્રીજી મહારાજે કવિરાજ લાડુદાનજી સામા 
પોતાના બન્ને ચરણારન્દિ લાંબા કર્યા. તે એવી રીતે કે પોતાના ડાબા પગના અંગોઠા 
આંગળી ઉપર જમણો પગ (ઉંચો) કવિશ્રીની દ્રષ્ટિ સન્મુખ રહે. શ્રીજી કૃપાથીએ 
અરૂણવર્ણ ચરણારવિન્દમાં રહેલા નવ ચિન્હોનો પ્રકાશ કવિ ચક્ષુમાં પડતા જ કવિશ્રીએ 
તે ચિન્હો, સામુદ્રિક શાસ્ત્ર જાણતા હોવાથી પારખી લઈ દોહા બોલ્યાકે -' 


દોહા 
ક્રમળ, ધ્વજા, અંકુશ, જવ વજ જેંબુ ઉરધરેખ, 
અષ્ટકોણ સ્વસ્તિક નવ, દચ્છિ ન પદ ચિન્હ દેખ. ॥૧॥ 


ઉપર જણાવ્યા નવે ચિન્હોનાં શાન્તકીરણો કવિ હદમાં પેઠા; ખૂબ પ્રેમથી નિરખી 
નિરખીને મનમાં ગણ્યાં. ત્યાં શ્રીજી મહારાજે જમણા પગના અંગોઠા આંગળીઓ ઉપર 
ડાબોપગ (ઉંચો) રાખતાં તેચરણ કમળમાં સાત ચિન્ડોગણી લીધાકે- 


દોહા 
ગોપદ, ધનુષ, ત્રિકોણ, મછ; ચંદ્ર, કળશ, નભ, સાત; 
ચિન્હ વામ પદ ચિંતવો, પુરૂષોત્તમ સાક્ષાત ॥૨॥। 


એ બન્ને ચરણારવિન્દમાં મળી સોળે ચિન્હો, સોળે કળાના ચંદ્ર સમા 
શીતળ બનીને કવિ હૃદયને સ્પર્શતા અને અંતરમાં અજવાળુ થતાં પોતાનું મુળ 


૧૪૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સ્વરૂપ જે (બ્રહ્મસ્વરૂપ) તે ઓળખાતાં, ગદગદ કંઠે થઇને ત્યાંને ત્યાંજ તે જ વખતે 
શીદ્રકવિ હોવાથી ઉપરની શ્રીજી આજ્ઞા અનુસાર, અગમ્ય અગોચર અવિનાશી 
અક્ષરવાણીને ઉચ્ચારી એટલું જ નહીં પણ એ અક્ષર સભા સન્મુખ પોતે અતિ નિર્માની 
થઈ, સત્ય વક્તા બની,બ્રહ્મની મસ્તિમાં આવી જઈ (ચારણી સાહિત્યમાં જેને ગુજરાતી 
ભાષાના લાંબા ઢાળાના કાવ્યને “ભાગવાયો' એમ કહેવામાં આવે છે. તેવો) “ખમાચ' 
રાગનો પરજના ઢાળાનો ચારણીભાવ ચારણી શૈલીથી (શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ સામું 
જોતા જાય અનેએ અજાનબાહુના લટકાં કરી અભિનય સાથે) બોલવા લાગ્યા. 


પ્રથમ રચિ ગાયેલુ પદ 


(ચારણી ભાવ-રાગ ખમાચ) 
આજની ઘડી રે ધન્ય આજની ઘડી; 
નેણે નિરખ્યા સહજાનંદ ધન્ય આજની ઘડી. ॥ ટેક ।॥ 
ક્રામ, ક્રોધ, ને લોભ, વિષય રસ ન શકે નડી, 
માવજીની મૂર્તિ મારા રૃદીયામાં ખડી રે - 
ધન્ય આજની ઘડી. ॥ ૧ ॥। 
જીવની બુદ્ધિ જાણી ન શકે, એ મોટી અડી, 
સદગુરૂની દ્રષ્ટિ જોતાં, વસ્તુ એ જડી રે - 
ધન્ય આજની ઘડી. ॥૨॥ 
ચોરાસી ચહુ ખાણમાં હું તો, થાક્યો આથડી, 
અંતર હરિસું એકતા ત્યારે, દુગ્ધા દુર પડી રે - 
ધન્ય આજની ઘડી. ॥ ૩ ॥ 
જ્ઞાન કુંચી, ગરૂગમસેં ગયા,તાળા ઉઘડી, 
લાહું - સહજાનંદ નિરખતાં, ઠરી આંખડી રે - 
ધન્ય આજની ઘડી. પ૪ ।॥। 


ભાવાર્થ -આજની અત્યારની ઘડીને ધન્ય છે, કારણ કે મેં મારા નેત્રથી 
સહજાનંદ સ્વામીને નિરખ્યા, માટે આજની ઘડીને ધન્ય છે (ટેક) 


માવજી (સહજાનંદસ્વામી) ની મૂર્તિ મારા હૃદયમાં ખડી થતાં હવે મને કામ, 
ક્રોધ, લોભ કે પંચ વિષયના (ખટરસ કે નવરસ આદિ) રસ નહીં નડી શકે; માટે ધન્ય છે 
આજની ઘડીને (૧) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૨ ૧૪૩ 


જીવની બુદ્ધિ, એ મૂળ સ્વરૂપને (બ્રહ્મને અને પરબ્રહ્મને) ઓળખી શકતી નથી 
એ જ મોટી “આંટી” (ઘાંટી) છે, પણ સદગુરૂની કૃપાદ્રષ્ટિ થતાં મને એ અમુલ્ય વસ્તુ 
આજ મળી ગઈઃ (પોતાનું મુળ સ્વરૂપ અને શ્રીજીનું સ્વરૂપ ઓળખાઈ ગયું) તેથી 
આજની ઘડીને ધન્ય છે (૨) 


આ જીવ ચોરાસી લાખ જાતના દેહ ધરી ચારે ખાણો (સ્વેદજ, જરાયું, ઉઇભીજ 
નેઈંડજ) માં આથડી (ભટકી) ને થાકી ગયો છે; પણ જ્યારે અતઃકરણમાં “શ્રી હરિ' (પ્રભુ) 
ના સ્વરૂપની એકતા થતાં (જીવમાં સાક્ષીરૂપે ઈશ્વર અંતર્યામી પણે સદાય રહ્યાં છે, તેવી 
દ્રડતા થતાં) એ જીવની “દુગ્ધા' (પીડા) દૂર થઇ તેથી આજની ઘડીને ધન્ય છે. (૩) 


કે. 


જ્ઞાનરૂપી કુંચી મળે તો પણ તેને કેમ લાગુ કરવી ? (જેમ તીજોરીની કુંચીઓનો 
ઝુડો મળે પણ તે કુંચીઓ કેમ લાગુ થાય છે તે તો તેનો કોઈક માહિતગાર બતાવે તોજ તે 
તીજોરીની કળ ખુલ્લે) તેમજ જીવ, ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ વગેરેના સ્વરૂપોને કેમ 
ઓળખવાં ? એ રીતિતો “ગુરૂગમ' થી જ સમજાય તેવી છે. આજે સદગુરૂની કૃપાદ્રષ્ટિ થી 
એવી સત્ય સમજણ પડતાં મારા અંતરના અજ્ઞાનતા રૂપી તાળાં ઉઘડી ગયાં. લાડુદાનજી 
કહે કે આજે સહજાનંદજી સ્વામીજીના દર્શન થતાં મારા ચક્ષુઓ ઠર્યા માટે આજની ઘડીને 
ધન્ય છે !ધન્ય છે ! (૪) 


રાજા મહારાજા જેવા અનમી રાજપુરૂષ સારાએ સૌરાષ્ટ્રમાં કાવ્યની વિજય 
ધ્વજા ફરકાવનાર શીધ્ર ચારણ કવિ આવા નિર્માની બની બે હાથ જોડી, દીન આધીન 
થઈ, પોતાના અંતરની અજ્ઞાનતારૃપી તાળાં ઉઘડી ગયાંનું (અનેક વિદ્યા, સંગીત, 
સાહિત્યનું જ્ઞાન હોવા છતાં અજ્ઞાનતાનું આમ ખુલ્લી રીતે) સભા સમક્ષ કબુલ કરી, તે 
ઘડીને ધન્ય માનતાં, સહુ સભાજનો અતિ આશ્ચર્યપામતા દિગ્મુઢ થઈ ગયા. 

શ્રીજી મહારાજ કવિરાજ સામું જોતા જાય છે. અને મંદ મંદ હસ્તા જાય છે. 
સાથે આવેલા અને પાસે જ બેઠેલા કવિશ્રીના “મામા' તો મનમાં વિચાર કરે છે કે, 
“મારો ભાણો કહેતો હતો કે એ કાઠીઓનો ભગવાન થઇ બેઠેલો બાવો મને શું કરવાનો 
હતો ? પણ આ તો એથી ઉલ્ટું થયું - પોતે આવો મહા પંડિત કવિ થઈને પોતાની 
અજ્ઞાનતા કબુલ કરીને ધન્ય ઘડી, ધન્ય ઘડી, કહેતો કહેતો બે હાથ જોડી એ 
જીવનમુક્તા સામું (જેમ ચંદ્રમાં સામું ચકોર પક્ષી એક જ નજરે જોઈ રહે છે તેમ) મટકું 
માર્યા વિના એકી નજરે જોઈ રહેતાં તાણ (વાઈ-ખેંચ) આવે તેમ શરીર ખેંચાતાં 


૧૪૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કે થતો જાય છે ? અ રે રે, હાય હાય, હું આ શું જોઉ છું ? કાળોકેર થયો ! જાદુગરા જીવન 
મુક્તાએ જરૃર ભુરકી નાખી મારા ભાણાને ભરમાવ્યો, પણ એને એ કેમ કરી ભૂરકી 
(મુઠ) નાખી ? એ હું ખુબ જ કાળજીથી જોતો હતો. પણ મારી ચપળ આંખને આંજી આ 
બાવે એના કરતુક કર્યા. હું કાઠીઆવાડમાં આવ્યો ત્યારથી જ સાંભળતો આવતો હતો કે, 
એ જીવન મુક્તા પાસે ઈન્દ્રજાળનો ગુટકો છે; તેમ જ એને બાબરો ભુત વશ કરેલો છે; 
બહુજ કામણગારો છે એ વાત ખોટી નહીં, પણ ખરેખરી છે. એમ મનમાં સંકલ્પો કરતા 
શ્રીજી મહારાજ ઉપર ક્રોધ ચડયો; મૂછો ભમરે ભટકવા લાગી, હોઠ ફરકવા લાગ્યા, નેત્રો 
લાલ અંગારા જેવા થયાં, દાઢીના કાતરાઓ (મોવાળાઓ) જાડા સૂયા જેવા થી ઠરડાવા 
લાગ્યા. આમ વિરૂપ થઈ પોતે ઊભા થઈને કંઈક કહેવા જાય છે, તે પહેલા તો શ્રીજીએ 
તેના ઉપર દ્રષ્ટિકરતા તેઓ બેઠા હતા ત્યાંજ સમાધીવાન થઈ ગયા. 


રાજકવિની સમાધિ 


મહાકવિશ્રી તો એ કીર્તનની છેલ્લી કડી “લાડુ, સહજાનંદ નિહાળતા ઠરી 
આંખડી રે, ધન્ય આજની ઘડી' એમ બોલતા બોલતા જ તેજ ઘડીએ સમાધિમાં ચાલ્યા 
ગયા. 


ઉપર પ્રમાણે આમ જોત જોતામાં બન્ને દેવીપુત્રો (મામાભાણેજ) ને સમાધિ 
લક્ષ થઈ ગયો. તે સૌ સભાજનો, સંતો વગેરે એ બધી અલૌકીક ઘટનાને જોઈ રહ્યાં. 
એભલખાચર કવિશ્રીના ઘોડાઓ માણસો વગેરેના ઉતારાનો બંદોબસ્ત કરી જ્યારે 
સભામાં આવ્યા, ત્યારે અનેક રાજ સભાઓ જીતનાર, કાઠીઆવાડમાં ને કચ્છમાં જેની 
કવિત્વ શક્તિની હાક વાગતી હતી તેવા દેશ પ્રસિદ્ધ રાજકવિ રત્ન મહા કવિશ્રીને શ્રીજી 
સન્મુખ સમાધિસ્થ થયેલા જોઈ શ્રીજી મહારાજને વિનંતી કરી પૂછ્યું કે, મહારાજશ્રી ! 
આવા મહાન રાજનીતિજ્ઞ મહા કવિશ્રી ઉપર આપે ઘણીજ વહેલી કૃપાદ્રષ્ટિ કરીને 
આપશ્રીના મુળ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા સમાધિ લક્ષ કરાવ્યો, એ તો આપની અપાર દયા 
કહેવાય. 


શ્રીજી મહારાજ કહે એભલખાચર ! એ મહાકવિ લાડુદાનજી તો અમારા 
મહા અનાદિ અક્ષર મુર્તિ છે. તેઓ માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારથી જ તે પ્રગટ 
ભગવાનના ગુણ ગાવા સાંભળવા ઉત્સુક હતા, અને અમો પણ તેના 
હૃદયકમળમાં સદાય રહીએ છીએ; પણ આ પંચ ભૂતના દેહધારી લાડુદાનજી 
આજે અમોને પ્રત્યક્ષ મળતા જ તેને પૂર્વનું જ્ઞાન થયું, તેથી તેઓ આ સ્થિતિને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૨ ૧૪૫ 


પામ્યા, તમો તેમના તમામ માણસો ઘોડાઓ વગેરેની બરોબર બરદાસ કરજો. મોટા 
રાજા મહારાજાઓ તેમની પધરામણી પોતાના રાજ્યમાં કરવા મારગ આડા માણસો 
ઊભા રાખી વિનંતી કરાવતા,ત્યારે તેઓ તેના રાજ્યમાં જતાં. તેઓ મહા પ્રતાપી 
અદ્ભૂત પ્રભાવ વાળા શુદૃ બાળબ્રહ્મચારી ચારણ મહાત્મા તમારા દરબારમાં વગર 
તેડયા, ઘેર બેઠા ગંગાના જેમ, આવ્યા છે, તો તમારી રાજરીનિએ તેમની આગતા 
સ્વાગતા બરાબર કરજો; અને અમો અમારી પ્રભુ રીતે, તેની આગતા સ્વાગતા કરીને 
(પરચોઆપીને) જગપ્રસિદ્ધ કરશું' 

મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી ભુજની પાઠશાળામાં ગુરૂ મુખે “અવતાર ચરિત્ર' 
નામનો ગ્રંથ ભણેલા હતા; તેથી તેઓને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સાથે પ્રગટ પ્રભુના 
અવતારોની લીલાઓથી પરમાત્માના * ચોવીસે અવતારોનું જ્ઞાન હતું. તે અવતારો શા 
માટે થયા ? તેનું શું શું કાર્યો કર્યા ? વગેરે તમામ પ્રક્રિયા પોતે જાણતા હતાં. પણ ચોવીસે 
અવતારોના સ્વરૂપો કેવા હશે ? તેના દર્શનની પોતાને બહુજ અભિલાષા રહેતી હતી. 
તેથી જ્યારે પોતાને લક્ષ થયો ત્યારે, સમાધિમાં પણ એ દર્શનની અભિલાષા થતાં પ્રભુએ 
તેમની તે ઈચ્છા પૂર્ણ કરી. સમાધિમાં તેઓને અક્ષરધામમાં દિવ્યતેજના દર્શન થયાં. તે 
તેજ “શીતળ શાન્ત છે રે કે તેજની ઉપમા નવ દેવાય' એવા મહા તેજસાગરમાં પૂર્ણ 
પુરૂષોત્તમનારાયણ' ના સાક્ષાત દર્શન થયા એ અલૌકિક દિવ્ય બ્રહ્મતેજમાં શ્રી ગઢડાના 
'એભલખાચર' ના દરબારમાં ્નિંબવૃક્ષ નીચે બરિાજેલા એવા “શ્રી સહજાનંદ સ્વામી' 
ના સ્વરૂપનું ત્યાં દર્શન થયું. એ સ્વરૂપમાંથી શ્રી ધમડકા ગામે ખીજડા નીચે મળેલા 
નીલકંઠવર્ણીનુ, અને ભુજની શાળામાં મળતા વૃદ્ધ વણીક ગ્રહસ્થનું તથા “ખાણ' ગામે 
તેડવા આવનાર ભુજની વાટના ભોમીઆ વિષનું પણ દર્શન થયું, અને તેણે સ્વરૂપો શ્રી 
સહજાનંદસ્વામીના સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયાં. શ્રી લાડુદાનજીએ ચારે સ્વરૂપો ॥ 
મુખાકૃતિ એક જ છે તેમ ઓળખી આનંદ મગ્ન થયા. ત્યાં શ્રીજીની મૂર્તિમાંથી એક તેજનું 
મોટું ચક્ર દેખાયું ને તેચક્રમાંથી મહા તેજસ્વી ૧૦૬શ કિરણો નીકળ્યા તેમાં 


* સનાતન વેદ ધર્મમાં ૨૪ અવતારો, શ્રી જૈન ધર્મમાં પ-પ ચોવીશ તીર્થકરો. 
શ્રી ઈસ્લામી ધર્મમાં ર૪ ચોવીસ પેગંબરો, પરમાત્મા ૨-૨ સ્વરૂપે થયા છે. પરમાત્મા 
શબ્દોન સરવાળો બાજુના લખ્યા પમાએ ૨૪ ચોવીસ સંખ્યાનો થાય છે, એટલે ર૪ નો 
આંક તેજ “પરમાત્મા'૪॥ -૪॥ ૮-૮ “ભગવાન ', “પ્રભુ' ખુદા જે કહો તે સર્વ ધર્મમાં 
“ઈશ્વર' નાનામનો છે જા - જા - ર૪ (સંપાદક) 


૧૪૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પ્રથમના કીરણોમાંથી શ્રી'મચ્છ' અવતારનાં દર્શન થયાં; તેણે તે સ્વરૂપે શું શું કાર્યો કર્યા 
તે બતાવીને પાછા શ્રીજી સ્વરૂપ તેકીરણમાં લીન થઈ ગયા. પછી બીજા કીરણમાંથી 
“કચ્છ' પ્રભુ, ત્રીજામાંથી “વરાહ' ચોથામાંથી 'નૃસિંહજી' , પાંચમાંમાંથી 'વામનજી', 
છઠ્ઠામાંથી “પરશુરામજી' સાતમામાંથી શ્રી રામચંદ્રજી; આઠમામાંથી કલ્કી ભગવાન, 
એમ એ મહા દશ અવતારોએ પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપોના અને અવતાર ધરી જે કાર્યો કર્યા, 
એ સઘળાનાં દિવ્ય દર્શન આફી શ્રીજીની મુર્તિમાં એ દશે સ્વરૂપો પાછા લીન થી ગયા. તે 
પછી એક સાથે ચોવીસ કીરણો નીકળતા ચોવીસે અવતારો મૂર્તિમાન થી શ્રીજીની સ્તુતિ 
કરવા લાગ્યા, જોત જોતામાં એ દિવ્ય તેજમાં, લાખો અવતારો, લાખો મુક્તો, દિવ્ય 
સ્વરૂપે શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય સિંહાસન સન્મુખ હાથ જોડી સ્તુતિ કરતા જણાયા; તેમ 
જ અનંત અવતારો, અનંત મુકતો, અનંત ઈશ્વરો, અનંત દેવો, અનત શક્તિઓ અને 
અનંત પાર્ષદોતે અનેક પ્રકારની સ્તુતિ કરતા શ્રી લાડુદાનજી એ સમાધિમાં જોયા. એ મહા 
તેજોમય “બ્રહ્મધામ' (અક્ષરધામ) ના સુખનો ખુબજ અનુભવ લઈ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ શ્રી 
સહજાનંદ સ્વામીની મૂર્તિને ખૂબ ખૂબ નિરખી, તેટલામાંતો એ અનંત અવતારો, વગેરે 
શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના દિવ્ય સ્વરૂપમાં લીન થઈ ગયા; માત્ર એક જ શ્રીજી મહારાજની 
દિવ્યમૂર્તિ રહી. તેનેપોતે નખ શીખા પર્વત વારંવાર, નિરખી, “ધન્ય આજની ઘડી, ધન્ય 
આઝની ઘડી,' એ મંગળ વાક્ય સમાધિ અવસ્થા ઉત્તરવાની તૈયારી થતાં કવિશ્વરના 


મુખારવિન્કમાંથી ધીમે સ્વરે કંઠ સ્થાનમાંથી ઝીણે સ્વરેસહુ સભા સાંભળવા લાગી. 


મહા કવિશ્રીના મામાની સમાધિ 


શ્રી લાહુદાનજીના મામા તો હરેડ દેવી ઉપાસક (શક્તિપંથી) હતા તેથી 
શ્રીજીએ કૃપા કરીને તેઓને તેના ઈષ્ટદેવ મહામયાં વગેરે અનંત શક્તિઓના સમુહોના 
દર્શન થતાં, તે મારવાડી કવિરાજ તો, શક્તિનાં અનંત સ્વરૂપો જોઈ,પોતાને જે જે નામો 
થાદ આવે તે તેનામો બોલી કહેવા લાગ્યાકે હે મા હિંગોળ, હે મા અંબાજી, હે મહા માયા, 
હે આદ્યશક્તિ, હે જોગમાયા, હે મહાકાળી, હે સરસ્વતી, હે મહાલક્ષ્મી, હે ભવાની, હૈ 
ચંડી, હે નવલાખ લોબડીયાળી, મારી મા, મને આજ આપના સાક્ષાત દર્શન થયાં. માજી 
આપ તો આદિ અનાદિ જોગમાયા સર્વકર્તા હર્તા છો.' એમ કહી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૨ આધ્યાય પ ૧૪૭ 


જ. ત 


સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. ત્યાં તો તેઓને પણ મહા દવ્યિ અને તેજોમય બ્રહ્મમ્હોલના દર્શન 
થયાં. ત્યાં દિવ્ય સિંહાસન ઉપર “ગઢડા' માં ્નિંબ વૃક્ષ નિચે બિરાજેલા શ્રી 
સહજાનંદસ્વામીને જોયા. થોડી વારે પ્રથમ દર્શન કરેલી અનંત શક્તિઓ (દેવીઓ) ત્યાં 
સેવામાં હાજર થી. તેમા કોઈ દેવીઓ બ્રહ્મમ્હોલના મુક્તો માટે કંચન કળશોમાં સુધા 
જળો ભરી લાવે છે. કોઈ દેવી તોપ્રભુના કંચન પાત્રોને માંજે છે. કોઈ શાન્તિ પારિજતક 
આદિ દિવ્ય પુષ્પોના હારો ને ગજરાઓ ગુથી રહેલ છે; કોઈ શક્તિ હિંડોળા ઉપર 
બિરાજી રહેલા શ્રીહરિજીને ઝૂલાવે છેઃ કોઈ શ્રીહરિજીના ચરણ ચાંપે છે, કોઈ દેવીઓ એ 
બ્રહ્મમ્હોલની શેરીઓ બજારો વાળે છે; તેમજ બીજી અનંત દેવીઓ હાથ જોડી મસ્તક 
નમાવીને સ્તુતિ કરી રહેલ છે. આવું દિવ્ય દર્શન થતાં એ શક્તિ ઉપાસક મારવાડી 
ચારણને (દેવીપુત્રને) ક્રોધ ચડયો. ક્રોધ ચડતા સમાધિ ઉતરવા લાગી ગઢવી મનમાં 
કહેવા લાગ્યા કે, આ સિંહાસન ઉપર ચડી બેઠેલો ગઢડાવાળો કાઠીઓ ભગવાન મારી 
“મા' પાસે આવા હલકાં કામો (વાસીદા) વગેરે કરાવે છે ! આ બધુ જાદુ છે એવો 
સમાધિમાં સંકલ્પ (ક્રોધ) થતાં તેઓશ્રી લાડુદાનજીથી પ્રથમ સમાધિમાંથી જાગૃત થયાં. 


જાગૃત થતાં બાજુમાં જોતા પોતાના ભાણેજ શ્રી લહદાનજીની 'શબાકાર' 
કાયા જોતાંજ ગઢવી બોલવા લાગ્યા કે, “સ્વામિનારાયણ ?' તમે મારા ભાણેજને આ સું 
કરી નાખ્યું ? અંતે જાદુગરાએ જાદુ કર્યું ખરું ? મને પણ ભૂરકી નાંખી ભરમાવવા મૂર્છા 
ખવરાવી. મારી દેવીઓ (માતાઓ) ને સ્વર્ગના વાસીદા વાળતાં મને દેખાડી ? બોલો ? 
હવે મારા ભાણાને જલદી બોલતો કરો. આવી રીતે તેઓ પોતાની મારવાડી ભાષામાં 
તોડું ગુજરાતી સાથે બોલવા લાગ્યા. 

શ્રીજી મહારાજ કહે “ગઢવી અમે તમારા ભાણેજને કાંઈ કરેલું નથી; તેમને 
પ પે ક 


કોઈ વાર થી જતું હશે. તેમ જ તમોને જે દેવીઓના દર્શન થયા તે ઠીક થયું તે તો જેવું 
તેવુજણાયું હશે.” 

ગઢવી કહે, મહારાજ કાપ્યા ઉપર લુણ લગાડો માં. અમારી મશ્કરી ઝાઝી નહીં 
સારી. એમ કહી તેએકપ્રાચીન દુહો બોલ્યાઃ 
ચારણને ચકમક તણી, ઉઝી ન ગણે આગ, 
ટાઢી તો યે ત્યાગ, લાગે લાખણ શીયા ઉત્ત. 


ક 


ભાવાર્થ - ચારણમાં અને “ચકમક' (નામના પથ્થર) માં અગ્નિ નજરે દેખાતી 
નથી તેથી તેનેઓલાઈ ગયેલી ન માનવી, કારણ કે તેને 


૧૪૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જરાક ટપોરો મારતાં તેમાંતી તુરત જ અગ્નિના તણખા ઝરવા માંડે છે. ભલે એ ઠંડી લાગે 
છે છતાંએ તેનો ત્યાગ કરવો; તેને ટકોર મારવી નહીં. માટે હવે તમો અમારી મશ્કરી નહીં 
કરતા મારા ભાણેજને બેઠો કરીને બોલતો કરો; નહી તો હું ચારણ છું. તે મારી ભેઠમાંથી 
“કટાર' કાઢી “ત્રાગું' કરીને તમો સહુને મારૂ ચારણનું લોહી છાંટીશ. એમ કહેતાંકને 
પોતાની ભેઠમાંથી રૃપે મઢેલો મારવાડી મોટો “કટાર' મ્યાનમાંથી કાઢી, જેવો પોતાના 
ગળામાં ઘા કરી સોંસરો કાઢવા જાય છે તેટલામાં શ્રીજી મહારાજે તેના નાડી પ્રાણ ખેંચતા 
હાથ જેમનો તેમ મુઠીમાં કટાર સોતો અધર સજ્જડ રહી ગયો ગઢવીએ બીજો હાથ 
બદલાવી કટાર ઝાલ્યો; ત્યાં તેપણ જેમનો તેમજ રહ્યો. તેથી ખીજાઈને ગઢવી કહે છે કે, 
સ્વામિનારાયણ ! તમારોવશ કરેલો આ બાબરો ભુત મારા બન્ને કાંડાઓ ઝાલી રાખે છે; 
પણ હવે તો હું જીભ કરડીને મરીનેતમને 'ચારણહત્યા' ચડાવીશ. 


શ્રીજી મહારાજ કહે, “ગઢવી ! તમને ઠીક લાગે તેમ કરો મરવું, જીવવું એ તમારા 
હાથમાં નથી. તે તો ભવાનના જ હાથમાં છે' તે સાંભળી ગઢવું વધુ ખીજાયા; તેથી 
પોતાનું મોઢું ઉઘાડી જીભને બે દાંતો વચ્ચે હાથથી ખેંચીને કચરી ખાઈ મારવાનો ઈરાદો 
કર્યો, વળી શ્રીજીએ તેના નાડી પ્રાણ ખેંચ્યા, એટલે ગઢવીના હાથ ઠેકાણે હાથ રહ્યાં. એક 
હાથમાં કટાર રહ્યો અને મોંઢું તો ગોંખલાના જેમ પહોળું રહ્યું, (ઉઘાડુંજ રહ્યું ભેળુ ન 
થયું), તેથી બોલી પણ શકાય નહિં. એટલે ચારે બાજુ રૂદ્રરૂપ ધારણ કરી આંખોના લાલ 
ડોળાઓથી ચકરવકર જોયા કરે. એટલામાં શ્રીજી મહારાજની ઈચ્છાથી મહા કવિશ્રી 
લાડુદાનજી પણ સમાધિ અવસ્થામાંથી જાગૃત થયાં. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિત્તે શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા મધ્યે તૃતીય પ્રકરમે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મહ। કવિશ્રી 
લહુદાનજીએ અંતર્યામીપણું બતાવી બન્ને મામા ભાણેજને સમાધિનું એશ્ચર્ય બતાવ્યું તે 
નામે ટ્વિતીયોડધ્યાય સમાપ્તઃ॥ ૨ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૪૯ 


॥ શ્રીજી ॥ 


અધ્યાય ૩ ત્રીજો 


શ્રીજીનો સર્વોપરીપણાનો નિશ્ચય 


મહાકવિશ્રી લડુદાનજીએ સમાધિમાં બ્રહ્મમ્હોલમાં જે મૂર્તિ દિવ્ય સિંહાસન ઉપર ભાળી 
હતી અને જેમાંથી અનંત અવતારો નીકળીને પાછા તે મૂર્તિમાં જ લીન થયા હતા, એજ 
આ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી સર્વ આવતારના અવતારી, સર્વ કરણના કારણ, પરબ્રડ્મ, 
પુરૂષોત્તમ નારાયણ સાક્ષાત નરદેહ ધરી, આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થાયા છે, ને પોતે જે તે 
પ્રગટ પ્રભુ મને આજે મળ્યા, છે તેવો દઢ નિશ્ચય થતાં, ત્યાં જ તે વખત સ્વસ્થ થઈ પોતે 


ચારણી કાવ્યનો એક છપય છંદ રચી શ્રીજી મહારાજને સંભળાવે છે કેં- 


છપય છંદ 
એહિ મચ્છ, એહિ કચ્છ, એહિ સૂકર તનું ધાર્યો 
એહિ બને નરસિંહ, દુષ્ટ હરનાર્કસ માર્યો, 
એહિ વામન વપુકીન, લીન પદંતીન ભુવ ત્રય, 
એહિ ફરશીધર રામ એહીં રઘુપત કિંય જગજય, 
એહિ કૃષ્ણ, બુદ્ધ નિકળંક એહિ, તેહી ભેટત ભવભ્રમ ટલે, 
કિતનેક રૂપ “લાહડ્‌' કહે, “સો યહ સજાનંદ મિલે.' 


ભાવાર્થ - આ મૂર્તિમાંથી જ મચ્છાવતાર, કચ્છાવતાર, નૃરસિંહવતાર, 
(હરિણ્યકસ્યપુને માનરા) વામનાવતાર, અને પરશુરામવતાર, તથા બુદ્ધાવતાર થયા 
છ; અને એમાંથી જ હવે કલ્કી (નકળંક) અવતાર થશે. કવિ લાડુદાનજી કહે છે કે તેમનાં 
હું કેટલાંક રૂપો કહું ? જેમના મિલાપથી આ ભવાટવીની ભ્રમણા (જન્મ મરણ) ટળે છે, 
એવા આપ્રગટ પ્રભુશ્રી સહજાનંદ સ્વામી મને આજે મળ્યા! 


૧૫૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપર મુજબ સ્તુતિ છપયબોલી સાષ્ટંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા, અને શ્રીજી 
મહારાજનાસ્વરૂપને વારંવાર નમી નમી તે ઘડીને ધન્ય માનવા લાગ્યા. 


મામા તરફ જોતા જ હાથમાં ખુલ્લો ક્ટાર ભાળીને કહેવા લાગ્યા કે, “મામા, 
મામા, આ શું કરો છો ? કોના સામા તમે આટલા ક્રોધ કરો છો ? એમ કહી શ્રીજી મહારાજ 
સામા હાથ જોડીને કવિ લાડુદાનજીને કહેવા લાગ્યા કે, હે મહારાજ ! જીવના સ્વભાવ સામું 
નહીં જોતા આપ આપના બીરદ સામું જો જો ! એમ સ્તુતિ કરી મામાના હાથમાંથી કટાર 
છીવનવી લઈ, શ્રીજીનો મહિમા સમજાવી શાન્ત કર્યા. પછી શ્રીજી મહરાજે ભોજનનો 
સમય થતાં મહા કવિશ્રીને ભોજન વિધિ કરવાને ઉતારે આજ્ઞા કરી. મહા કવિ શ્રીજી 
મહારાજાના ચરણસ્પર્શ કરી, પગે લાગી અને સર્વ સભાને પણ પગે લાગી “જયા 
સચ્ચિદાનંદ' કહી દરબાર શ્રી એભલ ખાચર સાથેપોતે તથા મામા ઉતારેગયા. 


દરબાર શ્રી એભલ ખાચરની મનુવાર 


દરબાર શ્રી એભલ ખાચરે બાજુના એકનાના દરબારગઢના વિશાળ ઓરડામાં 
કવિશ્રીનો ઉતારો ગોઠવી રાખેલ હતો, જ્યાં દરેક પ્રકારની સગવડતા કરી હતી. ગામમાં 
રહેતા જીવા ખાચર આદિ કુટુંબીજનો અન્ય કાઠી દરબારો, મહા કવિશ્રીની પ્રખ્યાતિ 
સાંભળી, સૌ ત્યાં આવી મળ્યા. પરસ્પર ક્ષેમ કુશળતા પુછી રાજરીતિએ બેઠા. જમવાનો 
સમય થયો હોવાથી દરબારશ્રી એભલ ખાચરે મહા કવિશ્રીની સાથે જમવા બેસવાને 
જીવાખાચર આદિ સહુને આગ્રહકરી જમવા રોક્યા. 


જમવાનો વિશાળ ઓરડો, તોરણ, ચાકળા, કાંધીઆં, ધ્રાણીઆ, સાખીઆં, 
સુરજમુખી વગેરે હિરાના ભરત ભરેલા, મોતી ભરેલા,નાના કાચના આભલાં ભરેલા 
ભરત ચિત્રોથી તથા ગાદલાં, ગોદડાની મળીઓ, ત્રાંબા પીત્તળના ઠામ વાસણો 
શણગારેલો હતો. એ ઓરડામાં કાઠી દરબારોની રાજરીતે તેમા પતિઓ, પાથરી માથે 
ગાદલીઓ, સફરા ચાકળાઓ, નાખી તેનડ આઘળ ઘુઘરીઊં અને ટાચકા જેડલા 
બાજોઢની રંગીન મોટા અને લાંબા બાજોઠો ઢાળ્યા. તેના ઉપર સફેદ પાથરણાં (ચાદરો) 
પાથરી બાજુમાં ત્રાબાંપિત્તળની પાંદડીવાળી “પડદીઓ' ઉપર જળથી ભરેલી ઝારીઓ, 
શીરાઈઓ, કળશીઆઓ, પ્યાલાઓ, આબખોરાઓ વગેરે મેલ્યા અને હાથ ધોવા માટે 
સુંદરપાળાંઓ રૂમાલો સાથે રાખ્યાં. ઔર - 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૫૧ 


ડાની જાળીએ બારીએ અગરના ધુપોનાં પીત્તળના દીવેલીઆંઓ સુગંધી બ્હેકાવતાં 
મેલ્યા. ભોજન તૈયાર થતાં અનેક જાતના પકવાનોથી ભરેલા મોટા મોટાથાળો 
અનેખુમચાઓમાં મોટી મોટી “'તાંસળીઓ' અધોલીઓ, આબખોરાઓ, ગંજીઅ 
વાટકાઓ, ગરમલીઓ, વગેરેમાં અનેક વ્યંજનો, શાક, પાન, ચટણી, મશાલાઓ, 
અથાણાંઓ, પાપડ, ફરફર, વગેરે ફરસાણો આદિ ભોજન સામગ્રીની અનેક વાનીઓ 
પીરસેલી હતી તેના ઉપર સફેદ ધોયેલા મોટા રૂમાલો ઠાંકી અનેક દાસદાસીઓ હાજર 
થયાં. દુધના દેગડાઓ, દહીના ડાબરીઆંઓ 'ઘી' ની વાઢીઓ વગેરે ભોજન સામગ્રી 
ઓરડામાં હાજર થતાં. “છાશું પીવા પધારો' (એટલે જમવા પધારો) એમ 
હજુરીઆઓએ આવીને કહ્યં એટલે સૌ કાઠી દરબારો સાથે મહા કવિશ્રી, તેમના મામા 
સાહેબ સાથે જમવા ઉઠયા. 


પહેરેલા પોશાંગથી સજ્જ થયેલા સૌની યોગ્યતા પ્રમાણ સામાસામી પંકિત કરી 
જમવા બેઠા. માણસોએહાથનાં પાળાંઓ ઝાલી જળથી હાથ ધોવરાવી, હાથ લુવા રૂમાલો 
આપ્યા. બાજોઠ ઉપર આગળ ધરેલા મોટા મોટા ખુમચાઓ ચાર ચાર જણાઓ અકેક થાળમાં 
સામાસામા જમવા બેઠા. માંગલિક કાર્યમાં મોટા જમણ તરીકેગણાતા “ક્સાર' નેખોબેનેધોબે 
પીરસી, ઉપર ધારે ખૂબ “ઘી' પીરસવામાં આવ્યા. હજુરીઆ માણસોએ 'ક્હણાઓ' કર્યા 
(હાથેથી બધું મીલાવીને ચોળવું તે) પછી “જે સુરજદાદા' કહી જમવાનું શરૂ કરતા પહેલા, 
મિજમાનોનેકોળીઆઓદેવાયા મિજમાનોએદરબારોનેકોળીઆઓખઆપ્યા. એવીરીતેઆમા 
સામા કાઠી દરબારો રીવાજ પ્રમાણે જમવાની સાથો સાથ અનેક પ્રકારની વાતો અને હાસ્ય 
વિનોદ કરતા કરતા સૌ દાયરો જમવા લાગ્યો. તાણ્યું કરી કરી (આગ્રહ કરી કરી) ફરી ફરીને 
અનેક પ્રકારની વાનીઓ પીરસાણી, અને છેટવ અન્ય વર્ણમાં જેમ ભાતદાળ પીરસાય છ તેમ 
કાઠી, ચારણ, રાજપૂતોમાં છેલ્લે ભાત અને સાકર દળેલી પીરસવાનો ચાલ હોવાથી, 
કાઠીઆવાડી (ભગરી; સાકરડી, કુંઢી, ધ્રાખડી, નવચાંદરી, નાગલી, કાળુડી, ભુરી વગેરેજાતની 
) ભેંસના દૂધ કે જે જમતા (પીતાં) જીભ તાળવે ચોટલી જાય એવાં) ઘાટાં સ્નિગ્ધ, અને 
સ્વાદિષ્ટ દુધોના બોગરણા, ત્રાંબાડી અને દેગડીઊંની ધારે મોટી મોટી તાંસળીઓમાં રેડાયાં 
(પીરસ્યાં) તેમા દળેલી સાકર સાથે ઉમદા ચોખા (ભાત) ચોળી સૌ જમવા લાગ્યા. જેણે 


કા 


પોતાની મુછોને વળ ઇઈ ત્રણ ત્રણ આંટાઓ વાળી ઉંચી ચડાવેલી હતી તેઓ તો 


૧૫૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બહું જ સુંદર રીતે દુધ સાકર ચોખા પી શકતા હતા. પણ હાથની આળસે મૂછો મોઢામાં 
આવે, એ કહેવત પ્રમાણે મૂછોવાળાઓમાંના કેટલાકની મૂછો તાંસળીઓમાં દૂધમાં બોઈ 
જતાં (વરસાદથી મકાનના નવાં ચૂવે તેમ) દૂધથી ત્રબકતી જોઈને બીજા હસવા લાગ્યા. 
કેટલાક જમનારાઓ તો પોતાની મુછો એક હાથે ઉંચી ઝાલી પછી દૂધાનો ઘુંટડો ભરતા. 
છેવટે સૌ ઈચ્છા મુજબ “દહી, છાશ વગેરે પીને * જમણ અંતે ચળુ કરી, મુખવાસ લઈ, 
હોકા પાણી પીને કાઠી દરબારો “રામ રામ” કરી, સૌ સૌની ડેલીએ ગા. અને મહા 
કવિશ્રી લાડુદાનજી પણ પોતાનો પોશાક ઉતારી પલંગ ઉપર આરામ કરવા પધાર્યા. 
મામાશ્રીને તો કાઠી દરબારોએ જમણ જમ્યા પહેલા ખુબ અફીણની મનવાર કરતા 
(કસુંબો પોતાં) આજના અને અફીણના નશાથી બીજા પલંગ ઉપર સુતા વેંતજ ઉંઘ 
પ 


આવી ગઈ. કવિશ્રીના સાથે માણસોએ પણ જમી ઘોડાઓ વગેરેને “ચંદી' ઘાસ આપી 
પોતપોતાને આસને આરામ કર્યો. 


મહાકવિશ્રી તો પલંગ ઉપર આરામ કરતા શ્રીજી મહારાજનું અંતર્યામીપણું 
સાંમર્થિ તેમજ સમાધિમાં થયેલા દિવ્યદર્શનનું મનન, ધ્યાન કરવા લાગ્યા. સમાધિમાં 
થયેલા મુખ્ય દશ અવતારોએ શું શું કર્યો ? અને એ સર્વ અવતારોનું મુળ સ્વરૂપ મને પ્રગટ 
મળ્યા તે જ આ સહજાનંદ સ્વામી પોતે જ સાક્ષાત છે, તે સર્વ હકીકત કાવ્યામાં ગુંથવા 
લાગ્યા. એદશ અવતારોની સ્તુતિના રૂપમુગુંદ છંદ નું કાવ્ય પુરૂં થયે, સ્વચ્છ લખી ખરડો 
તૈયાર કરી, પછી થોડો આરામ કરી, બપોર પછી જાગ્યા. જળપાન કરી નૂતન કાવ્ય 
વિચારી વાંચવા લાગ્યા. 


સાજની સભા 


સાંજે ઞનિંબવૃશ્ર તળે શ્રીજી મહારાજે સભા ભરી હતી ત્યાં. 


* દાયરાઓમાં બેસી, આ જમણ જોયું હોય તેને જ આ વાતનો ખ્યાલ આવે 
તેમજ ચાલુ યુગના કલીનશેવ કરનારા અત્યારના નવયુવકને પાશેર દૂધ પણ ન પચાવી 
શકે, તેને ઉપરથી વાત પણ નવાઈ જેવી લાગશે. આ તો અડારના સૈકાની મરદ 
મૂછાળાઓની વાત છે. (સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૫૩ 


ગામ પરગામનાં ઘણાંયે લોકો મહ। કવિશ્રી લહુદાનજી આવ્યાની વાત સાંભળીને તેમને 
જોવો સારૂ ત્યાં આવ્યા હતા. શ્રીજીમહારાજ અને સંતો સભામાં આવી બીરાજ્યા પછી 
એક હજુરી પાર્ષદ (બેચરજી ચાવડા) મહા કવિશ્રીને ઉતારે તેડવા આવ્યા; તેથી મહા 
કવિશ્રી પણ રજવાડી પોષાક સજી ભેઠમાં સોનેરી મૂઠનો કટાર, ખંભે સોનેરી મૂઠની 
તલવાર (રૂપીઆ જડેલી લાંછ (પટ્ટા) સાથે) અને હાથમાં “શ્રી અવતાર ચરિત્રનો ગ્રંથ 
લઈ સભામાં આવ્યા એભલ ખાચર તથા જીવાખાચર આદિ દરબારો સામા લેવા ગયા. 
શ્રીજી મહારાજના પલંગ પાસે જ કવિરાજ માટે મોટો ગાદી તકીઓ નખાવેલ હતો. 
કવિશ્રીએ આવી સૌ સભાને બે હાથ જોડી નમસ્કાકર કર્યા અને શ્રીજી મહારાજના 
ચરણનોસસ્પર્શ કરી, સૌનેપગે લાગી, શ્રીજીના સન્મુખ પોતાને બિરાજ્યા. 


શ્રીજી મહારાજે શ્રી 'લાડુદાનજી' સામુ જોઈને કહ્યું જે, ““કેમ કવિરાજજી ! 
રાજસ્થાનોમાં રાજ્યોના ઈતિહાસો શોધી જેમ રાજાઓનાં યશોગાન કરો છો તેમ તેમ 
પ્રભુના અવતારોનાં ચરિત્રોનો ઈતિહાસ શોધી આજે જે નવીન કાવ્ય રચેલ છે; તે 
સંભળાવો જોઈએ?'' લાડુદાનજી તો શ્રીજીની આવી અંતર્યામી શક્તિથી વિસ્મિત થયા, 
અને નવા રચાએલા છંદોનો ખરડો (કાગળ) અવતાર ચરિત્રના પુસ્તકમાંથી કાઢી શ્રીજી 
મહાજ સન્મુખ ચારણી હલકથી બોલવા લાગ્યા. મેઘપડછંદા સામો પહાડી અવાજ, 
ગંગાની ધારા જેવી અસ્ખલિત વાણી પ્રવાહ, સુકો મળ અને ચિત્તાકર્ષક મધુર કંઠ, 
ચારણી ભાષામાં રચેલા “'રૂપમુકુંદ છંદ'' માં યથા નામો તથા ગુણાની પેઠે, મુકંદોનાં 
રૂપો (ઈશ્વર સ્વરૂપો)નું વર્ણન કરવા લાગ્યા, એ સમયે મોરલાઓ બોલાવા લાગ્યા, સૌ 
સભાજનો, છંદ સાંભળાં મંત્ર મુગ્ધ થયા કેમ કે અત્યાર સુધીમાં મહ। કવિશ્રીએ માત્ર એક 
ગુજરાતી ભાષાનું કીર્તન અને એક છપય જ સંભળાવેલ હતા. તેમની એ અમૃતવાળી 
સાંભળવા આખું ગઢડું ગામ ત્યાં આવેલ હતું. 


કવિરાજ એ છંદની એકેક કડી બોલી તેનું વિવરણ કરી બતાવે ન ફરી ને જ છંદ 
લે, ત્યાં તો એ સર્વ સભાને શ્રીજીની મૂર્તિમાંથી તે તે અવતારના પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય 
યઃ 


અને પાછો તે છંદ પુરો થાય ત્યારે એ સ્વરૂપ શ્રીજી મહારાજમાં સમાઈ જાય. આવી રીતે 
છંદ બોલતા દશે અવતારો અનુક્રમે પ્રગટથઈ ને શ્રીજીની મૂર્તિમાં લીન થતા દેખાયા. 


૧૫૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી દશ અવતારો રૂપે શ્રીજી મહારાજની સ્તુતિ 


॥ દોહા ॥ 
મચ્છ,કચ્છ વારાહમણ, નરસિંઘ, વામન, નામ 
કર ફરશી, રઘુપતિ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ નિકળક પ્રણામ. ॥૧॥ 


અર્થ - મછ, કચ્છ અને વારાહ કહીએ, તથા નરસિંહજી અને વામનજી જેના 

નામ છે, તથા હાથમાં ફરશી ધારી એવા ફરશુરામ, રઘુનાથજી, શ્રીકૃષ્ણ, બુદ્ધ, તથા 
નિકલંકનેપ્રણામ કરૂં છું. 

વેદ શંખાસુર લે વટે, વાણી ઘટે સો બ્રહ્મ, 

તોય ઉદધિ ચાડણ તઠે, પ્રગટે મચ્છ પ્રથમ, ॥ ૨ ॥ 


અર્થ - શંખાસુર નામનો દૈત્ય વેદ લઈ ને વટી ગયો તેથી તેની બ્રહ્માની વાણી 
ઘટી ગઈ, ત્યારે સમુદ્રને ચાળવવા વાસ્તે તેનેકાંઠે પ્રથમ મચ્છરૂપે ભગવાન પ્રગટયા. 


રૂપ મુકુંદ છંદ 
પ્રથમ ધરૂ રૂપ અનૂપ પ્રથી પર, કાયમ મચ્છ સ્વયં છકલા. 
જલ લોધ કરે મહા જોથ પતિ જગ, કારણ સોદ લઈ કમલા, 
શિરછેદ શંખાસુર વેદ લિયે સબ, મેટણ ખેદ વિરંચિ મહી, 
અતિ આનંદ કંદ મુનિંદ, આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી ॥ ૧ ॥ 


કચ્છ ધાર વપુ અવતાર રમાકજ, સાર લહિ મથયા સગર, 
કરતાર ચક્રધર રાહ કપેશર, અમ્ર અમી વિષદે અસુર, 
વડવાન ખટં બંધિવાન કિયોબળ, ત્રિસધિરૂપ અનૂપ તહિ. 
અતિ આનંદ કંદ મુર્નિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ॥ ૨ ॥ 


હરિ હોય વરાહ હણ્યો હરણાયક, નાયક લાયક નુરનલં, 
ધરવાળ લઈ પ્રતિપાળ દઠાંધર, ખ્યાત વિશાળહ કાળખલં 
જગનાથ નમો સમરાથ જગો જગ, આથ જનં ગુન ગાથ અહી. 
અતિ આનંદ કંદ મુનિદં આરાધત, સો સહજાનંદરૂપ સહી. ॥ ૩ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૫૫ 


પ્રગટે નરસિંઘ અબહી પ્રથપર, ત્રાસ નિવારણ દાસતણં, 
પ્રલ્હાદ હર્તિ અસુરાંણા પ્રહારણ, વેશ કરાર ભયાળ બણં; 
હરણાકંસ માર ઓધાર જનં, હરિ કે જશવાર _ચાર કહી, 
અર્ત આનંદ કંદ મુર્નિદ આરાધ, સો સહજાનંદ રૂપ સહી ॥૪॥ 


સુરરાજ ક્જ અવતાર સુ-ધારણ, વામણ અંગ સુચંગ બણં, 
દ્વિજ દીન ચલં બલ, આગલ દાખત, તીન ક્રમં ધરદેત્રિપણ; 
વર લે વધ વ્યોમ, સુભોમ ભરે બલ, દાબ રસાળ રાજદહી, 
અતિ આનંદ કંદ મુર્નિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપી સહી. ॥ ૫ ॥ 


ધન ધામ દ્વિજ ફરસરામ તનંધર, હેત પિતા નિજ માત હણું, 
કરપાણ ફ્રસી, નક્ષત્રાણ કરે, ધર ત્રોડભુજા સહસ્ત્રાણ તણં ; 
કરતાર અપાર પ્રકાર બહૂકર, વારકેહી અવતાર લહી, 


અતિ આનંદકંદ મુર્નિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ॥ ૬ ॥ 
હોય નાથ નરં રઘુનાથ સુરાર્હિત, ઈશજગં દશશીશ અરે, 
શુધ શીતલઈ જાધ જીત નિશાચર, ક્રીત જગ સપ્રબિત કર; 
ધનુષંધર ભાર ઉતાર સબેધર, નાર રૃષી અવિધાર લહી, 
અતિ આનંદકંદ મુનિંદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ૫ ૭ ॥ 


કૃષ્ણ અવતાર ઓધારજનં, હરિ કંસ સંહાર વિહાર કિયં, 
વછબાલ વયાલ નથે વિસવેસર, રીઝત બાલ ગોપાલલિયં; 
વસુકોપ અનોપ કિયો વ્રજપે, તબગોપ રખે ગિરિરાજગ્રહી, 
અતિ આનંદકંદ મુર્નિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ॥ ૮ ॥ 


પ્રગટે બુધ સો શુધ બોધ પ્રકાશણ, જોધ મનં અવરોધ જગં, 
સબ મતસર ઉપરાં વ્રતંશન ભૂર ઉમંત અસંત ભગ; 
નિસપ્રેહ, નકામ, નસ્વાદ, નલોભિય, માનવિના વૃતમાન મહીં, 
અતિ આનંદકંદ મુર્નિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ॥ ૯ ॥ 


૧૫૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જબહોસિય રોળ કરોળ મહાજગ, હોય કળુ ધ્રમ લોપ હાસી, 
અસુરાણ જુરાણ ભયાણ વધે, અળ ઠ્વેષ શુશેષ દિખે ધરસી; 
ધજરાજ ચઢે નિકળંક ચક્રંધર, ભે હરસી જયકાર ભહી; 
અતિ આનંદકંદ મુનિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ॥ ૧૦ ॥। 


અવતાર અનેક લિયા અવિનાસિય, લાખ અલેખ અબે લયસી, 
સહજાનંદરૂપ અનૂપ સબેહિય વ્યાપક રૂપ રયો વિલસી; 
નિતનીમિત્ત રૂપ અનૂપ નિરંજન લાડય તાહિકી ઓટલહી 
અતિ આનંદ્કંદ મુનિદ આરાધત, સો સહજાનંદ રૂપ સહી. ॥ ૧૧ ॥। 
છપ્ય 
એહી મછ એહી કછ, એહી શુકર તનુ ધાર્યો, 
એહી બને નરસિંઘ, દ્રષ્ટ હરનાકંસ માર્યો; 
એહી વામન વપુનકીન, લીન પદ તીન ભુવનત્રય; 
એહી ફરશી ધર રામ, એહી રઘુપતિ કિય જગ જય. 


એહી કૃષ્ણ બુદ્ધ નકળક એહી, તેહી ભેટત ભવભ્રમ ટળે, 

કીતનેક રૂપ લાહ કહે, સો યહ સહજાનંદ મળે ॥ ૧ ॥ 

અર્થ - પૃથ્વી_પર (સમુદ્ર પૃથ્વી ઉપર છે માટે પૃથ્વી ઉપર) પ્રથમ મચ્છની 

કાયાનું રૃપ, ઉપમાન આપી શકાય તેવું ધર્યું ; તે પોતાની ઈચ્છાથી કળાનો અવતાર 

કહેવાય. મોટાયોદ્ધાઓના સ્વામી એવા મચ્છદેવે સમુદ્રનાજળતું આલોડન એટલે મંથન 

કર્યુ, અને જગતના વાસ્તે પૃથ્વી રૂપી દોલત શોધી લીદી, અને શું ખાસુર દૈત્યનું માથું 

કાપીને તેની પાસેથી બધા વેદ પાછા લાવીને બ્રહ્માનો તથા પૃથ્વીનો ખેદ મટાડયો, એવા 

અનિશય આનંદના મુળરૂપ અને મુનિના ઈન્દ્ર જેનુ આરાધન કરે છે, તે આજ સહજાનંદ 
સ્વામી રૂપેનક્કી થયા છે. (૧) 


દુર્વાસા ત્ર્કષિના શ્રાપથી લક્ષ્મી સમુદ્રાં પડી હતી, તે લક્ષ્મીને વાસ્તે કાચબાના 
દેહનો અવાર ધર્યો; અને સાગર મંથન કરીને લક્ષ્મીની શુદ્ધ લીધી, તે જગતકર્તાએ 
હાથમાં ચક્રધરીને રાહુનું માથુ કાપ્યું, અને દેવોને અમૃત પાયું; અને અસુરોને ઝેર જેવી 
મદીરા પાઈ; વળી તે સમે બળે કરીન વડવાનળ અગ્નિને ઘડામાં બંધીવાન કર્યો, એવા 


ત્રણ પ્રકારના અનુરૂપ ધરીને ત્યાંકામ સાધ્યા એવા અતિશય આનંદનામુળરૂપ, અને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૫૭ 


મુનિના ઈન્દ્ર જેનું આરાધન કરે છે તેઆજ સહજાનંદ સ્વામી રૃપે નક્કી થયા છે. (૨) 


ભગવાને વારાહ રૂપ થઈને હિરણ્યાક્ષ દૈત્યને માર્યો, તે ભગવાન સર્વના લાયક 
ઉપરી અને તેજના નળ રૂપ બન્યા; તેમણે પૃથ્વીને વાળી લઈને પ્રતિપાલન કરનારા 
ભગવાને દાઢ ઉપર ધરી તે વાત પ્રખ્યાત છે તે મોટા દુષ્ટના કાળરૂપ છે. એવા હે જગતના 
નાથ, તમોનેનમસ્કાર કરૂં છું. તમોજાગે જાગમાં સમર્થ છો; તમે હરિભક્તિની આથ (પુંજી) 
રૂપ છો, અને શેષનાગ તમારા ગુણની ગાથા ગાય છે, એવા અતિશય આનંદના મુળરૂપ 
મુનિનાઈન્દ્રજેનુંઆરાધન કરે છે તેઆજ સહજાનંદસ્વામી રૂપેનક્કી થયા છે. (૩) 


પોતાના દાસ પ્રહલાદના ત્રાસ નિવારણ કરવાને, જેના જેવો બીજો કોઈ નથી 
એવા, નૃરસિંહરૂપે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટયા પ્રહલાદને હિતને વાસ્તે મદમાં અંધ થયેલા 
અસુરને મારવા સારૂ મહા વિક્રાળ ભયંકર વેષે બની હિરણ્યકશ્યપને મારી જનનો 
(ભક્તનો) ઉદ્ધાર કર્યો, એવા ભગવાનનો જશ વારે વાચે ઉચ્ચારીને કહું છું કે, એવા 
અતિશય આનંદના મુળરૂપ મુનિના ઈન્દ્ર જેનો આરાધન કરે છે, તે આજ સહજાનંદ 
સ્વામી રૂપેનક્કી થયા છે. (૪) 


ઈન્દ્રમહારાજનું કાજ સુધારવાને વાસ્તે પવિત્ર વામન અંગે બન્યા અને ગરીબ 
બ્રાહ્મણ થઈને ચાલ્યા, બળી રાજા આગળ જઈને કહ્યું કે ત્રણ પગલાં પૃથ્વી આપવાની 
પ્રતિજ્ઞા કર, પછી એવું વરદાન લઈને આકાશમાં વધીને પૃથ્વી ભરી લીધી, અને બળી 
રાજાને રસાતળમાં દાખ્યો, ને ત્યાંનું રાજ્ય સોપ્યું આવા અતિશય આનંદના મુળરૂપ 
મુનિના ઈન્દ્ર જેનું આરાધન કરે છે તેઆજ સહજાનંદ સ્વામી રૃપે નક્કી થયા છે. (પ) 


જે બ્રહ્માણને ઘેર ફરશુરામ રૂપે દેહ ધર્યો તે બ્રહ્માણના ઘરને ધન્ય છે. તે 
પરશુરામે પિતા ઉપર હેત રાખીને પોતાની “મા' ને મારી નાખી, અને હાથમાં કિરપાણ 
(તરવાર) જેવી ફરશી ધરીને ક્ષત્રી પૃથ્વી કરી અને સહસ્રાર્જીનના હજાર હાથ ત્રોડી 
નાખ્યા. તે જગતકર્તાએ બીજા પણ કેટલાએક અવતાર લઈને અનેક પ્રકારથી ઘણીવાર, 
એટલે બહુ પ્રકારે, સહાયતા કરી છે. એવા અતિય આનંદના મુળરૂપ અને મુનિના ઈન્દ્ર 
જેનું આરાધન કરે છે, તે આજ સહજાનંદ સ્વામી રૂપે નક્કી થયા છે. (૬) 


૧૫૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દેવતાઓના હિતના વાસ્તે તે નાથ નરરૂપે રામચંદ્રજી થયા; તે જગતના ઈશ્વર 
દશમાથાવાળા રાવણના શત્રુ થયા, તેમણે સીતાજીની શુદ્ધ લીધી; અનેરાક્ષસ સાથે યુદ્ધ 
જીત્યા; અને જગતમાં કીર્તિ વિરતાવાળી કરી, ધનુષને ધરીને પૃથ્વીનો બધો ભાર 
ઉતાર્યો; ગોતમત્રકષિની સ્ત્રી અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો; એવા અતિશય આનંદના મુળરૃપ 
મુનિના ઈન્દ્ર જેનુંઆરાધન કરે છે તેઆજ સહજાનંદસ્વામી રૃપે નક્કી થયા છે (૭) 


વળી કૃષ્ણાવતાર ધરીને સ્વજનોનો (ભક્તોનો) ઉદ્ધાર કર્યો; અને તે હરિયે 
કેસનો સંહાર કર્યો; અને વ્રજમાં વિહાર કર્યો; તે વિશ્વેશ્વર વાછઠાં અને બાળકો સાથે જઈને 
વ્યાલ (સર્પ) ને નાથ્યો; તેથી ત્યાં રહેલા ગોવાળના બાળકો રીઝયાં, વળી ઈન્દ્રે વ્રજ 
ઉપર અતિશે કોપ કર્યો, ત્યારે ગોવર્ધન પર્વતનું ધારણ કરીને ગોવાળીઆઓનું રક્ષણ કર્યું; 
એવા અતિશય આનંદમાં મુળરૂપ મુનિના ઈન્દ્ર જેવું આરાધન કરે છે તે આજ 
સહંજાનંદસ્વામી રૂપે નક્કી થયા છે (૮) 


શુદ્ધ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરવા સારૂ બુદ્ધ રૂપે પ્રગટ થયા અને જગતમાં “માન' રૂપી 
જોદ્ધાનો અવરોધ કર્યો; મતલબ કે મનને વશકર્યું. બીજા સર્વ મતને માથે સર્વોપરી વ્રત 
ધારણ કર્યા; એ સાચા સાધુઓને ખૂબ ઉન્નત કર્યા, અને અસંતને ભગાડી મૂક્યા, ને તે 
સાધુઓ એવા કર્યો કે “નિસ્પ્રેહી', નિષ્કામી, નિર્સ્વાદી, અને નિર્લોભી થઈને, અભિમાના 
તજીને , વર્તમાન પાળવામાં ખબરદાર રહ્યાં, એવા અતિશય આનંદના મુળ રૂપ મુનિના 
ઈન્દ્રજેનુંઆરાધન કરે છે, તેઆજ સહજાનંદસ્વામી રૂપે નક્કી થયા છે. (૯) 


હવે જ્યારે આ જગમાં કૂર “રોળ' વર્તશે અને કળીયુગ હોવાથી ધર્મનો લોપ 
થશે, અને (અળ) પૃથ્વીમાં ભયાનક જોરાવર અસુરો વધશે, અને તેઓ સારા ભેખ 
ધારીને દેખીને દ્વેષ ધરશે ત્યાં નિકળક રૂપે ચક્ર ધરીને, વાવટો લઈને, મહારાજ ચ&શે, 
અને ભય હરિને પૃથ્વીમાં જય જયકાર કરશે, એવા અતિશય આનંદના મુળરૂપ અન 
મુનિના ઈદ્ર જેવું આરાધન કરે છે, તે આજ સહજાનંદ સ્વામી રૂપે નક્કી થયા છે. (૧૦) 


તે અવિનાશી ભગવાને અનેક અવતાર લીધા અને હવે વળી ગણી ન શકાય 
એટલા લાખ અવતારો લેશે, તે સર્વેમાં ઉપમા ન આપી શકાય એવા શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનું 
રૂ વ્યાપક રૂપે શોભી રહ્યું છે; અર્થાત્‌ “શ્રીજી મહારાજ સર્વઅવતારના અવતારી છે.'' અને 
તે અંજન જે માયા તેણે રહિત એવા, જે ઉપમા આપી શકાય નહીં એવા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૫૯ 


વળી નિત્યરૂપ અને નૈમિત્તિરૂપ ધરનારા એવા શ્રીજી મહારાજનું (કવિરાજશ્રી) 
લાડુદાનજીએ શરણ લીધું'' એવા અતિશય આનંદના થડ રૂપ અને મુનિના ઈન્દ્ર જેવું 
આરધન કરે છે તેઆજ સહજાનંદ સ્વામી રૂપેનક્કી થાય છે (૧૧) 


ઉપરના છંદો અર્થ સહિત બોલી સભાને છેલ્લે છેલ્લે તો, જેમ 'લેખાવટીઓ 
નવડી ભાંગી, લાખનાં લેખાં ગણી, એક પાઈથી પાછો લાખનો સરવાળો માંડે તેમ, મહા 
કવિશ્રી લાડુદાનજીએ છંદનો સરવાળો ગણી છેલ્લા ૧૧ માં તાળો મેળવ્યો. એ તાળો 
એટલો જ કે,“સર્વઅવતારના અવતારી આ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી પ્રગટ બિરાજે છે, 


ઈતિશ્રી 'કસરભક્ત' વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે તૃતીય પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મહા કવિશ્રી 
લાડુદાનજી એ શ્રીજી મહારાજને સર્વ અવતારના અવતારી સ્વરૂપે વર્ણવ્યા એ નામે 
તૃતીયોડધ્યાયઃ સમાપ્ત ॥ ૩ ॥ 


2 // સડ 


પ શ્રીજી ॥ 
અધ્યાય ૪ ચોથો 
શ્રીજીએ આપેલો પ્રથમનો “વર' અને હૃદયપલટી 


“સર્વ અવતારના અવતારી સર્વોપરી મહારાજ, શ્રી સહજાનંદ સ્વામી સાક્ષાત 
અહીંપ્રગટ બિરાજે છે તે, પોતે જ છે' આવું અપૂર્વ જ્ઞાન જે ઘણા વરસો સુધી તેમની સાથે 
રહે છે તેમને પણ થતું નથી, એવું જ્ઞાન એકજ દિવસના અને એક જ વખતના દર્શનથી, 
થયું હતું. ” 


કેટલાક અધુરા ઘડાઓ જેવા કહે છે કે, “બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સર્વોપરીપણાનો 
સંપૂર્ણ નિશ્રય નહોતો, અને શ્રીજીને કૃષ્ણાવતાર જેવા જાણી કાવ્યો-કિતનોમાં તે રૂપે 
વર્ણવ્યા છે.' આવુંકહેનારાઓને શું કહેવુ? 


૧૬૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી લાહુદાનજીએ તો પ્રથમ દર્શનેજ જેમ મહાન ઝવેરી હીરાને જોતાંવેજ 
પારખે છે તેમ, સર્વોપરી પ્રભુને પારખી ઉપરનો દશ અવતાર છંદ રચી, જેઓ શ્રીજીને 
નહોતા ઓળખતા તેઓએ આ છંદથી, સર્વોપરી ઓળખાવ્યા. એ રૂપમુકુંદ છંદમાં 
શ્રીજીનું સર્વોપરી પણું બતાવ્યું છે, તેવું જ એ કાવ્યને પણ પિંગળશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર 
ઝાડ ઝમક વાપરી સર્વોપરી બનાવેલ છે. એ કાવ્યમં આવેલા અંતરની ઉર્મિના શબ્દો 
પિંગળ, ડીંગળ, ચારણીભાષા, તથા વ્રજભાષા મિશ્રિત મરૃભાષાના શબ્દો પણ ગુંથેલા 
છે. છંદે અવતારોના લીલા ચરિત્રો વર્ણવ્યા છે. કોઈ કથાકાર ધારે તો અકેક અવતારના 
અકેક છંદ ઉપર વ્યાખાયન આપી ઉત્તમ રસની જમાવટ કરી ગંબીર વિવેચન કરવા યોગ્યા 
ઉમદા ચારણી સાહિત્યનો આ છંદો છે, પૂર્વાશ્રમના શ્રી લાડુંદાનજીના નામાચારણવાળો 
આ એક જ છંદ અને ગુર્જર ભાષાનું “ધન્ય આજની ઘડી' નું એક જ પદ (કીર્તન), તેમજ 
હિંદો ભાષામાં “મં બુબન મેં ક્યા રહું'' એ એક પદ છે.” એવી રીતે પૂર્વાશ્રમની 
નામાવાળીવાળા ઉપર લખ્યાં ત્રણ કાવ્યોનો સત્સંગને વારસો મળેલ છે. 


એ દશ અવતારનો શ્રીજી સ્વરૂપના વર્ણનવાળો છંદ અર્થ સહિત સભા સમક્ષ 
સંભળાવતાં શ્રીજી એ પ્રસન્ન થી નેપોતાની નાભી સુધી હીંડળતો ગુલાબનાપુષ્પનો હાર 
મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીના ગળામાં ઊભા થઈ સ્વહસ્તે પહેરાવી, પોતાના બંને 
હસ્તકમળથી વાંસો થાબડી કહ્યું કે, ““ધન્ય છે કવિરાજ ! ધન્ય છે કવિરાજ ? તમેં તો 
એમો જેવા છીએ તાવા આવતાં વેંત જ ઓળખ્યા. અને વર્ણવ્યા'' એમ કહી બહુ જ 
પ્રસન્નતાથી વર આપ્યો કે આ દશ અવતારોનો છંદ અર્થાનુ સંધાન જે કોઈ દરરોજ બોલે 
તેને ““અમારો સર્વોપરી નિશ્ચય થશે'' બીજે દિવસે તે છંદોની સેંકડો હસ્તલિખિત નકલો 
સૌ લખી ગયા ને સર્વ સભાજનો શ્રીજીના સર્વ અવતારના અવતારીપણાનો નિશ્ચય 
સમજી કૃતાર્થ થયા. અને કવિરાજની જેવી પ્રખ્યાતિ સાંભળી હતી તેવી સૌને એ છંદ 
સાંભળતાં જ ખાત્રી થઈ. આવા મહાશીધ્ર કવિને પ્રગટ ભગવાન ઓળખાણા એ 
સત્સંગની ઉન્નતિ સમજી સૌ એકી અવાજે ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. શ્રીજી તો 
મહાકવિશ્રી સામુ જોતા જાય અને મંદ મંદ હસતા જાય. કવિશ્રી પણ ચંદ્ર ચકોરની પેઠે 
શ્રીજી સ્વરૂપને નિરખી નિરખી તૃત્પ થવા લાગ્યા. 


સાયંઆરતીનો સમય થતાં સૌ ઊભા થીને આરતી, ધુન, સ્તુતિ વગેરે 


* આ પદ આજ અધ્યાયમાં આગળ આવે છે. 


તગ 


બોલી શ્રીજી મહારાજના ચરણ સ્પર્શ કરી પોતપોતાના આસને સૌ સંતોને વંદન કરી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૪ ૧૬૧ 


બેઠા. શ્રીજી સન્મુખ બે મશાલો બળતી હતી. અને વાજીત્ર બજાવીને કીર્તનકારો કીર્તનનો 
ઉત્સવ કરી રહ્યાં હતા. તેપછી કથા વંચાણી અને ઉપદેશની વાતો થી. આમ નિત્ય વિધિ 
પૂર્ણ થતાં સભા વિસર્જન થઈ. અરસપરસ પગે લાગી, સૌ સૌને સ્થાનકે ગયા. મહા 
કવિશ્રી પણ પોતાને ઉતારે ગયા; અને સૌ કાઠી દરબારો સાથે વાળુ કરી સૌએ આરામ 
કર્યો. 


હૃદયપલટો 


મહા કવિશ્રીને આખી રાત દિવ્ય તેજોમય ધામના અને શ્રીજી મહારાજની 
મૂર્તિનાં (માવજીની મૂર્તિ રૂદીયામાં ખડી, એમ પોતે ગાયા પ્રમાણે) અલૌકિ દર્શન થતાં, 
કોઈ નવા ક્ષેત્રમાં પ્રવેશતા હોય તથા પોતાનું મુળ સ્વરૂપ ઓળખાયું હોય, ઘમા કાળથી 
પોતાના પ્રાણ સ્નેહીથી વિખુટા પડયા હોઈએ; અને પછી જેમ તેનો ઓચીંતો મિલાપ 
થાય તેમ, આખી રાત્રી હર્ષમાં અને શાંતિમાં ગુજારી પ્રાતઃકાળે પોતાના શુદ્ધાત્માએ 
નિશ્ચિય કરતાં હૃદયપલ્ટો થયો. 


કવિશ્રીના મામાશ્રી જાગૃત થઈ કસુંબા પાણી પી સ્વસ્ત થતાં તેમની પાસે 
લાડુદાનજીએ જઈને કહ્યું કે, “મામા ! ગઈ કાલનાં શ્રીહરિનાં સમાધિમાં દર્શન થયા પછી 
આ અસાર સંસાર ઉપરથી મારૂ મન તદ્દન ઉદાસ થી ગયું છે; તેથી હું તો હવે અહીં જ 
રહીને પ્રભુ ભજન કરવાનો છું. સાક્ષાત ભગવાન પ્રગટ પુરૂષોત્તમ નારાયણ મળ્યા પછી 
હવે હું શા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકું ? મારી વિલા અને ગુણવાનપણાનું ફળ મને આ દેહે અહીં 
જ મળતા હવે શામાટે હું બીજી જગતની ઉપાધી કરૂં ? તમો ભાવનગર પધારો; મારો પત્ર 
મહારાજા વજેસિંહજીને આપજો; અને ત્યાં રાખેલો આપણો તમામ જોખમી સામાન, 
તેમજ ઘોડાઓ વગેરેનો રસાલો સંભાળી લઈ, મારા બાપુશ્રીને આપી, મારા કુશળ ખબર 
દિજો; અને પ્રગટ પ્રભુના દર્શન કરવા તેઓ સહકુટુંબ એક વખત અહીં પધારે, તેમ 
મારાવતી અજ કરજોમામા ! તમારાપણ ધન ભાગ્ય કે સાક્ષાત્‌ નારાયણનાં દર્શન થયાં.' 


મામાનું અંતર પણ શ્રીજી મહારાજની કૃપા દ્રષ્ટિથી કંઈક નિર્મળ થયું હતું. તેમજ 
આવામહા અનાદિમુક્તરાજ પોતાના ભાણેજના પૂણ્યબળે તેમનું 


૧૬૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ટકા 


અંતર પણ અજવાળ્યું હતું તેથી ભાણેજના વચન ઉપર વિશ્વાસ લાવી તેઓએ વડોદરા 
તરફ જવાની તૈયારી કરી. મહા કવિશ્રીએ ભાવનગરના મહારાજાશ્રી ઉપર એક પત્ર લખી 
આપ્યો કે, “આવા હળાહળ કળીયુગમાં પુરૂષોત્તમ નારાયણ પ્રગટ થતાં ગઢજામાં તે 
પ્રત્યક્ષ બિરાજે છે. એ મારૂ વચન શ્રુતિવાક્ય માનજો હું તો તે સોની મહારાજના કહેવા 
પ્રમાણે જ મીઠાની કોથળી થી, ખારો સમુદ્રનો તાગ લેવા જતાં તેમાંજ ઓગળી ગયો છું. 
મારો તમામ જોખમી દરદાગીના, રોકડ રકમ વગેરે કિંમતી સામાન તથા ઘોડાઓ ઊંટો, 
સીગરામ ગાડીઓ, માણસો વગેરેનો રસાલો મર મામાશ્રીને સોંપી આપજો. તેઓ 
દેશમાં મારા પિતાશ્રી પાસે લઈ જશે. જોખમી સામાન છે તો તેના રક્ષણ માટે 
હથીયારબંધી શિરબંધી સિપાઈઓ સાથે આપજો. 


બીજો પત્ર પોતાના પિતાશ્રી ઉપર નીચેની મતલબનો લખી આપ્યો કે, “પૂ. 
બાપુશ્રી, આપશ્રીની કૃષ્ણ ભક્તિના પ્રતાપે અને સદગુરૂ શ્રી રામાનંદજી સ્વામીને આપે 
શુદ્ધ મનથી સેવ્યા, તેના પૂણ્ય પ્રતાપે મને સાક્ષાત ઈશ્વર મળ્યા છે. ગુરૂશ્રી પૂજ્ય 
રામાનંદસ્વામી'' નામ પાડી પોતે અક્ષર નિવાસી થયા છે. આપશ્રી અને “શ્રીજી 
મહારાજ એક જ ગુરૂશ્રીના શિષ્યો છો, તેથી હું ભુલો પડીને ય ઘરે જ આવ્યો છું તેમ 
માનજો. એટલે હું હવે અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી અહીં પ્રભુશ્રીના શરણમાં જ રહી મારું 
જીવન વિતાવીશ, આપશ્રી પણ કુરસદ મેલવી મારા પૂજ્ય માતુશ્રી સાથે તેમજ આપણા 
સહ્કુટુંબીઓ આવે તો તેઓને પણ સાથે લઈને પ્રગટ ભગવાનના દર્શન કરવા જરૂર 
જરૂર ગઢડા પધારજો. મર॥ મામાથી સાથે રજવાડાઓમાંથી મળેલા પોશાકો, 
શિરપાવના સોના જડીત દાગીનાઓ, રોકડ રકમો, ઘોડા, ઉટ વગેરે મોકલેલ છે, તે 
સંભાળી લેશો અને યોગ્ય લાગે તેમ તેનો સદ્‌ઉપયોગ કરજો મારી જરાપણ ચિંતા કરશો 
નહીં. શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારશ્રીને મારા તરફથી કહી કે, મેં જે મોઢે ઈશ્વરના 
ગુણાનુવાદરૂપી નાગરવેલના પાન ચાવ્યા છે, તે મોઢે હવેજગત જીવોના મનુષ્યના ગુણા 
ગાવારૂપી કોલસા નહીંચાવું. (મતલબ કે લાલ મોઢું મટાડી હવેકાળું મોઢું નહીં કરૂ) 


મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીએ તે પછી શ્રીજી મહારાજ પાસે જઈ વિનય પૂર્વક બે 
હાથ જોડી કહ્યું કે, ““મહારાજ શ્રી ! મનેકાયમ આપશ્રીના ચરણમાં રાખો. મારે હવે અખંડ 
બ્રહ્મચર્યપાળી”” 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૪ ૧૬૩ 


આપશ્રીની આજ્ઞામાં જ રહી આફને રાજી કરવા ઈચ્છો છે.'' તેમ કહીને સાગ્ટાંગ દંડવત 
પ્રણામ કરી, બન્ને હાથેથી શ્રીજીના ચરણારવિન્દો પકડી પોતાને મસ્તકે, ચક્ષુએ અને 
છાતીએ અડાડી, શ્રીજીની આજ્ઞા મેળવી આજ્ઞા મળતા જ કવિશ્રીએ પોતાના મામાને 
તથા સાથે આવેલ અન્ય ઘોડેસ્વારોને વિદાયગીરી આપી. તેથી તેઓ સૌ ભાવનગર 
ગયા. ને ત્યાં જઈ મહારાજા સાહેબને કવિશ્રીનો પત્ર આપતાં તેમણે શ્રી લ્‌હુદાનજીનો 
તમામ સરસમાન ઘોડાં, ઉંટો વગેરે તેમના વતનાં સહી સલામત પહોંચી જાય તેવો સઘળો 
રાજ્ય તરફથી બંદોબસ્ત કરી આપ્યો. તેમ જ મહા કવિશ્રીના મામાશ્રીને પણ યથા યોગ્ય 


રાજ શિરપાવ આપી વિદાયકર્યા. 


થોડાએક દિવો પછી ભાવનગર રાજ્ય તરફથી મહા કવિશ્રીનો શિરપાવ લઈ 
ત્યાંતો અમારો, સરદારો મુત્સદીઓ વગેરે સૌ ગઢડા આવ્યા. સોનાના દાગીનાઓ, 
જરીયાની સાચા રેશમી વસ્ત્રો, સાલ દુશાલાઓ, વગેરે સાથે પાંચહજાર રોકડા નગદ 
રૂપીઆ અને સોના રૂપાના સાજથી શણગારેલો એક લખીયો ઘોડોન- વગેરે ભેટ 
મહારાજાના પત્ર સાથે સમક્ષ રજું કરી. મહા કવિશ્રી લાડદાનજીએ તે બધું નહી લેતાં પાછું 
લી જવાનું કહ્યું. પરંતુ તે અમીરોના અતિ આગ્રહથી અને મહારાજાશ્રીના પત્રના વિનય 
વચોનોથી એ બધું સ્વિકારી લીધું. અને કહેવરાવ્યું કે “આપશ્રી હવે એક વખત પ્રગટ 
પ્રભુના દર્શન માટે જરૂર પધારો.'' આવેલા મિજમાનોનું દરબારશ્રી એભલ ખાચરે તથા 
જીવા ખાચરે ઘણું જ સન્માનડકર્યું. 


તે દિવસ સાંજની સભામાં દરબારશ્રી એભલ ખાચરે તથા જીવા ખાચરે શ્રીજી 
મહારાજ પાસેપ્રાર્થના કરી કે, ““મહારાજ શ્રી ! મહ। કવિશ્રી લાડુદાનજી તો શતાવધાની 
અને સહસ્ત્રાવધાની છે, તેવું અમે સાંભળેલ છે, એ વખતે ભાવનગરથી આવેલા 
અમીરોમાંના રાજખર્ચ ખાતાના ઉપરી દક્ષિણી વિપ્ર શ્રી લક્ષ્મણરાવ પણ કહેવા લાગ્યા 
કે, મહા કવિશ્રીએ ધ્રાંગધ્રા, જામનગર, જુનાગઢ, વગેરે, રાજસ્થાનોમાં એ કળાનો 
ચમત્કાર બતાવીને ભાવનગર પધાર્યા, પરંતુ ત્યાંથી તેઓને આપશ્રીએ, લોહને ચુંબક 
ખેચે, તેમ ખેચ્યા; તેથી ભાવનગરની જનતા પણ એ કળાનો લાભ લઈ ન શકી. હવે જો 
આપશ્રી આજ્ઞાઆપો તોએ 


ન- દિક્ષા લીધી તે વખતે ભાવનગરથી આવેલા વસ્ત્રો, આભૂષણો તેમજ પોતા 
પાસે જે ઘરેણાં, રૂપીઆ હતો તે શ્રીજી ચરણમાં ધર્યા હતા અને લખીઓ ઘોડો એભલ 
ખાચરની બધાવ્યો હતો. 


૧૬૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અદભૂત કળાનો લાભ અમો સૌ લઈ શકીએ અને ભાવનગર પણ ખબર મોકલાવીએ કે 
જેને જોવા આવવું હોય તે ભલે ખુશીથી આવે.” 


ગઢપુર-લક્ષ્મીબાગમાં કાવ્ય રસામૃતની વ્હાણ અને છેલ્લો શતાવધાન પ્રયોગ 


શ્રીજી આજ્ઞા મળતાં ભાવનગર પણ ઘોડસ્વારથી સમાચાર મોકલ્યા, અને 
ગઢડામાં શતાવધાન પ્રયોગની સઘળી તૈયારીઓ થવા લાગી. દરબારગઢમાં સાંકડ પડે 
તેમ ધારીને દરબારશ્રી એભલ ખાચરની ફુલવાડી (હાલના લક્ષ્મીબાગ) માં એક વિશાળ 
અને ઊંચો ઓટો બનાવી, તે ઉપર શમિયાણો ઊભો કરીને, બિછાત બિછાવી, 
ગાદીતકીઆઓ ગોઠવાવ્યા. વયોવચ શ્રીજી મહારાજશ્રીના માટે રંગત ઢોલીઓ ઢાળીને 
ગાદલું પાથરી તે ઉપર સફેદ ઓછાડ બિછાવી તકીઓ રાખ્યો. તેની બાજુમાં જ એક પાટ 
ઢાળી તેના ઉપર ગાદી તકીઆવાળું આસાન મહા કવિશ્રી માટે ગોઠવ્યું આજુબાજુ 
ચારેતરફ નાના નાના શમિયાણાઓ નાખી, જાજમો પાથરી, સૌ બરાબર જોઈ શકે તેવી 
ગોઠવણ કરી હતી. જેમા એક શમિયાણો ખાસ સ્ત્રીઓના માટે જ ઈલાયદો રાખવામાં 
આવેલો હતો. 


મ 


કેટલાએક કાઠી દરબારોએ મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીને કહ્યું કે, કવિરાજ ! અમે 
તો કાઠી કોમ છીએ. ચકોરમાં ચકોર જાતી છીએ, તેથી અમો પણ અમારી કાઠીકળા અનેક 
પ્રકારની જાણીએ છીએ. માટે અમારા આગળ જે વિદ્યાનો કરવાં, તે જરાક તમોને આકરાં 
પડશે.'' તે સાંભળી મહા કવિશ્રી કહે કે 'આપાઓ ! આપે કહેવત તો સાંભળી હશે કે “રીત 
રાજપૂતાં ને ચતુરાઈ ચારણાં'' એટલે અમારી ચતુરાઈનું પારખું આપ જેવા જ પુરૂષો કરી 
શતે, “ભેંશ આગળ ભાગવત ન વંચાય' કળા જાણે તેજ કળા પારખે. માટે જેવી આપની 
ઈચ્છા હોય તેવી રીતે શતાવધાન પ્રયોગ વખતે આપશ્રી જેવા જેવા સવાલો મને પૂછશો, 
તેના તેવા જવાબો હું મારી યથામતિ આપીશ. આટલા દિવસો તો હું મારા મનોબળના 
જોરથી કામ કરતો હતો; પણ હવે તો મને સાક્ષાત પ્રભુ મળ્યા છે તેથી તેઓશ્રીના 
આશીર્વાદ બળથી હવે તો મને કદી ભવ બ્રહ્મા કે બ્રહસ્પતિ આદિ દેવોનો પણ ભય નથી, 
તો મૃત્યલોકના માનવીઓનો શો ભાર છે ? માટે આપ સૌ કોઈ બાઈભાઈ, સંતો 


ગૃહસ્થો, સૌમારી આકરામાં આકરી કસોટી કરીને પરીક્ષા લેજો.” 


ખબર મળાત ભાવનગરથી પણ ઘણા લોકો આવ્યા. તેમજ ગઢડાની 
આસપાસ રહેતા દશ દશ ગાઉ સુધીના ગામના પણ સેંકડો માણસો એ કબર સાંભળી 
આવ્યા. આવો અદ્ભૂત પ્રયોગ ગામડાની પ્રજાક્યારે જુવે ? તેથી 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૪ ૧૬૫ 


છે કે, “મહ વેચતાં હરિ મીલે-એક પંથ દો કાજ,'' એ રીતે અનેક સ્તી પુરૂષો મહા 
કવિશ્રીની કળા જોવા અને શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરવા ત્યાં હજારો માણસો એકઠાં 
થયા. એ હજારોની માનવમેદની માનવ કુલવાડી થઈ ખીલી રહી હતી. 


દરબારગઢમાંથી શ્રીજી મહારાજ ઘોડેસ્વારીથી પધાર્યા તે સાતે મહા કવિશ્રી 
પણ ભાવનગરવાળા લખીયા ઘોડા ઉપર સ્વાર થઈ પધારતાં સૌએ ઉભા થઈ પ્રણામ કરી 
સત્કાર કર્યો. મોટા ઓટલા ઉપર શ્રીજી મહારાજ ઢોલણી ઉપર બિરાજ્યા અને મહા 
કવિશ્રી પાટ ઉપર બાજુમાં જ બીરાજ્યા આસપાસ કાઠી દરબારો અને ભાવનગરથી 
આવેલા રાવસાહેબ લક્ષ્મણરાવ વગેરે અમીર ઉમરાવો અને સંતો ઓટલા ઉપર બેઠા, 
ચારે બાજુ શમિઆણામાં જનસમાજ, કીડીઆરૂં ઉભરાય તેમ, આવી મળ્યો. તે પછી 
શ્રીજી મહારાજના અધ્યક્ષ સ્થાનેથી શતાવધાન પ્રયોગ ચાલુ કરવાની આજ્ઞા મળી. 
તેથઈ મહા કવિશ્રી લહુદાનજીએ શ્રીજી મહારાજને નમસ્કાર કરીને સહુ કાઠી દરબારો 
પંડિત પુરાણીઓ તમામ બાઈ ભાઈને ઉદેશીને કહ્યું કે ““જેને જે જે વિષય ઉપર પ્રશ્નો 
પૂછવા હોય તેઓ મને ખુશીથી પુછી શકે છે. માટે દરેકને મારી સાથે સંવાદે (ચર્ચા) 
કરવાની છૂટ છે.'' એમ જણાવી શતાવધાન પ્રયોગના સાધનો સાથેતે કાર્ય કર્તાઓને 
સૂચનાઓ આપી શ્રીજી સન્મુખ એ પ્રયોગ શરૂ કર્યો. 


કાઠીદરબારોએ (બાઈ ભાઈ મળી સૌએ એકમત કરી) કાઠીકળા રચી. મહા 
કવિશ્રીની આજે આકરી કસોટીથી પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કરેલું હતું. તેથી પ્રથમ તે સૌએ 
અનેક પ્રકારોના જાત જાતના હથિઆરો ગોઠવ્યા હતાં, તેનાં નામો, જાતી, બનાવટ, અને 
કેમ, ક્યારે કેવી રીતે તે વપરાય, તેનું વર્ણન કરાવી, દાવપેચ કરી બતાવવાની પરીક્ષા 
લીધી. તે સિવાય ઘોડાઓની જાતી, નામાવળી, તેની એબ, બિમારી અને મંત્ર વિદ્યા 
વગેરેની પરિક્ષાના પ્રશ્નો પૂછયા. તે ઉપરાંત એક તોફાનીમાં તોફાની મસ્ત ઘોડાની 
સવારી કરી તેની ચાલની બાજી, લંગુરી, વારકુ, (રેવાળ), ઠેક (ઝપ), વગેરે કરી 
બતાવવા કહેતાં, મહા કવિશ્રીએ તે વિશાળ ફુલવાડીમાં તોફાની ઘોડે સવારી કરી તેના 
તમામ પ્રકારોની કળાઓ બતાવી ઘોડાને ખુબ ખેલવી પસીને રેબઝેબ કર્યો. તે પછી ભેંશું. 


તગ 


ગાયું વગેરેની ઓલાદનાં નામો. પાડા, આખલાઓ, શીંગલા ઘેટાઓ, અને ફુર્કટો 


ગ 
ક 


(કુક્ડાઓ), વગેરેની કુસ્તીની કળાઓના ભેદો, તેમજ હાથીની સાઠમારીના, ભેદો વગેરે 
અનુભવ કળાઓ ઓળખાવિકાઠીઆણી બાઈઓ તરફથી પુછાયેલાં 


૧૬૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પ્રશ્નોમાં ભરત સીંવણ, ગુંથણ કળા, ગૃહલીં પણ, ભીંતભૂષણ, અને લગ્ન ગીતોની 
માર્મિકતાઓના ભેદો પૂછી, કંઠસ્થ અને લોકસાહિત્યના અણ ઉકેલ કોયડાઓ ઉકેલ્યા. 

મ સ 


કાઠી દરબારોની શીખવણીથી તેઓના કોળી લોકોએ ચોરી કરવાની કળા વિષે પૂછયું, 
તેથી મહા કવિશ્રીએ પ્રશ્નેઓળકી લઈ એક દુહાથી જવાબ આપ્યો કે :- 


ત્રિઅર્થી દોહો 
ચરન ધરન ચિંતા કરત, ચાહત સોર ન ભૌર 
સુવરનડકું ઢુંઢત ફિરત, કવિ, કામી અરૂ ચોર ॥ ૧ ॥ 


(૧) ચોર પ્રત્યે-ચરન (પગલાં) ભરતાં ચિંતા કરે છે કે કદી કોઈ અવાજ 
સાંભળાશે તો ? સોર (અવાજ) અને ભોર (સવાર) ને ચાહતો નથી એટલે બધા શાન્ત 


૧ 


(ઊંઘમાં) હોયનેસવારમોડું થાય તોમન માન્યું ધનમાલ લેવાય સુવર્ણ (સોના) નેગોતે છે. 


(૨) કામી પુરૂષ પ્રત્યે અર્થ :- કોઈ અવાજ ન સાંભળે તેવી ચિંતાથી ધીમેથી 
પોતાના પગલાં ભરે છે. અવાજ તથા પ્રભાતને ચાહતો નથી. અને સુવરણ (સારા વર્ણ 
વાળીસ્વરૂપવાન સ્રી) નેચાહે છે. 


(૩) કવિ પ્રત્યે અર્થ :- કાવ્યના ચરણો રચતાં ચિંતાતુર (વિચાર-વાન) 
જણાય છે. અવાજને તેમ પ્રભાતને ચાહતો નથી. કેમ કે વહેલી સવારે કાવ્ય લખવા બેસે 
છે જો સૂર્યોદય થઈ જાય તો નિત્યકર્મ વગેરે કરવા ઉઠવું જોઈ એ એટલે લખવા માંડેલું 
કાવ્ય અધૂરું રહી જાય, તેથી મોડો સૂર્યોદય ચાહે છે. અને સુ વરન (સારા શબ્દો કાવ્ય 
પંક્તિમાં ગોઠવવા) ને શોધતો રહે છે. 

કાઠીદરબારો તો ચોરીના કામનો ત્રણ અર્થ વાળો એક જ દોહો સાંભળી 
મહાકવિશ્રીને કોઈ દૈવી પુરૂષ જાણી નિર્માની થઈને પગે લાગ્યા. સંતો તરફથી પૂછાયેલા 
પ્રશ્નોમાં, રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત, ગીતા, વગેરેના અદ્યાત્મિક જ્ઞાન, ના તેમજ 
થોગ્ય ધારણા (અષ્ટાંગ યોગ) ના, તથા અષ્ટ પ્રકારના બ્રહ્મચર્ય વગેરેના કોરડાઓ 
ઉકેલ્યા. શાસ્ત્રી, પુરાણીઓ, ને પંડિતો તરફથી પૌરાણિક કથાઓ ઈતિહાસો,વેદાંતવાદ, 
અને સંગીત, સાહિત્યના રસ સાગરે ઉલેચાવવા. હરજી ઠકર અને લાઘા ઠકર જેવા 
અનુભવી લેખાંવટીઆઓએ લાખથી કોડીના અને કોડીથી લાખાના લેખાઓ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૬૭ 


પૂછી વગર લખ્યે મોઢેથી ગણિતો ગણાવી નવડી ભંગાવી, એ ગણિત શાસ્ત્રીઓનો ગર્વ 
ગાળવા પોતે એક ગણિતની બુદ્ધિકળાનું કાવ્ય સંભળાવી કાવ્યમાં વર્ણવીલી રીતિથી 


વ મ 


ચૌદહબશીઓને વીણી લીધા. વાંચો આ નીચેનું એકાવ્ય. 
કુટ કોયડો 
દોહા 
અઠાવીસ એક નાવમેં, બિલદાન હબસાન, ॥ 
ભાર ગુરાબ બુડન લગે, તબ કિન બુદ્ધ સુજાન. ૫ ૧ ॥ 
ફિરત બિઠાવત નાવમેં, કરતહિ બાત બિચર; ॥1 
નવ ગીનીકે ઈક નાવસેં, દીજે સમુદ્રમેં ડાર. ॥ ર૨ પ 
સવૈયો 
૧ ર૨ ૩ 
એક શામ સદા દોઉ લાલ મુદા, તિન કાળ સ્વરૂપ સદા ચિત્તઆનો 
૧ ૨ ર 
ઉજવલ એક, ઉભૈ પુનિ શામરૂ, દ્વેતહિ શ્વેતહિ, હાત ભુલાનો. 
૧ ૪ ૪ ૧ 
એકહિ શામ રૂ. ચારહિ ઉજવલ ચાર વિક્રાલહિ, એક ધુલાનો, 
૨ ૩ ૧ વ 
દોનુહી શામ રૂ લાલ ત્રીહું ગિન, એકહિ શામરૂ એક ઉજાનો. 
(૧4-૨-4-૩4-૧-4-૨-4-૨-4-૧-4-૪-4-૪--૧--૨-4-૩--૧-4-૧-૨૮) 


કાવ્ય હકીકત સહ અર્થ- મહા કવિશ્રી કહે લેખાંવટીઆઓ, બરાબર ધ્યાન દઈ 
સાંભળજો, આ દ્રષ્ટાંતિક ગણિત કુટ કાવ્ય છે. 


દરિઆમાં ચાલ્યું જતું વ્હાણ ડૂબવા લાગ્યું, નાવિકો કહે કે, આમાં બેસારેલા 

૨૮ માણસોમાંથી અરધા માણસો એટલે ચૌદ માણસો ઓછા થાય તો બાકીના ચૌદ 

સામે કીનારે પહોંચ્યા; નહીં તો સૌ ડુબી રમવાના છીએ. એ સાંભળી ૧૪ હબસી લોકોએ 

બાથ ભરી ભરી ૧૪ શ્વેત માણસોને દરિઆમાં નાંખવા હિંમત કરી, તે વખતે 

ગૌરવર્ણવાળા એક આદમીએ પોતાની બુદ્ધિથી હબસીઓને સમજાવીને કહ્યું કે તમો સૌને 

એક ગોળ કુંડાળું કરી બેસારૂ પછી ગણતા ગણતા ૯ મો નંબર જેનો આવે તેને દરીઆમાં 
ક 


નાંખવો. એમ ચૌદ વખત ગણતા દરેક વખતે ૯ મો નંબર જેનો આવે તેને દરીઆમાં પડવું 
સૌએ કબુલડકર્યું. 


પોતે પ્રથમ એક (હબસી) કાળા માનવીને બેસાડી પછી ૨ શ્વેત આદમી 
બેસાડયાપછી ૩ કાળા, ૧ ધોળો, ર કાળો, ૨ શ્વેત, ૧ કાળો, ૪ ધોળા, ૪ કાળા, ૨ કાળા, 
૩ ધોળા, ૧ કાળો, ૧ ધોળો, 


૧૬૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એમ ગોળચકર કુંડાળું સવૈયામાં કહ્યાં પ્રમાણે બેસાડયા, પછી પ્રથમ બેસાડેલ કાળા 
માનવી ઉપરથી ગણત્રી કરતા ૯ માં નંબરે એક કાળો આદમી આવ્યો તેને દરીઆમાં 
નાંખ્યોપછી ૧૦ માં નંબરથી ગણતા ૯ નંબરે એક કાળો માણસ આવ્યો તેને દરીઆમાં 
નાખ્યો. આવી રીતે ૧૪ વખત ગણતાં ચૌદ કાળા માવીઓને દરીઆમાં નાખ્યા. એમા 
તેના બુદ્ધિબળથી પોતાના ચૌદ જાતી (દેશ) બંધુઓ જીવતા રહ્યાં. એવી એ અદ્ભૂત 
ગણિત કળાનો આ દુર્થટ કોરડો છે. * ન સમઝાય તેને લાવો ૧૪ ધોળા કાંકરાઓ અને 
૧૪ કાળા કાંકરાઓ, પછી ઉપર લખ્યા પ્રમાણે તે કાંકરાઓને ગોળાકારમાં ગોઠવ્યાને ૯ 
મો નંબર આવતા પાટ ઉપરથી નીચે ફેંકવા લાગ્યા. તેમ ૧૪ કાળા કાંકરાઓ વીણાઈ 
ગયા. આ ચતુરાઈથી સહું આશ્ચર્ય પામ્યા; અને લાધાઠકર તથા હરજીઠકર તેમજ અન્ય 
વેપારી વર્ગએ બુદ્ધિબળની તારીફ કરવા લાગ્યા. 


દરબાર શ્રી એભલ ખાચરના દરબારમાં રહેતા ચાર મિત્રો છએક માસથી 
ર ન શ ક કે 
પોતપોતાના ઉદ્યમના અનુભવોની વિચારમાળા ગોઠવતા હતા. તેમાના (૧) કાઠી 
નાગમાલો જેટલી જાતના હાથીઆરો છે તેની નામાવલી ગોઠવતા હતા. (૨) જોધો 
ભરવાડ કેટલી જાતની જાનવરો છે તેની નામાવલી ગોઠવતા હતા. (૩) ઉકો ખાચર 
કેટલા પ્રકારના ધાન્યો (અનાજ) છે તેની નામાવલી ગોઠવતા હતા. (૪) નાગજણ 

કા મં જા. આ કા મ શુ મિ 

રાવળ કેટલી જાતીના વાજીત્રો છે તેની નામાવલી ગોઠવતા હતા અને એ નામાવલી 
દરરોજ રાત્રે એ ચારે જણા મળતા ત્યારે વારા ફરતી બોલી બતાવતા, એ કંઠસ્થ 
સાહિત્યની પરીક્ષા આવતી દીવાળીના પડવાદિને મોટા દાયરામાં થવાની હથી, અ। 
શતાવધાન પ્રયોગ વખતે તે ચારે હાજર હતા. તે ચારેને ઉર્મી આવતાં મહા કવિશ્રીને એ 
ચારેએ મળી ચારપ્રશ્નો પૂછયા. 


પ્રશ્નઃ (૧) નાગમાલો કહે તમામ હાથીઓના નામો અનેપ્રકારોકહો 
(૨) જોધો ભરવાડ કહે તમામ જાનવરોનાં નામો અનેપ્રકારો કહો. 
(૩) ઉકો ખાચર કહે તમામ ધાન્ય (અનાજ)નાં નામો અનેપ્રકારો 
કહો. 
(૪) નાગાજણ રાવળ કહે તમામ વાંજીત્રના નામો અને પ્રકારો કહો. 


* આ કાવ્ય સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પાસેથી સદગુરૂ શ્રી ગુણાતિતાનંદ 
સ્વામીએ લખેલું તેમની પાસેથી સદગુરૂ શ્રી બાળમુકુંદદાસજી સ્વામીએ ને તેમની 
પાસેથી શ્રીનારણદાસજી સ્વામીએ લખેલું. તેઓશ્રીએ મને લખાવી ગણિત સમજાવેલ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ ૧૬૯ 


મ ભા કડ 


ઉપરનાચારેપ્રશ્નો સાંભળીને મહા કવિશ્રીએ તે લોકોને છ, છ, માસથી તેયાર 
કરેલી નામાવલીને માત્ર એક જ ઉખાણાના રૂપમાં વર્ણવતા ઉત્તર આપ્યાંકે, 


(૧) ધાર, અણી, અને ધુબાકો; તેમા તમામ મથિઆરોની જાતિ અને નામોનો 
સમાવેશ થઈ જાય છે, તેથી બહાર કોઈ હથિઆરનું નામ નથી. તેમા ન આવતું હથિઆર 
બતાવો? પણજવાબનમળ્યો. 


(૨) નોર, ખરી અને ડાબલો; તેમા તમામ જનાવરોની જાતિ અને નામોનો 
સમાવેશ થાય છે. 


(૩) શિંગ, સરાડી અને પોપટો; તેમાં તમામ ધાન્ય (અનાજ) ની જાતિનો 
સમાવેશ થાય છે. 


(૪) વા, ઘા, અને ઘસરકો; તેમા તમામ વાઘોનો સમાવેશ થાય છે. 


તમો ચારેજણાઓ આ ચારે ઉત્તરો, વિચારી, તેનાથી બહારૂં કોઈ નામ હોય તો 
કહો, એ સાંભળી વિચારી જોતા એ ચારે જણાને, (જેમ કોઈ એક વરકસ સુધી ગઢ 
(કિલ્લો) ચણે અને પછી તેને કોઈ મંત્રીશાસ્ત્રી એકજ કાંકરીના ઘાથી પાડી નાંખે ને 
આશ્ચય થાય તેમ) તે ચારેને થયું હતું. આ પ્રસંગથી ચારેને જીંદગી પર્યત સ્વામી શ્રી ઉપર 
ગુરૃભાવરહ્યો હતો. 


તે પછી એ સભામાં ભાવનગરથી એ મહા કવિશ્રીમાટે દરબારશ્રીએ આપેલો 
શિરપાવ લઈ આવેલા શ્રી રાજ્ય ખર્ચ ખાતાના અધિકારી રાવસાહેબ લક્ષ્મણરાવ 
સાહેબ સંગીત સાહિત્યના અભ્યાસી હોવાથી મહા કવિશ્રી હિંદી સિવાય કોઈ બીજી 
ભાષાઓના કાવ્યો જોણે છે કે નહીં ? તેની પરીક્ષા માટે કહ્યું કે, “મહા કવિશ્રી હિંદી 
સિવાય અન્ય ભાષામાં કાવ્યો સંભળાવો” 


એ સાંભળી મહા કવિશ્રીએ વિચાર કરી તુરતજ કહ્યું કે, એક મોટા રાજાના કુંવરી 
બીમાર થતાં તેમી દેશાવરોમાંથી છ સખીઓ આવી રહેલી હતી. તેઓએ પોત પોતાના દેશની 
ભાષામાં કંવરીની બીમારી વિષેની વાતો પૂછી, તે સાંભળો. એમ કહીને તે કાવ્યો બોલ્યા :- 


૧૭૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી ખટ ભાષા કાવ્ય - કવિત 


(૧) ગુર્જર દેશની સખી પૂછે છે. 
કહે ગુજરાતિ તારી પીડાતો કળાતી નથી, મનમાં મુંઝાતી ડીલે દુબળી દેખાતી છે, 
નાતીનથી ખાતી નથી ગીતમુખે ગાતી નથી, બોલતી લજાતી બાધા જેવી તું જણાતી છે; 
રાતીરાંણ જેવી હતી દિસે છે સુકાતિજાતિ, આંખો રાતી રાતી તારી છાંતી તાતી તાતી છે, 
પ્રવિણપંકાતિ તુંતો ગુણીમાંગણાતી પણ, ભાંસેએ વિભાંતિ જાણેભ્રમાંતિમાં ભમાતી છે. 


(૨) કચ્છી સાહેલી પૂછે ચે. 
સભર કરને સુંણ ગાલ ભલી ભેંણ મુંજી, મનમ મુંઝાય મુંજો ચોંણાનાઈ ખિલજો, 
દુખ તોજો ડીર જીવ જેડલેજો દુઃખડીએ, મુલાજો મકર દર્દ ચઈવિઝ દિલજો; 
ખેણપીણ મીંડે છડી રાતડી રુવેતિ વિઠી, નતોની જણાજે મતલભ તોજે મિલજો, 
ચેત આડી અવરી પુછાંસ ભુઈકે કુઠાઈ, બર્ત રાથીધી હવે તો ખણાં પંખો ફૂલજો. 


ભાવાર્થ :- હે બેન, સબુર કર, મારી વાત સાંભળ, તુ મનમાં મુંઝામાં હું તારી 
મશ્કરી કરતી નથી. (મારી વાત હસીકાઢવા જેવી નથી.) તારૂં દુઃખ જોઈને બેનપણીઓને 
દુઃખ થાય, માટે મર્યાદા ન રાખતાં તારા દિલના દર્દની વાત કરી દે. ખાવું પીવું છોડી, રાત 
દિવસ રોયા કરે છે; તેથી તારા દિલની મતલબ (ઈચ્છા) અમો જાણી શકતા નથી. કોઈ 
આડી અવળી મૂઠ ચોટ લાગી હોય તોકોઈ ભુવા ભરાડીને બોલાવીને પૂછીએ અને આતસા 
થતી હોય તો કુલના પંખાથી પવન નાખીએ. 


(૩) મહારાષ્ટ્રીય સાહેલી પૂછે છે. 


પ્રવીણે મી તુઝે તોડ પાહુનાં સાંગતી આતાં, કુઠે ગેલી ફારબરી કાન્તિ તુઝી કાયાચી, 
ચાંગલી મુલીલા આતા કાંઈ અસા રોગ ઝાલા, આહે ગતિ હૈ વિચિત્રઈશ્વરાંચી માયાચી 
યેન ઉંધા વૈદ્યા લાઉ પાહુનદા નાડી તુઝી, તે તુલા દેઈવ ફારબારી ગોલી ખાયાચી, 
ત્યાંપાસુન તુઝા રોગ જાહુન હોઈલ સુખ, સાંગીતલી તુલા ગોષ્ટ હિમી બરી ન્યાયાચી. 


ભાવાર્થ :- હે પ્રવીણ, તારું મુખ જોઈ કહું છું કે, તોરો ચહેરો ખુશનુમા 
નથી.તારા શરીરની ઉત્તમ કાન્તિ હતી તે ક્યાં ગઈ ? હે વ્હાલી રાજકુમારી તને આવો શું 
રોગ થયો છે ? આ તો કોઈ ઈશ્વરની માયાની વિચિત્ર જણાય છે. તો અમને તેના ઉપાયો 
કરવાદે, વેદ્યને બોલાવાદે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય પ ૧૭૧ 


આપશ્રી હજાર હાજર થાઉં. પછી શ્રીજી મહારાજે મંદ હાસ્ય કરી સામું જોઈને કહ્યું કે, 
“જાવ તમારૂ' ફતેહ થશે એમ કહી પ્રસન્ન થી હાર આપી થાળીની પ્રસાદી બે પાર્ષદ 
સવારો સાથે આપી મહાકવિશ્રીને ગઢપુર જવાને વિદાય કર્યા. 


મહા કવિશ્રી ગઢડા આવી એભલ ખાચરને મળ્યા. અને પોતે તથા પાર્ષદોએ 
શ્રીજી મહરાજની આજ્ઞા સંભળાવી. એભલ ખાચરે અતિ હર્ષથી એ શ્રીજી આજ્ઞા માથે 
ચડાવી બાશ્રી જીવુબા તથા લાડુબા વગેરેને તે ખબર દરબારમાં મોકલ્યા. આજ્ઞા મળ 
બોલાવજો એમ કહી કવિશ્રી જમીન આરામગ્રડમાં ગયા. પછી એભલ ખાચર દરબારમાં 
ઓરડે જઈ કુંવરીઓને કહ્યું કે,તમે (જીવુબા (મોટીબા) લાડુબા) કુટુંબી સિવાય કોઈ 
પુરૂષ વર્ગ સાથે વાતચીત તરતા નથી. પરંતુ આ મહા કવિશ્રી મહા સમર્થ યોગીરાજ જેવા 
બાળબ્રહ્મચારી છે. તેમજ ચારણદેવ છે, તે આપણા પૂજનિક ઝે. અને શ્રીજી મહારાજનો 
આદેશ સંભળાવવા ખાસ અહીં આવ્યા છે. માટે તેઓ સાથે વાતચીત કરવામાં કોઈ દોષ 
નગણાય. તેને સમજાવવાથી સાંજના પાંચ વાગ્યે મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીને ઓરડે તેડી 


લાવવા (બાપુશ્રી) સાથે સંગમ થયા. 


અનાદિ મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબા લાડુબા સાથે 
મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીનો વાર્તાલાપ. 


ઉતરાદાબારના ઓરડાના બારશાખ પાસે ઓસરીમાં મહા કવિશ્રી લાડ્દાનજી 
માટે આસન નખાવ્યું. અને તમામ બાઈયું ઓરડાની અંદર આડો ચક બંધાવી બેઠા; અને 
બારણાની સાખ પાસે બાપુશ્રી અને દાદા ખાચર માટે આસનો નખાવ્યા, તેવામાં બાપુશ્રી 
એભલ ખચાર સાથે મહા કવિશ્રી દરબારમાં પધાર્યા. ઓરડાની ઓસરી ઉપર આવી 
ઓરડાની સામે ઉભા રહી “બા જય સ્વામિનારાયણ' શ્રીજી મહારાજે સૌ બાઈઓને જય 
“જય સ્વમિનારાયણ”” કહ્યાં છે. તેમ કહી નમસ્કાકર કરી પોતાને આસને બેઠા. એભલ 
ખાચર પણ દાદાને ખોળામાં તેડી પોતાને આસને બેઠા. બાશ્રી જીવુબાબા આદિ સૌ 
બાઈઆએ મહા કવિશ્રીને જય સ્વામિનારાયણ કહિ આશિષ ફરમાવી, નમસ્કાર કરી 
શ્રીજી મહારાજની કુશળતા પૂછી પોતે પધાર્યા તેમા ખૂબ રાજીપો જણાવી, શ્રીજીનો 
આદેશ સાંભળવા ઈચ્છા જણાવી, વાર્તાલાપ શરૂ કર્યો. 


લાડુદાનજી બોલ્યા ઃ શ્રીજી મહારાજે મને સર્વ હકીકતથી વાકેફકરીઆપ 


૧૭૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(૬) બનારસી બ્રહ્મકન્યા સંસ્કૃતમાં પૂછે છે. 
વચનં વદામી તે હિતાય ત્વત સુખાય ચાહં, ભુત્વા સાવધાના તતૃશ્રણુ ભાગ્યશાલિકે 
કેય કૃતાભિના ભુત્વા ત્વય. ત્યં ચાકંદતા, માં વદસ્ય કારણં તન મૃદલમૃણાલિકે; 
ત્વમસિ વિદ્યાવતિ પ્રભાવતિ ક્ષમાવ્તિંચકિવાદામિત્વામહં સદગુણી મણીમાલીકે, 
ધૈર્ય ધુત્વા ભુત્વા સ્થિરા તું વિનષ્ટે કરૂ, બુદ્ધિ મતિં ભવત્વં પ્રવીણે ભૂપબાલિકે; 


(૬) 

ભાવાર્થ - હું તને હિંતના અને સુખ થાય તેવા વચન કહું છું; મોટે હુ મોટા 
ભાગ્યશાળી ! તે તું સાવધાન થઈને સાંભળ, હે કમળના જેવા નેત્રવાળી, તું શા માટે 
ભીતિવાળી થઈ અતિશે આક્રન્દ કરે છે, તેનું કરાણ તું મને કહે ? તું વિદ્યાવાળી છો, 
પ્રભાવશાળી છો, ક્ષમાવાળી છો, અનેક સદગુણો રૂપી મણીની માળા જેવી છો, તેથી 
તને હું બીજાં શું કહું ? તું સ્થિર થીને ધીરજ ધર; તારૂં કષ્ટ જરૂર નાશ થશે. હે પ્રવીણ 
રાજ્યકુમારી ! તુ તો બુદ્ધિશાળી છો આવું કરવું તેનેન ઘટે (પ્રવિણસાગર) 


ઉપરના ખટભાષાનાં કાવ્યો સાંભળી રાવસાહેબ તો પોતાની મહા રાષ્ટ્રીયા 
ભાષાનું કાવ્ય પારખી બહુ જ રાજી થયાં. તે સિવાય જનસમાજની માનવમેદનીમાંથી 
પણ સૌ સૌના દેશની ભાષા સાંભળતા હર્ષના પોકારો થવા લાગ્યા. 


પછી આજુ બાજુના ગામડામાંથી આવેલા કોઈ “ગઢવી' એ મનમાં ઉર્મી 
આવતાં, મહા કવિશ્રીને પૂછ્યું કે, “મહા કવિશ્રી !' અમારા કચ્છ કાઠીઆવાડમાં 
ચારણોના લગ્ન પ્રસંગે જાન જમવા બેસે ત્યારે, ચારણ કન્યાએ પડદામાં બેસી જાનમાં 
આવેલ કવિરાજોને “હરિયાળી કાવ્યો' સંભળાવે છે. એ કાવ્યનો અર્થ જ્યા સુધી 
જાનવાળા ન આપે ત્યાં સુધી જમણ જમવાની 'રામદુહાઈ' આપે છે. આમ કવિરાજોની 
પરિક્ષા અમારા દેશમાં ચારણકન્યાઓ લીએ છે. આપના દેશના રિવાજ પ્રમાણે આપ એ 
હરીયાળી કાવ્યનો અર્થ (ઉત્તર) આપો તો સંભળાવું. એ સાંભળી મહા કવિશ્રી એ તેને 

હરિયાળીકાવ્યો બોલવા કહેતા તે બોલે છે કે :- 

હરિયાળી કાવ્ય દોહા 
હું સમાણી હું જેવડી, મૂઠીમાં સમાય; 
સુતા વખતે સાંભરે, મને મોકલ જો માય. ॥ ૧ ॥ 
ક 


રાજકવિ અર્થ કહે છે કે - “ચુંદડી' નારી જાતી છે, સ્ત્રીના જેવડીજ લંબાઈ છે, 


ન્‌ 


ઝીણા મલમલની હોય, તે મૂઠીમાં સમાઈ જાય છે. સુવા વખતે ઓઢવા માટે સ્ત્રી તેની 


જે 


માતાપાસેથી માગે છે. (૧) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૪ ૧૭૩ 


જળમાં બેઠી ઘર કરે, જળમાં બેઠી નાય, 
જ વા 


માથું કાપે નવ મરે, આંખે ફોડે જીવ જાય ॥ ૨ ॥ 


અર્થ - શેરડી'. શેરડીને ખેડૂતો જળભરેલા ક્યારડાઓમાં દાટે છે, તેથી તે 
જળમાં ઘર કરી રહે છે ને નિત્ય જળથી નાયક છે. તેનું માથું (થડીઉં) કાપો તો તે મરતી 
નથી. પણ તેની આંખો (કોતળી ઉપર આંખ જેવી કુટ હોય તે) કાપો તો ઉગતી નથી; 
મતલબકે મરી જાય છે. તેમાંથી કોંટો ફુટે નહિં. (૨) 
પિત્તળ પેરે પદમણી, હાલે ઝાક ઝમાળ, 
વસવાયાં ઘેર નીપજે, સોહે રાજદરબાર ॥ ૩॥। 


અર્થ - રથવહેલ. રથવહેલ પૈડામાં પિત્તળની ઝાંઝો જડી હયો છે. તેથી તે 
વહેલ ચાલતી વખતે બોલતાંની સાથે ઝગમગાટ ઝગારા કરે છે. સુતાર પોતાને ઘેર ઘડી 


૪ પ 


તૈયાર કરે છે અને તેને રાજ્યમાં (દરબારશ્રીને) આપે છે. (૩) 


પડી પડી પણ ભાંગી નહીં, કટકા થયા છે ચાર, 
વગર પાંખે ઉડી ગઈ, પંડિત કરે વિચાર ॥૪ ॥ 


અર્થ - “રાત્રી' રાત્રી પડી પણ ભાંગી નહિ. ચા પ્રહરરૂપી ચાર કટકાઓ થયા 
પ્રભાત થતાં વગરપાંખે ઉડી ગઈ એ. જોઈડાહ્યાજનો વિચારવા લાગ્યા. (૪) 


ઘણ પંખો ઘણ ઉડણો, ગીરમાં જેના ગામ, 
વરપહેલા તોરણ ચડે, તે કારીગરનાકામ॥૫॥ 
અર્થ - “મયુર' મોરલાને મોટીં પાખો અને ઘણા પીછા હોય છે, બહુજ ઉડી 
ઊંચે બેસે છે, જ્યાં ઝાઝા ઝાડો (ગીર જેવાં) હોય ત્યાં તે રહે છે, ઘણી જ્ઞાતિમાં રીવાજ છે 
કે, પ્રવેશ દ્રાર માથે લાકડાનો મોરલો ઘડીને તોરણ બાંધવાની જગ્યા ઉપર રાખે છે, તેથી 
વરનાપહેલો તે તોરણે ચડે છે. તેનેકારીગર (સુતાર) બનાવે છે. (૫) 


અઢી માસની ઈસ્ત્રી, જેની ક્રુડમાં નાના બાળ 
માને માથે મોડીઓ, બાળક હોય મૂછાળ. ॥ ૬ ॥। 


ન 


અર્થ - “મકાઈનો છોડ' મકાઈનો છોડ અઢી માસે પાકી જાય છે. તે નારી જાતી 
છોડના મધ્યમાં મકઈનો ડોડ કુટે છે તે તેનું બાળક મૂંછવાળુ છે અને છોડને માથે ઠોંગા 
મોંડીઆરૂપ હોય છે. (૬) 
વેંત જેવડી વરખડી જેનાં ઢાલ જેવડા કુલ, 


કાંચા કમળ ઉતરે, એનાં પાકે થાયે મુલ. ॥ ૭ ॥ 


૧૭૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અર્થ - “કુંભારનો ચાકડો' ચાકડાનો મધ્યભાગ વેંત જેવડો જ હીય છે. અને 
ક... 


ફરતું ચકર જેવડું હોય છે. તેના માથે કમળ જેવાં કાંચા વાસણો (ઘડો-ગોળો વગેરે) ઉતરે 
છે. પણ તેની કિંમત તો નીંભાડામાં પાક્યાપછી જ થાય છે. (૭) 


સુકુ સરોવર બોતજળ, ન બુડે ટાંક કે રાઈ, 
ઘોડાં પીવે હસ્તિ પીવે, પીવે સબ લોકાઈ, 
એક નપીવે પંખજાત, જેને ચાંચ તણી ચતુરાઈ ૮ ॥ 
અર્થ - “સ્તન' સ્રીઓના સ્તનરૂપી સરોવરમાં જળ ઘણું છે, પણ તે જોવામાં 


છ. 


આવતું નથી. સુકુ દેખાય છે, પણ તે જળમાં ટાંક કે રાઈનો દાણો પણ બુડી શકતો નથી. 
છતાં એટલું બધુ છે કે તે જળ ઘોડાઓ, હાથીઓ અને તમામ મનુષ્યવર્ગ પીયે છે, પણ 
ખુટતું નથી માત્ર જેને ચાંચ છે તેવા પક્ષીઓ એ જળ પી શકતા નથી (એટલે પંખી ધાવી 
શકતા નથી; ઘોડા હાથી મનુષ્યો તેની માતાને ધાવી શકે છે). કહેવત છે કે, “ઈંડાને મીંડા 
અને કાનને થાન' ઈંડા મલે તે પક્ષીને કાનની જગ્યાએ મીંડા જેવું ગોળ ચિન્હ હોય છે અને 
જે પ્રાણીઓને કાન છે તેની મતા થાન (સ્તનથી ધાવે છે.) (૮) 


ઉપરના હરિયાળી કાવ્યાષ્ટકના ઉત્તર કરી, મહા કવિશ્રી ગઢવીજીને સંબોધીને 
કહે છે કે, અમારા દેશમાં (મારવાડમાં) પણ એવોજ રીવાજ છે. અમો તે કાવ્યોને 
“ગૂઢોક્તિ'' કાવ્યોકડીએ છીએ. સાંભળો એક ગૂઢોંકિત કાવ્ય. 
છપય છંદ 
અંબર બિન ત્રિય એક, ચડી પુરૂષ પર ચાલે, 
ષ્‌ જ મદ મા ક 
નેન અને ભુજ ન્હોય, શ્રવણ એકાક્રતવાલે, 
સદા કુંવારી સોય, હોય સંગમ હાથીસે, 
રહે અશ્વ પલ ઘરવાસ, તહીં રહત ગ્રભ તાસેં, 
ઝે ન જ. ક્‌ ર 
જણ વખત નાર છોરૂ જણે, મુખ ચડે સોઈ મરે, 
કવ રૂપક ગુણ યું કથે, કવણ અરથ અણરો કરે, ॥ ૧ ॥ 
ભાવાર્થ - કપડા પહેરેલ વિનાની એક સ્ત્રી પુરૂષના ખંભા ઉપર ચડી બેઠી હતી. તેને 
આંખોકેહાથપગનહોતા, માત્રએકકાનજ હતો. તેસદાનેમાટેડુવારીજરહે છે. પણ સંગમકાળેતે 
હાથીથી સંગમ માત્ર અરધી પળ કરે છે. ત્યાં તેને ગર્ભ રહી જાય છે. જ્યારે તેને પ્રશવા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૪ ૧૭૫ 


થાય છે,ત્યારે તેના મોઢા સામે જે આવી ચડે છે તે મરણ પામે છે. આ કવિના રૃપકનો હવે 
કોણ-અર્થકરે છે ? 


ઉપરનું કાવ્ય અને ભાવાર્થ સાંભળીને તે ગઢવીજી કે બીજા કોઈ અર્થ કરી શક્યા 
નહીં; તેથી મહા કવિશ્રી તેનો અર્થ કરીને વર્ણન કરે છે કે, એ સ્ત્રીનું નામ “બં' ધુક' છે. તે 
પુરૂષના ખંભે ચડી બેસે છે હાથ, પગ આંખો નથી; પણ એક “કાન' છે. (જે માથે કેપ 
ચડાવે છે.) તે કુંવારી છે; પણ જ્યારે તેમાં દારૂગોળી ભરવામાં આવે છે ત્યારે લોઢાના 
ગજથી તેને ધ્રબવામાં આવે છે. તે માત્ર અરધી પળ ધ્રબાતા ભરાઈ જાય છે.જ્યારે તે 
ભરેલી બંધુક ફોડવામાં આવે છે ત્યારે તે બંધુકની નળી સામે જે આવી ચડે છે તેનો જીવ 
જાય છે. આવું બંધુકનું રૂપક ગૂઢાર્થ કાવ્યનું થતા અર્થ કરવો મુશ્કેલ લાગે છે. આવા 
ગૂઢોક્તિકાવ્યો અમારા દેશમાં બોલાય છે. 


એવી રીતે અનેક પ્રકારના એક સો વિધાનો નક્કી કરેલા સમયમાં કવિરાજે સિદ્ધ 
કરી બતાવ્યા. છેલ્લે છેલ્લે પ્રમુખપદે જે હોય તે જેમ ઉપસંહાર કરે છે તેમ, પ્રમુખસ્થાને 
બિરાજેલા શ્રીજી મહારાજે પણ અમૃતવાણી ઉચ્ચારી. મહા કવિશ્રીના કીર્તિમંદિર ઉપર 
ત્રણ સુવર્ણ કળશો ચડાવવા રૂપી ત્રણ પ્રશ્નો પૂછયા કે, “તમો કોણ છો ?' “ક્યાંથી 
આવ્યા ?'' અને હવે તમો “ક્યાંજવાના છો?' 


એસાંભળી સૌસભાજનો શ્રીજીના વચનામૃતોનો જવાબ સાંભળવા શાન્ત થી 
એક સોઈ નીચે પડે તો પણ અવાજ સંભળાય તેવી શાન્તિ થતા મહાકવિશ્રીએ સહુ 
સાંભળે તેમ ઉંચે અને ગંભીર મધુર સ્વરે શ્રીજીને નમસ્કાર કરી ઉત્તર આપ્યો કે, “હુંબ્રહ્મ 
છું'' બ્રહ્મધામમાંથી આવ્યો છું. અને બ્રહ્મધામમાં જવું છે.'' એમ કહી ચાર “રેખતા' 
કાવ્યની નવીન શિધ્રકૃતિ ગાઈ સંભળાવી;- 


રેખતા 
ક કુ. જી નં જ જ 
મેબુબન મે ક્યા રહું, મેરા દિલ લુભાનાવે, 
અંતર દીદું દેખતાં, જાહીર જનાના વે (ટેક) 
મોજ કરી મુજ ઉપર, અઢળક ઢઇળ્યો હે વે, 
આસ લગીઓઆં ઉનસેં, મહાશુક (ખ) મીલાહેવે, 
મે બુબન મં ક્યા રહું... (૨) 
ગુંમેકું જબ ગુડ મિલ્યા, તબ ક્યા બખાને વે, 
- 


અંતર જામી અંતરે, સબ બાત જાને વે. 
મેં બુબન મેં ક્યા રહું.... (૩) 


૧૭૬૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ગુલતાન ચઢ્યા રંગ ગેબકા, અલમસ્ત અલ્લાહિવે, 
“લાહું' કહે હરદમ સેં, અબ '“લે' લગાડી વે; 
મૈ બુબન મેં ક્યા રહું, મેરા દિલ લુભાના વે... (૪) 


ભાવાર્થ- અંતરમાં આત્મપ્રકાશનું અજવાળું થતા મેં જાહેરમાં તે સ્વરૂપ જોઈને 
ઓળખ્યું; તેથી મારૂં દિલ તેમા લોભાયું હવે હું શા માટે ભુવનમાં (સંસારી ઘરમાં) રહું ? 
(૧) મને જેની આશા લાગેલી હતી, તે માશુક મારા ઉપર મોજ કરીને, ખુશી થઈને 
અઢળક ઢળ્યા છે. મતલબ કે તે મને મળ્યા છે. (૨) ગંગા (મુંગા) ને જેમ ગોળ મળતાં તે 
ખાઈને તેના સ્વાદને (ગળપણતને) તે કેમ વર્ણવી શકે ? તેમ, હે મહારાજ ! આપશ્રી 
અંતર્યામી છો અમારા અંતરની સઘળી વાત આપ જાણો છો કે હું કોણ છું ? ક્યાંથી 
આવ્યો છું ? ક્યાં જવાનો છું ? તે તો મુંગા માણસની પેઠે હું શું કહી શકું ? (૩) 
લાડુદાનજી કહે છે કે, મને તો ખુદાઈનો (અલ્લાહનો) “ઈશ્વરનો' કોઈ ગૈબી રંગ ચડી 

ક 


જવાથી હું તેમા ગુલતાન થતા અલમસ્ત થયો છું. હવે તો મેં હરદમ (કાયમ) માટે તેનીજ 
લ્હે (ધૂન ) લગાડી છે. (૪) 


લાડુદાનજીનો મનમાન્યો જવાબ અને પ્રભુ મહિમાની મસ્તીનું ઉપરનું કાવ્ય 
સાંભળી શ્રીજી મહારાજે માથે બાંધેલી સોનેરી પાઘ સહિત સર્વ પોષાક, ધરેણા વગેરે 
ઉતારી પ્રસાદીના વસ્ત્ર આભુષણો મહા કવિને બક્ષિસ કરી, મોટો મોગરાના પુષ્પનો હાર 
લાડુદાનજીની ડોકમાં પોતે પહેરાવી, “બોલો બ્રહ્મપુરૂષકી જય', એમ શબ્દ ધ્વનિ કરી, 
લાડુદાનજીના જ્ઞાન મંદિર ઉપર ત્રણ કીર્તિ ચડાવી, તેના માથે બ્રહ્મપુરૂષકી જયના નાદ 
રૂપી વિજય ધ્વજ ફરકાવ્યો ત્યાં તો અનંત લોક સમુદાયે પણ “જય હો ! જય હો !' ના 
નાદો કર્યા, આમ એભલ ખાચરની કુલવાડી (લક્ષમી બાગ) માં મારવાડી ચારણા 
કવિએ અનેક રાજ્ય સભાઓ જીતી બ્રહ્મસભામાં બ્રહ્મરૂપ બની, તેમાં ભળી જતાં છેલ્લો 
શતાવધાન પ્રયોગ ગૃહસ્થ વેશે ભજવ્યો. જ્યાંજુવો ત્યાં એજ વાત, એજ આશ્ચર્યતા, 
અને એજ મહા કવિશ્રીના યશોગાન ગઢપુરની શેરીએ અને ગલીએ સ્તી-પુરૂષો ગાવા 
લાગ્યાં. 


દરબારશ્રી એભલ ખાચરે શ્રીજીની આજ્ઞા મેળવી એક “મલ્લી' જાતીની ઘોડી 
સ ક ડન મ ણ 
સોનેરી સાજ સહિત તથા સોનેરી મૂઢની તલવાર, એક સોનાનો ટુપીઓ અને ર।. ૫૦૧) 
પાંચસો એક રોકડા સાથે સોનેરી છોડાનું “'મદીલ' મહા કવિશ્રીને ભેટ આપ્યો. તેમજ 
જ. જે વો. કા 


દરબારશ્રી જીવા ખાચરે પણ એક રોઝો ઘોડો સોનેરી સાજ સહીત, સોનાની મૂઠવાળો 
જમૈયો અને કટારી, સોનાની ઉતરી, કડાની 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૪ ૧૭૭ 


જોડી ૧. સોનેરી છેડાનું “'મદીલ' સાથે ર્‌।. ૫૦૧) પાંચસો એક રોકડા ભેટ ધર્યા; મહા 
અનાદિ મુક્ત બાશ્રી જીવુબાબા તથા લાડુબાએ સોનાની કંટી એક, તુલસીના પારાની 
શ્રીજીની પ્રસાદીની ભેટ મોકલાવી શુભાશિષો કહેવરાવીને ખુશાલી જણાવી. આ 
સમારંભના અંતે સૌ પોત પોતાને સ્થાને ગયા. અને ભાવનગરના મિજમાનો બીજે જ 
દિવસે ભાવનગર રવાના થયા. 


ઈતિ શ્રી “કેશરભક્ત' વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે તૃતીય પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મહા કવિશ્રી 
લાડુદાનજીએ ગઢપુરમાં કાવ્ય ચર્ચા અને છેલ્લો શતાવધાન પ્રયોગ કરણ નામ 
ચતુર્થોડધ્યાય; સમાપ્તઃ ॥ ૪ ॥ 


શ્રીજી 


અધ્યાય પ પાંચમો 


બાશ્રી જીવુબાનો ઉપદેશ અને દીક્ષા ગ્રહણ 


કારીયાણી દરબારશ્રી વસ્તા ખાચરના અતિ આગ્રહથી શ્રીજી મહારાજ 
મહાકવિશ્રીને સાથે લઈ સંત મંડળ સંહિત કારીયાણીએ પધાર્યા. 


સદગુરૂ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ગાયું છે કે ““સદાશ્ચેતાંબર શ્રીજી ધારતારે'' એ કીર્તન 
મુજબ શ્રીજી તો શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરી શ્વેત રોઝા ઘોડા ઉપર બિરાજ્યા. અને પોતાની 
બાજુમાં જ સાથો સાથ ભાવનગરવાળા 'લખીઆ' ઘોડા ઉપર રાજદ્વારી પોશાકમાં વસ્ત્રો 
ઘરેણાંથી વિભૂષિત અસ્ત્ર શસ્ત્રથી સજ્જ થયેલા માથે મારવાડી બત્તી પાઘ, ખંભામાં હમેલ, 
તેમાં સોનેરી મૂઠની તરવાર; કરમબંધ (ભેઠ) માં કટાર, વાંકડી, નવયુવાન શ્રી લાડુદાનજી 
અશ્વનચાવતાકાઠી સ્વરોથી ઘેરાયેલા,શ્રીજી સાથેચાલતા હતા. 


ગામોગામના પાદરમાં શ્રીજીના દર્શનાર્થે સૌ ભક્તો અને અન્ય જનો આવી 
મળતાં, તેઓ શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરી, મહા કવિશ્રીનેપણ 


૧૭૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


રાજા જાણી, કોઈ ભગવાનના ભાઈ જાણી, કોઈક મહાન ઓજસ્વી દૈવી પુરૂષ જાણીને 
નમસ્કાર કરતા હતા. 


કારીયાણીમાં મહા કવિશ્રી લાહુદાનજી શ્રીજી મહારાજને કચ્છ કાઠીઆવાડ, 
મરવાડ, મેવાડ વગેરે દેશોની ભાષાઓ બોલી અનેક અનુભવોની વાતો કહીને બહુજ 
હસાવતા તેમજ કોઈ સમયે વેરાગીઓ, સન્યાસીઓ, ખાખીબાવાઓ, માર્ગીબાવાઓ, 
જૈનોના જતીઓ, મુસ્લીમ ફકીરો વગરે અનેકના મતપંથો પોતે જોઈ અનુભવ કરેલો, 
તેની વાતો અભિનય સાથે એવા હાસ્યરસ વાળી કહેતા કે, શ્રીજી તો એ વાતો સાંભળી 
આ સંસારમાં રહેતા સંત-અસંતના ભેદ સૌ સંતોને સંભળાવવા કવિશ્રી પાસે દરરોજ 
એની એ વાતો કહેવરાવતા, દરરોજ પોતાના થાળની પ્રસાદી પોતાની સન્મુખ બેસાડી 
જમાડતા અને આસન પણ પોતાની પાસેજ રખાવતા. આમ સખાભાવથી શ્રીજી 
મહારાજ શ્રી લાડુદાનજી ઉપર સંપૂર્ણ પ્રસન્ન રહેતા. 


એકાદ અઠવાડીઉ વીત્યે, શ્રીજી મહારાજને આ 'રાજત્રષિ' ને બ્રહ્મત્રકષિ 
બનવાની ઊર્મિ આવતાં મહા કવિશ્રીને નીચે મુજબ શ્રીજીએ આજ્ઞા કરી, “કવિરાજ 
લાડુદાનજી ! તમો એક અમારૂં ખાસ કામ કરો.' એ કામ તમારા જેવા વિદ્દાન ચારણ 
કવિ વિના કોઈથી થઈ સકે તેવું નથી, એભલ ખાચરના દીકરીઓ જીવુબા, લાડુબા, 
વગેરે ઉમર લાયક થયા છે,છતા ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાની (પરણવાની) ના પાડે છે. 
આવી સ્તી હઠ પકડી, કોઈનું તો શું પણ, અમારૂ પોતાનું કહ્યું પણ માનમાં નથી, કોઈ 
પુરૂષનું મોઢું પણ જોતા નથી. તેમ પુરૂષના મુખની વાત પણ સાંભળતા નથી. તમો 
મહા વિદ્દાન, મહા શીધ્ર રાજ્ય કવિ છો, રાજનીતિજ્ઞ હોવાથી મહાન રાજાઓના 
મનને હરી લ્યો તેવા મહા ચતૂર તેમજ બુદ્ધિશાળી ચારણ મહાત્મા પુરૂષ છો. જેથી 
અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિથી તેઓને સમજાવી, જેમ બને તેમ હવે તેઓ જલ્દી 
ગૃહસ્થાશ્રણ કરે તેવી “હા' પડાવી અહીંપાછા વ્હેલા પધારો. અમો ત્યાં સુધી અહીંજ 
રોકાશું. તમરા વિના આ કામબીજાથી થશે નહીં. માટે આજે જ પધારો'' મહા કવિશ્રી 
કહે, બહુ સારૂં મહારાજ એમાં શું ? એ તો અમારૂં જ કામ છે. સ્ત્રી હઠ, હાળહઠ, 
રાજહઠ, જોગીહઠવગેરે અનેક પ્રકારની હઠના હું સર્વ ભેદોજાણું છું , તેથી મોટા રાજા 
મહારાજાઓની હઠને પણ મેં હટાડેલ છે; તેમજ દુરાગ્રહી વિદ્દાનોની હઠને પણ મેં 
હંટાડી છે; તો આ સ્ત્રી હઠ, અને તેઓ તો હજી બાળકીઓ કહેવાય, તેવા ભોળા અને 
અભણ કાઠી ભાઈઓને સમજાવવાં. તેમાં શું મોટી વાત છે ? આપશ્રી શુભાશીર્વાદ 
બાઈઓને આપો કે, જેથી હું આપે સોંપેલું મારૂં કાર્ય પૂર્ણ કરી જલ્દી વહેલો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય ૩ 


ગક 


રાજકવિશ્રી લાડુદાનજી બાશ્રી લાડુબા તથા જીવુબાશ્રીને 
ગ્રહસ્થાશ્રસ કરવાને! ઉપદેશ આપે છે. 
( પૃષટ-૧૭૯ ) 


દાસ સ્વામી સીતાર બજાવે છે. 


%૩ 


૦૦૫૩ શમી 


સદ્દગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય પ ૧૭૯ 


આપશ્રી હજાર હાજર થાઉં. પછી શ્રીજી મહારાજે મંદ હાસ્ય કરી સામું જોઈને કહ્યું કે, 
“જાવ તમારૂ કાર્ય ફતેહ થશે'' એમ કહી પ્રસન્ન થઈ હાર આપી થાળની પ્રસાદી જમાડી 
બેપાર્ષદ સવારો સાથે આપી મહા કવિશ્રીને ગઢપુર જવાને દિવાય કર્યા. 


મહા કવિશ્રી ગઢડા આવી એભલ ખાચરને મળ્યા. અને પોતે તથાપાર્ષદોએ 
શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા સંભળાવી. એભલ ખાચરે અતિ હર્ષથી એ શ્રીજી આજ્ઞા માથે 
ચડાવી બાશ્રી જીવુબા તથા લાડુબા વગેરેને તે ખબર દરબારમાં મોકલ્યા, આજ્ઞા મળે 
બોલાવજો એમ કહી કવિશ્રી જમીન આરામગ્રહમાં ગયા. પછી એભલ ખાચર દરબારમાં 
ઓરડે જી કુંવરીઓને કહ્યું કે, તમે (જીવુબા (મોટીબા) લાડુબા) કુટુંબી સિવાય કોઈ પુરૂષ 
વર્ગ સાથે વાતચીત કરતાં નથી, પરંતુ આ મહા કવિશ્રી મહા સમર્થ યોગીરાજ જેવા 
બાળબ્રહ્મચારી છે, તેમજ ચારણદેવ છે, તે આપણા પૂજનિક છે. અને શ્રીજી મહારાજનો 
આદેશ સંભળાવવા ખાસ અહીં આવ્યા છે. માટે તેઓ સાથે વાતચીત કરવામાં કાંઈ દોષ 
ન ગણાય. તેમ સમજાવવાથી સાંજના પાંચ વાગ્યે મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીને ઓરડે તેડી 


લાવવા (બાપુશ્રી) સાથે સંમત થયા. 


અનાદિ મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબા લાડુબા સાથે 
મહા કવિશ્રી લાડુદાનજીનો વાર્તાલાપ. 


ઉતરાદાબારના ઓરડાનાબારશાખ પાસે ઓસરીમાં મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી 
માટે આસન નખાવ્યું. અને તમામ બાઈયું ઓરડાની અંતર આડો ચક બંધાવી બેઠા; અને 
બારણાની સાખ પાસે બાપુશ્રી અને દાદા ખાચર માટે આસનો નખાવ્યા, તેવામાં 
બાપુશ્રીએભલ ખાચર સાથે મહાકવિશ્રી દરબારામાં પધાર્યા, ઓરડાની ઓસરાની ઉપર 
આવી ઓરડાની સામે ઉભા રહી “બા જય સ્વામિનારાયણ” શ્રીજી મહારાજે સૌ 
બાઈઓને જય “સ્વામિનારાયણ” કહ્યાં છે. તેમ કહી નમસ્કાર કરી પોતાના આસને 
બેઠા. એભલ ખાચર પણ દાદાને ખોળામાં તેડી પોતાને આસને બેઠા. બાશ્રી જીવુબાબા 
આદિ સૌ બાઈઓએ મહા કવિશ્રીને જય સ્વામિનારાયણ ક્હી આશિષ ફરમાવી, 
નમસ્કાર કરી શ્રીજી મહારાજની કુશળતા પૂછી પોતે પધાર્યા તેમ ખૂબ રાજીપો જણાવી, 
શ્રીજીનો આદેશ સાંભળા ઈચ્છા જણાવી, વાર્તાલાપ શરૂ કર્યો. 


લાડુદાનજી બોલ્યા : શ્રીજી મહારાજે મને સર્વ હકીકતથી વાકેફકરીઆપ 


૧૮૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સૌને ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મો સમજાવવા આજ્ઞા કરતાં, હું શ્રીજીના આદેશથી જ 
આપની પાસે વિનંતિ કરવા આવેલ છું. આપશ્રી સ્ત્રી જાતિ હોવાથી કેટલાક પ્રકારની 
સમજણમાં ખામી હોય તો, અમારો ચારણ કવિઓનો ધર્મ છે કેતમોને તમારા સ્તી ધર્મ 
સમજાવી વાકેફકરી અમારીફરજ બજાવવી જોઈએ. જુઓ, સાંભળો :- 


“આ સંસારમાં ઈશ્વરે આપણને ઉત્તમ કુળમાં અવાતાર આપ્યો છે, રૂપ, 
ગુણ, ચાતુરી આપી છે, યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે. નિરોગી શરીર છે. માટે ગૃહસ્થાશ્રમમાં 
રહી ગૃહસ્થ ધર્મ પાળી, આપણું જીવન સુખમ બનાવી, સાથો સાથ પ્રભુ ભજન પણ 
કરી, ધર્મ પાળી,બન્ને પક્ષને (પિતા પક્ષ અને શ્વસુર પક્ષને) ઉજવળ કરી શોભાવવો 
જોઈએ. આપ તો સાક્ષાત્‌ જગદંબા જેવા શક્તિ અવતાર છો; માટે ગૃહસ્થાશ્રમ કરીને 
પતિવૃત ધર્મ પાળી આ સંસારમાં આક્ષયકીર્તિ પ્રાપ્ત કરી, કાઠી કુળને દિપાવો. માતા- 
પિતા, કુટુંબ, જ્ઞાતિ આપશ્રીને વારંવાર એ બાબતમાં વિનવે છે. અરે છેવટે ખુદ શ્રીજી 
મહારાજે પણ ગૃહસ્થાશ્રમ આચરવાની આપને આજ્ઞા આપી છે. છતાં પણ તમે નહીં 
કરતાં અને કોઈનું વચન નહીં માનતાં, રાજહઠ અને સ્ત્રી હઠ એમ બંને હઠ રાખી બેઠાં 
છો,એ અતિ કેવળ દુરાગ્રહ જ કહેવાય, મને શ્રીજી મહારાજે ખાસ એટલા માટે જ આજ્ઞા 
કરી આંહી આપને સમજાવવાને મોકલેલ છે. માટે ચારણોના વાક્યો પ્રભુવાક્ય માની, 
આપણા ભગવાનની આજ્ઞાને શીરે ચડાવી, આપ આપનો સ્રી-હઠ છોડીને ગૃહસ્થાશ્રમ 
કરવાની કૃપા કરીને “હા' કહો, એજ મારી આપ પાસે નમ્ર વિનંતી સાથે શુભાશિષ છે. 
એટલું કહી થોડો વખત મૌનરહ્યાં. 


પછી બાશ્રી જીવુબા કહે કે, - કવિરાજ ! આપ શ્રી સત્ય કહો છો; પણ આ 
નશાવંત અને અનેક દરદોની વખાર જેવો ક્ષણભંગુર દેહ છે. તેમાં પણ અનેક અનર્થો 
રહ્યાં છે તેમા અમારો નારીના દેહન તો સિંદવા લાયક હલકો, માલીન, બીકણ નમાલો, 
બાયલો, બુદ્ધિહીણો એવો ગણ્યો છે. તે શુંકામનો છે ? કેટલું જીવવું છે ? માટે, તે તો જેમ 
વહેલો પડે તેમજ ઠીક છે; પણ તે દરમ્યાન ભગવાનનું ભજન કરી લેવું તેજ તેનું ઉત્તમ 
સાર્થક છે, 

લાડુદાનજીએ સઘળું સાંભળી પોતાની કવિત્વ ચાતુરીથી કવિભાષામાં મોહ 
ઉત્પન્ન થાય તેવા દાખલા દ્રષ્ટાંતો આપી, પોતાની જીત કરવાને નીચેના કાવ્યો પોતાની 
છટાદર વાણીથી મધુર કંઠે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય પ ૧૮૧ 


વાણીથી મધુર કંઠે આકર્ષક ભાવથી બોલી, એ મુક્ત સભાને ઘડીક કાવ્ય રસસાગરમાં 
તરબોળ કરી દીધી. પોતે મહા કવિશ્વર હોવાથી નવે પ્રકારના રસને મૂર્તિમાન ખડા કરવાનું 
પોતામાં સંપૂર્ણ જોર હતું; પરન્તુ જનાનામાં બોલવું તે તો મર્યાદામાં જ શ્રુંગાર રસનું 
વર્ણન થાય, અને તે પણ બહુજચકોટીના વૈરાગ્ય મૂર્તિ બાઈઓની સભામાં બોલવામાં 
બધી વાતોનો ખ્યાલ રાખીને તથા રાજનીતિને અનુસરીને કેટલાક પ્રકારના દ્રષ્ટાંતો 
શાસ્રના આધારવાળી આપીકાવ્યમાં પોતાની વિદ્ધતા બતાવવા પ્રયાસ કર્યો. 


લાડુદાનજી કહે - માજી ! આપશ્રી નારિદેહની નિંદા કરો છો, પણ તેમા થોડી 
સમજ ફેર છે, નારી તો મહા રત્નની ખાણ છે, એમ શાસ્ત્રો અને વિઠ્દાનોપણ કહે છે. 


દોહા 
નાર નર્વતમ રત્ન રહૈ, નારી તે સબ હય, 
નાર વિના યહ વિશ્વમેં, સુખદાયક નૈ કય; 

ચોપાઈ 
સોહત હૈ યહં આલમ માંઈ, સાર રૂપ 'ક નારી સદાઈ. 
નારી વિના નવ હોવત યાગા, નારી વિના નવ પાયે રાગા. 
નારી વિના નવ સોહે ઓક, નારી વિના નહિ રાજે લોક, 
નારી વિના નવ કરે વિસાસા, નારી વિના નવ રાખે પાસા. ॥ ૧ ॥ 
નારી વિના નહિં પિતૃ પ્રસન્ન, નારી વિના કો રાંધે અન્ન 
નારિ વિના નહી સંતતિ હોત, સંતતિ બબિન નહિં બોઢે ગોત. 
ગોત વિના નહીં સ્વર્ગે જાય વિબુધ વદતયું શાસ્્ર બતાય, 
એસિ અપૂરવ નારી કહાય, કલ્પલતા સમ ભવમેં ભાય; 
(પ્રવિણ સાગર) 


ભાવાર્થ - આ સંસારમાં નીરંતર એક સ્ત્રી જ સાર રૂપ શોભે છે; કેમકે સ્રી વિના 
એકલા પુરૂષથી યજ્ઞ થાય નહીં. સ્રી વિના રાગ એટલે પ્રેમ (ગાયન) પામીએ નહીં. જેમ 
સ્ત્રી વિના ઘર શોભે નહીં, તેમ સ્ત્રી વિના જગત પણ શોભા પામતું નથી. સ્ત્રી વિનાનાનો 
કોઈ વિશ્વાસ કરે નહીં, તેમજ સ્ત્રી વિનાનાને (વાંઢાને) કોઈ પાડોશમાં રાખે નહીં. સ્ત્રી 
વિના પિતૃઓ પ્રસન્ન રહે નહીં. સ્ત્રી વિના ભોજન કોણ રાંધી આપે ? સ્ત્રી વિના સંતતિ, 
જ ક * ન્યુ જ 
અને સંતતિ વિના વશ વધે નહીં. તેમવશ 


૧૮૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વિના સ્વર્ગે જવાય નર્હિ. એવી રીતે શાસ્ત્રોના આધારોથી પંડિતો કહે છે, માટે એવી સ્ત્રી 
સાર રૂપે જ કહેવાય છે, અને તે જગતમાં કલ્પલત્તા જેવી શોભે છે. નારી નૌતમ પ્રકારનું 
રત્ન છે. નારીથી જ બધુ થાય છે. એથી નારિ વિના આ જગતમાં કોઈ સુખી નતી. વળી 
ક મ 
સાંભળો ઃ- 


કવિત 

ગિરિજા કાં ગોદધરી, રાખત હે રુદ્ર પુનિ, 

રમાકોં રમશ નિત્ય, સેવે છોહ ધારકે; 

સાવિત્રી કો ચાહ ધરી, સેવત સ્વયંભૂ પુનિ, 

શચી કોં ચહત શક, નેહતેં નસિહારક, 

યાતેં ઉર જાને હમ, મનમેં વિચાર કરી, 

સેવન કે યોગ્ય મહ, સબહી સંસારકો, 

નારી હોય નિંધ્ય તો, વ્રજમેં વિહારી બની, 

કહાન કર્યો કરત સંગ, સોરહ હજાર કે. 

પાદાકુલછદ 

આદિ શક્તિ ઈક નાર કહાવે, શક્તિ બિના નહીં કોઉ રહાવે, 
શક્તિ ઘટત હે જીનકે ગાતે, ગર્મ કછુ નર્હિ હોવત તાતે; 
બોલત ચાલત જે મુત નીકે, સોઈ પ્રતાપ માનો ઈનહીકે, 
યાકે રૂપ અનેક કહાવે,યથા યોગ્ય સબ ઠૌર રહાવે પ ૧ ॥ 


બ્રહ્મ સંગાથે માયા રાજે, શંકર સે પુનિ શક્તિ બિરાજે, 
પૂર્ણ પ્રકૃતિ પુરૂષાહિસંગે, દેખહં “ચંડી' દાન દંગે, 
અન્નપૂણા વ્હે નિજ અગે, પોષત સબહી જીવ ઉમંગે, 
ધરા ઉપ બત્તિ સબ ધારે, જનની વ્હેકં જેને આપારે. 1 ૨ ॥ 


બનિતા બનીકે તરત વિહારા, પ્રેમ પ્રસારી સર્વ સંસાર, 
સોઈ સનાતન શક્તિ કહાવે, સચરાજ મેં સોઈ સુહાવે, 
રોવત હરિ, હર બ્રહ્મા જાકો, તદપિ પાર ન પાવન વાકો, 
એસી અપૂરવ નારી કહાવે, જાતે સર્વ સંસાર સુહાવે ॥। ૩ ॥ 


(પ્રવિણ સાગર) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય પ ૧૮૩ 


કવિતા ભાવાર્થ - પાર્વતીને શંકર ખોળામાં ધરી રાખે છે, લક્ષ્મીને વિશ્રુ હમેશા 
પ્રેમ ધરી સેવે છે; સાવિત્રીને ચાહના ધરી બ્રહ્માજી ઈચ્છે છે; ઈન્દ્રાણીને ઈન્દ્ર પ્રેમથી જોઈ 
મોહાય છે. એથી મેં મનમાં વિચાર કરીને જાણ્યું કે સર્વ સંસાર ને એ (સ્રી) સેવવા યોગ્ય 
છે. જો સ્ત્રી નિંદવા યોગ્ય હોત તો આ વૃજમાં વિહારી થઈને શ્રી કૃષ્ણ સોળ હજાર 
સ્ત્રીઓનો સંગ કેમ કરત? 

છંદ - ભાવાર્થ પ્રથમ સર્વથી આદિ શક્તિ એક “સ્રી' કહેવાય છે. અને શક્તિ 
વિના કોઈ રહી શકે જ નહીં. જેના શરીરમાંથી શક્તિ ઘટે છે તેના થકી કાંઈ કામ થતુ નતું 
નથી. સહું કોઈ બોલે છે, ચાલે છે, તે તેનોજ પ્રતાપ છે, એમ જાણો. વળી તે શક્તિના 
અનેક રૂપ કહેવાય છે. જ્યાં જેવું ઘટે ત્યાં તેવા રૂપે, અમ સર્વત્ર વ્યાપક છે. જુવો-બ્રહ્માની 
પાસે માવા રૂપે તે શોભે છે, શંકરની પાસે ઉમીયા રૂપે તે શોભે છે, આદિ પુરૂષની સાથે 
પૂર્ણ પ્રકૃતિ રૂપે રહે છે, દેત્યો સાથે યુદ્ધ કરવા “ચંડિકા' રૂપે શોભે છે, અને પોતાને અંગે 
અન્નપૂર્ણા થઈને સર્વજીવને ઉમંગધરી પોષે છે. પૃથ્વીરૂપે થઈને સર્વ સંસારમાં પ્રેમ 
ફેલાવીને વિહાર કરે છે. તેજ સનાતન શક્તિ કહેવાય છે, અને તે સ્થાવર જગલમાં શોભે 
છે, જેને વિશ્નુ, મહાદેવ, અને બ્રહ્મા સેવે છે, તો પણ તેનો પાર પામતા નથી, એવી 
અર્પુવ સ્ત્રી શક્તિ કહેવાય છે, જેનાથકી સર્વસંસાર શોભે છે. વગેરે (૧થી ૩) 


મ ન 


ઉપર પ્રમાણે અનેક દ્રષ્ટાંતિક કાવ્યો વગેરે બોલી સ્ત્રી શક્તિના ખૂબ વખાણ 
કરી, ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાને અનેક વિધિઓ શ્રી લાડુદાનજીએ સમજાવી એ મુક્તકોટીની 
સ્ત્રી સબામાં પોતાનો કવિ તરીકેનો પ્રભાવ બતાવી આપ્યો. પછી શાંત થઈ શો જવાબ 
મળે છે. તે સાંભળવા ઉત્સુક થયા. 


મહા એકાંતિક મહા મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબાબાએ સર્વ સાંભળી મહા 
કવિશ્રીને ઉદેશીને કહેવા લાગ્યા કે, કવિરાજ ! આપ તો મહા શીધ્ર કવિરાજ છો, 
રાજ્ય નીતિજ્ઞ છો, એથી આપશ્રીને એમ વધુ શઉં કહી શકીએ ? પરંતુ જેમ દહીં 
જમાવવા માટે એકઠા કરેલા દુધમાં જેમ મેળવણ નાંખતા ઉત્તમ પ્રકારનું દહીં 
જામી જતાં, તેમાંથી માખણ, ઉંચ કુળાભિમાન, અને દેહાભિમાન, વગેરે 
સદ્ગુણો રૂપી 'દૂધ' મા માત્ર એક “વિજાત્માન બ્રહ્મરૂપ' એ બ્રહ્મજ્ઞાન રૂપી 
મેળવણની જરૂર છે. આપે શ્રીજી મહારાજને સર્વ અવતારના અવતારી 


૧૮૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જાણ્યા, છતાં અર્જુનની પેઠે ““વ્યામોહ'' કેમ થાય છે ? શું ત્રીઓનો દેહ ? કે શું પુરૂષનો 
દેહ ? તેનોજરા મનની વૃત્તિપાછી વાળી વિચાર કરશો તો જણાશે કે, માંસ, મજ્જા, મેદ 
લોહી, હાડકાં, ગુંગા, યુંક, લાળ ચીપડા અને ઉદરમાં આંતરડાઓ, મળ મુત્રના 
કાયારડાઓ. અસંખ્યાત કૃમિ પસીનો. વગેરે અનેક દુર્ગધી ભરેલી વસ્તુઓની અને અનેક 
રોગોની તે મોટી વખાર છે. આ ક્ષણભંગુર અને નશાવંત દેહ માટે માત્ર રૂપાળું ઓળું 
ચામડું મઢેલું છે. મોઢામાં હાડકાઓ (દાંત)ની હાર છે; જીહ્વા તે ચામડું છે; કે જે અનેક 
ગળ્યા ચીકણા મિષ્ટાન ખાધાં છતાં કોરીને કોરી જ રહે છે ને રસાશક્તિ વધારનાર સર્વ 
ઈદ્રિઓની સખી જેવી છે. એમ ઈદ્રિઓ અને અંતઃકરણો, માયિક પંચવિષયમાં ડુબી રહ્યાં 
છે. શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધમાં જેમ એક એક વિષયમાં, હરણ, હાથી, પતંગીઆ, 
માછલાં, અને ભમરાઓ અનુક્રમે આસક્ત થઈ, પોતાના જ પ્રાણ ગુમાવે, છે પરંતુ 
મનુષ્યને તો એ પાંચે વિષય દેહમાં સાથે જ રહેલા છે. તેની વાસના જ જીવને ચોરાશી 
થોનીમાં ભટકાવે છે. આ જીવ સમુદ્રના પાણી જેટલું માતાનું દૂથ ધાવ્યો છે. અને દરેક સ્ત્રી 
પેટે અવતર્યો છે. તેમજ દરેક સ્ત્રીને પોતાની પત્નિ કરી છે, એવા શ્રીજી મહારાજના 
વચનામૃતો જો વિચારીએ, અંતરમાં ધારીએ, તો ત્રણ કાળે પણ આ નાશવંત દેહમાં કે 
ત્રણ અવસ્થામાં ક્યારેય મોહ થાય જ નહીં. સારા વ્યંજનો ખાઈ, સારા સારા વસ્ત્ર 
આભુષણો પહેરી આ દેહને તાજીઆ (ડોલા) જેવો શણગારી ફેરવવામાં શું શોભા છે ? 
હું આવો છું. હું તેવો છું, એ દેહાભિમાન, અને બ્રહ્મરૂપ થયા વિના પરબ્રહ્મનો સબંધ થતો 
નથી. ઈંતરડી સો વ; ગાયના આંચળ પાસે રહે તો પણ તેનું દુધનું સુખ જરાએ આતું નથી. 
તેમજ આપણને આવા શ્રી પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ નારાયણ પ્રગટ ભગવાન સાક્ષાત મળ્યા અને 
હજી દેહાભિમાન રાખીશું તો, તે પોપટીઊં જ્ઞાન જ કહેવાય. પણ જ્યારે જાગ્રત સ્વપ્ન 
સુશિપ્તિ, એ ત્રણે અવસ્થામાં, સ્થુળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એ ત્રણે દેહથી પોતાના આત્મા 
ને જુદો જાણી, શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મરૂપ માની, પરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ નારણની શુદ્ધ ઉપવાસના 
ભક્તિ કરે, ત્યારે જ આ જીવ અક્ષરધામનો અધિકારી થાય છે, અને પોતે બ્રહ્મસ્થિતિને 
પામે છે. એવી બ્રહ્મસ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી કોણ સ્ત્રી ? ને કોણ પુરૂષ ? કોણ નાત ? ને 
કોણ જાત ? એ વાત તો માયા પરની છે. તમે તો માયામાં રહેલી સ્ત્રી જીવનનું વર્ણાન કર્યું. 
આવા મહાન વિદ્ધાન મહા કવિ થઈ, સર્વ શાસ્ત્રોના જાણકાર શ્રીજીને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય પ ૧૮૫ 


સર્વોપરી જાણ્યા છતાં હવે ક્યાં સુધી આ રાજસી ઠઠારો' રાખશો ? ક્યાં પુરૂષોત્તમ 
નારાયણ અનેક્યાં આપામર જીવ ! મોટા દેવો અને અવતારોને પણ પુરૂષોત્તમ નારાયણ 
પાસે બેસવાની જગ્યા મળતી નથી. “* ક્યાં કીડી કંજરનો મેળાપ ? આવી રીતે અંતરમાં 
વિચારી આવા પ્રગટ ભગવાન આપણને ઘેર બેઠા મળ્યા, તે આપણા જેવા બીજાં કોના 
ભાગ્ય કહેવાય ? શું પુરૂષોત્તમનો સંબંધ મેલી માયાના જીવડા સાથે, સંબંધ બાંધી 
હથેવાળો જોડાવો ? આપ આવા સમજુ રાજનીતિજ્ઞ મહા કવિશ્વ થઈને શું અમને નરક 
ચોરાશીના ફેરા ફરવાનો ઉપદેશ આપો છો ? કવિરાજ હવે “તો ! અર્થ સાધયામિ કે દેહ 
પાતયામિ' એપ્રમાણે છેલ્લો જન્મ કરી શ્રીજી મહારાજને રાજી કરી લેવા. માટે આ દેહને 
તુચ્છ અને નાશવંત જાણી અમારી પેઠે આપશ્રી પણ હવે રાજ્યવંશી વ્યામોહ (ઠઠારો) 
છોડી સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદ સ્વામ જેવા મહારાજશ્રીને સર્વોપરી જાણીને બીજા જીવોને 
સમજાવો અને શ્રીજી મહારાજ સાથે આપનું નામ પણ આ દેવભૂમિ પાંચાળમાં અને 
જગત બધામાં અમર કરી, બ્રહ્મરૂપે આપ બ્રહ્માનંદની મસ્તીમાં બાકીનું આયુષ્ય પુરૂ કરો. 
સદગુરૂશ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામી કહે છે તમે “ઘરની ગોલીનો ગાલો 24 થવા હવે પાછા ઘરે 
(ખાણગામે) નજતાં, શ્રીજી ચરણ સમીપ દેહાભિમાન અને વિદ્યાના મદનો ત્યાગ કરીને 
રહો. અમો અભણ કાઠીઆણી બાઈઓ, ગામડામાં રહેનારા આપ જેવા સમર્થ ધુરંધર 
રાજકવિશ્રીને શું કહી શકીએ ? પણ અમોને શ્રીજી મહારાજ પ્રગટ ભગવાન મળતા 
“કીટભરી' ન્યાયે જે કંઈ જણાયું છે અને અનુભવ્યું છે તે તમોને કડીએ છીએ. અને 
આપશ્રી પણ અમારી સિદ્ધ દશાને પારખી શકો છો. હીરાઓને તો ઝવેરીઓ જ પારખે. 
આપ પણ અમારી જ પંક્તિના, મુક્તકોટીના, મોટા મુક્તરાજ છો; પણ માયાના 
આવરણથી આપ આપનું મુળ સ્વરૂપ નથી ઓળખી શકતા. શ્રીજીના પ્રથમ દર્શને જ આ 
દરબારગઢના આંગણામાં આ ર્િંબવૃક્ષ તળે તમોને સમાધિલક્ષ થતાં, તમે તમારૂં મુળ 
સ્વરૂપ જાણ્યું હતું. તેમજ શ્રીજીનેપણ સર્વોપરી ભગવાન જાણી દશ 


* “ભવબ્રહ્માદિકને નિશ્ચેમળતી નથી, પુરૂષોત્તમ પાસે બેઠાની જાગ્ય જો.' (શ્રી 
મુક્તાનંદસ્વામી) 
» “ઘરની ગોલીનો ગાલો થયો; ર્‌હયો હાથ જોડીને હજુર. 
રાત દિવસરાજી રાખવા, અતિઆખેપ રાખે છે. ઉર. 
(શ્રી નિષ્કુળાનંદ સ્વીમી વચન વિધી૪૨) 


૧૮૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
અવતારનો છંદ-અને કીર્તનમાં હૃદયની વાત કરી હતી; પણ પાછું દેહમાં આવ્યા પછી 
અનેક વિધાનોના અને વિદ્યાના અભિમાનમાં તમારું મુળસ્વરૂપ પાછું ભુલી ગયા જણાવ 
છો. માટે હવે શ્રીજીનો મહિમા જાણી વિચારી, આપ આપના અંતરમાં આપનાં સ્વરૂપને 
જોશો, તો જરૂર આપ આપના મુળ સ્વરૂપને ઓળખશો, એવી અમો શ્રીજીને સંભારીને 
તમોને આશિષ આપીએ છીએ. લ્યો જય સ્વામિનારાયણ, કંઈ અઘટિત બોલ્યોં હોય તો 
ક્ષમા કરજો; અને જેમ બને તેમ હવે વહેલા શ્રીજી મહારાજને તેડીને પાછા જલદી 
ગઢપુરમાં પધારજો, એમ કહેતાંકને બાશ્રી જીવુબાએ ચકનો પડદો ઊંચો કરાવી મહા 
કવિશ્રી લાડુદાનજી સામી યોગદષ્ટિ સાંધી તેથી વિજળીનો કરંટ લાગે તેમ દેહાભિમાન 
રૂપી મહા કવિશ્રીનો વ્યામોહનો પડદો ભેદાઈ ગયો. મહા કવિશ્રીને પણ એ મહા 
મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબાના સાક્ષાત “મહા લક્ષ્મીજી' રૂપે દિવ્ય દર્શન થતાં, તુરત જ ત્યાં 
શીર ઝુકાવી નિર્માની થઈ અનંત નમસ્કારો કર્યા, અને પોતાનું અહો ભાગ્યમાની 
જ્ઞાનરંગમાં રંગાઈ વિદાયની રજા લીધી. 


ચારણોના તો માતાજી જ રક્ષણ કરે છે ને ? કારણ કે નિજ સંતાનના જનની 
જતન ન કરે, તો બીજુ કોણ સહાય કરે ? એન્યાયેજક્ત જનની માતાજી શ્રી જીવુબાબાએ 
શ્રી લહુદાનજીને સત્ય વચનો કહી માર્ગ ભુલેલા બાળને માર્ગે ચડાવી, ઉદ્ધવજીને જેમ 
ગોપીઓ એ જ્ઞાનનું ભાતું બંધાવ્યું. અંતરમાં તે જ્ઞાનને પચાવતાં પચાવતા કવિરાજ મોટી 
મુક્તરાજની દશામાં તેઓ કારીઆણી ગામે શ્રીજી મહારાજ પાસે આવ્યા. 


રાજકવિ મટી દેવકવિ થતા દીક્ષાગ્રહણ 


આંબો અંત કેરીઓના ભારથી જેમ ઝુકી પડે છે, તેમ ભરસભામાં શ્રીજી 
સન્મુખ લાડદાનજી આવી શીર ઝુકાવી, અતિ ગદગદ કંઠે થી પ્રાર્થના કરી કે, હે કૃપાનાથ ! 
આપશ્રીના પ્રથમ દર્શને જ મે મારૂ બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણી, આપશ્રીને પણ સર્વ અવતારના 
અવતારી જાણી ઘરે (દેશમાં વતનમાં) નહીં જતાં આપશ્રીની ચરણ સેવામાં રહ્યો, પણ 
માયાના ગાઢ અંધકારમાં પાછો રસ્તો ભૂલી જતાં શ્રી કૃષ્ણભગવાને જે ઉધ્ધવજીને 
ગોપીઓ પાસે સંદેશો લઈ (જ્ઞાનદેવાને) ગોકુળ મોકલ્યા હતા પણ તે જ્ઞાન લઈને પાછા 
મથુરામાં આવ્યા. તેજ પ્રમાણે આપશ્રીએ મારા ઉપર અનહદ કંપા કરીને મને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૩ આધ્યાય પ ૧૮૭ 


ગઢપુરમાં સંદેશો પહોંચાડવા મોકલી મારામાં જે કંઈક અપૂર્ણતા હતી તે દૂર કરાવી મહા 
મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબાબા મારા જ્ઞાનગુરૂ થતાં, હવે આજ દિવસથી મારો નવો જન્મ 
થયો છે. હવે હું કવિરાજ લહુદાનજી ગઢવી નથી રહ્યો. હું તો આપશ્રીના રંગમાં સંપૂર્ણ 
રંગાયો છું. માતાજી શ્રી જીવુબાબાના મને મહાલક્ષ્મી સ્વરૂપે અલૌકિક દિવ્ય દર્શન 
તેમની કૃપા દ્રષ્ટિથી થતાં, મને હવે સાચો અને પાકો જ્ઞાન-વૈરાગ્યનો રંગ ચડતાં, આ દેહ 
અને આ અસાર સંસાર ઉપરથી વૈરાગ્ય ઉત પન્ન થતાં, હું મારા દેહ પર્યત આપશ્રીના 
ચરણારવિન્દની સેવામાં દાસનો દાસ બની હજુરમાં રહીશ.'' એમ કહીને માત્ર એક શ્વેત 
ધોતી પહેરી, તમામ વસ્ત્રો અલંકારો ઉતારી શ્રીજીના ચરણમાં ઢગલો કરી, સાષ્ટાંગ 
દંડવતપ્રણામ કરી, બે હાથ જોડી, શ્રીજી સન્મુખ મૌન ઉભા રહ્યાં. શ્રીજી મહારાજ 
મંદમંદ હસતા થકા પોતાના દેહના પડછાયા રૂપ એ પરમ સખા સ્વરૂપ, મહા કવિશ્રી 
લાડુદાનજીને પોતાની બન્ને ભુજાઓમાં ભીડી ભેટી પડ્યાં. બસ; ત્યારથી જ જેમ 
“જ્યોતિથી જ્યોતિ પ્રગટ'' એ ન્યાયે, ““ચારણદેવ-બ્રહ્મદેવ'' બન્યા, “રાજર્ષિ 
બ્રહ્મર્ષિ બન્યા'' “કવિરાજ મુક્તરાજ બન્યા” શ્રીજી મહારાજે તેજ શુભ પળે દીક્ષા 
દેવાનું વિચારી, મહા કવિશ્રીના માથે મુંડન કરાવી, વાંકડી મુછોના મારવાડી થોભા, 
માથા ઉપર વાંકડીઆ વાળના ઓડીઆં (જુલ્ફો) કઢાવી, સ્નાન કરાવી, વસ્તા ખાચરને 
આંગણે અક્ષર ઓરડીની પૂર્વ દિશાની ઓસરીમા નાની વેદિ રચાવી, પોતાને સ્વહસ્તે 
વિપ્રોથી વેદ વિધિ કરાવી, ભાગવતિ દીક્ષા આપી, શીખા સૂત્ર ધરાવી, ભગવા વસ્ત્રો 
પહેરાવી, કર્ણમાં ગુરૂમંત્ર આપ્યો અને “શ્રી' (લક્ષ્મીજી)ના ઉપદેશથી રંગાયા, તેથી 
તમારૂ નામ આજથી “શ્રી રંગદાસજી' છે, એમ કહીને સર્વ સભાને વંદન કરાવી, સદગુરૂ 
શ્રી મુક્તાનંદજી સ્વામીની જોડમાં બેસાડી, પોત પોતાના આસને બિરાજીને તેમના સામું 
ચેકી નજરે જોઈ રહ્યાં. તે સમયે શ્રીજી મહારાજના શરીરમાંથી બ્રહ્મતેજ છૂટી. 
શ્રીરંગદાસજીમા સમાઈ જતા એ વખતે સભાસ્થાન મહા તેજોમય બની ગયું. આમ 
શ્રીજીની કૃપા દ્રષ્ટિ તે દવિસથી શ્રીરંગદાસજી સ્વામી ઉપર અઢળક ઢળી ગઈ હતી. 


ભગવાં વસ્રોમાં પણ એ દેવાંશી ભવ્ય ચહેરો ચંદ્ર અધિકો શોભી રહ્યો હતો. 
દેવ સમાન કાન્તિવાળા દેવજ્ઞાતિ શ્રી લાડુદાનજીને દેવોના દેવ શ્રીજી મહારાજે વસ્તા 
ખાચરના દરબારમાં દિવ્ય દિક્ષા આપી સૌને મિષ્ટાન જમાડીને, પોતે જમી પ્રસાદીનો 
થાળનવાપરમહંસ 


૧૮૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
શ્રીરંગદાસજી સ્વામીને સ્વહસ્તે આપ્યો; એટલું જ નહીંપણ તે થાળમાંથી એક કોળીઓ 
સ્વામીશ્રીના મોઢામાં પોતે મેલી, હાથ ધોઈ આસને બિરાજ્યા. આવી રીતે આપણ॥ 
મારવાડી ગઢવી શ્રી લાડદાનજી, રાજ્ય કવિ મટીને દેવકવિ થઈ શ્રીજી મહારાજના ચરણ 
સમીપે રહ્યાં. 


મહા કવિશ્રી લાહુંદાનજી કાયમના માટે દરરોજ રજવાડી પોશાકમાં જ 
બણીઠણી રહેતા. તેથી તે પોશાકનાં જે આભૂષણો સૂવર્ણના હીરા જડિત હતાં તે તેમામ 
તથા દરબારશ્રી એભલ ખાચર અને જીવા ખાચરે ગઢપુરમાં કરેલા શતાવધાન વખતે 
આપેલી ભેટો તથા ભાવનગર રાજ્યથી આવેલ શિરપાવની પેટીઓમાના હિરામોતીથી 
જડિત સુવર્ણના દાગીનાઓ સાથે કુલ રોકડ રકમ પાંચથી છ હજાર રોકડા નગદ રૂપીયા, 
ચાર જાતવંત ઘોડાઓ, રેશમી જરીઓની વસ્ત્રો, ઢાલ, તરવાર, કટાર, જમૈયો આદિ 
અસ્ર, શસ્્રો એ સર્વ મળી લગભગ લાખની મિલકત શ્રીજી ચરણમાં ધરી, પોતે તદન 
નિષ્કંચન થયા. (વિ. સં. ૧૮૬૧) 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મ સંહિતા મધ્યે તૃતીય પ્રકરણે, ધ. દૂ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મહા 
મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબાબા કૃત ઉપદેશાંતે મહ। કવિશ્રી લાહુદાનજી દીક્ષાગ્રહણ નામ 
પંચમોડ્ધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ પ ॥ 


પ્રકરણ ૩ ત્રીજુ સમાપ્ત 


૧૮૯ 


શ્રીજી 
પ્રકરણ ૪ ચોથું 


(કાવ્ય - સાહિત્ય પ્રકરણ) 


હ 


અધ્યાય ૧ પહેલો 


શ્રી રંગદાસજીનું કીર્તન-કાવ્ય સાહિત્ય 


શ્રી રંગદાસજી તો જેમ કોઈ પૂર્વના યોગી હોય તેમ દીક્ષા પછી મહાન યોગી 
સમાન દીોપવા લાગ્યા. પોતાના હૃદયમાં આનંદ ઉભરાવવા લાગ્યો. રાક્ષી આખી 
વૈરાગ્યની મસ્તીમાં વીતાવી, પોતાના દિલમાં થયું કે, “હું' સંસારી સુખનો ત્યાગ કરી એક 
સાચો સંત થયો છું, તો હવે દુનીઆ દારીઓને ધન, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરનાર સાચો ત્યાગી 
(સંત) કેવો હોય ? તે મારે આ જગતને બતાવવું જોઈએ “વેશ લેવો તો ભજાવવો' એ 
જુની કહેવતને સત્ય કરવા પોતે વહેલી પ્રભાતે ઉઠી, શ્રીજીના મહિમાની પ્રભાતી તથા 
યોગીના અતિતનાં ફકીરના અને વૈરાગ્યના મહિમાનાં પદો રચી હવે શ્રી રંગદાસજીની 
નામાવાળી દાખવી પછી નિત્યકર્મથી પરવારીને શ્રીજીની સભામાં સદગુરૂશ્રી 
મુક્તાનંદજી સ્વામીના જોડે બેસી શ્રીજીને પસન્ન કરવા પ્રથમ પહેલી સ્વામિનારાયણ 
મહિમાની પ્રભાતી સંભળાવીઃ 


રાગ પ્રભાતી 
સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સત્યરે, 
રટરે મન રેન દિન, ઔર સબ અસત્યરે ટેક 
નારદ શુક આદિ ગાય. નગમ ધ્યાન ત્યિરે, 
શિવ, વિરંચી, ઓર શેષ, ધ્યાન સૌઊ ધરતે ॥ સ્વામિ પ ૧ ॥ 
ધરત ધ્યાન મહા મુનીદ્ર સુરેન્દ્ર સમસ્તરે, 
સહજાનંદ જગતવંદ આનંદ ધન અતરે ॥ સ્વામિ. ॥ ૨ ॥ 
એક આપ વિશ્ચવ્યાપ, પાપકું હસ્તરે, 
જાકો જીવ જપત જાપ, ટલત પાપ તરતરે ॥ સ્વામિ. ॥ ૩॥ 
જગતપાસ હોત નાસ, જોગધ્યાસ જતરે, 
સમરત શ્રીરંગદાસ વાસ ઉપર વસતરે ॥ સ્વામિ. ॥ ૪ ॥॥ 


૧૯૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સદ્દગુરૂશ્રી મુક્તાનંદસ્વામી સારંગી (સરોદો) અને શ્રીરંગદાસજી પોતાનો 
સીતાર બજાવવા લાગ્યા અને શ્રીજીની મરજી પારખી નીચેના પદો અનુક્રમે સંપૂર્ણ 
આલાપ સહ ગાવા લાગ્યા. ત્યાં તો કારીઆણઈી અક્ષર ઓરડીના આંગણામાં ગામ 
આખું એ દિવ્ય ગાવણું સાંભળવાને ભેળું થયું. એટલે પહેલી પ્રભાતી પુરી કરીને કચ્છ 
દેશની રૂઢીએ જે કીર્તનો રચેલા હતાં તે ગાવા લાગ્યા. 


કચ્છી કાફી 
સાંવરી સુરત લાગે મોય પ્યારી, રે નવ મેલું આલી ॥ ટેક ॥ 
ભાલ વિશાલ લલિત છબી લોચન, વદન કમલ પર વારી ॥ નવ મેલુ (૧) 
અંગ અંગ છબી નિરખી પિયા મોય, લોચન લોભ લગારી ॥ નવ મેલુ (૨) 
અબ તો રહ્યો ન જાય યાંહી બીનું, કીધા કોટ વિચારી ॥ નવ મેલુ (૩) 


શ્રીરંગ લાગો રંગ પીયા સંગ, અંગ દીયા અરપારી ॥ નવ મેલું (૪) 


શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ નિરખ્યા પછી તેને એક પળ દુર મેલવાનું મન થતું 
નથી, તેવું થોડીએક મૂર્તિનું વર્ણન કરી પોતાને પોતાના ઈષ્દેવનો રંગ આરપાર લાગી 


ષ્ડ 
ન્‌ 


ગાયો છે. તેમઆ પદમાં કહી નામાચરણ વાળે છે. 


પોતાનું અહંપદ હવે ટળી ગયું છે. અને નિરવાણ પદને પોતે પામ્યા છે, તેવું 
નીચેની કાફીવી જણાય છે કે :- 


કાફી 
પીયુડા સંગે પ્રીત બંધાણી રે, નવ છૂટે આલી ॥ (ટેક: 
કીધા કોટી ઉપાય ન છુટે, પુરવને લેખે હું અરપાણી રે નવ છુટે (૧) 
ક ક ક ક ક. જ ક. કે ક ક 
આ સુખ ક્યાંયે ન કહેવાય એવુ, જેવુ છે તેવુ મન જાણી રે નવ છૂટે (૨) 
નવલ પીયાસે નેહ કીયા રે, પંથ લીયા હે નિરવાણી રે નવ છૂટે (૩) 


શ્રી રંગ લગન કીન શામસેં, હો ગઈ “હું પદહાણી' રે નવ છૂટે (૩) 


આવી ઘણી કાકીઓ છે પણ તે લખવાથી ગ્રંથવિસ્તાર થાય. માટે તેમાંથી 
કેટલાએક પદોની નામાવલીની છેલ્લી પંક્તિઓ જ નીચે આપવામાં આવી છે, તે 
ઉપરથી સ્વામીશ્રીના મનના ભાવો, જાણકાર પારખી શકાશે. 


(૧) શ્રીરંગ-કાજ સુધાર લીયા હે પાર કીયા ભવ બેડાવે, 
(૨) શ્રીરંગ-ચરનકમલ ચિત લાય કે, જન્મ સુફલ કર લીતાવે. 
(૩) શ્રીરંગ-અંતરકી જાનન, પ્રીતમ પ્રાન પીયારાવે. 


૪) શ્રીરંગકી અરજી સુન લીજે. નૈનુસેદૂર-નહુનાવે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧ ૧૯૧ 


આવાં અનેક પદો ગાતા જાય અને શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિને હૃદયમાં ધરતા 
જાય, શ્રીજી મહારાજ પણ મંદ મંદ હસ્તા જાય અને શ્રી રંગદાસજી સામું અમૃત દ્રષ્ટિથી 
જોતા જાય છે આવી રીતે સવા પહોર દિવસ ચડતા સુધી શ્રીરંગદાસજીએ પોતાની સંગીત 
કાવ્યકળાએ અક્ષર સભામાં રજુ કરી. 


શ્રી રંગદાસજીએ તે દિવસમાં સાંજ સુધી જે જે ક્રિયા કરી તેમાં શ્રીજી 
મહારાજનીમૂર્તિપોતાની માગણી મુજબ (નૈનુંસે દૂર ન હું નાવે) સન્મુખ ને સન્મુખ મુર્તિ 
દેખાવા લાગી. જેમ કોઈને કોઈએ જાદુ કરેલ હોય તેવી સ્થિતિ થવા રાવે ચાંદનીમાં શ્રીજી 
સન્મુખ એક જાદુ કર્યા વિષેની નવીન કાફી રચીને ગાઈ બતાવી. 


કાફી 

જાદુજા તેરા જોરવે જાદુડા તેરા જોરવે, નેન સંભાર ભલા મોહીવારે ટેક૦ 
જાદુવે કીના વારી પ્રાન હરલીના, શામલીયા ચિત ચોરવે-જાદુડા તેરા-૧ 
સુંદરબદન કમન દલ લોચન, નાગર નવલ કિશોરવે-જાદુડા તેરા-૨ 
તેરે નૈનું મન ઘાયલ કીના, ચિતવની ચલની મરોરવે જાદુડા - તેરા -૩ 
શ્રીરંગ કુ જાદુ કીયા ભારે, જગસેંડારી તોરવે-જાડુદા તેરા - ૪ 

એ સુફી સાંભળી શ્રીજી મહારાજે બહુ જ પ્રસન્ન થઈને ખંભે રાખેલો “ગુઢો 
રેંટો' પ્રથમ પ્રસાદીમાં આપ્યો સ્વામીશ્રીએ તે પૂજવાને રાખ્યો. પોતે હવે ગૃહસ્થ મટી 
સાધુ થયા છે, તો સાદુતાનાં શુ લક્ષણ છે ? તે ધર્મશાસ્ત્રના આધારે જોગીને સંબોધીને, 
જોગીની રહેણી કહેણી વિષે તેમજ અતીતને સંબોધીને, ત્રીગુણાતીત થઈ-બ્રહ્મરૂપ 
બનીને ભક્તિ કરવા વિષે, તથા ફકીર બની ફીકરની ફાકી કરી, ફફડ બની (નિષ્કામી 
રહી) દેશપરદેશમાં ફરવા વિષે તેમજ વૈરાગી બની જગતના અનુરાગોને ત્યાગી 
વૈરાગ્યનો ખરો વેશ ભજવવા વિષે, ચાર પદો એવા તો ઉપદેશી અને સાધુતના ધર્મ 
વિષેના રચી સંભળાવ્યા કે, દરેક સાધુઓ પોત પોતાના ધર્મમાં સાવધાન રહેવા તત્પર 
થયા; અને તે પદોના ખરડાઓ ઉતારી લીધા તેમાનું પ્રથમ પદ અહીં આપેલ છે. બીજા 
ત્રણે પદોની માત્ર ટેકજ લખી છે એ ચારે પદોને મહાત્મા શ્રી રંગદાસજીએ વૈરાગ્યના 
રંગથી ભરપુર રંગેલાં છે, એમ જણાય છે. 


જોગી વિષે રાગ જંગલો પદ ૧ 
હાંજી ભલા જોગી હરિસે જોગ, જગવે ભોગ તજ કે જોગી ટેક. 
જોગી વાંકુ જાનીએ, જાક। હરસે જાગ; 
રહે નિરંતર રામ મેં અંતર સદા આરોગ જગ (૧) 


૧૯૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પકડ કરે વસ પંચકું , ચલેન મનક સંગ, 
નેજા રોપે નામકા અનભે અચલ અભંગ જગઃ (૨) 


પ્રેમ રતા સમત। પ્રબલ, જ્ઞાન રતા ગભીર, 

ચિત નિર્મલ વિરાગતા, ધરતા, ધ્યાન સુધીર જગઃ (૩) 

લાગી સુરતી લાલસે, મતિ જોગો મજબૂત, 

શ્રી રંગ-વડભાગી સોઈ, ધન ત્યાગી અબધૂત જગઃ (૪) 
(પદ બીજું) - હાજીભલા સુના સંત સુજાન, રીત અતિતનકી । ટેકા ॥ 
(પદ ત્રીજું) - હાંજીભલા ફીરના ફક્ડ ફકીર દેશ પ્રદેશમાંઈ સો ફિરતાં ॥ ટેક ॥ 
(પદ ચોથું)-હાજી વૈરાગી સોઈરે સુજાન, જગ અનુરાગ તજે સૌ વૈરાગી ॥ટેક॥ 


ઉપરના ચારે પદો, ઉત્તમ કોટીના જોગીની, અતીતની ફકીરની અને વેરાગીની 
રીતિમાં બનાવી બોલતાં શ્રીજી મહારાજ બહુજ રાજી થયા હતા. કારીયાણીમાં ઘણા એ 
દિવસો રહી શ્રીજી સંતમંડળ સહિત ગઢપુર પધાર્યા. 

મહા કવિશ્રી લહુદાનજી ગૃહસ્થ મટી ત્યાગી થયાના સમાચાર વાયુ વેગે ચારે 
દિશાઓમાં જતા લોકો તેઓના દર્શન માટે બહુજ આતુર હતા. અનાદિ મુક્તરાજ બાશ્રી 
જીવુબાબાને જાણ થતાં, એ જુગજુગના ચુના જોગંધરનું સામૈયું શ્રીજી સન્મુખ મોકલ્યું 
દરબારમાં પધારતાં તમામ ગઢપુર ગામ દર્શને આવ્યું. એકાદ માસ પહેલા શતાવધાન 
પ્રયોગ કરી પાંચાળ પ્રદેશને ઘેલો કરનાર, આજ ઘેલાકાઠે સાધુરૂપે આવી વરવા . યોગી 
વેશે ઓપતાં એ મહા પુરૂષના દર્શન કરી બાઈ ભાઈ શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સમજવ।॥ 
લાગ્યા કે, રાજાઓ જેને સનમાને અને લાખોના શિરપાવો આપે એવા મહાન પુરૃષ 
વિદ્યાના વરિધિ આજ સહજાનંદ સ્વામીના છેક નિર્માની શિષ્ય થઈ સ્વામિનારાયણન॥। 
મુંડીઆ થી રહ્યાં આજે સાધુવેષે ગઢપુરમાં સ્વામીશ્રી પ્રથમ પધારતા બાશ્રી જીવુબાએ 
બહુજ રાજીપો જણાવી શ્રીજી ગઢપુર તથા સંતોને દુધપાકની રસોઈ આપી. 


કેટલાએક દિવસો પછી સર્વ સંતોને ધર્મ પ્રચારાર્થે મુમુક્ષુઓને ઉપદેશ આપવા 
બહાર ગામોમાં ફરવાની આજ્ઞા શ્રીજી મહારાજે કરી. સ્વામીશ્રી શ્રી રંગદાસજી અમુક 
સંતો સાથો બોટાદ તરફ ફરવા ગયા ત્યાં બોટાદની આજુબાજુના ગામડાઓમાં ખૂબ ફરી 


ધર્મોપદેશ આપી અનેક જીવોને સત્સંગમાં લાવો વર્તમાન નિયમો ધરાવ્યા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧ ૧૯૩ 


ઘણા એક દિવસોથી શ્રીજીમહારાજના પ્રત્યક્ષ દર્શન નહિં થતાં સ્વામી શ્રી 
રંગદાસજી ગઢડા આવ્યા, ત્યાં સાંભળવામાં આવ્યું કે શ્રીજી મહારાજ હમણા ગઢપુરમાં 
(છાના) ગુપ્ત રહે છે કોઈને દર્શન આપતા નથી. ઘણા ઘણા સંતો દર્શન કરવા આવે છે, 
પણ દર્શન નહીં થતાં નિરાશ થઈ પાછા જાય છે. કોઈ કોઈ ઘેલા કીનારે કે વાડીઓમાં 
(જંગલોમાં) દર્શન આજકાલ થશે એવું ધારીને ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી શ્રીજીનું ભજન કરે છે. 
સ્વામી શ્રી શ્રીરંગદાસજી પધાર્યા છે તો હવે શ્રીજી દર્શન આપશે, તેવી ધારણાથી 
કેટલાએક સંતો રાહ જોઈ રહ્યાં હતા. સ્વામીશ્રીએ એ હકીકત જાણી. ગામની નજદીક 
દરબાર શ્રી એભલખાચરની એક વાડી હતી. ત્યાં પધાર્યા ત્યાં જઈ તે ખેડૂતને કહ્યું કે ““તું 
દરબારમાં જઈને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કહે કે, તમારી રજા હોય તો એક સાધુ 
બોટાદથી મારી વાડીએ આવ્યા છે તે દર્શન કરવા આવે'' તે સાંભળી તે ખેડૂત કહે કે, મારો 
કોશ તમે હાંકો તો હું તમારા સમાચાર પહોંચા[ડું સ્વામીએ કોશ હાંકવાની હા પાડતાં તે 
ખેડૂત ગામમાં ગયો, પછી સ્વામીજીએ શ્રીજીની મૂર્તિનું ધ્યાન ધરી સંકલ્પ બળે શ્રી 
વરૂણદેવનું આરાધન કરી વાડી પાવાનું કહેતાં, વરૂણદેવે જેમ દુધ ચુલે ઉભરાય ને 
છલકાય તેમ કુવામાંથી પાણી ઉભરાવી દઈ થાળામાં પાડતા દરેક ધોરીયોમાં થઈને 
તમામ વાડી ચારે ખૂણે પાઈ દીધી. ખેડૂતે દરબારમાં જઈ સંદેશો પહોંચાડતા શ્રીજી 
મહારાજે કહેવડાવ્યું કે, તારી વાડીમાં આવેલા સાધુના લુગડાં ખેચીં ઉતારી લઈ ધક્કા 
મારી તારી વાડીની બહાર કાઢી મેલજે.'' ખેડૂત પાછો આવતાં આખી વાડી પાણીથી 
ભરપુરજેમ વરસાદ આવે નેપાણી ભરાય તેમજ નજરે જોઈ. 


ય 


સ્વામી શ્રી ધ્યાનમાં બેઠા હતા ત્યાં આવી તેઓને ભગવાન જાણી પગમા 
પડયો, સ્વામીશ્રીએ ધ્યાનમાંથી જાગૃત થઈ શું જવાબ મળ્યો ? તેમપૂછતાં તે ખેડૂત કહેવા 
લાગ્યો કે, ભગવાન તો તમે છો, તેને તો જરાય દયા નથી તમને તો લુગડા ઉતારી માર 
મારી ધક્કા દઈ મારી વાડીમાંથી બહાર કાઢી મેલવાનું મને કીધું છે. પણ આવા સાધુને 
મારાથી કેમ મરાય ? તેને જરાયે દયા નથી. અમારા દરબાર તેને ભગવાન કહે છે. તમે 
મારી વાડીકેજે હું ચાર પાંચ દોએ માંડ માંડ પાઈ શડું છું. તે ઘડીકમાં પાઈ પાણી પાણી કરી 
દીધી, માટે તમે જ ભગવાન છો. અહીં મારી વાડીમાં હું ઝુંપડી કરી દઉં તમે અહી જ રહો 
તેસાંભળી સ્વામીજી કહે કે ભગવાન તો એજ છે હું તો તેનો 


૧૯૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દાસ છું. તને જે આજ્ઞા ભગવાને આપી છે તેમ તું ખુશીથી કરી લે, ખેડૂત કહે કે માબાપ 
તમારા જેવા સાધુને મારાથી ધકા કેમ મરાય ? એટલે સ્વામી કહે કે ““ભગવાનની આજ્ઞા 
ન લોપાય”' માટે તું મને ધક્કો મારી આ લુગડું ખેંચી લે હું તારી વાડી બારણે જઈ બેસીશ. 
પછી ખેડૂતે તેમ કરવાથી સ્વામી એક જ ભગવી ધોતીનો કચ્છોવાળી બીજા કપડાં તેને 
આપીને વાડી બાહેર એક બાવળને છાંયે બેઠો, ખેડુ પણ (કોશ નહીં હાંકવો હોવાથી) 
બળદને બાંધી ચાર નાંખીને સ્વામી સન્મુખ આવી બેઠો. પછી સ્વામીશ્રીએ એ વખતે એક 
નવું કીર્તન રચી ખરડામાં શુદ્ધ લખી ખેડૂતના હાથમાં તે કાગળ આપી ભગવા કપડા જે 
ખેંચ્યા હતાં તે સહીત પાછો તેને એ કાગળ દેવા દરબારમાં મોકલ્યો, તે ખેડૂત દરબારમાં 
આવી મોટે સાદે કહેવા લાગ્યો કે “એ બાવાના પ્રતાપે મારી વાડીના ચારે ખુણા પાણી 
પાણી થઈ ગયા તેને બિચારે આ લુગડાને કાઢી આપી વાડી બહાર છેટે જઈ બેસી. આ 
કાગળ લખી દીધો છે. કાંઈક દયા રાખો તેને આવા તડકામાં દુઃખી શા માટે કરો છો ?'' તે 
સાંભળી મહારાજ હસ્યા અને કાગળનો ખરડો વાંચી તે ખેડૂતને સ્વામીના કપડા પાછાં 
આપી તેડી લાવવા કહ્યું સ્વામી તે ખેડૂત સાથે દરબારમાં આવી શ્રીજી મહારાજને દંડવત 
કરવા લાગ્યા મહારેજ આસનેથી ઉબા થઈ સ્વામીને બાથમાં ભીડી મળ્યા અને એ નવું 
પદ બોલવા આજ્ઞા કરી. 


માર્મિક પ્રાર્થના રાગ સોરઠ 
સુણો સુદરશામ “ એમ ન ઘટે રે તમને નાથજી 
મારા પ્રાણ આધાર જેમ રાખો તેમ રહીએ, વચનને સાથજી ॥ ટેક ॥ 
અમેં તમ સારૂ સહ્યાં મેણાં, વાલમ મુખ સુણવને વેણા 
મારા નાથ તૃપ્ત ન કર્યા નેણાં સુણો સુંદરશામ ॥ ૧ ॥ 
આવી પ્રીત કરી સાને આગે ? દુધ દેખાડીને માર્યા ડાંગે 
પછી તેને તે કેવું લાગે ? - સુણો સુંદરશામ 1 ૨ ॥ 
અમે લોક લજયા કુળની લોપી, ગીરધરના કહાવ્યા ગોપી 
અમે તેમ કારણ પહેરી ટોપી 2: સુણો સુંદરશામ ।॥ ૩ ॥ 


* સુણોચતુર સુજાણ' એમ પણપાઠાંતર છે. 


4- અઢારના સૈકાના અંત સુધી કાઢીઆવાડમાં સાધુ બાવાઓ સિવાય કોઈ 
“ટોપી''પહેરતું નહીં, “ટોપી તો બાવાપહેરે'' એવી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧ ૧૯૫ 
તમને દયા આવે તો દર્શન દેજો, નહિ તો અખંડ અંતરમાં રહેજો, 
એમશ્રી રંગના સ્વામીને કહેજો સુણો સુંદરશમા॥૪॥ 


સ્વામીશ્રીએ સીતારના સુરો ચડાવી ઉપરનું પદ આલાપી પોતાની મધુ શૈલીથી 
લલકાર્યું. ગાવણાનો અવાજ સાંભળી “શ્રીજી મહારાજ કીર્તન ગવરાવે છે. અને હવે 
દર્શન આપે છે, એ સમાચાર વાયુ વેગે સૌને થતાં, ગામમાંથી અને ગામ બહારથી સંતો 
અને ગૃહસ્થોનાં વૃદો દરબારમાં આવી ચડયાં અને શ્રીજી મૂર્તિના દર્શન કરી કીર્તન 
સાંભળવાબેઠા. 


હ ક ફે 


ઉપરના પદની ત્રીજી અને ચોથી કડીઓમાં સ્વામી કહે છે કે, “હે મહારાજ અમે 
આપના માટે લોક લાજ કૂળમર્યાદાને લોપીને આપના (ગીરધઘરના) ગોપી કહેવાયા અને 
તમારા સાર્‌ માથા ઉપર ટોપી પહેરી (સાધુ થઈ ભેખ લીધો) હવે દયા આવે તો દર્શન 
દેજો, નહીં તો મારા અંતરમાં અખંડ રહેજો. (એટલે અંતરદ્રષ્ટિ કરતા મૂર્તિ દેખાય). એ 
સમાચારશ્રી રંગના સ્વામીને કહેજો. વગેરે વગેરે. 


* ઉપરનું કીર્તન પદ માત્ર ૧ એક જ છે. ચાર પદ નહીં હોવાથી તે “એકલીઉ 
પદ' કહેવાય છે. સદગુરૂ સ્વામી શ્રીરંગદાસજીના નાંમા 


લોકોકિત હતી. તેમજ “કેમ ફલાણાભાઇને ટોપી પહેરાવી દીધી ના ?' એવી બીજી 
લોકકિત હતી તે પછી જ્યારથી અંગ્રેજો આ દેશમાં આવ્યા, ત્યારથી સહુ ભણેલા લોકો 
ટોપી પહેરવા લાગ્યા તેથી ત્રીજી લોકોકિત થઈ કે, “ટોપી પહેર્યામાં ત્રણ ગુણ, લીયે વેરો, 
લીયે વેઠ, સાહેબ, સાહેબ સૌ કહે. સુખે ભરે પેટ' તેમજ ટોપી પહેર્યામાં (બાવા થવામાં) 
ત્રણ ગુણ, નર્હિ વેરો, નહિં વેઠ; બાવો; બાવો સૌ કરે અને સુખે ભરે પેટ. જેમ જાના 
વખતમાં લોકો પાસેથી વેઠ, વેરો સાહેબ થી અધિકારીઓ લેતા તેમજ બાવાઓ માથે વેરો 
વેઠ ન હતાં, પણ તેઓ વેરો લઈ વેઠ કરાવી સાહેબ કહેરાવતા જેમ કે (કબીર સાહેબ) 
હાલ કોંગ્રેસી રાજ્ય અમલમાં લોકો ખાકીની ટોપી પહેરી દેશભક્ત બન્યા હવે તો ટોપી કે 


પાઘડી કંઈ નહીંપહેરતા ઉઘાડા માથા મેલતા ઉઘાડમાં પંથની લોકોકિત થઈ છે. 


* એકીર્તન અને તેની હકીકત જામનગરના રહીશ કડીઆ જેરામ કે જેને સદગુરૂ 
બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ વર્તમાન ધરાવ્યા હોવાથી તેના શિષ્ય કહેવાતા તે જેરામ મીસ્ત્રી આ 
વાત કહેતા, અને મને જામનગરના કડીઆ, ચીતારા રૂપાકચરાએ વાત અને એકાલીઉ પદ 
ુ ન ર ક 
જેરામભાઇ પાસેથી સાભળી લખાવેલ (સપાદક) 


૧૯૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પરણવાળાં હિંદી અને ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલા પદો (કીર્તનો) કુલ ૧૮ અઢાર છે. 
તેમા પહેલી કારીઆણઈમાં રચી ગાયેલી પ્રભાતી અને આ છેલ્લુ ગઢપુરમાં ગાયેલું 
સૌરઠ રાગનું પદ. એ બે કીર્તનો એકલીઆં છે. બાકી બીજા મળી ચાર ચોસાર, એટલે 
સોળ છે. તે મળી કુલ પદ હિંદી ગુજરાતી ભાષાનાં શ્રી રંગદાસજી સ્વામીના રચેલ। 
અઢાર છે. શ્રી બ્રહ્માનંદકાવ્યમાં આપદો છપાઈ પ્રસિદ્ધ થયાં છે. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે સ્વામી 
શ્રીરંગદાસજીના ગુર્જર હિંદી કીર્તન સંગ્રહે-પ્રથોડધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ ૧॥ 


3 // ક્ર 


શ્રીજી 
અધ્યાય ૨ બીજો 


ચારણી સાહિત્ય (ભાષાકાવ્ય) માં શ્રી રંગદાસજીનો ફાળો 


સ્વામીશ્રી શ્રી રંગદાસજીએ ચારણી સાહિત્યની (હિંદી, વ્રજ, મરૂ, ગુજર, 
વગેરે મિશ્રિત ભાષાની રચનાને ચારણ કવિઓ ભાષાકાવ્ય ચારણી કાવ્ય કહે છે) ભાષા 
કાવ્યમાં સ્વામીશ્રીએ ૨૦૪ (ચંદ્રાયણા) છંદો રચેલા છે. આજથી લગભગ પોણોસો 
વર્ષ પહેલા લોધીકા ઠાકોર સાહેબ ધ્યાની મુક્તરાજ શ્રી અભયસિંહજી બાપુએ કવિશ્વર 
દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ અને (મારા પિતાશ્રી) જામનગરના રાજ્ય કવિ ભીમજીભાઇ 
બનાભાઇ રત્નુને લોધીકા તેડાવી “શ્રી પુરૂષોત્તમ ચરિત્ર' એ નામનો ગ્રંથ રચાવ્યા પછી 
સદ્દગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામીના અપ્રસિદ્ધ છેદો મેળવી શોધાવી, તેનો સંગ્રહ “'છંદરત્નાવલી' 
નામનાપુસ્તક રૂપે છપાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ હતો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૧૯૭ 


જેમાં શ્રી રંગદાસજી સ્વામીના નામાચરણવાળી, ૨૦૪ છંદો સાત વિભાગમાં વ્હેંચેલા 
છે તેમાંથી ગ્રંથ વિસ્તારના ભયથી માત્ર ૧૨૬ છંદો નીચેની વિગતે લેવામાં આવેલ છે. તે 
એટલા જ કારણે કે જો આમાં ત્રીજી પ્રસાદીનાં તે કાવ્યો હું પ્રસિદ્ધ ન કરૂં તો આજથી ૫૦ 
વર્ષ પછી તે કાવ્યની એકે પંકિત કોઈ કવિ કે સાહિત્ય પ્રિય સજ્જનના મોઢે સંભળાશે કે 
નહીં ? તેએક વિચારવા જેવી વાત છે. તેથી જેમ મંદિરોનો જીણોદ્ધાર થાય છે, તેમજ એ 
કાવ્યોનો આજે રચનાપછી દોઢસોક વર્ષ જીણોદ્ધાર થાય છે. 


નંબર વિભાગ છંદસંખ્યા અત્રે લીધેલ સંખાય 

૧ સારઅસારકો અંગ લ લ 

રે અસંતકોઅંગ ૯૭ ૫૧ 

૩ ફકીરકોઅંગ ૧૦ ૧૦ 

૪ સાધુકો અંગ ૧૧ ૧૧ 

પ સુરમાકોઅંગ (શુરવીરનુંઅંગ)ઝ ૧૦ ૧૦ 

દ ગુરૂદેવકો અંગ ૨૦ ૧૦ 

૭ ઉપદેશ ચિંતામણી ૪૭ રપ 
સરવાળો ૨૪ ૧૨૬ 


(૧) સાર અસાર કો અંગ 


છંદ ચંદ્રયણા 

શ્રીરંગકહેશ્રીરંગકહે, બે, અદલ બાત હૈ એક વિવેકી વિચારકી, 
જવ, તલ, ભર નહિં જુટ્ટ હોન ભવપારકી, 

સત્યકું નિંદા સમજ ક્રોધ મત કીજીઓ, 
હરહાંશ્રીરંગ-તોલ અદલ તહેકીક ધાર ઉર લીજીઓ ॥૧॥ 
દધિ મય ધૃત્કું લેઈ, છાશ તજી દિજીયે, 

છિલકા “ દૂર બિહાય કે, ચાવલ લીજીયે; 

એસે સાર અસાર જગતમોં જાનિયે; 
હરહાંશ્રીરંગ-અસતમો ચિત વિસરાય, સત્યકું માનીયે ॥ ૨ ॥ 


* કુમોદનાફોતરા 


૧૯૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સમજાવત છું રીત સો સાર અસારકી યાકું નિંદા સમજત સો નરનારકી 
સચ્ચિ મ્હોર શરાફ પર ખકેલહત હૈ, હરહાશ્રીરંગ એસે સમજા સંતબાત સત્ય કહત હૈ 
સત્યકું કહિયે અસત સો નિંદા જાનિયે, અસત સત્ય એક તોલ ન કહિયે બાનિયે 
જાકું જૈસા કહત જથારથ બાતહે, હરહાં શ્રીરંગ-સારાસાર વિવેક ગ્રંથ સબ ગાત હે ॥। 
ચોર ચોરકી બાત કહે કુન બાહેરી, બજ દૈખે શાહુકાર કરે તબ જાહેરી 
ખટદર્શન ભયે એક, સો વિષય વિચારકે, હરહાં શ્રીરંગ-જાકું સદ્દગુરૂ બાલ 

કહંત પોકાર કે ॥ 

સબેત્રિયા નહીં સતી, સબે નહિ સૂરહૈ, પારસ સબ પાષાન કહે સો ડૂરહે 
ટકે શેર સબ એક વસ્તુ નહિ તોલિયેં હરહાં શ્રીરંગ સબે ભેખ નહ સંત 
સત્ય મુક બોલિયે ॥ ૬ ॥ 

સાંઈયાં પ્યારા સત્ય અસત્ય ન ભાંખહૂં, વર્ણાશ્રમ વ્હેવાર કામ નહિ રાખહુ 
સુક માનો વા દુઃખ, ફરક નહ દોયસેં હરહાં શ્રીરંગ રાજી ચહિયેં રામ 
કામ ક્યા કોયસે ॥ ૭ ।॥ 

જાન લેહું સંત રીત એકાદશ સ્કંઘધસે, ગીતા નિશ દિન ગાત રહીતાં ફંદસે 
સાખી પદકે માંઈ લખે ગુન સંતકે, હરહાં શ્રીરંગ-મેં અબ કહું સુનાયા 
પ્રકાર અસંતકે ॥ ૮ ॥ 

વિધન દોપકું પ્રગટ દેખિયે પવનકા, નવ અંકુર્કું વિધન અજાકે “ ગવનકા, 
જયુહિ અજાહકું વિધન વ્યાધ્ર નરવેશકા, હરહાં શ્રીરંગ-ત્યુ હી જગત્‌કું વિધન 
ભક્ત અરૂ ભેખકા॥ ૯ ॥ 

ઉપર મુજબ સાર અસારના અંગમાં સ્વામી કહે છે તેમ “સત્ય વાતને નિંદા ન 
સમજાવી.' અસારને તજી સાર ગ્રહણ કરવો. તેમાં છાશ, અને ફોતરાંને તજી દેવાનું 
દ્રષ્ટાંત આપી જગતને દાંભીક ભક્તો, ધૂર્ત ભિખારીઓ, ભેખધારી વૈરાગી બાવાઓનું 
કેવું વિઘ્ન છે ? તે હવે અસંતના અંગમાં ૯૭ છંદોમાં સ્વામીજી વર્ણવે છે. એ છંદોમાં 


છેદ ક. જ. ૧ ભ” ક. મા. ક ક જ ક કુ જા જ 
અસંતોનું એવું તો સરસ ચિત્ર ઓળખે છે કે, તેમાંથી ક્યો છંદ આમાં લખવો અને કયો 
3 કશ ક ક ક ન ય છ 
મેલી દેવો ? તેમ થાય છે. તો પણ તેમાથી લગભગ અર્થાક છદો આ નીચે લેવામાં આવેલ 
ક. 


છે. તેવાંચતા સાહિત્ય રસિક સજ્જને જરૂર રસ આવશે. 


“બકરી- 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૧૯૯ 


(૨) અસંત કો અંગ- (છંદ ચંદ્રાયણા) 
ઝીની માલા કંઠકે અજબ ઉતાર કે, દર્પણમેં મુખ દેખ કે તિલક સમારકો ॥ 
કાજુ કોર કપાલ કે ચુંટત ચીપીએ, હરહાં શ્રીરંગ-વેશ્યા જ્યું મન વિકળ, 

હરન પધરન ત્રિયે ॥૧ ॥ 
બાહર માલા તિલક કતરણી અંતરે, પરધન પરત્રિય કાજ જગતમેં વિચરે; ॥ 
મનમેં ચહિયે માન ખાન પુરી ખાંડકા, હરહાં શ્રીરંગ-ગાવે સુંદર ગાન, 

ધ્યાન ઉર રાંડકા॥ ૨ ॥ 
ભક્તમાલ ભન લેતા, તરૂ આવે ગાવના, શિખ્યા ગુરૂકે પાસ કે લોક રિઝાવના; ॥ 
જગ ચેતાવન કાજ કે પુસ્તક લે પીરે, હરહાં શ્રીરંગા-રાંડી-છાંડી દેખ, 
તહાં જઈ ઉતરે. ॥૩॥ 


દઊ જુ 


એ રાંડી છાંડી સ્રીઓમાં પણ નીચેના છંદમાં વર્ણવેલી સ્રીઓ ગોતી તેને ઘેર 
ઉતારો કરી તેને કેમ ભરમાવે છે. તે કહે છે :- 


ન ઝે 


નવરી, રૂપનવીન, હાથપૈસા સહી, જોકે ઘેંકે બીચ ચલણ નરકા નહિ; પ 
એસી એસી દેખ નજરમેં રાખિયા, હરહાં શ્રીરંગ-તાકે આગે કહત શબ્દ 
ઓર સાખિયાં 1૪ ॥ 
સુન્યા તુમારા ભાવ આયે હે દરસકું, હમ હરિજીકી કથા કહત નહિ પુરૂષકું 
નરકા હિયા કઠોર હિ ચલણ કુઢંગમેં, હરહાં શ્રીરંગ-પ્રેમભક્તિ અતિ હોત 
માઈ કે સંગમેં ।૫ ॥ 
આઓ માઈ, તોય બાત કહું એક ગ્યાનકી, આસન પર એકાંત આવનાં દાનકી ॥ 
દિલકે ભીતર ઘાત બાત મુખ રામકી, હરહાં શ્રીરંગ-માઈ માઈ કહ બોલે 

નજર હરામકી, ॥૬ ॥ 
ભરતખંડમેં માઈ ભયે ધન માનવી, તામે ત્રિયકી દેહ અધિક કરજાનવી; ॥ 
સંતનકો અંગસંગ કરે સોઈ શ્રેષ્ટ હૈ, હરહાં શ્રીરંગ-એસા દે ઉપદેશ ॥ 
ઉપની ભક્તિ ભાવ મ્હેર કરતારકી, અબ નહિ રખિયેં લેશ લાજ સંસારકી ॥ 
અધરાત એકાંત સંતકું સેવના, હરહાં શ્રીરંગ-એસી કહવે બાતસો ગંડક 
ટેવના॥૮॥ 
ધન હે વિધવા નાર જીનુકે મનકું, જિન હરિજન કે અરથ લગાયા તનું પ 
રસબસ સાધુ સાથ કે લેવે રાસડા, હરહાં શ્રીરંગ-એસા મહાતમ ગાત 
સો ખાવત ખાસડાં. ॥ ૯ ॥ 


૨૦૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કામી હોવે સંત કૃષ્ણ જ્યો જાનિયે, લોગી ક્રોધી વામન નૃસિંહ પ્રમાનિયે, 
એવા દે ઉપદેશ ત્રિયા ધન ઈચ્છ હૈ, હરહાં શ્રીરંગ કામી ક્રોધી રૂ લોભી 
હોવે સો નીચ હૈ ॥ ૧૦ ॥ 

સાધુ પરમ દયાલ, દયા દિલ ધરત હૈ, તેરી ભક્તિ જાન કે સપરસ કરત હૈ 
સાધૂ દાનમે ઉત્તમ તનકા દાન હૈ, હરહાં શ્રીરંગ-એસી કહવે બાત 
સંત નહિ શ્વાન હૈ. ॥ ૧૧ ॥ 

ધન હૈ એસી નાર જિનુ કે જીવકું, સંતન સેવાકાજ તજ્યા જિન પીવડું 
રાજ્યા ખૂબ બિઝાય સંતસંગ સૂતિયા, હરહાં શ્રીરંગ-એસા દેવે જ્ઞાન સો 
માગે જૂતિયાં ॥૧૨ ॥ 

સંત સંગાથે કામ સો કામ ન જાનના સીત પ્રસાદી અન્નઓ અન્ન ન માનના; 
સંત પ્રસાદી દેહ સો દેહ ન દેખના, હરહાં શ્રીરંગ-એસા દેવે જ્ઞાન સો પાજી. 
લેખના ॥ ૧૩ 

ક્યા નારીમેં પાપ કાહેકું ત્યાંગિએ, હમ તો સંતન કાજ દ્રવ્ય બી માત્રિએ, 
મહિયે મન સાબુત, દેહકું ક્યા લગે, હરહાં શ્રીરંગ એસી કહિ કહિ બાત 
લોશનકું ઠગે ॥ ૧૪ ॥। 

ભક્તમાલ મેં બાત ભૂપ હરિદાસકી, વાકી કુંવરી કીન સંતસે આસકી; 
દોનુ સુતે સેજ દિલભર દેખકે, હરહાં શ્રીરંગ-દીની શાલ ઉદ્રાય ભાગ્ય 
બડ લેખકે 1૧૫ ॥ 

એક સાધુ રહે દ્વાર કોક શાહુકારક, લે ગો ભૂષણ ચોરિ પુત્રકું મારકે. 
ળો વેશ્યાકુ દોન,સંત કત જાનિયો, હરહાં શ્રીરંગ-તબ લાગ્યો પીછતાન 
સો મનમેં બાનિયો ॥ ૧૬ ॥ 

અપનિ ત્રિયકું કહત અપન ભુલે સહી, વિષય ભોગકી ખબર સંતકિ નાં લહી. 
સેવામેં ભઈ ચૂક અબે કહા કિજયે, હરહાં શ્રીરંગ-પુત્રિ એહી પરણાય સંતકુ 
દીજીયે 1૧૭ 
પુત્રિકું પરણાય રાખ્યો ઘર સાધકું, માન્યો નહિ મન માંય સંત અપરાધકું, 
એસી ભક્તિ હોત સુનો સબ બાઈયાં, હરહાં શ્રીરંગ-ભક્ત માલકી રહસ્ય, 
સો બાંચ સુનાઈયાં ॥ ૧૮ ॥ 

તબ કોઈ બોલી એક ચેલિ મોય કિજયે, તુમ હો પરમ દયાલ હાય શિરદિજીયે; 
જાતે હોય કલ્યાન સો મેરે જીવકા, હરહાં શ્રીરંગ-સબ સેંટલે સનેહ, પુત્ર ઓર 


પીવકા ॥ ૧૯ ।। 


ધન્ય માઈકું ચોટ લગી વૈરાગ્યકી, તેરી સૂરત ખુબ સંતકે લગકી, 
તેરે સપરસ સંત બોત સુખ પાયગા, હરહાં શ્રીરંગ-એસા દે ઉપદેશ 
સો જમપુર જાયગા ॥ ૨૦ ॥ 
ગુરૂ ધનિમે ભેદ કબુ નહિ રખના, સાધુ જનકે સંગ પ્રેમ રસ ચખના; 
જાક્તિસેં જીમાય પ્રસાદિ લિજીયે, હરહાં શ્રીરંગ-અર્ધરાત એકાંત સેવ 
નિત્ય કિજીયેં, ॥ ૨૧ ॥ 
ચહિયેં એક નાલિયેર રૃપૈયા રોકડા, પૂજા પત્રી કાજ પાંચ દશ દોકડા, 
દશ હાથન કે દોય પનાલે પોતિયે, હરહાં શ્રીરંગ-એક પીછોરી અવલ 
અવલ દોઉ દોતિયે॥ ૨૨ ॥ 

ઈતના ચહિયે અવશલ્યાયે બિન નાં ચલે, પિછે તેરી પહંચ અધિક હોય તો ભલે, 
રામ સુ તારક મંત્ર કહેંગે કાનમેં, હરહાં શ્રીરંગ-ઔર રહસ્યકી બાત સમઝનાં 
સાનમેં ॥૨૩॥ 
માઈ યાં બેસે પાસ ગાત તબ નાનમેં, બાબુ આવત દેખકે બેસે, ધ્યાનમેં 
પુરિ શીરા ખાય બને રહે પદઠ્ઠીયે, હરહાં શ્રીરંગ-લોક હોય નહિં કોય, 
તો આવે લટ્ઠીયે ॥ ૨૪ ॥ 

વિરકતકાંડી રીત કહી વિસ્તાર કે, બગલા જ્યું રહે બેસ ધ્યાન દ્રઢ ધારકે, 
વાકા ભુલેઈ સંગ કબુ નહીં કીજીયે, હરહાં શ્રીરંગ-અબ ખાખીકી રીત કહું 
સુન લીજીયે ॥ ૨૫ ॥ 


ખાખી બાવાઓ વિષે 

રૂંડ મુંડ અતિરિસકે શીશ જટૂરિયા, નિત પ્રત ખાખ લગાય કે કીની ભૂરિયાં. 
અબે તબેકી બાત કછુ મુખ આવડી, હરહાં શ્રીરંગ-ચાલ્યા ચેતાવન લોક 
હાથલે પાવડી. ॥ ૨૬ ॥ 

એક બને મહિં સિદ્ધ સો અન્ન ન ખાવહી, દુજે સાધક હોય કે મહિમા માવહી, 
ભેલે હોય દશ વિશ કે ચાલે રમણકું, હરહાં શ્રીરંગ-જુકિત કરકે માલ, 
પરાયે જમણકું । ૨૭ ॥। 

અબે કહાં ગયા છોરા ઈંધર આઉ બે, ગાજેકી એક ચલમ તુંરત બનાઉ બે, 
જલદી કર ક્યા ? ઈધર ઉધર જોત હે, હરહાં શ્રીરંગ-તલબ લગી હૈ બોત 
ભજન નહિ હોત હૈ॥૨૮॥ 


૨૦૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પનિહારી કે ઘાટવાટ મેં આઈ પડે, ધુનિ દેત ધખાય ન ઓઢે લૂગડે, 
આસન રાખે બહિર, વૃતિ તો ગામમેં, હરહાં શ્રીરંગ-ભજન અન્નકો હોત આદું 
હીજામમેં. ॥ ૨૯ ।॥ 

આબુ કે રહેનાર બડે એ સિદ્ધ હે, ભયે હે વરસ હજાર વચન મેં રિદ્ધ હે. 
એક ફલાને શહર ગ્રહસ્થ થા બાંઝિયા, હરહાં શ્રીરંગ-ઉસકે ઘરમેં જાય તુરત 
બેટા દિયા. ॥ ૩૦ 

ધરત હે દ્રઢ કર ધ્યાન ઉઠત હે ફ્જરમેં, જડિ બુટિ કી બાત સબેહે નજરમેં 
મંત્ર જંત્રકી કોર કુશલ સબ કામમે, હરહાં શ્રીરંગ-સબ માનત હે લોક 
બડે બડે ધામમેં. ॥ ૩૧ ।। 

કહ ચહિયે કોઉ કહે, તો ઈતનાં ચાહિયે અધ મણ ગાંડા ભાંગ બજર મણ લાઈયે, 
શેર શેર ઘી-શકર પંકિતમે ફિરત હે, હરહાં શ્રીરંગ-દૂધપાકકો ભોગ 
બોલેકું ધરત હે. ॥ ૩૨ ॥ 

કહત ઓરકું સંત મહાતમ બતિયાં, આવત આપસમાંહિ સો લત્તા લતિયાં. 
એસે એસે ધૂત જગતકુ ખાત હે, શ્રીરંગ બુઠાપણમેં મેરી રાખી 
ચાત હે. 1 ૩૩॥ 

જ્ઞાન બિના તન મસ્ત બઠયા બલ કામકા, ઘાટ રાતદિન ઘડત દામ અરૂ વામકા. 
બેસે આશ્રમ બાધકે નિંદે ફરણકું, હરહાં શ્રીરંગ-તતપર ભયો તૈયાર લુગાઈ 
કરણકું. ॥ ૩૪ ॥ 

નારિ તારણ તરણ યાહિમેં તન ધરે, નારિ કે પ્રતાપ સંત કે ઉદ્ધરે. 
સાધૂ સેવા હોત બડા ઉપકાર હે, હરહાં શ્રીરંગ-જાકું એ હિ નારિ 
સોતો બ્રહ્મચાર હે. ॥ ૩૫ ॥ 


ગૃહસ્થાશ્રમી બાવાનું કરણ ચિત્ર 

બાબૂ એક ઉસ ગામ રહત હે રામકી, અંતર સાધુ અવલ હમારે કામકી 
હમ તુમરે આધિન તુમહિકું શરમ હે, હરહાં શ્રીરંગ-હોઈ આવે ઉપકાર 
તો મોટા ધરમ હે. ॥ ૩૬ ॥ 

રૂપિયા ચહિયે પાંચ ધઘરિયાં સાડલી, પેર દેવેગિ દુવા સંતકી લાડલી, 
દોનું મિલકે ભજન કરેંગે રાતમાં, હરહાં શ્રીરંગ-સુખી હોઈગી બોતા 
સંતકી આતમા. ॥ ૩૭ 


આયે ગયે કિ ટેલ કરેગી પ્રીતસેં, ધૂનિ પાની અવલ રખેંગી રીત સેં ॥ 
ઝાડ ઝૂડકે જગ્યા ખૂબ બનાયગી, હરહાં શ્રીરંગ-ગોર્વિંદ કે ગુન સંગ 
હમારે ગાયગી ॥ ૩૮ ॥ 

બનિ આવે તો અછા સંતકીટેલ હૈ કાજ હમારા હોય તુમારે સેલ હૈ ॥ 
લડકા લડકી ભજન કરેગે રામકા, હરશાં શ્રીરંગ-યામેં મેરા કહા પુન્ય ॥ 
સબ ગામકા ॥ ૩૯ ॥ 

માંગ ભીખ દશ પાંચ રૂપૈયા કલ લિયા, બાવે બાવી પાસ ઉતારા જા કિયા ॥ 
પાંચ વાર પરણેલી કહત મેં નાંનિયા, હરહાં શ્રીરંગ-ચોવટતાકી સંગ લગી 
છાનિયાં ॥ ૪૦ ॥ (કરાર કરે છે) 

અન્ન વસ્ત્ર બિન દુઃખિ કાયકું હોત હે, ચલો હમારે સંગ અબે કહા જોત હે 
છાણાં દેઉં ગો થાપ, જલ લાઉંગો ભરી, હરહાં શ્રીરંગ સાલિગ્રામકે ભાવ 
કરૂંગો ચાકરી ॥ ૪૧ ॥ (સમુદ્ધિ બતાવે છે) 

દો ગઉવાં એક ભેંશરૂ બહોલ આજકી, સબ વિધિ લાજ મૃજાદ મહેર મહારાજકી 
ધરકે આંગન પીપર અચ્છી ઝુક રહિ, હરહાં શ્રીરંગ-મેં સેવક હો રહૂં કમી 
કછૂવે નર્હિ ॥ ૪૨ ॥ 

એસે દે ઉપદેશ ઉડાઈ લે ગયો, લોકનકું કહે જનમ સુફુલ મેરો ભયો ॥ 
મેરે તન કીપિર સબે હી હરત હે, હરહાં શ્રીરંગ-આઠ પહોર ઉપદેશ ગુરૂ 
જયું કરત હૈ ॥ ૪૩ ॥ 

બાવે સાચે ભાવ કે માંડી પૂજવા આઠ, પહોર એકાંત હોત નર્હિ જાજવા ॥ 
મુખ પર મારે લાત રહે નિત શ્રાપતી, હરહાં શ્રીરંગ-બાવો જાણે ભી 
પરમપદ પ્રાપતિ ॥ ૪૪ ॥ 

ઉપજાયે દોચાર કે છોરા છોરિયાં, હિંચકાવે લે હાથ ઝુલે કી દોરિયાં, 
બિયકું દેવે નિત પ્રતિ ખાટ બિછાયકે, હરહાં શ્રીરંગ-મગન રહે મનમાંય કે 
દર્શન પાય કે । ૪૫ ॥ 

બાવા ઉપર હુકમ ચલાવે બાવલી, પિટયા પાટણ જાય લાય ઈક ડાબલી, 
એક ઘાઘરા અવલ કાપડા હિરકા, હરહાં શ્રીરંગ-મેરે ઓઢણ લાવ 
પટોલા ચીરકા ॥ ૪૬ ॥ 

બાવી ઘરમેં મહંત રૂ બાવા ચેલકા, બાવાકે શિર હુકમ ભરન જલ હેલકા ॥ 
સુવે ચંપાવે પાય મજાવે થાલિયાં, હરહાં શ્રીરંગ-યું કરતાહિ 
બાવી બોલે ગાલિયાં 1૪૭ ॥ 


૨૦૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ક્યું બે ભડવે કામ ન ધરકા કરત હે, છાંણ બડયા ઘરમાંહિર ખેલત ફિરતહે, 
મેરિ આગ્યા લોપકે ઈત ઉત જાત હૈ, હરહાં શ્રીરંગ-ધિરા રહે અબ 
તેરિ રાત્રીમેં બાત હૈ, ॥ ૪૮ ॥ 
ઉઠ છોરિકું ધોઈ, જગાકું સાફ કર, છોરિ છાનિ રાખ હુકમેં બજર ભર. 
કહત હું ચોખિ બાત સમજલે મરમમેં, હરહાં શ્રીરંગ ફેલ કિયા તો ડામા 
દેઉગી કરમમેં * ॥૪૯ ॥ 
આયાતા બેવફળ લુચ્ચા ક્યા જાનકે, મેરે રોયે ખ્વાર કરિ મોય આનકે, 
અબ તો તેરા કાટ કલેજા ખાઉંગી, હરહાં શ્રીરંગ ધર તેરા જલજાય મેં તો 
ઉઠ જાઉંગી ॥ ૫૦ ॥ 
નહીં માઈ કિ જાત, તુમારા દાસ હું, હાજર તુમારે પાસ હું, 
તેરે પગ પેજાર કરૂં મોયં ચામકી, હરહાં શ્રીરંગ-મો ચાપીકી દેહ 
કહો કુંણ કામકી. ॥ ૫૧ ॥ 
તુંમ બૈઠો મેં કપડા લાઉં ધોયકે, સબેં તુમારિ ટેલ કરૂં ખુશિ હોય કે. 
એસે ત્રિય આધિન જનમ સબ હારિયાં, હરહાં શ્રીરંગ-દેખ ભેખકી રીત 
કે સંત પુકારિયાં ॥ પર ॥ 

(૩) ફકીર કો અંગ 
શિરપેં જટા બણાયકે તાપર સેલિયાં, હોકા લિના હાથ બજરકિ થેલિયાં, 
જોરૂ સાથ જરૂર મચાવે ગંદગી, હરહાં શ્રીરંગ-કહે હમ ફકીર કરત હેં બંદગી ॥ ૧ ।॥ 


કાલા કપડા અંગકે માલા શંખિયાં, તસબિ હાથ તૈયાર કે સુરમાં આંખમાં 
દેત બાંગ તદબીર ફકીર કહાત હૈ, હરહં શ્રીરંગ-મરવીઅંડ પચાય હમેંશા 
ખાતહે॥૨॥ 

હોકા ધોકા હાથ સીંગ એક કાખમેં, દિશંતા બિકરાલ ભરડકુંડે રાખમેં. 
બોલે કંઠ બગાડ ગલે બિચ ધરકતા, હરહાં શ્રીરંગ-ડોલે પૈસા કાજ બજારે 
બરક્તા॥ ૩ ॥ 

મુખસેં કહે ફકીર, ફકીરી કરતે હૈ, દમડિ, ચમડિ, કાજ બેહાલાં ફિરતહે, 
ભુંડ લાગત ભેખ લેશ નહીં મેરકા, હરહાં શ્રીરંગ-પઢિયા મુરસદ પાસ કે 
કમલા કેરકા॥૪ ॥ 


* કપાળમાં દામ દઈશ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૦૫ 


મહેરી, ધન મર માંય કે બેટા બેટીયા, ઘોડી ભેંસા ગાય કે બકરી ઘેટાયાં, 
ચહે બેલ દોય ચાર કહે સબ પીરકા, હરહાં શ્રીરંગ કરે હરામી કામકે નામ 
ફકોરકા॥ ૫ ॥।॥ 
પઢેજાં પંચ નમાજ મસ્તવેં જાયકે, તતપર રોજા ત્રીસ રહે ચિત લાયકે, મુરઘી, બકરી 
મારકરે દિન ઈદકા, હરહા શ્રીરંગ-કહે હમ મુરિદ હકીમ ફલાને 
સૈયદકા॥ ૬ ॥ 
નામ ધરાવે શાહ, કર્મ સબ ચોરકે, કાટત ગલા કરૃર મૃગી આરૂ મોરકે, 
ભુંડા ક્રત ભરપુર લજાવે ભેખકે, હરહાં શ્રીરંગ-હમ ફરજન તેહકિક ફલાને 
(કવિવચન) શેખકે ॥ ૭ ॥। 

કહો બક કહ્યો ખુદાય કે રખિયો રંડીયાં, ખાનાં ખુબ પચાય મૃગીકે યંડીયાં, 
કરતે જીવ હલાલ, ન મનમેં ડરત હોં, હરહં શ્રીરંગ-ધર સાહેબકા ભેખ ગુના 
ક્યુંકરત હૈ? ॥૮॥ 
નેકીમેં મહજાદ બદીસેં દૂરહે, મુરસદ સુકન મકાનકો હુકમ હજાર હે, 
ચઉદ તબક હે શોખ હું સે દીલગીરહે, હરહાં શ્રીરંગ-ફીકરકા ફાકા કરત 
ફૂલ ફકીર હૈ. ॥૯ ॥ 

પેસા થુંક સમાન કે મેહરી માત હે, ઉમહેર સદા દિલ મૂંમ ખુદા રીઝાત હે; 
ફના સમજ બે ફરક્કે જકર હમેશ હે, હરહાં શ્રીરંગ-દલ ચાહે દીદાર સોઈ 
દર વેસ હે. 1૧૦ ॥ 


(૪) શ્રી સાધુકો અંગ 


તન વિષયા સુખ તજન, ભજન ભરપુર હે, સુબધા સાંઈયા સાથ કે દૂબધા દૂર હે, 
કનક કામિની ત્યાગ લાગ મનબસ્તહે, હરહાં શ્રીરંગ-સચ્ચા એ અબધૂત, 
સદા અલમસ્ત હે॥૧॥ 

દામ વામ દિલ નાંહિ જનુકા પારખા, કનુ રાજા કુન રંક, સબે ઈક સારખા; 
અનભે જ્ઞાન અખંડ સુમતા અકામકા, હરહાં શ્રીરંગ-અંતર એહિ રીત સનેહી 
રામકા॥૨ ॥ 


૨૦૬૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


નહિ કાહું સે પ્રીત વૈર નહિં કાહુસે, હરખ શોક નવ હોત સો સહજ રવભાવસેં, 
અવિચલ દાંત એકાંત ઈન્દ્રીય કે સાથસેં, હરહાં શ્રીરંગ-સો જન કહિયેં મગ્ન 
લગ્ન જિ સાથશેં॥ ૩ 

સંપત વિપત સમાન જીનુકે હે સદા; મંગલ રૂપ અનૂપ અણંકલ હે મુદા, 
જ્ઞાનદતા ગંભિર વિરકતા વામસેં, હરહા શ્રીરંગ-સોઉ નમતા સંત 
રતા એક રામસેં ॥૪ 

સમતા શિલ સંતોષ જનું ઘટકે સહિ, કામ ક્રોધ મદ લોભ કપટ તૃષ્ણા નર્હિ 
ધન તન સબ સુખ આદ્ય જીનુકે ધૂર હૈ, હરહાં શ્રીરંગ-એસેં સંત સુજાન 
સો શાહ હજુર હૈ. ॥૫ ॥ 

નિસ્પ્રેહિ, નિષ્કામ, નિઃસ્વાદદિ, લોભ નાં, સો નિર્માનિ સંત જગતમેં શોભના 
વિષે ત્યાગ સિરવિધન મગન પરવીનહે, હરહં શ્રીરંગ-ધન હે એસે તજ્ઞ 
લગ્ન લાયલીન હે. ॥ ૬ ।॥ 

વિરક્ત બુદ્ધિ વિશાળ, જગતમેં વીચરે, વેર સબ વિષય વિકાર કાબુના ચિત્ત ધરે, 
જ્યું કમલ જલ મધ્ય અપરસી નીરકો, હરહાં શ્રીરંગ-અહોનિશ સો મત જાન 
સુફૂલ ફકીરકો. ॥ ૭ ॥। 

ઈન્દ્રીય જીત અતીત જીનુંકા એમતા, મહેરી સબહી માત ધાતુ સબ ધુરતા. 
અહો નિશ ગુરૂ આધીન પ્રબીન અકામહે, હરહાં શ્રરંગ સોઈ જાન સુજાન 
સદા સુખ ધામ હે. ॥ ૮ ॥ 

મગન ગગન મસ્તાન લગન એક લાલસેં, વીર ધીર સુખ શીર ફકીરી હાલસે, 
તન મન ધન એહિ આઘ સકલકા ત્યાગ હે, હરહાં શ્રીરંગ-સો માહંત સુજાન 
બડે બડભાગ હે. ॥૯ ॥ 

એક હરિસેં આશક્ત, વિરક્ત વિકારથી, દિલ શુદ્ધ રૂદે દયાલ પરમારથી 
દેહ ઈન્દ્રી મન પ્રાન મિથ્યા ન ઉપાધી હે, હરહાં શ્રીરંગ-સમજુ સો જગમાંહી 
સયાને સાધ હે. 1૧૦ ॥ 

અંતર હરિ આધીન વચનહિ વાંણ જું દેહ ઈન્દ્રી મન પ્રાણ કિયે કુરબાણજાં, 
એક આસ વિશ્વાસ ભરોસા એક હે, હરહાં શ્રીરંગ-પ્રગટ પ્રભુસેં પ્રીત 
જીનુકી ટેક હે. 1૧૧ ॥। 

મહાત્મા શ્રીરંગદાસજી સ્વામી સંતોને મહાન શૂરવીરની ઉપમાં આપી નીચેના 

દશ છંદોથી સુરવીરતાનું અંગ વર્ણવે છે. 


૦ 
(૫) શ્રી સુરમાકો ક 
મન ઘોડા મસ્તાન કીયા જીન કબજમેં, નિમષ કાજ નિતનેમ ખડા રહે અબજમે, 


હિંમત કિમત હાથ ભરાથ હજુરમાં, હરહાં શ્રીરંગ-સમરથ સો જગમાંઈ કે 
સાચા સૂરમાં ॥ ૧ ॥ 

બગતર અંગ બનાયે શીલ સંતોષકા, બેહદ ટોપ વિવેક મિલાવન મોક્ષકા. 
દીરજ હંદી ઢાલ, ખડગ, ગુરૂ જ્ઞાન હે, હરહાં શ્રીરંગ-સરમથ એસે સૂર સો 
શામ બખાનહે॥ ર૨ ॥ 

પેટક્ટારી પેર ગયા રન ખેત હે, ત્તિરભે હોઈ નિશંક લડાઈ લેત હે, 
મરણ ચાલ્યા મેદાન સે પીછા નાં વલે, હરહાં શ્રીરંગ-ટૂંક, ટૂક, હો જાય 
ધનીકે આગલે ॥ ૩ ॥ 

સૂર એકેલા હોય રીપુદલ કોટ હે, પીછા ધરેન પાવ સનમુખ ચોટ હે, 
લિયા રહે ઉછાવ અહોનિશલરનકા, હરહાં શ્રીરંગ-મનમેં એહિ સિદ્ધાંત 
કે મારન મરનકા ॥૪ ॥ 

સુરા રન તરવાર રખે નહિં મ્યાનમેં, મમતા તનકી મેલ ખડા ચોગાનમેં; 
દિયા અપના શિર હાથ ઓરકા ક્યું રખે ? હરહાં શ્રીરંગ એસા સૂર 
અડોલ કોઈક પૃથ્વી વિષે ॥ ૫ ॥ 

અંત બાહેર અડગ ડગમગે નહિં કદા, મરણ તે તરણા માત્ર જીનુકે હે સદા 
હિંમત હકમ હજુર ધનીકે લૂનસેં, હરહાં શ્રીરંગ-શીરબિન સો નર ધીર 
ડરે મન કોનસેં ॥ ૬ ॥ 

ધનઘટ મિલ ધમસાન જીુડે જુદ્ધ જાહરા, શૂરા મન આનંદ કંપે મન કાયરાં 
* જીવન આશા છોડ સંસાર સમેતકું, હરહાં શ્રીરંગ-તન પુરજા હો જાય 
ન છાડે ખેતકું ॥ ૭ ॥ 

સમતા શિલ સંતોષ શસ્ર સબ અંગ ધરે, તનમન ધન કુરબાન કીયા ગુરૃવાક્ય પરે 
કામ ક્રોધ મદ મોહન ઈનુસેં મામલા, હરહાં શ્રીરંગ સૂર લેત તન ઘેર 
અવિધાકા કીલ્લા॥ ૮ ॥ 

યા દુનિયા કા ભાર બીચારી ક્યા કરે, લે અપના શિર હાથ જગતમેં જો ફરે, 
જગત મતસે જાકત નિવાસી ધામકા, હરહાં શ્રીરંગ ન્યારા જગસે સૂર 
સો પ્યારારામકા॥૯॥ 

શીશ વડે જગદીશ લિયે સો શુર હે ઔર સૂરજગમાંહી સો લાજ મજુર હે, 
ખાવન દિલ ખુશીયાલ કરન મન ખંત હે, હરહાં શ્રીરંગ-અનભે એસે સુર 
જગતમેં સંત હે 1 ૧૦ ॥ 


* સંસાર સહિતની તથા જીવવાની આશા છોડીને શરીર ચૂરે ચૂરા થઈ જાય 
તોપણ રણક્ષેત્રને છોડે નહીં. 


૨૦૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
(૬)ગુરૃદેવકો અંગ કેવા ગુરૂ કરવા, તે વિષે. 

ગુરૂ દેવનકે, દેવ અભેવ અખંડ હે. ઈનહિકે આધારપિંડ બ્રહ્માંડ હે, 

તારણચંત અનેક જીનુકી ટેક હે, હરહાં શ્રીરંગ-એસે પરમ દયાલ 

જકતમેં એક હે. ૫૧ ॥ 

શ્રીરંગ કહે, શ્રીરંગ કહે ગુરૂ પુરન અદ્ધિત, દ્વરિત નહિં દેખઈ. 

વિશ્વાધાર અપાર ઉદાર વિશેષએ, અનભે બચન સુનાય બતાવત આપકું, 

હરહાં શ્રીરંગ-અવિચલ સો ગુરૂ કરત હરત ત્રય તાપકું ॥ ૩ ॥ 

ગુરૂ ગોવિંદ દોઉ નામ વસ્તુ તો એક હે, જાને સંત મહંત વિશાલ વિવેક હે, 

ભય ટાલન મન શોક મીટાવત કર્મકું, હરહાં શ્રીરંગન્સો ગુરૂ સત્ય સ્વરૂપ 

મીલાવત પર્મકું. 1૩ 

કરણા સિંઘુકુપાલ સોઈ ગુરૂ દેવ હે, સુર નમ મુનિવર શરણ ચરણ નિત સેવ હે 

નરતનું ધરિ નિત નેમ, જગતમેં બીચરે, હરહાં શ્રી રંગ અપના તન કુરબાન 

એસે ગુરૂ ઉપરે ॥ ૪ ॥ 

સદગુરૂ શબ્દાતીત અદ્ધિત અમેદ હે, ત્રિવભૂન તારન તરન હરન ઉર ખેદ હે, 

અનભે જ્ઞાન અખંડ વિજ્ઞાન વિશેકતા, હરહાં શ્રીરંગ-વા ગુરૂકો બલહાર 

કરેબ્રહ્મક્તા ૫૫ ।॥ 

જગત ગુરૂ જગદીશ મીલે જબ ચંતકું, તન સબ તાપ નશાય આય ભવ અંતકું. 

જાકે વચન પ્રતાપ તિમિર અદ વાસ હી, હરહાં શ્રીરંગ-અંતર આત્મા 

અકલ અખંડ પ્રકાશહી ॥ ૬ ।॥ 

ગુરૂ સમ દાતા નાંહી જગતમેં ઔર જાં; ઇીયા પરમ પદ દાન અખંડિત ઠોર જાં, 

જન્મ મરન જંજાલ મીટે સબ જીવકા, હરહાં શ્રીરંગ-સદ્દગુરૂ સરજણહાર 

સો કારણ શીવકા. ॥ ૭ 

બાવ બહાર બુઝ, ગૂઝકું ગ્રહિ સકે, અનહદ અકલ અભેદ વેદ ભી તહા થકે; 

મવાણી કે પારધાર તનું ફિરત હે, હરહાં શ્રીરંગ-હિર ગુરૂ રૂપે હોય કર્મકુ 

હરત હે, ૫૮॥ 

સદગુરૂ જગતમે એક તાહિ પહેચાનસી, મહા મુક્ત પદ મોજ સોઈ જન માનસી; 

ઓર બાતનકે પકવા કિયે કહા હોત હે, હરહાં શ્રીરંગ-ડાંભ કુંક દેનાર 

ગુરૂ જગ મેં બોત હે ॥ ૯ ॥ 


સર સર હંસન હોય ન તરૂ તર્‌ ચંદના, પારસ સમ પાષાન હોત નહિ કુંદના, 

ધરધર ગુરૂ ન હોય સમઝકે લીજીયે, હરહાં શ્રીરંગ-સહજાનંદ સુજાન 

ચરન રસ પીજીયેં ॥ ૧૦ ॥ 

સદગુરૂ શ્રીરંગદાસજી સ્વામીએ સંત અસંતોના લક્ષણો વર્ણવી જે પ્રકાશ 

પાડયો છે, તેવી જ રીતે મુમુક્ષુઓને જ્ઞાન થવા સદ્બોધ આપેલ છે. જેનું નામ ઉપદેશ 

ચિંતામણી છે.' જેના છંદો લગભગ ૪૭ ચિંતામણી જેવા છે. તેમાંથી એક છોડવો ગમતો 
નથી. પરંતુગ્રંથ વિસ્તારના ભયથી પચ્ચીસ છંદોઆ નીચે આપવામાં આવેલ છે. 


(૭) શ્રી ઉપદેશ ચિંતામણી 


સુંદર પાઈ દેહ નેહ કર રામસે, ક્યા લબ્ધાવે કામ ધરા ધન ધામસે । 
આતત રંગ પતંગ, સુંગ નહિ આવસી, હરહાં શ્રીરંગ-જમહું કેદરબાર 
માર બહુ ખાવીસી ॥૧ ॥। 

ગાફલ મુઢ ગમાર અચેતન ચેતરે, સમજુ સંત સુજાન શિખામન દેત રે. ॥ 
વિષયા માંહિ બેહાલ, લગા દિન રેન રે, હરહાં શ્રીરંગ-શિરવૈરી જમરાજ ન સુજે 
નેનરે॥૨॥ 

દિલહિ યુંકર દેખ કે તેરા કોન હે, ચલે ન ભેલા સાથ અકેલા ગોન હૈ ॥ 
દેહ ગેહ ધન દાર ઈનુંસે ચિત દિયા, હરહાં શ્રીરંગ-રટયા ન નિશદિન રામ કામ તેં 
ક્યા ક્િયા॥૩॥ 

કેતિ તેરી જાન કેતા તેરા જીવના, જૈસા સ્વપ્ન વિલાસ મૃષાજલ પીવના ॥ 
એસે સુખકે કાજઅકાજ કમાવતાં, હરહાં શ્રીરંગ-વારવાર જમદ્રાર માર બહુ 
ખાવના॥૪।॥ 

નહિં હૈ તેરા કોપ, નહિં તે કોયકા, સ્વારથકા સંસાર બન્યા દિન દોયકા, ॥ 
મેરિમેરિ માન ફિરત અભિમાનમેં, હરહાં શ્રીરંગ-અવરાને નરમૂઢ એહિ 
અજ્ઞાનમેં॥૫॥ 

વાર વાર નર દેહ કહો કિત પાઈએં, ગોવિંદ કે ગુન ગાન કહો કબ ગાઈએં ॥ 
મત ચુકે અવસાન અબે તનમાં ધરે, હરહાંશ્રીરંગ-પાની પેલી પાલ 
અજ્ઞાનિ બાંધ રે. ॥ ૬ ॥ 

મુખઉધેઉર્ધ પાઉં, રહ્યો દશમાસરે જઠર અજ્ઞી કીઝાલ મહા તન ત્રાસ રે ॥ 
કિના કોલ કશર રટણ નિત રામકા, હરહાં શ્રીરંગ-ભુલ ગયા ગર્ભવાસ 
દાસ ત્રિય દામકા ॥૭।॥। 


૨૧૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


છકે રહંતે છેલ મલમંતે મોબતાં, તાન ઝડંતે તાસ સલુની સોબતાં । 
સુભટ બજાર સાજ હજારાં હૈ દલાં, હરહાં શ્રીરંગ સો નર હાથ ધસંત 
વસંતા જગલા॥ ૮ ॥। 

મંદિર માલ વિલાત ખજાનો મેડીયા, રાજ અરૂ સુખ સાજ કે ચંચલ ચેડિયાં ॥ 
રહતા પાસ ખવાસ ઢહમેસ હજુર મેં, હરહાં શ્રીરંગ-એસે લાખ અસંખ 
ગયે મિલ ધૂરમેં ॥૯ ॥ 

સુખમેં કરતે શોખ કે ગોખે ઝાંખતા, દેખ પરાઈ નાર નજારા નાખતા ॥ 
લોચન રહતે લાલ અભલમેં આકરે, હરહાં શ્રીરંગ-સો બી ગયે વિલાઈ 
ગઈ ઉડ ખાખરે ॥ ૧૦ ॥ 

બંકી પાધ બનાય કે છોંગા મેલતે, છકે રહંતે છેલ ખુશિ દિલ ખેલતે ॥। 
ઝુંલંતે ત્રિય સંગ કે આઠું જામરે, હરહાં શ્રીરંગ-કેતે મર ગયે કોય 
ન જાનત નામ રે ॥ ૧૧ ॥। 

જમતે રોજ જરૂર ચીજાં તાજીયાં, ચોસર ચોપડ ઢાલ રમંતા બાજીયાં ॥ 
છલ બલ ચતુરા છેલ અવિચલ નાં રયાં, હરહાં શ્રીરંગ-જૈસે આતસ ખેલ 
ફટાકા હો ગયા ॥૧૨ ॥ 

જો કે મુંછાં શીશ કેલીંબુ ઠેરતે, વિકટ થટાંકે બીચ કે ભાલાં ફેર તે ॥ 
જુદ્ધ વેળે ઝુઝાર નમાતે જરદમેં, હરહાં શ્રીરંગ-એસે જોધ અસંખ ગયે 
મિલ ગરદમેં ॥ ૧૩ ॥ 

રહેતે ભીને છેલ સદા રંગ રાગમેં, ગજરા કુલાં ગુંચ ઘરંતા પાગમેં ॥ 
નામ નહિ જાનતા । ૧૪ ।॥॥ 

ગાઇી તકીયા નાખ રહંતે ગમર મેં , રેશમ ધોતિ પહેર કંદોરા કમર મેં ॥1 
જાકા ચલતા હુકમ સબેહી મલકમેં હરહાં શ્રીરંગ-કોટી ધ્વજ સાહુકાર 
વિલાને પલકમેં ॥ ૧૫ ॥ 

સબ દિન ચાકર પાસ રહંતે સાસ્તે કામકાજ કરનાર કે બોત ગુમાસ્તે ॥ 
લેખાં ગીનતે રોજ હજારાં લાખ કે, હરહાં શ્રીરંગ-હો ગયે છીન એકમાંય 
કે ઢગલે રાખકે 1૧૬ ॥ 

રાજ કચેરી માંય કે આદર પામતે, કરતે હુકમ કરૂર પટેલી કામ તે ॥ 
પાધ ધનીકિ બાંધ કે રહતે અકડીકે, હરહાં શ્રીરંગ-રહે ધરે ધનમાલ ગયે 
જમ પકડકે ॥ ૧૭ ॥। 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૧૧ 


ઈન્દ્રપુરી સમાન બસંતિ નગરિયાં, ભરતિ જલ પનીહારિ કનક શિર ગગરિયાં ॥ 

હરિ લાલ, ઝવેર વિકાતા તાં સહિ, હરહાં શ્રીરંગ-એસી પુરી ઉજાડ ભયંકર 

હો રહી. 1૧૮ ॥ 

હોતિ જોકે શીશ કે છત્રે છાંઈયાં, અદલ ફિરંતીઆણ દેશો દિશ માંઈયાં ॥ 

ઉદે, અસ્તલું રાજ જીનુકા કાવતાં, હરહાં શ્રીરંગ હો ગયે ઢેરી ધૂર નજર નહિ 

આવતા. ॥ ૧૯ ॥। 

નિત જાકે દરબાર ઝડતિ નોબતાં, મંત્રિ પાસ પ્રબી કરંતા મોબતાં ।। 

ચતુરા ઝીન ચોજ તરફ અતિ સુજતા, હરહાં શ્રીરંગ-તિનહુકા જગમાંહિ 

નામ નહિં બુજતા ॥ ૨૦ ॥ 

જોકે આગે મલ્લ અખાડા મંડતે ખગ-બલ ખાતે ખંડ ઉડંડા-ડંડતે “ ॥ 

થટા કચેરી થાટ છટા રંગ છાંયકે, હરહાં શ્રીરંગ-સુતા તાણી સોડ મસાણું 

જાયકે॥ ૨૧ ॥ 

બંકે કિલા બનાય કે તોપાં સાજીયાં, મતે મેંગળ દ્વાર કે તતા તાજી ॥ 

નિત પ્રતિ આગે આય નચિંતિ નાયકા, હરહાં શ્રીરંગ યાકુ થાકુ ગયે ઉપાડ દૂત 

જમરાયકા॥ ૨૨ ॥ 

માણેક, હીરા, લાલ ખજાના મોંતિયાં સજે રાણી સણગાર કે સનમુખ જોતિયાં ॥ 

દિન દિન અધિક સુગંધ લગાતે દેહ મેં, હરહાં શ્રીરંગ-એસે ભોગી ભુપ મિલે સબ 

ખેહમેં 1૨૩ ॥ 

જોગી કરતે જોગ કે આસન સાધતે, અખંડ ભભૂત લગાય જટા શિર બાંધતે ॥ 

સાધે કપલ કેદારકે તતપર હોય રે, હરહાં શ્રીરંગ-કાલ વ્યાલકી ઝપટ બચ્ચાં 

નહિં કોયરે ॥ ૨૪ ॥ 

આ તન રંગ પતંગ કલ ઉડ જાયગા, જમ કેદ્રાર જરૂર ખત્તા બહું ખાયગા ॥ 

મનકિત તજ દે ધાત બાત સત માન લે હરહાં શ્રીરંગ-મનુષાકાર મોરાર તાહિકૂં 

જનલે ॥ રપ ॥ 

ઉપર પ્રમાણે છેલ્લા છંદમાં સ્વામી કહે છે કે “મનુષાકાર મોરાર તાહિ કું જાન 

લે'' , એટલે આ મનુષ્ય રૂપે થયેલા પ્રગટ ભગવાન શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને તું ઓળખી 

લે, એમ છેલ્લા છંદની છેલ્લી કડીમાં સર્વ છંદોનો સાર ખેંચી પોતે સત્ય લખી ગયા છે 
એવી રીત ચંદ્રાયણા છંદો, કીર્તનો, વગેરે શ્રીરંગદાસજી સ્વામીનું જે સાહિત્ય 


જા 


* દંડાય તેવોને તવારના બળથીદંડતા 


૨૧૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મેળવીને ઉપર આપવામાં આવેલ છે. હવે પછી શ્રી બ્રહ્માનંદજી નામ ધારણ 
કરી જે જે સાહિત્ય સજેલું છે. તેની હકીકત કહેવામાં આવશે. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સદગુરુ શ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે સ્વામી શ્રી 
રંગદાસ ચારણી સાહિત્ય (ભાષા કાવ્ય) સંગ્રહે દ્રિતીયોડધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥૨ ॥ 


--//-- 


શ્રીજી 


અધ્યાય ૩ ત્રીજો 


પિતા પુત્ર મિલન પ્રસંગ 


શ્રીજી મહારાજે દિક્ષા “ આપ્યા પછી સ્વામી સદાયે બ્રહ્મસ્વરૂપના જ મશ્તા 
રહેતા હતા. બ્રહ્મસ્વરૂપે પોતે રહી પરબ્રહ્મ ભગવાન સ્વામિનારાયણને સદા પોતાના 
અંતરમાં અને બહાર નેત્ર સન્મુખ પણ તે મૂર્તિને રાખતા હતા. અનેક કાવ્યોમાં અને 
કીર્તનોમાં સ્વમુખે એજ માગ્યું છે કે, ““હે મહારાજ મારા નેણામાં રહેજો, અંતરમાં 
રહેજો.” એથી શ્રીજીની મૂર્તિ તેઓશ્રીને અખંડ દેખાતી હતી અને તે સ્વરૂપની 
મસ્તીમાંજ ચોવીસ કલાક પોતે “બ્રહ્મનંદે' માંજ રહેતાં. 


એક સમય વહેલી પ્રભાતે અક્ષર છોડી ઓરડીની ઓસરીમાં સીતાર લઈ 
સ્વામીજી પ્રભાતિઆ બોલવા લાગ્યા. સ્વામી તો આંખો વીંચી મૂર્તિમાં ચિત્ત પરોવી 
કીર્તનો ગાતા જાય અનેડોલતા જાય. સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામી 


પ્રસિદ્ધ થયેલ “બ્રહ્મનંદ કાવ્યની” પ્રસ્‍તાવનામાં સ્વામીને શ્રીજીનો મિલાપ 
પ્રથમ ભુજમાં થયાનું લખેલ છે. તેમજ સિદ્ધપુર પાસે જેરીતા ગામમાં દીક્ષા આપ્યાનું 
લખેલું છે. પરંતુ એ હકીકત સદ્દગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામીએ કવિ શ્રી દલપતરામને 
લખાવેલી નોંધપોથીમાં મળતી નથી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૧૩ 


ત્યાં આવીને પાસે બેઠા . તેની પણ સ્વામીને ખબરનહીં. એ તો કીર્તન ભક્તિમા અને 
બ્રહ્મસ્વરૂપની મસ્તીમાં જ આલાપ કરી રહ્યાં હતા. એ દ્રશ્ય શ્રીજી મહારાજ જોઈને પોતે 
પણ સાથે ગાવા લાગ્યા અને ડોલવા લાગ્યા; એટલું જ નહીં, પણ સ્વામીના મસ્તકે હાથ 
મેલી “વાહ બ્રહ્માનંદ, વાહ બ્રહ્માનંદ' તમે તો ખૂબ જ બ્રહ્મનો આનંદ માણો છો ! એમ 
કહ્યું . એથી સ્વામી કહે, “હા મહારાજ મને પણ શ્રીરંગદાસજી “ નામ કાવ્યોમાં ગોઠવતા 
રાબર અનુકુળ આવતું નથી. આજે આપશ્રીએ મારં નામ બરાબર આપને જેવું જણાયું તેવું 
જ બોલ્યા આ સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે એજ વખતે સ્વામીશ્રીનું નામ “બ્રહ્માનંદજી' 


ન- પાડી દીધું. એ સાંભળી સદગુરૂ મુક્તાનંદ સ્વામી પણ રાજી થયા હતા. 
પિતા પુત્રનો પહેલો અને છેલ્લો મીલાપ 


મહાકવિ શ્રી લાડુદાનજીનો પત્ર લઈને તેમના મામા ભાવનગરથ'સર્વ માલ 

મિલકત સંભાળી લઈને, રાજ્યના શિરબંધીના (આરબીની ટુકડીના) માણસો સાથે 

ચાલતા ચાલતા ચારેક માસે વડોદરા પહોંચયા કાઠીઆવાડમાં જીવન મુક્તાનો નવો પંથ 

જ કું ન. ક ક. યા દ” ક માં 

ચલાવે છે તે માણસોને ભરમાવી મુડીઆ (સન્યાસી) બનાવે છે, તેવી વાતો ગુજરાતમાં 

ઘેર ઘેર થતી હતી. ગાયકવાડ સરકારની કચેરીમાં જે વખતે એજ વાત ચાલતી હતી તેજ 
વખતે બરાબર લાડુદાનજીના મામા આવી પહોંચ્યા અને કહેવા લાગ્યાકે, કવિ 


શ્રી રંગદાસજીના નામના માત્ર અઢાર કીર્તનો અને બસો છંદો રચાયેલ 
મળેલછે.; તે ઉપરથી જણાય છે કે એજ વર્ષમાં જ બ્રહ્માનંદજી નામ ધારણ કરતાં તેપછી 
એનામનાં જ કાવ્યો રચાયેલાં હતાં. 


ન્‌ 


-- શ્રીજીએ નંદ પંક્તિના પાંચસો પરહંસ કાળવાણીમાં કર્યા, એ તો તે 
પછીઘણો સમય વિત્યે કર્યા છે. કેમકે સદગુરૂ ગોપાળનંદસ્વામી સ. ગુ. ગુણાતીતાનંદ 
સ્વામી સ. ગુ. નિત્યાનંદસ્વામી સ. ગુ. પ્રેમાનંદસ્વામી વગેરે સંતો બહુજ મોડી દીક્ષાઓ 
લીધી છે. એમ જો કાળવાણીમાં જે બ્રહ્માનંદ ના મ આપ્યું હોત તો, શ્રીરંગદાસજીના 
નામનાં ઘણાં કાવ્યકીર્તનો હોત; પણ તેમ જોવામાં આવતું નથી. માટે કવિશ્રી 
દલપતરામની નોંધપોથીની હકીકત સત્ય હોય શકે. 


૨૧૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


“લાહુદાનજી તો કાઠીઆવાડમાં આવેલા ગઢડા ગામે સ્વામીએ ભરમાવતાં તેના શિષ્ય 
થઈ રહી ગયા છે; અને આ હીરા, મોતી, માણેક જડિત સોનાચાંદિના દાગીનાઓ તથા 
હજારો રૂપીઆઓ, કોરીઓ; અશરફીઓ,સોનામહોરો, ઉંટ ઘોડાઓ, સીગરામ ગાડી 
વગેરે સરંજામ પોતાના લખેલા કાગળ સાથે મોકલેલ છે, તેમ કહી ગઢવી શંબુદાનજીના 
હાથમાં તે પત્ર આપ્યો. તેમજ કચ્છ ભુજ, ધ્રાંગધ્રા,જામનગર,જુનાગઢ અને ભાવનગર 
વગેરે રાજસ્થાનોના રાજ ખરીતાઓ (રૂકાઓ) અને ભુજની પાઠશાળાનાં મેળવેલ 
પ્રમાણ પત્રો, તેમજ રાજ્યોમાંથી મળેલ શિરપાવોનું લિસ્ટ, તથા કેટલાએક કાવ્યો 
ખરડાઓ વગેરે સભા સમક્ષ રજું કરતી વખતે સભાજનો તથા શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારે 
દિગ્મૂંઢ થી ગયા.કવિશ્રીના પિતાશ્રીના પિતાશ્રી શંભુદાનજી તો આ લાખોની મિલકત 
મેળવનાર પોતાના એકના એક મહા વિદ્વાન પુત્ર આવી નહીં. મળતા,સર્વ હકીકત 
સાંભળતા પુત્ર વિયોગે મૂર્છિત થી ગયાં રાજ્ય વૈદ્યોના ઔષધોપચારથી શુદ્ધિમાં આવ્યા 
પછી, શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકાર તથા તેના મુખ્ય મંત્રીએ લાડ્દાનજીને ગઢડાથી પાછ॥। 
લાવવા માટેની એક નીચે લખી બે યુક્તિ અજમાવવાનું વિચારી નક્કી કરી લીધું ને 
શંભુદાનજી પણ તેમાં સંમત થયા. 


(૧) મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી જો વડોદરા સરકારના રાજ્યકવિ થવા અહીં 
આવે તો, તેને પચીસ ગામનું એક પરગણું બક્ષી, વડોદરા શહેરની હવેલી, વાડી, એક 
હાથી, પાલખી, ને મશાલ, પક્ષી ક્રોડ પશાવ કરી, રાજ્યના મોટા અમીરના દરજ્જાથી 
ડબલ તાજમી સરદારની બેઠક આપવામાં આવશે. એવો રાજ્યની મોર છાપ વાળો 
ખરીતો લઈને એક બે અમીર સરદાર વગેરે આમંત્રણ પત્રિકા લઈ ગઢવી શંભુદાનજી 
સાથે ગઢડા જાય. 


(૨) લાહુદાનજીના માતા પિતા તથા તેઓનું સગપણ કરેલ કન્યા તેના માતા- 
પિતાઓ અને અન્ય સગા-સબંધીઓ વગેરે સહકુટુંબ ગઢડા જાય. એ સૌના મળવાથી 
ઘણા વરસોથી, વીખુટા પડેલા પુત્રને માતા-પિતા સગા સબંધીઓ વગેરે મળવાથી તેના 
હૃદયમાં પ્રેમ ઉભરાશે; વળી તેમના શ્વસુર પક્ષના અને લાયક ઉંમરની કન્યા વગેરેને 
જોઈને લગ્ન કરવાને તેના મનનું આકર્ષણ થશે; તેમજ લાખો રૂપીયાની આમદાની વાળુ 
ગુજરાતી ભૂમિનું એક (પચીસ ગામોનું પરગણ) બક્ષીસ આપવાનો મોરછાપવાળો 


ખરીતો (લેખ) જોતાજ એક નાના રજવાડાજેવો ગૃહસ્થાશ્રમમાણવા જરૂર લલચાશે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧ ૨૧૫ 


ઉપર મુજબની વિચારણા પછી તેવો રાજ્ય તરફથી પત્ર લખાવી એક અમીરને 
આપી ગાયકવાડે કવિશ્રી લાડુદાનજીને અનેક રીત સમજાવી વડોદરા તેડી લાવવા 
ભલામણ કરી, અને વાટખર્ચી વાહન વગેરેનો સઘળે. બંદોબસ્ત રાજ્યથી કરાવી, 
શંભુદાનજી ગઢવીને ખાંણ ગામથી સહ-કુટુંબ જવાનું સૂચવી સૌને વિદાય આપી 
ભાવનગરથી જોખમી સામાન પહોંચાડવા આવેલા માણસોને યોગ્ય શિરપાવ આપીને 
પણ વિદાય કર્યા કચ્છ કાઠીઆવાડમાંથી મળેલા ઉંચ જાતીના કેટલાએક ઘોડાઓ તથા 
ઉંટો પાલખી વગેરે સરંજામ ખાંણ ગામે સાથે નહીં લઈ જતાં, શંભુદાનજી ગઢવીએ એ 
સઘળું ગાયકવાડ સરકારને નજર કરતાં, તેના બદલાની યોગ્ય કીંમતી નવાજે સાથે લઈ 
લાખોની મિલ્કત સાથે સરકારી માણસોના બંદોબસ્તથી વડોદરાના વાહનમાં 
શંભુદાનજી ખાણ ગામે આવ્યા. ત્યાં સૌ સગા વ્હાલાઓને તેડાવી સર્વ હકીકત કહી 
સંભળાવી. લાખોની મીલ્કત મેળવનાર કુળદીપક લાડુદાનજી કુમાર ઘરે નહીં આવતાં, 
કાઠીઆવાડમાં એક બાવાના શિષ્ય થઇ રહી ગયાના સમાચાર સાંભળી, માતુશ્રી 
લાલુબાદેવી બહુજ ઉદાસ થતાં મૂર્છિત થઈ ગયા. સગા સ્નેહીઓ પણ આ હકીકત 
જાણતાં હર્ષશોક અનુભવી રહ્યાં. 


ખાંણથી રપ કોશ દુર પેશ્વા ગામે દરશાજી આઢાના ઉત્તમ કુળમાં મહાકવિશ્રી 
લાડુદાનજીનું સગપણ ગઢવી સ્વરૂપદાનજી (રૂપદાનજી) નાં પુત્રી, બેલડાં ખીમબાઈ 
તથા મોજબાઈ, તેમાંથી મોટાં પુત્રી, ખીમબાઈ વેરે કરેલું હતું. કન્યા ઉંમર લાયક હતાં 
તેથી તેઓ તેમનાં માતા-પિતા સાથે ખાંણગામ આવી બહુજ કલ્પાંત કરવા લાગ્યા. 
મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીને મળેલ પમાણપત્રો,રાજ્યના ખરીતાઓ, પોશાક, 
પહેરામણીના દાગીનાઓ, અને હજારો રૂપીઆ સાથે કાવ્યના કેટલાએક ખરડાઓ તેમજ 
તેમના મામાના મોઢાથી મહા કવિશ્રીની ખુબ પ્રસંસા સાંભળીને, સ્વરૂપદાનજી ગઢવીના 
નાના પુત્રી મોજબા 2૮ ભણેલાં અને બહુજ બુદ્ધિશાળી હોવાથી શ્રી લાડુદાનજી તરફ 
તેના મનનું આકર્ષણ થતાં, તે ઉંચકુળના ચારણ દેવકન્યાએ પોતાના મનથી દ્રઢ સંકપલ્પ 
કર્યો કે, “વરવું તો લાહુદાનજીને જ વરવું નહિ તો કુંવારૂ રહેવું મરવું.' તેવી પ્રતિજ્ઞા લઈ 
પોતાના માત-પિતાને તથા સૌને હકીકત કહી સંભળાવી. 

»« જન્મ પહેલા ગઢવી સ્વરૂપદાનજીના પત્નિએ લાડુદાનજીનાં માતુતટી 


લાલુબાદેવી સાથે વાકૂદન કરેલું હતું કે મારે પુત્રી થશે તો હું તમારા પુત્ર લાહુદાનજીને 
વરવાને તૈયાર થયા હતાં એવી પણ વાત કર્ણોપર્ણ મળી છે. 


૨૧૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આવી રીતે શ્રી લાડુદાનજી કવિના સાથે લગ્ન કરવા બંન્ને બેલડાંની બ્હેનો ઉમર લાયક 
હોવાથી ગઢડા જવા તૈયાર થયા. 


થોડા દિવસો રહીને વડોદરાથી આવેલ અમીરો સાથે રાજ્યના વાહનમાં ગઢવી 
શંભુદાસજી તથા મહાસતી લાલુબાદેવી (માતાજી) નાના પુત્ર અર્જુનદાનજી “ તથા 
પુત્રી આછુબા તથા શંભુદાનજીના નાનાભાઇ હરનાથજી તથા પીતરાઈભાઇ ખીમાજી 
અને તેમના સ્ત્રી મોજબાઈ તથા લહદાનજીના સસરા સાસુ બન્ને દેવકન્યાઓ તેમજ 
અન્ય સગા વ્હાલાઓ પોતે પોતાના વાહનમાં બેસી સાથે ચાલ્યા. રસ્તાના જાણીતા 
અનુભવી શ્રી લહુદાનજીના મામા સાહેબ પણ એ મારવાડી સંઘમાં સાથે જ હતા. 
ચાલતા ચાલતા કેટલાએક દિવસે એ મારવાડી ચારણદેવો ગઢડા ગામે આવ્યા. એ 
હકીકતની જાણ દરબારશ્રી એભલ ખાચરે તેઓના ઉતારા વગેરેનો ખૂબ સરસ બંદોબસ્ત 
કરાવ્યો. પરંતુ તેઓ સૌ તો લાહુદાનજીને મળવા આતુર થી રહેલા હતાં. 


સ્વામીશ્રીએ પરમહંસની દીક્ષા ગ્રહણ કરી બ્રહ્માનંદજી નામ ધારણ કર્યા 
પછીથી ત્યાંગીઓના ધર્મપ્રમાણે પૂર્વાશ્રમના સગા સબંધીઓને, તેમ જ પોતાના માત 
પિતા અને સ્ત્રી સમાજને મળી શકાય નહીં. એ વિષે શ્રી સ્વામીજીનું વર્તન “મર્યાદાચુસ્ત' 
હોવાથી મારવાડમાંથી મિજમાનો આવ્યાનું જાણ થતા સાધુની જગ્યામાં જ પોતાને 
આસનેજ (ઓરડીમાં જ) પુરા બંદોબસ્તથી રહ્યાં. 


પ્રવાસનો થાક ઉતર્યા પછી બીજે દહાડે સવારે શ્રીજી મહારાજની સભામાં 

મારવાડી મિજમાનો (ચારણકવિરાજો) કંઈક બીતાને ઝબકતા સ્વામીજીને દેશમાં પાછા 

લઈ જવા તે સ્વાર્થ સાધવાના હેતુંથી, સ્વામીના મામાને આગળ રાખી, દરબારશ્રી 

એભલ ખાચર સંગાથે સૌએ આવીને ર્નિંબવૃક્ષ નીચે બિરાજી રહેલા શ્રીજી મહારાજના 

ચરણમાં મસ્તકો ઝુકાવી, મારવાડી ઢબથી સલામ મુજરો કરી, આજ્ઞા મળતાં સૌ સભામાં 
ન 


આવી બેઠા. પછી શ્રી એભલ ખાચરે શ્રીજી મહારાજને ગઢવી શંભુદાનજી વગેરેની 
ઓળખાણ કરાવીને સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મળવાની અરજ કરી. 


આજે પોતાના સગા સંબંધીઓ શ્રીજી મહારાજની સભામાં આવવાના છે, એ 
હકીકત બ્રહ્માનંદસ્વામીના જાણવામાં આવતાં. પોતે તે દિઈરાદાપૂર્વક સભામાં આવ્યાન 
હોતા, તેથી શ્રીજી મહારાજે પરમહંસો તરફ જોતાં સ્વામીને જોયા નહીં તેથી સદગુરૂ 
મુક્તાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી કે તમે જઈ બ્રહ્મમુનિને સભામાં તેડી લાવો. તેથી મુક્તાનંદ 
સ્વામી સ્વામીનેઆસને 


* લાહુદાનજી ભુજ ગયાપછીથી એ ુત્રનેપુત્રીનો જન્મ થયો હતો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૩ ૨૧૭ 


ગયા અને મહારાજની આજ્ઞા સંભળાવી. તેથી સ્વામી આઠ દશ બીજા સાધુઓ અભ્યાસ 

કરતા હતા તેને સાથે લઈ સભામાં આવ્યા અને શ્રીજી મહારાજને દંડવત પ્રણામ કરી સહુ 
ક શ ક ક 

સતોને નમસ્કાર કરીને પોતાને આસને બેસી ગયા. 


આજે એભલ ખાચરના આંગણમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર પોત પોતાના કિરણો વેરતા 
હોય તેમ મારવાડી મહેમાનોને લાગ્યું. તે સહુ શ્રીજી અને બ્રહ્મનુનિના મુખારવિન્દ સામુ 
એકિ નજરે જોઈ રહ્યાં હતા. શંભુદાનજી ગઢવી તો આ બ્રહસ્પતિ સમાન કાંતિવાળા મહા 
તેજસ્વી કાશાંબરી વેશમાં પ્રચંડકાય અને અજાન બાહુબળ યોગીરાજના 
મુખારવિન્દમાંથઈ ચંદ્રકિરણ જેવું શિતળ શાંત બ્રહ્મતેજ ભાળી ભેચકાઈ ગયા. તેમજ 
આવા પ્રભાવશાળી પુરૂષને “લાડુદાનજી નામના મારા પુત્ર છે તેમ કહેવાય ? સભા સહુ 
શાંત હતી. ઉતરાદા બારના ઓરડાની ઓસરીએ બાશ્રી જીવુબા લાડુબાની સ્ત્રી સભામાં 
માતુટી લાલુબાદેવી પણ અતિ ઉત્કંઠાથી પોતાના વ્હાલા પુત્રના દર્શન કરવા અધિરા થી 
રહ્યાં હતાં સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી સભામાં પધારતાં બાઈઓએ ઓળખાણ આપી. છતાં 
તેઓ પણ પંદર વરસ પહેલાંના કિશોર અવસ્થાના લડદાનજીને આજ ભર યુવાન 
અવસ્થઆમાં, વળી કાશાંબરી યોગીવેશમાં બ્રહ્મતેજસ્વી ભાળીને ઓળકી શક્યાં નહીં. 


શ્રીજી મહારાજે પરિસ્થિતિ પારખી કૃપા દ્રષ્ટિ કરીને ખાસ આજ્ઞા કરી કે 
'બ્રહ્મનુનિ ! પૂર્વાશ્રમના જનક પિતાશ્રી શંભુદાનજી ગઢવી કે જેઓ અમારા ગુરૂભાઈ છે 
(રામાનંદ સ્વામીના શંભુદાનજી શિષ્ય હોવાથી) તો તેમની પાસે ત્યાં જઈ દંડવત 
પ્રણામ કરીને મળો; તેમજ દૂર દેશથી આવેલા અન્ય વિદેશી મહેમાનોને પણ મળી; 
કુશળ ખબર પૂજો; એ અમારી આજ્ઞા છે, ગુરૂવાક્ય શ્રુતિ તુલ્ય માની સ્વામી પોતાના 
આસનેથી ઉઠી પિતાશ્રી શંભુદાનજીના પાસે જી દંડવત પ્રણામ કર્યા. શંભુદાનજીએ 
ઉભા થી પોતાના યોગી પુત્રના બન્ને હાથ ઝાલીને ઉબા કરી બાથ ભરી મળ્યા, છાતી 
સાથે ભીડીને મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવતાં, વાત્સલ્ય પ્રેમમાં પ્રેમાશ્રુ સાથે ગદગદ કંઠે બોલ્યા 
'કે, બેટા લાહુદાનજી ઘણા વર્ષે દર્શન થયા. અમો વૃદ્ધ માતપિતાને ભુલી જઈ ઘેર પણ ન 
આવ્યા? પણ આજ તમનેયોગી સ્વરૂપેનીરખતાં મનેમારા ગુરૂશ્રી “રામાનંદ સ્વામી' ની 
યાદ આવે છે. “ગુરૂ તો મેલી ગયા અને તમો પણ અમને મેલી ગયા ને ભુલી ગયા ? પણ 
આજ પ્રભુકૃપાથી તમને મળતા મારી છાતી ઠરે છે.હૃદયમાં શાન્તિ થઈ છે. બાપ ! સુખી 
રહો !એમ કહેતા હૃદય ભરાઈજતાં નીચે બેસી ગયા. 


૨૧૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બ્રહ્મમુનિ બોલ્યા “આપ તો મહા મુકતાત્મા છો સદગુરૂશ્રી રામાનંદ સ્વામી 
જેવા સમર્થ ગુરૂને સેવ્યા છે તેના આશિર્વાદે આપણું આશિયાકુળ અને દેવકુળ ઉજળું થયું 
છે. કોણ છે, લાઠુદાનજી ? કોણ છે શંભાદદનજી ? સહુ બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ અને સામે 
પરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ પ્રગટ નારાયણ બિરાજે છે. તેમની અપાર દયાથી આજ આપને 


ક મ ક 


એમના દર્શનનો અમુલ્ય લાભ થયો છે, માટે તેનેઓળખી અંતર અજવાળો.' 


સભામાં બેઠેલા અન્ય મારવાડી ચારણદેવોને (સગા સંબંધીઓને) દૂરથી 

પોતાને નમસ્કાર કરત । જોઈ પોતે સહુને હાથજોડી પગે લાગ્યા અને કહ્યું કે. “આજથી 

પ્રગટ નારાયણ પ્રભુના દર્શન થયાં છે, માટે તમો સહુ પૂર્ણ ભાગ્યશાળી છો. અ 

અલૌકીક લ્હાવનું તમો સહુને જીવન સંભારણું છે. આ લીંખડો નથી પણ કલ્પવૃક્ષ છે ! 

અને આ સભા એ અક્ષરધામ (બ્રહ્મધામ) ની દીવ્ય સભા છે; અને આ શ્રીજી મહારાજ 

સાક્ષાત પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ નારાયણ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા છે. માટે તે પ્રગટ ભગવાનનો 
ક 


આશરો કરી એકોતેર પેઢી ઉઝાળો ''! એટલું કહી સહુને નમસ્કાર કરી પોતાને આસને 
આવી બેસી ગયા. 


શ્રીજી આજ્ઞા થતાં સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ અને સદગુરૂશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ સારંગી અને અન્ય સંતોએ સીતાર, દુકડ સરોદા લઈને કીર્તનો ગાવા 
શરૂ કર્યા. તે અંતરીક્ષમાંથી જેમ સિદ્ધ ચારણ, વિદ્યાધર ગંધર્વદેવો દિવ્ય વાજીત્રોથી 
ગગનગીરા કરી રહેલ હોય તેમ, સર્વ સભાજનો અને આવેલા મિજમાનો વગેરેને જણાયું 
અને અતિ શાન્તિ બ્રહ્મરસ છવાઈ રહ્યો. એ સમયે સહુના કર્ણમાં સહજાનંદ સ્વામિરે 
પ્રગટત ન આ સમેરે, પ્રાણી કોઈ પાવત નર્હિ ભવ પારરે,'' એ મુક્તાનંદ સ્વામિના 
કીર્તનની પહેલી કડી ગુંજી રહી. દિવ્ય સભા, દિવ્ય સંગિત દિવ્ય સંતો, દિવ્ય પાર્ષદો, 
સ્રી-પુરૂષની અલગ અલગ દિવ્ય સભાઓ, વિગેરેના દિવ્ય દર્શન થતા સહું મારવાડી 
મહેમાનોનાં અંતર શાંત થયાં. કીર્તન ભક્તિ બંધ થતાં શ્રીજીમહારાજ કહે “શંભુદાન 
ગઢવી'' તમો સહું આવ્યા તે સારૂં થયું. હમણાં આહી રોકાઈ સંત સમાગમ કરી આપણા 
ગુરૂશ્રી રામાનંદસ્વામિના આ “ગુરૂકુળ' નો અનુભવ લ્યો હવે જય સચ્ચિદાનંદ એમ 
કહીને ત્યાંથી ઉઠી પોતાની અક્ષર ઓરડીમાં પધાર્યા, એટલે બીજા સહું પોત પોતાને 
સ્થાને ગયા. 


મારવાડી મહેમાનો બજારમાં ફરી ઉતારે આવી અરસ પર શ્રીજી પ્રતાપની અને 
લાડુદાનના બ્રહ્મતેજની તેમજ દિવ્ય સભાની તારીફ કરવા લાગ્યા, અને આમાંથી 
લાડુદાનજીને આપણી સાથે ઘેર શી રીતે લઈજવા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૩ ૨૧૯ 


તેનો સહુ મળીને વિચાર કરવા લાગ્યા. સાથે આવેલા બન્ને દેવકન્યાઓ પણ સાક્ષાત દેવ 
સમાન લાડદાનજીના દર્શન કરતાં તેની વાક્ય ચાતુરી, સંગીતકળા અને મહા તેજસ્વી 
શરીરકાન્તિ ભાળી, મન કર્મ, વચને તેનેજ વરવાની મનમાં પ્રતિજ્ઞા લઈ સ્ત્રીહઠને ગ્રહણ 
કરી બેઠી. સાંજે પછી દિવ્ય સભા થઈ સહુ દર્શને આવ્યા. તે વખતે શ્રીજીએ બ્રહ્મનુનિને 
આજ્ઞા કરી કે “તમારી જન્મભુમીની મારવાડી ભાષાનાં કીર્તનો સંભળાવો કે, આવેલા 
મિજમાનો તે સાંભળી સમજી અને રાજી થાય. 


ન 


શ્રીજી આજ્ઞા શીર ચડાવી ચારપદોમાંથીને બે પદો પોતે સીતારમાં બોલ્યા. 


રાગ સોરઠા (મારવાડી ભાષા) 
પદ ૧ 
માંકેમહોલે આજોજી હો સુંદર શામ. ટેક 
હાથ જોડું રહું હાજર ઉભી,તન ધન વારું થાકે નામ ॥ માકે. 
પ્રાણજીવન રંગરેલ પધારો, મારે છે થાસું ઢોલાકામ ॥ માકે. ૨. 
થાકો મુખ દેખ્યાંસુ માંકે, અંતર હોવે આરામ ॥ માકે ૩. 
બ્રહ્માનંદરા પ્રીતમ પ્યારા, પુરો માંકા મનડારી હામ ॥ માંકે. ૪. 
પદર 
થારામાને લાગે છેજી ગાઢામારૂ નેણ, ટેક. 
કામ કાજ દુજો કાંઈ ન સુજે, રટના લાગી, દિનરેણ ॥ થારા. ૧ 
સુભગ સુલણી રાવરી મુરલી, સુણકે મન મારો હોઈ ગ્યો, મેણ ॥ થારા ૨. 
હાસ વિલાસ સહિત નહિ વિસરે, વાલાજી રંગીલા વાંકા નેણ ॥ થારા. ૩ 


ન 


આયે એકાંત મીલો અવિનાશી, બ્રહ્માનંદરા જો સેણ ॥ થારા ૪ 


ઉપરનાં બે પદો સીતારમાં આલાપી, શ્રીજી મહારાજની સન્મુખ બેસી, પૂર્ણ 
સખી ભાવથી ગાતા, જળથળ થંભી ગયા, મોરલાઓ બોલવા લાગ્યા, અને મારવાડી 
મિજમાનોમાંના ઘણાખરાને શ્રીજી મહારાજ શ્રીકૃષ્ણ રૂપે અને બ્રહ્મનુનિ ગોપીના રૂપે 
દેખાયા, કેમ જાણે ગોલોકમાં બેસી ગાવણું સાંભળતા હોય તેવો આનંદ અનુભવા લાગ્યાં 
શંભુદાન ગઢવી પણ ભાષાના ઉત્તમ કવિ હતા, વાતે ડાહ્યાં હતા, સદગુરૂશ્રી 
રામાનંદસ્વામીના કૃપાપાત્ર શિષ્ય હતા. પોતાના પુત્રને યોગી વેશે બ્રહ્મરસની ભક્તિમાં 
તરબોળ થયેલા જોઈ પોતે આ સઘળો પ્રતાપ સદગુરૂશ્રી રામાનંદજી સ્વામીની પુર્ણ 
કૃપાનો અને શુભ આશીર્વાદનો છે, તેમ જાણી પોતે પોતાને કૃતાર્થ માનવા લાગ્યા. ખાણ 
ગામેએકાદશીનીરાત્રીના 


૨૨૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જાગરણમાં માતાના ગર્ભમાં રહેલા બાળકે ગુરૂશ્રી સાથે વાર્તા વિનોદ જે કરેલો હતો તે, 
અને ગુરૂએ પછી એ ગર્ભમાં રહેલો બાળકનો જે મહિમા કહેલ હતો તે, તથા “પ્રગટ 
ભગવાનના ગુણ તો તમે જ ગાશો,' એમ રામાનંદસ્વામીએ તે રાત્રે કહેલું હતું, એ સઘળું 
પોતાને યાદ આવતા ગુરૂશ્રીની ભવિષ્યવાણી આજે સત્ય પડી અને શ્રીજી મહારાજની 
બાજુમાં ગુરૂ રામાનંદસ્વામીના દિવ્ય દર્શન શંભુદાનજીને થયાં. ગુરૂશ્રી જાણે બંને હાથ 
લંબાવી એક હાથ શ્રીજી ઉપર અને બીજો હાથ બ્રહ્મમુનિ ઉપર અભય વરદાનથી ધરી 
રહ્યાં થકા, શંભુદાનજી સામું જોતા હોય તેવા સાક્ષાત્‌ દર્શન શંભુદાનજી, બ્રહ્મમુનિ, અને 
મુક્તાનંદસ્વામીને, તે સબામાં થયાં. 


સાયંકાળ થતા આરતી ધુન્ય, કથા વાર્તા સાંભળી સહુ સહુને ઉતારે જઈ વાળુ 
કરીને આરામ કર્યો. શંભુદાનજીને તો પાતાના હૃદયમાં પૂર્ણ શાંન્તિ થી ગઈ, પણ સાથે 
આવેલા સગા સંબંધીઓના આગ્રહને વશ થી બીજે દિવસે શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા 
મેળવી પોતાને ઉતારે બ્રહ્મમુનિને આવી મળવાનું નક્કીકર્યું. 


બીજે દિવસે શ્રીજીની આજ્ઞા થતાં મુક્તાનંદસ્વામી, અને દરબાર શ્રી એભલ 
ખાચર સાથે બ્રહ્માનંદસ્વામી, પોતાના પિતાશ્રીને ઉતારે જઈ મળ્યા. એ વખતે સહુ પુરૂષ 
વર્ગ સ્વામીને વીંટાઈ વળ્યો. સામી બાજુથી ઓસરીના ગેર ઉપરથી માતાજીશ્રી 
લાલુબાદેવી વિગેરે સહબાઈઓએ સ્વામીશ્રીને નમસ્કાર કર્યો. સ્વામીશ્રીએ પણ 
પોતાના માતુશ્રીને બે હાથ જોડી વંદન કરી જય સ્વામિનારાયણ કર્યા. પછી શંભુદાનજી 
સ્વામીને સંબોધીને કહેવા લાગ્યા, આપ અમારા (વૃદ્ધ માતાપિતા) ઉપર દયા લાવી 
અમારી સેવા કરવાને હવે ઘેર પધારો. ત્યાં રહીને પ્રભુ ભજન કરજો. વળી તમારૂ સગપણ 
કરેલું હોવાથી કન્યા ઉમર લાયક હોઈ ને તે અમારા સાથે અહીં આવ્યા છે તેમના સાથે 
લગ્ન કરી ગૃહસ્થાશ્રમ આરંભો. અમો શ્રીજી મહારાજ પાસે વિનતી કરી તમોને ઘરે તેડી 
જવાની આજ્ઞા મેળવી દેશું. વેવાઈના બીજા નાના પુત્રી પણ તમારા યશોગાન સાંભળી 
“તમને જ વરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ બેઠા છે. એટલે સગપણ થયેલ કન્યા અને તેના નાના 
બેનની ઈચ્છા પૂરી કરવા તેમજ અમારી વૃદ્ધાવસ્થા ધ્યાનમાં લઈને તમો “ઘેર' (ખાણ 
ગામે) આવવાની “હા' કહો. એ સાંભળી સહુ સગા-વ્હાલાઓએ પણ શંભુદાનજીની 
વાતનેપૂર્ણ ટેકો આપ્યો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૩ ૨૨૧ 


સ્વામીશ્રીને ધર્મસંકટ આવ્યું. શું જવાબ દેવો ? એક બાજું પૂર્વાશ્રમનો કુટુંબી 
પ્રેમ, વૃદ્ધ માતા પિતાની સેવા કરવાનો પુત્રધર્મ, પોતા પ્રત્યે પિતાનો અનહદ વાત્સલ્ય 
પ્રેમ, સગપણ થયેલા દેવકન્યાની પરિસ્થિતિ વગેરે, બીજી બાજુ, સાક્ષાત પ્રગટ 
ભગવાન મળ્યા, તેનો ત્યાગ કેમ થાય ? સહુથી શ્રેષ્ઠ એવી પરમહંસની દીક્ષા તજી 
શ્વેતાંબરી થવું, અભય નૃપના અક્ષર તુલ્ય આંગણાની દિવ્ય સભાનો ત્યાગ કરીને એક 
નાનકડા ગામના ચોરામાં ચારણ દાયરો સાથે બેસી, યાચક વૃતિની જીંગદી ગુજારવી; 
આવા અનેક વિકર્ત થતાં પોતાના અંતર આત્માની પ્રેરણા મળતા, એ પ્રશ્નો જવાબ પોતે 


નીચે લખ્યા કીર્તનથી પિતાશ્રી આદિ સહુ સંબંધીઓને સંભળાવ્યો. 


બ્રહ્મમુનિ કહે છે કે “પિતાશ્રી ! સાંભળો, સગપણ કર્યું સાચુ ? આ ? કેતે? આ 
એક જ કાવ્ય સાંભળી લીયો તેમા મારા અંતરની ઉર્મિઓ હું વ્યક્ત કરી દઉં છું. આપ સહુ 
વિચાર વંત અનેકવિ છો તેથી એસમજજો.' એમ કહીને નીચેનું કીર્તન ગાયું. 


ગરબી પદ ૧ 

સગપણ હરિવરનું સાચું, બીજું સરવે ક્ષણભંગુર કાચું. ટેક 
સહુ સાથે પ્રીતી ટાળી, ભાગ્યું મન મિથ્યા ભાળી. 
વરવા જેવા એક વનમાળી. રે સગપણ હરિવરનું સાચુ ૧ 
થીર નહિ આવરદા થોડી, રે તુછ જાણી આશા ત્રોડી, 
જગના જીવન સાથે જોડી. રે સગપણ હરિવર'નું સાચું. ૨ 
ફોગટ ફેરા નવ ફરીએ, રે પર ઘેર પાણી શું ભરીએ ? 
જો વરીએ તો નટવરને વરીએ. રે સગપણ હરિવરનું સાચું. ૩ 
રે ભૂધર ભેટયા ભય ભાગ્યો, મેં સહુ સાથે ત્રોડો ધ્રોગો. 

એ રસીક રંગીલાથી રંગ લાગ્ય. રે સગપણ હરિવર'નું સાચું. ૪ 
રે એવું જાણી સગપણ કીધું, રે મ્હેણું તો રિ ઉપર લીધું. 
બ્રહ્માનંદ કારજ સીધ્યું. રે સગપણ હરિવર'નું સાચું. પ 


તખ .:“ત“જ્ત્હખત્હ 


* જેમ મનુષ્યના મરણ પછી તેના બારમાને દિવસે લોકો 'ગડહોમાળ' ભરે છે. 
એટલે પાણીના ચાર ઘડાઓ ભરી તેને કાચા સુતરના દોરાની માળા વીંટી, કોડીઆમાં 
દીવો ળગાવી તે દોરાને દીવાથી બાળી તોડી નાંખી કહે છે કે, 'તુટયો તાંતો ને છુટયો 


નાતો, એ લોકો કિતને સ્વામી એ કીર્તનમાં કહે છે.' 


૨૨૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 

પિતાજી ? મેં તો શ્રી હરિના સગપણને સાચુ જાણી બધાંથી પ્રીતિ તોડી, 

સંસાચર મિથ્યા ભાળી, અને ભગવાન સત્ય જાણી, (જગત મિથ્યાબ્રહ્મ સત્ય જાણી) ને 

હું તો વનમાળીને વરી ચુકેલ છું. આ શરીરની અલ્પ આયુષ્ય, હોવાથી બધી આશા 

તુષ્ણાનો ત્યાગ કરી. જગતના જીવન રૂપી શ્રીજી મહારાજને જાણી, તેમના સાથે મેં મારૂ 

મન જોડી દીધું છે, જેથી શ્રી હરિનું જ સગપણ સાચું છે. ફોગટીઆ ફેરાફરી પારકા ઘરના 

પાણી ભરવા કરતા એક નટવરને જ વરવું તે સારૂ છે. હવે તો ભગવાન મળતા જન્મ 

મરણનો ભય ભાંગી ગયો છે, અને મેં તો સહુ સાથે એટલે આ દેહના સગા સબંધીઓનો 

સબંધરૂપી “ધ્રાગો' (દોરો) તોડી નાખ્યો છે. માટે શ્રી હરિનું જ સગપણ સાચુ છે અને 

શ્રીહરિ એકજ સત્ય છે ! એમ જાણી મેં તેનાથી જ સગપણ કરેલ છે. લોકો કહેશે કે બાવો 

થી ગયો, એ મ્હેણું જાણવા છતાં મેં માથે લીધું છે, મારૂ તો સંપૂર્ણ કારજ સિદ્ધ થયું છે. 

એટલે હું તો “પૂર્ણકામ થયો છું., એથી શ્રીહરિનું' સગપણ સાચુ છે, બીજુ જુઠું છે. એમ 
કહીને બીજા પદની ત્રીજી ને ચોથી કડીઓમાં સ્વામી કહે છે કે- 

રે શીરપર જો બીજો ધારૂં, રેતો બગડે જીવીત મારૂં 

હું જીતી બાજી હવે કેમ હારૂં, રે લગની તો હવિરથી લાગી. 

રે હરિ વનિ બીજાને વરવું, તે ગજ તજી ખર ચડીને ફરવું. 

એ જીવ્યાથી રૂડું મરવું. રે લગની તો હરિવરથી લાગી. 

પછી ત્રીજા પદમાં સ્વામી વીરરસમાં આવી જઈને કહે છે કે, 

રે પહેલું જ મનમાં ત્રેવડીએ, હારે હારે જાધ્ધે નવ ચડીએ, 

જો ચડીએ તો કટકાજ થઈ પડીએ. રે શીટ સાટે નટવરને વરીએ. 

રે રંગ સહિત હરિને રટીએ, હાક વાગે પાછા નવ હટીએ, 


બ્રહ્માનંદ કહે ત્યાં મરી મટીએ. રે શીર સાટે નટવરને વરીએ. 


પિતાશ્રી શંભુદાનજી એબધુસાંભળીનેકહે છેકે, “હેપુત્રઆપણી ચારણ જ્ઞાતિબહું 
જ ચતુર અને વિચિત્ર છે, તે તમો ક્યાં નથી જાણતા ? તેથી જ્ઞાતિજનો તેમજ અન્ય લોકો 
આપણા ઘરને વગોવશે. મેણા દેશે, ન બોલવાનું બોલી અમો વૃદ્ધને પજવશે. વળી તમારૂ 
સગપણ કરેલી કન્યા ઉંમરલાયક હોવાથી કદી આપણા જ ગામમાં આપણી ડીલ સામેની' 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૩ ચ્ચ્ડ 


જ 


ડેલીમાં પરણાવી દેશે ને કહેશે કે દીકરો બાવો થી જતા કન્યા બીજે દેવી પડી,' તેમ કહી 
અમારી જીંદગીને ધુળમાં નાખશે એ મેણા એ લોકલાજ અમો વૃદ્ધ કેમ સહન કરી શકીશું ? 
એમ બોલતા તેઓ ગળગળા થઈ ગયા. 


દ 


એ જોઈને સ્વામી તેનો ઉત્તર હવે ચોથા પદની કડી બીજમાં આપે છે કે. 
“જેમ ગજ જાય બજારે ખુશી, શ્વાન મર બહુ ભસીરે ભસી, 
તેની હાથીને નહીં શંકા રે કશી રે, ધરીઆ અંતર ગિરિધારી. 


વળી સતી સ્ત્રીનો દાખલો આપીને કહે છે કે પતિ સાથે સતી બળવા જાય અને 
ચીતામાં (પડમાંથી) બળી જવાની બીકથી પાછી ઘરે આવે, તો તે સ્રી પછી સતી મટીને 
કુતી વહાવે માટે હે પિતાજી ! હું તો ભગવાનને વરવા માથું હાથમાં લઈને ચાલેલ છું; મને 
નાત જાત લોક લાજ કોઈની લેશ માત્ર શંકા નથી; ભલે જેમ જેને કહેવું હોય તેમ તે કહે; મેં 
તો બધી બીકને બહાર કાઢી મેલી છે. તેમ કહીને છેલ્લા પદની છેલ્લી કડીમાં કહ્યુંજે, 
રે બ્રહ્માનંદ એમ વિચારી, રે બીક સરવે કાઢી બારી, 
મને મળીઆ મોહનવર સુખકારી ધરીઆ અંતર ગિરિધારી, 


એ રીતે મેં તો સંપૂર્ણ વિચાર કરીને, સર્વે સુખના ભાજનરૂપ એવા મનમોહન 
સુંદરવરને હું વરેલ ચુકેલ છું. ભગવાન સહુને સન્મતિ આપશે. માટે લ્યો, “જયા 
સ્વામિનારાયણ ! એમ કહીને સ્વામી ત્યાંથી ઉઢી ચાલ્યા ગયા. 

શુકજી અને વ્યાસજીના સંવાદ જેવા ઉપરના ચારે કીર્તનો સાંભળી સહુના 
મનમાં નક્કી થાય છે કેકોઈ પણ ઉપાયે હવે લાડુદાનજી ખાણ ગામમાં ઘરે નહીં આવે. 

માતાનો જીવ છે તે બાશ્રી લાહુબા તથા જીવુબાબાને કહી તેમના બાપુશ્રી 
એભલ ખાચરને પોતાના ઉતારે તેડાવી, માતાજી લાલુબાદેવી તથા સ્વામીજીના 
સાસુજી; બન્ને દેવકન્યાઓ, સસરાજી અને અન્ય કુટુંબી વર્ગ દરરોજ એભલ ખાચર 
મારફત સ્વામીજીને વિનંતી કરાવીને “સગપણ થી ગયું છે. તેથી ઉત્તમ વર્ણમાં અરધો 
વિવાહ થી ગયો ગણાય, તેથી તમે ગૃહસ્થાશ્રમ મંડો' આવી રીતે લગભગ એક 
અઢવાડીઉં વિનંતિના સંદેશાઓ ચલાવે છે. સ્વામી તો એ સઘળું સાંભળીને દરરોજ તેના 
પ્રતિ ઉત્તરમાં પોતાના અંતરનો નાદ તેઓના અંતરમાં ઉતારવા દરરોજ નવા નવા ચોસર 


પદો રચી મોકલે છે. પહેલે 


૨૨૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દિવસ રૂબરૂ ઉતારામાં જઈને ચારપદો સંભળાવી આવ્યા હતા. હવે બીજે દિવસે “લાગ્યો 
મારેનટવરથી નેડો' એ કીર્તનના પદથી પ્રત્યુત્તર વાળે છે કે, 
કે જીવ જીવને શું પરણું ? કે જેના શીર ઉપર મરણું, 
ક્‌ -* ક સ ને ક. ડે કા જ 
તેથી મે સરમથનુ લીધુ શરણું, મોહી હું તો નટવરને વાને 
કે અસલ વાત મુને ઓળખાણી કેથી મારે સર્વે દુઃખની હાણી, 
કે પ્રીતમ મુખ રાખ્યું પાણી, મોહી હું તો નટવરને વાને. 


ત્રીજે દિવસે બન્ને દેવકન્યાઓએ સ્ત્રી હઠ લીધો, અને સંદેશો કહાવ્યો કે 
“અમોને તમો નહીં વરો, તો અમો ચારણ કન્યાઓ છીએ તે મરવાથી નહીંડરતા,અમારા 
બન્નેના માથા અહીં તરવારથી ઉતારી અને મરશું' સ્વામીશ્રી તો ડારાથી કંઈ ડરે તેમ 
નહોતો, કારણ કે તેઓશ્રી દ્રઢ નિશ્ચયી હતા, પ્રગટનો મહિમા ભરપુર હતો. તેથી ત્રીજે 
દિવસેત્રીજું ચોરસપદ, 


॥ મેં તો સગપણ કીધું રે કે શામળીઆ સાથે ।॥। 


એ કીર્તન રચીને મોકલ્યું. તેમા બીજા પદની ચોથી કડીમાં સ્વામી માથા 
ઉતારવાનો પ્રત્યત્તર વાળે છે કે : 

મારે મનડે ભાવ્યારે કે-મોહન મરમાળા 

સો માથા જતા રે કે, સૌોંધા છોગાળા. 


સ્વામીજી કહે છે કે તમારા બે માથાં તો શું ! પણ એ છોગાળા મરમાળા 
મોહનવરના માટે કદી એક સો માથા ઉતારી આપાવ પડે તો પણ તેઓ સોંધા છે. આ દેહે 
ન કો પ શર કે જ મ 
ભગવાનને વરી લેવા એમ મેં નિશ્ચય કરેલ છે. અને તમો પણ આ અવતાર છેલ્લો કરવા 
તેવો ઠરાવ કરી નાંખો. 
અવતાર ધર્યો છે રે કે, હરિને વરવાને 
કુળની મરજાદ। રે કે, ખોટી કરવાને. 


તે પછી ચોથે દિવસે એ શ્રી હરિનું સગપણ સાચું, બીજું સવે જુઠું-એ પ્રથમના 
દિવસના કીર્તનને વિશેષદ્રઢ કરવા બે ચોસરો રચે છે. 


સગપણ કીધું રે સાચું, હવે હું રંગ બીજે નવ રાચું 


અખંડ એ વાતન રે મારૂં, હરિ વિના ધણી નવ બીજો ધારૂં એના બીજા પદમાં 
પણ ક્હે છે કે:- 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ચ્સ્પ 


એ સુખ ન શુંકું રે વરણી, પુરણ પુરૂષોત્તમને વરણી, 
બ્રહ્માનંદ ઉપર રે હરિ રાજી, દુરિજન છોને મરતાં દાઝી, 
પાંચમે દિવસે સ્વામીએ ગાઈ સંભળાવ્યું કે: 
હું તો ચાલી રે હું તો ચાલી, શીર લઈ કરમાંય 
વરવાને નંદકુમારને 

મેં તો નાંખ્યો રે મેં તો નાખ્યો. હવે છોડ શીશ 
મનડું લોભાણું કાનમાં. 

નવ કરશો રે તન કરશો રે, દેખી કોઈ રીશ, 
તનડું વિંધાણું તાનમાં, 

મનું લાગોરે મુને લાગો,રસીયા તારો રંગ, 
ન વરૂં હું બીજા કોઈ ને 

હું તો આવીશરે હું તો આવીશ, છેલા તારે સંગ, 
કુળ મરજાદા ખોઈ ને. 


છઠે દિવસે શ્રીજી મહારાજ પાસે આ સર્વ હકીકત આવતાં શ્રીજી મહારજ 
આજ્ઞા કરે છે કે બ્રહ્મમુનિ પૂર્વાશ્મનાં સંબંધીઓ, અને “દેવ કન્યારૂપી રિદ્ધ, સિધ્ધીઓ 
માર્ગમાં રોકી રાખતી હોય તો તમો ત સહુનેરાજી કરો અમો તેમાં રાજી છીએ.' 


સ્વામી શ્રીજી મહારાજના એ કટાક્ષ વાક્યો સમજીને નવા ચોરસ નીચે પદ 
બોલ્યાઃ- 
વ્હાલ લાગો છો વિશ્વ આધાર રે - સગપણ તમ સાથે 
મેં તો સર્વ મેલ્યો સંસાર રે - સગપણ તમ સાથે (ટેક) 
મારા નમમાં વશ્યા છો આવી શામરે - સગપણ તમ સાથે 
તમ સારૂ તજ્યું ધન ધામરે - સગપણ તમ સાથે (૧) 
મારૂ મનડું લોભાણું તમ પાસરે - સગપણ તમ સાથે 
મુને નથી બીજાની આશરે - સગપણ તમ સાથે 
મારે માથે ઘણી છો તમે એકરે-સગપણ તમ સાથે 
મારી અખંડ નિભાવજો ટેકરે - સગપણ તમ સાથે (૩) 
મેં તો દેહ ધર્યો તમકાજરે-સગપણ તમ સાથે 
તમને જોઈ મોઈ વ્રજ રાજેરે-સગપણ તમ સાથે (૪) 
હું તો હેતે વેચાણી તમ હાથરે - સગપણ તમ સાથે 
છો બ્રહ્માનંદના નાથરે - સગપણ તમ સાથે (પ) 


૨૨૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


હે મહારાજ મારું સગપણ તો આપથી જ છે, બ્રહ્માનંદ કહે છે કેઆપ મારાનાથ 
છો. ઘણી એક છો, મારી ટેક સિભાવજો, આ દેહ તમારા માટે જ ધારણ કર્યો છે વગેરે 
વગેરે. 

સાતમે દહાડે સહું સબંધીઓ નીચેના (ચોરસ) પદો વાંચીને હવે 
શ્રીલાહુદાનજી ઘરે નહીંજ આવે; એમ દીલમાં ખાત્રી થતી વિષ્ટિને સમેટી લીધી. 
વર્યા મેં તો વનમાળીરે, શીરને સાટે વર્યા મેં તો વન માળી. 
પરણી પ્રીતમ પ્યારો, અખડ સોહાગ મારો, 
રંડાપાની બીક ટાળીરે. શીરને સાટે વર્ષા મેં તો વનમાળી રે. 
જેનું છે એવાતન કાચું, પરણી રંડાવુ પાછું; 
તેને ઘેર શું પાણી ભરીને રે, વરીએ તો શામળીયો વરીએ રે. 


ઉપર મુજબ સાતે દિવસના સાત ચોરસ પદો સ્વામીના રચેલા સાંભળીને સહુના 
દિલમાં વૈરાગ્ય ઉપજ્યો અને પ્રભુ પદનું શરણ સત્ય છે, અને મિથ્યા છે, એવી સહું 
સબંધીજનોની મનોવૃતિ થતાં, સહુને નક્કી જણાય કે આ લાડુદાનજી હવે કોઈ પણ રીતે 
પાછા ઘરેનહીંજ આવે. માટેરાજીખુશીથી તેમને ત્યાંજ રહેવા દઈઈએએમ નિશ્ચય કરી છેવટે 
આઠમે દિવસે શ્રીજી મહારાજ પાસેથી દેશમાં પાછા જવાની રજા મેળવવા ધારી, સહુ 
મારવાડી મિજમો સભામાં આવ્યા. ગઢવી શંભુદાનજીએ મહારાજ પાસે દેશમાં જવાની 
હાથ જોડી વિનંતી કરી; એ વખતે શ્રીજી મહારાજ બ્રહ્માનંદસ્વામીની કસોટી કરવાઅને 
ધીરજ જોવા, તેમજ સ્વામીની ટેકની ખાત્રી સભાજનોને થાય તે માટે આજ્ઞા કરે છે, કે 
'બ્રહ્મમુનિ ? તમો તમારા પિતાશ્રી સાથે દેશમાં જાવ અને ગ્રહ્થાશ્રમ કરી ત્યા રહી અમારૂ 
ભજન કરજો.' એ આજ્ઞાસ્વામી સાંભળથા જ બહુજ દીલગીરી થાય જ અનેપોતાની સાથે 
કોઈ મોટી આફતનો પહાડ તુટી પડતો હોય તેમ થોડીવારે મૂર્છાવસ્થામાંથી શુદ્ધિમાં આવતાં 
શ્રીજી મહારાજ સન્મુખ ઉભા થઈ નીચેનાપદોબોલ્વા લાગ્યા. 

હેડાનો હાર હરિ રે, મારે રંગલીનો હૈડાનો હાર હરિ; 

બ્રહ્માનદના નાથને સજની, મન કર્મ વચને વરી રે મારે. 

વર નંદલાલ વરં રે, સખી અલબેલો, વર નંદલાલ વરું. 

મૂરખ લોકો લાઝે છોને મરતાં, કોઈની શંકા ન ધરૂં રે સખી. 


* એ આઠે દિવસોએ સ્વામીએ ચોસરી કીર્તનો રચ્યાં હતા તેમાંથી માત્ર અત્રે તો 
છૂટકક્ડીઓ જ આપી છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૩ ૨૨૭ 


કહાન કુંવર સંગ નેહ, કરીને, જગથી તે શીદ ડરું રે , સખી. 
ય ક . મી ન 

પરણું તો વર પુરૂષોત્તમ પરણું, નહિ તો કુવારી મરૂ રે, સખી 

બ્રહ્માનંદના નાથ ને માથે, તન કુરબાન કરૂં રે, સખી. 


સ્વામી ખરા આવેમાં આવી જઈને કહે છે કે- હું હવે બીજા જીવને વરવા 
સંસારમાં નહીં જાઉં વરીશ તો તમને જ વરીશ, પરણીશ તો પુરૂષોત્તમ નારાયણને જ 
પરણીશ કદો જો તમો ફરજ પાડશો તો કોઈને નહીં પરણતા કુંવારીજ મરીશ. તમારા માથે 
મારૂ જીવતર કુરબન કરીશ. એમ કહી સખીભાવના રૂપમાં આવી શ્રીજી મહારાજના 
બન્ને ચરણારવિંદ પકડી ઘેર પાછું જવાની ફરજ નહીં પાડવા વારંવાર વિનવવા લાગ્યા 
તેથી શ્રીજી મહારાજ સ્વામી ઉપર બહુજ રાજી થઈને પોતાના ચરણમાં રાખવાનો 
અભયવર આપ્યો. 


શ્રીજી બ્રહ્મમુનિનાં “મા' થયા 


ઓરડાની ઓસરીએથી બા શ્રી જીવુબા તથા બા શ્રી લાડુબા કહેવરાવે છે કે, 
“મહારાજ ? લાલુબાદેવી બહુજ ઉદાસ થઈને કહેવરાવે છે કે, હું પુત્ર વિયોગમાં 
ઝુરીઝુરીને મારો દેહ છોડીશ; તેથી તમારા બ્રહ્મમુનિ “મા' વગરના થી જશે; તો પછી મા 
વિના તેન કોણ લાડ લડાવશે ?' એ સાંભળી શ્રીજી મહારાજ કરણઆમય દયાળુ, 
માયાળું હૃદય ભાવથી સહુએ સભા સાંભળતા બ્રહ્મમુનિના શિર ઉપર હાથ મેલી મોટે 
સાદે કહે છે કે, “આ બ્રહ્માનંદ સ્વામીની“મા' હું પોતે થાઉ છું.' માટે હે લાલુબાદેવી, તમે 
તેની જરાપણ ચિંતા ન કરશો. તેમને તમામ પ્રકારના લાડ અમે લડાવશું અને તમો 
નિશ્ચિત પણે ઘેર જઈ આપણા ગુરૂશ્રી રામાનંદ સ્વામીને સંભારી અમારૂં 
(સ્વામિનારાયણ નામનું) ભજન કરજો, એટલે તમો પણ અક્ષર ધામમાં બ્રહ્માનંદસ્વામી 
સાથે જ રહેશો એમ કહી પોતે ધારણ કરેલો મોગરાનો હાર બ્રહ્માનંદસ્વામીને પહેરાવી, 
બાથ ભરી મળી, માથે હાથ ફેરવી, વાત્સલ્ય પ્રેમથી જેમ ગાય વાછરડાને ભાળીને 
હીંહોરે તેમ, સ્વામી ઉપર માતાના જેવું હેત જણાવવા લાગ્યા. જગતના માતપિતા 
સાક્ષાત પ્રઘટ નારાયણ એ સમયે બાશ્રી લાલુબાદેવીને અને મારવાડી મિજમાનો સહુને 
શ્રીજ મહારાજ “મા' જગદબા સ્વરૂપે જણાયા. શ્રીજીની દ્રષ્ટિથી મારવાડી સ્રી પુરૂષોનો 
હૃદય પલટો થતાં સહુએ પોત પોતાને કુતાર્થ માન્ય; શ્રીજી મહારાજે ખંભે રાખેલો “ગુઢો 
રેટો' લાલુબાદેવીને પ્રસાદીનો પૂજવા મોકલી આપી, ઉચે સાદે 


૨૨૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
ફરીને કહેવા લાગ્યા કે, ““તમોએ સદગુરૂશ્રી રામાનંદસ્વામીનો શુભાશીર્વાદ મેળવેલ છે. 
તમારા લાડુદાનજી તમારા ઉદરમાં હતા ત્યારે ગુરૂશ્રી રામાનંદ સ્વામી તેમના વિશે જે 
ભવિષ્યવાણી ભાંખી હતી, તે યાદ કરો. કેમ ભુલી જાવ છો ? એમ પણ રામાનંદ 
સ્વામીના જ છીએ. આ સંપ્રદાય પણ રામાનંદ સ્વામીનો (ઉદ્ધવી પ્રદાય) છે. તેથી 
તમારા આ લાડુદાનજી બીજે ઘેર નથી ગયા. ઘરમાં જ છે માટે તમે ચિંતા કરશોમાં. તેની 
“મા' હુંપોતેજ છું * 

ઉપર પ્રમાણે લગભગ દસ બાર દિવસની વિશિષ્ટ વિનવણીની બધી ધમાલને 
ગાયકવાડ સરકારના સાથે આવેલા અમીરો જોઈ રહ્યા હતા. તેમણે આજ છેલ્લે દિવસે 
શ્રીજી મહારાજ સામે ઊભા થઈ અરજ કરી કે, શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારે કહેવરાવ્યું છે કે 
“મહાકવિશ્રી લહુદાનજી જો અમારા રાજ્યના રાજ્યકવિ તરીખે વડોદરા આવી અમરાપાસે 
રહે, તો પચીસ ગામનું એક પરગણું, વડોદરા શહેરમાંની એક પણ હવેલી, વાડી (બાગ), 
એક હાથી, એક પાલખી સાથે “કરોડપશાવ' ના વચનનો રાજ્યની મોર છાપવાળો ખરીતો 
આમંત્રણ પત્રિકા અમારી સાથે મોકલેલ છે. તેવાંચીનેશ્રીજી ચરણમાં મેલ્યો. 


શ્રીજીએ આમંત્રણ પત્રિકા અને રાજ્ય નવાજેશનો ખરીતો સ્વામીને બોલાવી 
તેમના હાથમાં આપ્યાં. 
ગાયકવાડી પચીસ ગામનું પરગણું અને રાજ્યકવિની 
પદવીત્યાગી શ્રીજીના યાચક થવું. 


કંચન કામીનીના સાચા ત્યાગી જેમ કામીની (દેવકન્યાઓ) માં ન લલચાયા, 
તેમજ કંચનને ક્રોડરૂપીઆની આમદાની, ગામ ગરાશ, ઈજત વગેરે ગાયકવાડી 
રાજસભાસનમાનને) ઠોકર મારી, ભરસભામાં અતિ, નિરમાની થઈ, યાચકમાં 
છેલ્લામાં છેલ્લેપંક્તિ ઢાઢીઓની ગણાય છે. તે ઢાઢીનુંપદ 


* વાંચો પ્રકરણ પાંચમું શ્રી વડતાલ મંદિર પ્રસંગમાં સ્વામીએ પ્રભાતીમાં 
શ્રીજીને આ સભાની યાદી આપીને “અધમોધારણ અવિનાશી તારા બિરદની બલહારી 
રે,' એપ્રભાતિ બનાવી છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૩ ૨સ્૯ 


સ્વામીએ સ્વીકારી, જાગીરદાર બનવા કરતા શ્રી હરિના ઢાઢી બનવામાં નીચેના દોહાઓ 

બોલ્યાઃ 
મે ઢાઢી મહારાજકો, હાજર હુકમ હજૂર, 
ગાયો જશ ગોવિંદકો, પાયો ધન ભરપૂર. ૧. 
મેં બંદીજન રાવરો એક આશ વિશ્વાસ. 
ઈન્દ્રાદિક બ્રહ્માદિ ભવ, તાતેં નિપટ નિરાશ. ૨. 
શ્રી હરિકો જાચક અહં, શામ નાથ સમરથ, 
નર સુર આગળ જાય કેં, (મે) કબુ ન ઓઠૂં હથ્થુ. ૩, 
દાસનકો મૈં દાસ હું, હરિ કે સદા હજૂર. 
બ્રહ્માનંદકી વિનંતી, નિમખ ન રાખીઓ દૂર. ૪ 
શ્રી ગુરૂ સહજાનંદ પ્રભુ,મમ ઉર ઈષ્ટ અનૂપ. 
નિશ દિન બ્રહ્માનંદ કહે રહો દ્રગન મેં રૂપ. પ 


ભાવાર્થ - હું પુરૂષોત્તમ નારાયણનો જ યાચક છું; તેમના ગુણગાન ગાતા હું 

જ. ય ક. હુ મ 

ભરપુર ધન પામ્યો છું, જેને પામવા ભવ, બ્રહ્માદિક ઈન્દ્રાદિક દેવો નિરાશ થયા છે, તે 

પ્રગટ ભગવાનને હું પામવા મને તેમનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે “હું તેનો છું તે મારો છે.' તેથી 

હવે હું તેવા મહાન સમર્થ ધણીનો ત્યાગી કરી જગતમના (જીવો) પુરૂષો આગળ કે 

દેવતાઓ આગળ મારો હાથ કોઈ દિવસ લંબો કરીશ નહી. મહા સમર્થ સદગુરૂ શ્રી 

સહજાનંદ સ્વામી મારા ઈષ્ટ દેવ રૂપે મેં મારા હૃદયમાં ધારણ કર્યા છે. હું તેમને વિનંતી 
કરીને કહું છું કે, આપનું સ્વરૂપ રાત્રી દિવસ મારા નેત્રમાં રહો. 


ઉપરનું કાવ્ય બોલી શ્રીજી મહારાજને દંડવત પ્રણામ કરી રાજ્ય ખરીતાનો પત્ર 
રાજ્યના અમીરોને પાછો સોપ્યોં અને કહ્યું કે “આપશ્રી ગાયકવાડ સરકારન કહેજો કે, હવે 
તે રાજકવિ મટી દેવકવિ થયા છે, માટે માફ કરજો; ને આપે મારી કદર કરી તે ખાતે 
આભીરી છે; નેસરકારનેમારા જય સ્વામિનારાયણ કહેજો' 


ન 


ઉપરની રીતે “કંચન અને કામીની'' ના પ્રલોભનમાં નહીં લોભાતાં, તેનો 
ત્યાગ કરી સત્સગંની મર્યાદા સાંચવતાં શ્રીજી મહારાજે બહુજ પ્રસન્ન થઈને પોતે 
ઓઢેલો બુરાનપુરી રેંટો સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ઓઢાડી, બહુજ પ્રશંસા કરી. 


૪. પૂરક" 


સ્વામીએ તે રેંટો આંખે-માથે અડાડી પોતાની પૂજામાં રાખ્યો. 


૨૩૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શંભુદાનજી આદિ સહુ મારવાડી મિજમાનોને આ દિવ્ય સભાના દર્શન થતાં, 
શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સમજીને સર્વે જનોએ મહારાજના હાથથી વર્તમાન 
ધરાવવાનાં નિયમો લેવાની અરજ કરતાં શ્રીજીએ સહુ નાનામોટાં ભાઈઓને વર્તમાન 
ધરાવી માળા ફેરવવાના નિયમો આપ્યાં; તથા ગુરૂબંધુ શ્રી શંભુદાનજી ગઢવીને પોતે જે 
માળા ફેરવતા તે પ્રસાદીની માળા આપી તેમજ ભાવનગર વાળો લખીઓ ઘોડો રૂપેરી 
સાજતી શણગારી, શંભુદાનજી ગઢવીને અપાવ્યો. દરબારશ્રી એભલ ખાચરે એક રૃપેરી 
કટારી સાથે રૂ।. પાંચસો એક અને દરબારી જીવા ખાચરે ચાંદીની મુઠવાળી તરવાર સાથે 
રૂ।. પાચસો એક કવિશ્રી શંભુદાનજીને આપ્યા. અનાદિ મુક્તરાજ જીવુબાએ સોનાની 
એક ઉતરી શ્રી લાલુબાદેવીના ડોકમાં પહેરાવી. તેમજ બન્ને દેવકન્યાઓને હેમના 
બલોયાં પહેરાવી ભગવાન ભજવાની ભલામણ કરી વિદાય આપી. 


ગઢવી શંભુદાનજી છેવટે શ્રીજી આજ્ઞા મેળવી સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 
ઘણા હર્ષથી ભેટી. “બાપ ! તમે તો આપણી આશિયા કુળની એકોતરે પેઢી ઉજાળી છે.' 
સદા સુખી રહેજો અને ભગવાનને રાજી કરજો'' એવો અંતરથી આશિર્વાદ આપ્યો, અન્ય 
સગાવ્હાલાઓએ પણ બ્રહ્મમુનિને ભેટી પોતાને કૂતાર્થ પૂર્ણકામ માની દેશમાં જવાની 
વિદાય લીધી. 

બા શ્રી જીવુબા-લાજુબાના સ્વહસ્તથી લાલુબાદેવી, પુત્રી આછુબા દેરાણી 
મોજબાઈ તથા બન્ને દેવકન્યાઓ, તેમના માતુશ્રી વગેરે બાઈઓએ વર્તમાન ધરાવ્યા. 
શ્રીજીનો મહિમા સમજ્યા અને શ્રી લાડુદાનજી જેવા મહાન અક્ષર સ્વરૂપના સબંધથી 
પોતાનું કુળ કુતાર્થ થયું માની સહુને હળી મળી છેટેથી શ્રીજીની દેવ સભા (બ્રહ્મમુનિ 
વગેરે) નાં દર્શનકરી દેશમાં જવાને પ્રસ્‍્થાનકર્યું. 


ગાકવાડી અમીરોને પણ શ્રીજીએ હારતોરા વગેરેની પ્રસાદી આપીને ગાયકવાડ 
સરકારને સર્વ હકીકતથી વાકેફ કરવા ભલામણ કરી. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ શ્રીજી પાસે 
જે પાંચ દોહાઓની બંદીજન બીરદાવળી ગાઈ હતી તે લખી આપી અને પ્રગટ 
ભગવાનનાદર્શન કરવા ભલામણ કરી આશીર્વાદ આપ્યા. 


મારવાડી દેવ ડાયરો પણ શ્રીજી તથા એભલ ખાચર અને જીવા ખાચરના 
શિરપાવનો સત્કાર મેળવી કાઢીઆવાડની,ગઢપુરની શ્રીજી મહારાજના; દિવ્ય સભાની, 
અને બ્રહ્મમુનિની વાતો કરતા કરતા, ગઢપુરની લીલા સંભારતા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૩૧ 


સભારતા, અંતરમાં ટાઢું થતા, આનંદ અને શાંતિ અનુભવતાં, (જેમ સ્નાન કરવાથી 
શરીર હળવું થાય છે. તેમજ પભુમળતા અનંત જન્મોનાં પાતક ટળી જતા ત્રિવિધ તાપના 
ભારથી મુક્ત થતાં) શ્રી સ્વામિનારાયણની મૂર્તિનું હૃદયમાં ધ્યાન ધરતાંપોતાના વતનમાં 
પહોંચ્યા. ઘેર જઈને સહુ ચારણદેવોએ શ્રીજીએ ધરાવેલા વર્તમાન નિયમોનું જીંદગી 
પર્યત પાલન કરી એ મારવાડ જેવા શુષ્ક દેશમાં પ્રસિદ્ધ પણે સત્સંગ રાખ્યો હતો. જેની 
ખાત્રી સદ્દગુરૂ શ્રી નષ્કુળાનંદસ્વામીએ જ્યારે ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ લખ્યો ત્યારે તે 


ગ્રંથનાપ્રકરણ ૧૨૦માં તેઓશ્રીની નામાવળી નીચે પ્રમાણે લખી પ્રસિદ્ધ કરી હતી. 


ચોપાઈ 
ખરા ભક્ત કહિયે ખાણ ગામે, દેવ જાતિ શંભુદાન નામે * 
ઘેર લાલુબાઈ હરિજન, જેને જનમ્યા લાડુજી પાવન. 
રૂડા ભક્ત છે ખીમોજીભાઈ ઘેર મોટાં જન મોજબાઈ; 
એહાદિ બીજાં જન ગણી જે, ભલાં ભક્ત ખાણમાં ગણી જે. 


ગઢવી શ્રી શંભુદાનજીના મોટા પુત્ર શ્રી લાહુદાનજી (બ્રહ્માનંદજી) ત્યાગી થયા, 
પરંતુશંભુદાનજીના નાનાપુત્ર અર્જુનદાજીનો વંશ ચાલ્યો હતોજે હાલ ખાંણગામમાં 


* શ્રીજીના લાડીલા પાંચસો પરમહંશમાં, કોઈ પરમહંસના માતા પિતાના 
નામો ભક્તચિંતામણીમાં હોય તો માત્ર એક જ સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદજી સ્વામીના જ માતા 
પિતાનાજ નામો છે. 


હું (માવદાનજી રત્નુ) જ્યારે જામનગરના વિદ્યમાન જામસાહેબ શ્રી 
દિગ્વિજયસિંહજીના શુભ લગ્નમાં શિરોહી જાનમાં ગયેલો ત્યારે મને શિરોહી મુકામે 
રામઝરૂખામાં સ્વામિશ્રીના કુળના કવિશ્રી નવલદાનજી આશિયા મળેલા હતા. તેઓ 
મહાન અનુભવી જ્ઞાનવદ્ધ અને વયોવૃદ્ધ સમર્થ કવિ હતા. તેઓ હાલ થોડા વરસો પહેલાં 
જ અક્ષર નિવાસી થયા છે. જેના સુપુત્રથી દોલતદાનજી આશિયા પણ સત્સંગના 
ગુણગ્રાહી સજ્જન કવિ છે. અને તે દોર્ધાયુ પૂજ્ય લાલજીમહારાજ શ્રી 
તેજેન્દ્રપ્સાદજીના યજ્ઞોપવિત સમારંભમાં અમદાવાદ મને મળ્યા હતાં. 


બંન્ને દેવકન્યાઓએ પણ અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી સાંખ્ય યોગ પાળ્યો હતો અને 
સ્વામીના રચેલા બે ચોરસ બોલીને દરરોજ સુતાં. તે (૧) રે સગપણ હરિવરનું સાચુ 
(૨) હેડાનો હાર હરિએ આઠ કીર્તનો બોલાનું તેઓએ નિયમ હતું. 


૨૩૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
મોજુદ છે. જાણવામાં આવ્યું છે કે સ્વ મીશ્રીના જન્મસ્થાનમાં હાલ મંદિર ચણવાનું કામ 
થયું છે. અને તે ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી દેવન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી (અમદાવાદ ગાદી) ની 
શુભેચ્છાનુંપરિણામ છે. 


ઈતિશ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ-સદ્દગુરૂશ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે 
ગઢપુરમાં પિતાપુત્ર મિલન ગાયકવાડ સરકાર સત્કાર સભારંભનામ તૃતીયોડ્ધ્યાયઃ 


સમાપ્તઃ॥૩। 


સઝ // સ 


શ્રીજી 


જ 


અધ્યાય ૪ ચોથો 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું ચારણી સાહિત્ય 


(શ્રી ગઢપુર મધ્યે વાસુદેવ નારાયણની સ્થાપના) 


શ્રીજી મહારાજે સંવત ૧૮૬૨ ના ફાગણ વદી-૩ ના દિવસે શ્રી ગઢપુર મધ્યે 
દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉતરાદા બારાના (પૂર્વ તરફના) ઓરડામાં પહેલ વહેલથી 
પ્રથમવાર સ્વહસ્તે “શ્રી વાસુદેવ નારાયણ” ની મૂર્તિ પધરાવી તે વખતે વેદવિધિથી 
પ્રતિષ્ઠા-યજ્ઞ કરીને સ્વહસ્તે શ્રીજી મહારાજે આરતી ઉતારી અને શ્રી વાસુદેવ નારાયણો 
ખુબ વિવાહમાં વર્ણવી કહ્યું. કે આ મુર્તિમાં હું અખંડ વાસ કરીને રહી પુજા અંગીકાર 
કરીશ' એવું ગઢપુર વાસીઓને વચન આપ્યા પછી સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને આજ્ઞા 
કરી કે દેવની પ્રતિષ્ટા થતા તે દેવનું સ્તુતિ કાવ્ય રચવું જોઈએ' એ ઉપરથી સ્વામીએ શ્રી 
વાસુદેવ નારાયણને સ્તુતિ છંદ રચીને સાયંકાળની આરતી પછી શ્રીજી મહારાજ તથા 
ગઢપુર વાસીઓ બહુજ રાજી થયાં હતાં અને તે જ વખતે તે છંદોના કેટલાએક પરડાઓ 


ઉતારી, સહુએ પ્રાસાદિક કાવ્ય શીખવા લઈ ગયા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ચ્ડ્ડ 


શ્રી વાસુદેવ નારાયણ સ્તુતિ કાવ્ય 
॥ દોહા ॥ 
શરદ પુનમ શશિ મુક કમલ વિવિધ પુષ્પ કે હાર. 
કેસર ચંદન અર્ચતનુ, દિવ્ય વસ્ર અલકાર. ૧ 
એહિ કરિ શોભા નવલ અતિ, નિરખત રહી સમીપ, 
મંત્ર કહિ મુખ કહત હે, અર્પ હું આરતિ દીપ. ૨ 
“શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ' કહી, પ્રીત આધિક ઉર ધાર. 


દેત હું નાથ પ્રદિછના, કીજ હું અંગીકાર. ૩ 
હરિગીત છંદ 

ગોવિંદ માધવ દયાલય પ્રભુ, દીન હિત નર તનુ ધરી, 

શ્રીમંત મનદ્રગ હરખદાયક, દિવ્ય મૂર્તિ શ્રી હરિ. 

મણી નીલ ઈન્દ્રસુ અંગ મનહર, વીનતી અબ ધારીએ, 

શ્રી વાસુદેવ શ્રી રૂકમણી વર, મોય નાથ ઉગારીએ ॥ ૧ ॥। 


કંસાદિ દુષ્ટન દમન કારક, પ્રણત્ત બંધુ એક જું, 
કૌમોદકી કર કમલ સુંદર, શંખ ચક્ર પ્રવેદ જાં. 
શ્રી દ્રારિકાપુર ઈન્દ્ર પૂરન, કામ કમુદ્ધિ નિવારીએ. 
શ્રી વાસુદેવ શ્રી રૂકમણીવર, મોય નાથ ઉગારીએ. ॥ ૨ ॥ 


સુખ હરખ કંદ સ્વછંદ ઠ્ંદ ફંદ વિનાસ હૈ, 
રૂતુ શરદ ચંદ સુબીબ, મુખમે મંદમંદ સુહાસ હૈ; 
ભુવભાર નૃપ બલ નાશકારક, બંધુ અહિ દુઃખ ટારીએ, 
શ્રીવાસુદેવશ્રી રૂકમણીવર, મોય નાથ ઉગારીએ. ॥ ૩ ॥ 


ભામાનું રંજન ઈન્દ્ર મદહર, લાય પારીજાત જાં, 
જેહી પુત્ર પ્રદ્યુમ્ય યજ્ઞ બહુક્ત, સભા મુગટ સુહાત જું 
ત્રિય બોલ સહસ્ર કે કાન્ત સુંદર, કામ મમ અરિ મારીએ, 
શ્રી વાસુદેવ શ્રી રૂકમણીવર, મોય નાથ ઉગારીએ. ॥ ૪ ॥ 


૨૩૨૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
વસહેત પારથ સારથી ભયે લીન પાંડવ પક્ષ જાં, 
કૃષ્ણા 4- મનોરથ ઈષ્ટ સુખપ્રદ. બને હો સુર વ્રક્ષ જાં; 
દેવેન્દ્ર વંધ્ય સુ ગુરૂડ ધ્વજ, કર ધનુષ ક્રોધ પ્રહારીએ, 
શ્રી વાસુદેવ શ્રી રૂકમણીવર, મોય નાથ ઉગારીએ ॥ પ ॥ 


શુભ ધર્મ પંથ પ્રજાદ રચના, કરન તતપર હો સદા, 
નિત દાન દ્વિજકું કરન-પૂરન, હરન સંકટ આપદા, 
ગુણ કોષ તોય અદોષ ગિરીધર, રોષ દોષ બિસારીએ, 
શ્રીવાસુદેવ શ્રી રૂકમમીવર, મોય નાથ ઉગારીએ. ॥ ૬ ॥ 


કરૂના મહેદધિ ઉદધી ભવકે, પાર કરન અપાર હો, 
સુકલ્યાન જનક્રત પતિત પાવન, નામ પરમ ઉદાર હો, 
તતખેવ મમ અહંમેવ હર, દ્વિજદેવ દરદ વિદારીએ, 
શ્રીવાસુદેવ શ્રી રૂકમણીવર, મોય નાથ_ગારીએ. 1 ૭ ॥ 


સંસાર કરિ કે ખીન નર, ચલિ ચરન આયો રાવરી, 
તેહી કરન રક્ષન સદા તતપર, ઉધ્ધવ પ્રતિનિજ બુદ્ધિ ધરી, 
પ્રતિપાલ * બ્રહ્માનંદકું હરિ કીપા નજર નિહારીએ, 
શ્રી વાસુદેવ શ્રી રૂકમણીવર, મોય નાથ ઉગારીએ. ॥ ૮ ॥ 


ઉપરના છેલ્લા છંદમાં સ્વામી વિનતી કરે છે કે હે મહારાજ સંસારના સુખો 
ક્ષણિક જાણી આપના શરણમાં હું આવ્યો છું, માટે હે મહારાજ ! મારા ઉપર આપ કૃપા 
નજર કરજો. 


ન- દૌપદી 


* શ્રી વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૮૬૨ ના ફાગણ માસમાં કરી, 
તે વખતે આ સ્તુતિકાવ્ય નવું રચી સ્વામીએ “બ્રહ્માનંદ' નામાચરણ વાળેલ છે. તેથી 
સિદ્ધ થાય છે કે શ્રી રંગદાસજી નામ થોડોક સમય રહેલું હશે અને સં. ૧૮૬૧ માં 
સ્વામીએ દીક્ષા લીધી તે પણ સિદ્ધ થા છે. 


સિદ્ધપુરનો દિગ્વિજય 
(ખટવિધાન-અષ્ટવિધાન કાવ્યો) 


શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરથી પરહંસો, પાર્ષદો અને કેટલાએક હરિભક્તો સાથે 
સિદ્ધપુર પાટણ પધાર્યા. એ સમૈયાની અગાઉથી જાહેરાત થતા કચ્છ, કાઠીઆવાડ અને 
ગુજરાત આદિ અનેક દેશદેશાન્તરના હજારો મનુષ્યો દર્શને આવ્યા. સિદ્ધપુર શહેરમાં 
ઘણાક વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પણ રહેતા હતા. તેથી ત્યાંના બ્રહ્મસમાજનું એક “બ્રહ્મપુરી' 
નામના મોટા મકાનમાં કાવ્ય શાસ્વના અચ્છા અભ્યાસી કાશીના ભણેલા એક મહાન 
વિદ્દાન વિપ્ર ચંદીલાલ ઉર્ફે ચંદ્રમણી શર્મા નામના શાસ્ત્રીજી આવેલા હતા. વદ્ધિતાનો 
થોડોક ઘમંડ પણ હતો, તેઓ સાંજે દરરોજ ત્યાં થોડાએક દિવસોથી (બ્રહ્મપુરીમાં) કથા 
પ્રવચન કરતા હોવાથી ગામમાંથી લોકોના ટોળેટોળા વ્યાખ્યાન સાંભળવાને દરરોજ 
આવતાં. પણ જ્યારથી સ્વામિનારાયણ ભગવાન શહેરમાં પધારતા ત્યાં દેશવરનાં 
હજારો સત્સંગીઓનો સમૈયો ભરાયો અને શ્રીજીની છાવણીમાં કથા વાર્તા સંગીત 
સમારંભ સાહિત્ય પ્રવચનો રાસ મંડળ વગેરે વિવિધ કળા મહોત્સવ થતાં, શહેરની માનવ 
મેદની ત્યાં જોવા સાંભળવા જવાથી શાસ્ત્રીજીના વ્યાખ્યાનમાં માત્ર ગણ્યા ગાઠયા 
માણસો જતા હતા, શહેરના વિદ્રાન જનો પાસેથી શાસ્ત્રી ચંદીલાલે તારીફ સાંભળતા 
એક દિવસએળબ્રહ્મસભાના દર્શન કરવા કેટલાએક વિદ્ઠાન વિપ્રો અને પોતાના શિષ્ય વર્ગ 
સાથે તેઓ શ્રીજી સભામા આવ્યા, શ્રીજીને નમસ્કાર કરતાં શ્રીજી મહારાજે એ વિદ્દાન 


ટ ર 


ભુદેવોનું સન્માનકરી સભામાં આગળપોતા સામે બેસાર્યા. 


ષ્ગ 


સિધ્ધપુરની સભામાં દરરોજ એ વખતે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઉપદેશની 
વાતો કરતા હતા. આજે એ વિદ્દાન મંડળ આવતાં પરસ્પર ઓળખાણ વિધિ થયા પછી 
સ્વામીશ્રીએ ““આ નાશવંત દેહ હોવાથી પ્રગટ ભગવાનને ઓળખી વિજળીના 
ઝબકારામાં મોતી પરોવી લેવાના દ્રષ્ટાંતે જીવનું કલ્યાણ કરવાનુંકહી; દેહ ક્ષણભંગુર છે, 
તેને પડતા વાર નહીં લાગે, માટે હે જીજ્ઞાસુઓ, ચેતો ચેતો ! એવા ઉપદેશી દ્રષ્ટાંતોથી 
ભરપુર 'યામકા અલંકાર' ના ચારણી સાહિત્ય કાવ્યો સંભળાવ્યા જે આ નીચે આપવામાં 

ક 

આવ્યા છે. 


નાશવંત દેહ વિષે-સવેયા 
જ્યું જલમીંહિ લકીર પીરસો, ટલીકે ટલીકે ટલીકે ટલી હૈ, 
જ્યું મિસરી પયમાંઈ પરીસો, ભલીકે ભલીકે ભલીકે ભલી હે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૪ ૨ચ૩પ 


૨૩૬૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દેવલ શીશ ચઢાઈ ધજા સો, હલીકે હલીકે હલીકે હલી હે, 
બ્રહ્મમુની ત્યાં હિત દેહકી આયુ, અલીકે ચલીકે ચલી હે. 1૧. ॥ 


ભાવાર્થ - જેમ પાણીમાં લીંટી કરીએ તે ટળી ગઈ ટળી ગઈ છે, દુધમાં ખાંડ 

પડી તે ભળી ગઈ ભળી ગઈ છે; અને જેમ દેવળનાં શિખર ઉપર ધજા ચઢાવીએ તે હાલી 

છે કે હાલી છે; (મતલબ ફરકે છે;) તેમજ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, આ શરીરની 
આવરદા ચાલી ગઈ કે ચાલી ગઈ છે. 

કષ્ટ ચિત્તા મહીં બૈઠી સતીસો, જરીકે જરીકે જરી હૈ, 

સિંહ કે અગ્ર ખડી બકરી સો, મરીકે મરીકે મરી હે, 

જ્યું ધરીયારિકે પાસ કટોરી, ભરીકે ભરીકે ભરીકે ભરી હે, 

બ્રહ્મમુની કહે તૈસેંહિ દેહ, પરીકે પરીકે પરીકે પરી હે. ॥ ૨ ॥ 


ભાવાર્થ - લાકડાની ચીત્તામાં સતો સ્ત્રી બેઠી તે બળી છે બળી જ છે. સિંહની 
આગળ બકરી આવી ઉભી તે મરી કે મરી છે. અડીઆલીની પાસે ઘડી માપવાની નાની 
(વાટકી) ક્ટોરીન-પાણીમાં સુકી હોય તે ભરી કે ભરી છે. તેમજ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે 
આ કાયા પડી છે કે પડી (આવા બીજા સવૈયાઓ-છે પણ સ્થળ સંકોચના લીધે લેવામાં 
આવ્યા નથી.) 


ઉપરના ઉપદેશી કાવ્યો સાંભળ્યા પછી આવેલા વિદ્ધાન વિપ્રો બોલ્યા કે 
“સ્વામીજી ! આપ સત્ય કહો છો. સત્પુરૂષનાં સત્સંગ કર્યા વિના આવી વાત સમજાતી 
નથી. આજ તો આંહી સત્સંગીરૂપી સમુદ્ર ઉભરાયો છે અમો ન આવ્યા હોત તો જરૂર 
પસ્તાવો થાત.'” ત્યારે બીજા વિદ્વાન વિપ્ર 


* ઘડીઆળો હીત નહિ ત્યારે અમુક માપની કટોરીમાં તળી છીદ્ર પાડી તેને 
પાણી ભરેલા વાસણમાં તરતી મેલે. પછી તે ઝીણા છીદ્ર વાટે તેમા પાણી ભરાવા લાગે 
તેથી એ કટોરીમાં પાણી ભરાતાં તે વાસણમાં બુડી જાય, ત્યારે એક ઘડી ચોવીસ મિનિટ 
થતી. એમ વખતની ગણના થતી. પછી તે કટોરી ઠાલી કરી પાછી તરતી મેલવામાં 
આવતી આવી રીતે અઢારના સૈકા સુધી તે સમયનું માપ ચાલતું હતું. અને ઘટીકાયંત્ર એવું 
નામ આપ્યું હતું. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૪ ૨૩૭ 


કહે કે, “અત્યારના સત્સંગનો પ્રતાપ તો સૂર્ય સમાન જણાય છે. તેથી અજ્ઞાન રૂપી 
તિમિરનો જરૂર નાશ થશેજ.'” ત્યાં ત્રીજા વિદ્વાન વિપ્ર કહે કે, ““સ્વામીજી ! આ સત્સંગ 
તો ચંદ્ર સમાન શાંતિદાયક જણાય છે.'' એ સાંભળીને ચોથા વિદ્દાન વિપ્ર કહે કે આ 
સત્સંગ તો કમળદળ જેવો વિકસી રહેલ છે; તેની સુવાસ બધે પ્રસરી રહી છે.'' એ 
સાંભળી શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે કે, ““ભૂદેવો આપ સહુયથાર્થ કહો છો, આવ સત્સંગ તો 
તેવો જ છે. એટલું જ નહીં પણ વિશેષ માં તો આ સત્સંગ કલ્પવૃક્ષ તુલ્ય છે. જેવી નજરે 
જે નિરખશે તેને તેવો જ જણાશે. અને જેવું જે ચિંતવન કરશે તેને તેવા ફળની પ્રાપ્તિ 
થશે.'' એમ જવાબ આપતા પોતે સહસ્ર વિધાની હોવાથી વાતો કરતા કરતા એ પાંચે 
વિશેષણો ઉપર પાંચ કાવ્યો (સવૈયાઓ) શીધ્ર રચી કહેવા લાગ્યા કે, “ભૂદેવો, આપે 
જુદી જુદી વ્યક્તિએ સત્સંગ વિષે અભિપ્રાયો પિંગળમાં રૂપક અલંકારના ભેદ જણાવેલા 
કાવ્યમાં ઘટાવું છું, એ આપશ્રી સહુ ધ્યાનપૂર્વસ સાંભળજો. 


(૧) સત્સંગ રૂપસમુદ્ર 


નેમ રૂ પ્રેમકી પાળ નિરંતર, સુંદર નીર ભરે સુબુધી હે, 
મલ કલોલ કરે મિલકે મુનિ, ત્યાગ, ઉમંગ તરંગ વૃધી હે; 
ધીર તહાં સુખમેં વિલસે નિરજીવ નિકાસ દિયે કુબુધી હે, 
બ્રહ્મમુનિ કહે આ જગમેં, સત્સંગસો અમૃત કો ઉધ્ધી હૈ. ॥ ૧ ॥ 


ભાવાર્થ - નિયમ અને પ્રેમી રૂપી અખંડ પાળ છે, ત્યાં સુબુદ્ધિ રૂપી સુંદર જળ 
ભરેલું છે, અને સંતરૂપ મધર મળીને તેમા કલ્લોલ કરે છે. અને ત્યાગ તથા આનંદ રૂપી 
મોજાં વધ્યાં છે, દીરજવાળા પુરૂષો તેમાં સુખેથી સેહલ કરે છે (હરેફરે છે) અને ધર્મરૂપી 
જીવ જેનામાં ન હોય તેને બહાર કાઢી નાખવાની મતિ તે સાગરની છે બ્રહ્મમુનિ કહે છે કે 
આજગતમાં જે સત્સંગ છે તે તો અમૃતના સમુદ્ર જેવો છે. 


(૨) સત્સંગ રૂપી સૂર્ય 


ઉદ્ધવ ઊર સો પુરવકી દિસ, નૂર હંસે તમ દૂર નિકાસા, 
દુષ્ટ રહે સકુચાય કુમુદની સજ્જન સંત સરોજ વિકાસા, 


૨૩૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દુક્તિ લીન ભઈ રની ડરી, સુક્રિત પાત વિખ્યાત ઉજાસા, 
બ્રહ્મમુની કહે આ જગમે, સત્સંગ સદોદિત સૂર પ્રકાસા. ॥ ૨ ॥ 


ભાવાર્થ - રામાનંદ સ્વામી (શ્રી ઉદ્વજી) ના અંતઃકરણ રૂપી પૂર્વદિશાના 
જ્ઞાનના અજવાળાથી, અજ્ઞાનરૂપી અંધારાને વેગળું કાઢયું, તેથી દ્રષ્ટરૂપી કુમુદનીઓ 
સંકોચાઈને રહી, અને સજ્જન તથા સાધુ રૂપી કમળ પ્રભુલિત થયાં, અને પાપરૂૃપી રાત્રી 
ડરીને લીન થઈ ગઈ, અને પુણ્યરૃપી પ્રભાતનો પ્રકાશ વિખ્યાત થયો. એ રીતે બ્રહ્માનંદ 
સ્વામી કહે છે કે સત્સંગ રૂપી સૂરજનો પ્રકાસ દા ઉદય થયો. 


(૩) સત્સંગ રૂપી ચંદ્ર 


સુખપૂર પીયૂષ મયૂખ દયા, સુબુધિ સમતા, સુલતા વિલસી હે. 
પ્રેમી ચકોર સો જોર રહે, દ્રગ, વ્રંદમુનિ નલિની વિકસી હે, 
પ્રોઢ પ્રતાપ પ્રકાશ હું તે, તમનાશ ભયો રૂ ઉજાશ દિસી હે, 


બ્રહ્મમુની કહે યા જગમેં, સત્સંગ મનુ નિકળંક શશી હે ॥ ૩ ॥ 


ભાવાર્થ - ભગવાનની દયારૂપી ચંદ્રની કિરણોથી પૂર્ણ સુખરૃપી અમૃત ઝર્યું, 
તેથી સારી બુદ્ધિ અને સમતારૂપી વેલ સુશોભિત થઈ અનેપ્રેમીજન રૂપી ચકોર તે શ્રીકૃષ્ણ 
રૂપી ચંદ્ર સામી દ્રષ્ટિ જોડીને રહાયં અને મુનિઓના મંડળરૂપી કુમુદનીઓ પ્રભુલિત થઈ 
છે, અને તે ભગવાનના મોટા પ્રતાપરૂપી પ્રકાશતી અજ્ઞાનરૂપી અંધારૂ નાશ પામ્યું અને 
સર્વ દિશાઓમાં જ્ઞાનરૂપી અજવાળું થયું, બ્રહમાનંદ સ્વામી કહે છે કે આ જગતમાં 
જાણીએ કે સત્સંગ કળંક વગરનો ચંદ્ર છે. 


(૪) સત્સંગરૂપી કમળ 


ઉધ્ધવ અંતર પ્રેમ તડાગમેં, કૃષ્ણ અંકુર વિખ્યાત ભયો હે, 


નાલ બઢયો અવતાર નિરંતર, સુંદર મોક્ષ સુગંધ છયો હે; 
ક 


વૃંદ અલી મકરંદ પિયો મુનિ, દાદુર મંદને નાહિ લદ્યો હે, 
બ્રહ્મમુનિ કહે યા જગમેં સત્સંગ સરોજ વિકાસ રહ્યો હે. ॥૪ ॥ 


ભાવાર્થ- ઉદ્ધવજીનો અવતાર એવા જે રામાનંદસ્વામી તેમના અંતઃકરણના 
ભ્રેમરૂપી તળાવમાં અક્ષરધામના નિવાસી શ્રી હરિકૃષ્ણ ભગવાનના 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૩૯ 


અ. જા 


સ્વરૂપનો અંકુર ઉગીને પ્રખ્યાત થયો છે અને તે ભગવાનના અવતારરૂપી કમળની અખંડ 
સુંદર દાંડી વધી અને તેમાં મોક્ષરૂપી મુગંધ છાઈ રહ્યો તેથી બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે છે કે આ 
જગતમાં સત્સંગરૂપી કમળ પ્રફુલિત થઈ રહ્યું છે અને મુનિના મંડળ રૂપી ભમરાઓએ 


કે. જે 


તેના સુગંધનો રસ પીધો પણ મંદબુદ્ધિના દેડકાઓએ તે રસ લીધો નહીં. 


(૫) સત્સંગ રૂપી કલ્પવૃક્ષ 
કોમલ ભૂમીસો ઉદ્ધવ કે ઉર, કૃષ્ણ કૃપાનિધિ બીજ દ્રઢયો હે, 
ભક્તિ રૂ ગ્યાન વિરાગ પિયોજલ, ધર્મ કે રક્ષણ પેડ ગઢયો હે, 
પ્રીત સુ નીત ભુજા મુગતીફલ, આગમ બેદસે પત્ર મઢયો હે, 
બ્રહ્મમુની કહે યા જગમેં, સત્સંગ સુરતરૂ જોર બઢયો હે. 


ભાવાર્થ-શ્રી રામાનંદસ્વામીના અંતઃકરણ રૂપી કોમળભુમિમાં અક્ષરધારમના 
વાસી, દયાના સાગર શ્રીહરિકૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપી બીજ મજબુત રોપાયું; તેણે 
ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય રૂપી જળ પીધું, તેથી ધર્મની રક્ષા કરનારૂં ઝાડ ફલ્યું ફાલ્યું અને 
તે ઝાડના મુળી યાંધ્રઢથયાં તેથી પ્રેમ અને સારી નીતિ રૂપી ડાળો થઈ, અને તેને મુક્તિ રૂપી 
ફળ થયું તે ફલ વેદ અને શાસ્નો રૂપી પાંદડામાં વીંટાયેલું છે. એ રીતે સ્વામી બ્રહ્માનંદ કહે 
છેકેઆ જગતમાં સત્સંગી રૂપી કલ્પવૃક્ષનું જોર વધ્યું છે. 


ઉપરના મુજબ પાંચે બોલનાં સ્વામીની સભાજનો બહુજ તારીફ કરવા 
લાગ્યાં; અને શ્રીજી મહારાજે પ્રસન્નતા દાખવી કંઠમાં પહેરેલો પુષ્પહાર બ્રહ્મમુનિના 
કંઠમાંપહેરાવી ખુબ રાજીપો જણાવ્યો. 


સદ્દગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ, એ પાંચે રૂપક કાવ્યોને 
સ્વામી બ્રહ્માનંદજીમાં ઘટાવ્યા. 


સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી તો ઉપરનાં ઉત્તમ કાવ્યના મર્મને જાણીને અને 
સદગુરૂશ્રી રામાનંદજી સ્વામીશ્રીના મહિમાનું વર્ણન થતાં સભા સમક્ષ વિના સંકોચે 
બોલ્યા કે, આ સત્સંગમાં જ્યારથી બ્રહ્મમુનિ આવ્યા છે ત્યારથી સત્સંગરૂપી “સમુદ્ર' ના 
તરંગો વધ્યા છે અન સત્સંગ રૂપી “સૂર્ય' નાં કિરણો ચારે દિશામાં પ્રસરી રહ્યાં છે; તેમજ 
સત્સંગ રૂપી “ચંદ્ર' ની કળા દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી જાય છે; અને સત્સંગ રૂપી 'કમળ' 
ની સુવાસ ભરતખંડમાં ફેલાઈ રહી છે, તેમજ સત્સંગ રૂપી “કલ્પવૃક્ષ' તો આ બ્રહ્મમુનિ 
પોતેજ મૂર્તિમાન છે. તેઓનાપાસે જે જીજ્ઞાસુઓ આવી 


૨૪૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
જેવું ચિંતવે છે, તેવા ફળને તે તુરત જ પામે છે, આમ એ પાંચે વસ્તુઓનું રૂપક સ્વામીન॥ 
ઘટાડી સભાને રંજન કરી હહી. 


કાશી ક્ષેત્રના ભણેલા હિંદુસ્તાની પંડિત ચંદીલાલ ઉર્ફે ચંદ્રમણીશર્મા કાવ્ય 
ભણેલા હતા, તેથી તેઓ આ સ્વામીશ્રીની ઉત્તમ કૃતિ સાંભળી બહુજ પ્રસન્ન થયા હતા. 
તો પણ સ્વામીશ્રીના કાવ્ય જ્ઞાનની વધુ ચકાસણી કરવા કસોટી કરતા કહ્યું કે “સ્વામીજી ! 
અમોએ સાંભળેલ છે કે આપશતાવધાન અને સહસ્ાવધાન કરી શકો છો, તે તો 
યાદશક્તિ અને ધારણશક્તિ કેળવી હોય તો થાય, પણ કાવ્ય શાસ્રમાં ખટવિદ્યાની 
અષ્ટવિદ્યાની કાવ્યના ભેદો છે, એટલે એક વસ્તુને છ અથવા આઠ પ્રકારના વિશેષણોથી 
કાવ્યમાં ગુંથી લોકો સમજી શકે તેવું ભાષંતર કરી સમજાવવાની એક મહાન કળા 
પિંગળશાસ્ત્રીની છે. એ કળા આપશ્રી જાણો છો ? સ્વામી શ્રી કહે કે “પંડિતજી મેં એ કાવ્ય 
શાસ્રોના અનેક ભેદોનો તથા સંગીત વિદ્યાનો તેમજ કળાઓનો અભ્યાસ પ્રભુ કૃપાથી 
સંપૂર્ણ પણે કરેલો છે. તમે જે ખટવિધાન અને અષ્ટવિધાની કાવ્યોના ભેદો કહ્યાં તે 
ઘણાજ કઠીન ભેદ છે તેને કોઈ ક જ તમારા જેવા વિદ્દાન સમજી શકે છે. જો શ્રીજી 
મહારાજ આજ્ઞા આપશે તો હું તે વિદાની કાવ્યો રચીને સાંજની સભામાં બોલી 
બતાવીશ. તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજે સાંજે સભામાં એ કાવ્ય ચર્ચા કરવાની આજ્ઞા 
આપી અને સભાજનોને “જય સચ્ચિદાનંદ' કહીને સભા વિસર્જન કરી. 


સાંજની સભામાં વિધાની કાવ્યની ચર્ચા થવાનું જાણ થતાં હેરમાં વસતા ઘણા 
એક વિદ્દાનોની વિદ્વ મંડળીઓ આવવા લાગી. પંડિતજી વગેરે વિદ્દાન ભૂદેવો આવ્યા. 
પછી શ્રીજી મહારાજને નમસ્કાર કરી સ્વામીજીએ રાધિકાજીના અંગને છ પ્રકારની 
ઉપમાઓ આપી, આઠ પ્રકારના વિશેષણોવાળા ખટવિધાની અને અષ્ટવિધાની એમ બ 
કવિતાઓ ચારણી શૈલીમાં બોલી બતાવ્યા. સ્વામીશ્રીનો મદુરકંઠ, અને સપ્ષટ ઉચ્ચાર, 
બોલવાની શૈલી અને તેના અર્થો કરી, મજાવવાની ઉત્તમ કળાથી સહુનો દિગ્મુઢ થઇ 
ગયા. પંડિત ઘડીભર વિચારી રહ્યાં કે આવા વિદ્દાન અને પ્રભાવશાળી સન્યાસીઓ કે 
સાધુઓમાં મેં ક્યાંયે કાશી સુધી તો જોયેલા નથી સ્વામીની અદ્ભૂત કાવ્ય સમર્થી અને 
ભવ્ય યોગી સ્વરૂપની આકર્ષણ શક્તિથી આકર્ષાઈ પંડિત ચંદીલાલજી તો ઉભા થઈ તે 
સભા મધ્યે સ્વામીજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા લાગ્યા. તેથી સ્વામીશ્રીએ ઉભા થી 
પંડિતને તેમકરતા અટકાવી કહેવા લાગ્યાકે, પંડિતજી ! દંડવત પ્રણામ 


તો આ શ્રીજી મહારાજને કરો, હું તો તેઓશ્રીના કોટીમાં ભાગના એશ્ચર્ય પ્રતાપને લાયક 
નથી. 


ખટ વિધાની કાવ્ય--મનહરછદ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૪ ૨૪૧ 


વ ર ૩ ૪ પ દ 
પિક કંજ કીરરૂ કુરંગ ભૂંગ શશિશોભા 
વ ર ૩ ૪ પ દ 
કંઠ મુખ નાક નેન, ભ્રોહ ભાલ લેખિયે; 
વ ર ુ ૪ પ દ 
વસંત શરદ હિમ શિશિર મધુપ દજ 
વ ર ૩ જ પ દ 
અંબ અંબુ બિંબ પબ્બ કંજ સંજ પેખિયે; 
વ ર ૩ ૪ પ દ 
વ્રહી વાત વીડ વક્ર વાદસ્વાદ રાહ આગ્રહ 
વ ર ૩ ૪ પ દ 
જોર ભોર ઠીર દોર, કોર ગોરરખિયે; 
વ ર ૩ ૪ પ દ 
ક્રીડ ક્રાંત કુંજ કૃષ્ણ, કોશરૂ સદોશકીન 


બ્રહ્માનંદ રાધેતન સ્વાદે ખટ દેખિયે।॥૧ ।॥ 


ભાવાર્થ - રાધિકાજીના છ અંગોને છ પ્રકારના વિશેષણવાળી ઉપમાઓ આપી 
હોય તે ખટ વિધાની કાવ્ય કહેવાય, (૧) કોયલ (૨) કમળ (૩) પોપટ (૪) હરણ (પ) 
ભ્રમર અને (૬) કપાળ ગણાય તે, (૧) કોયલ વસંત ત્ર્ક્તુની (૨) કમળશરદ ત્રક્તુનું 
(૩) પોપટ હેમંત ત્રક્તુનો (૪) હરણ શરીર રૂતુનું (૫) ભમરો વસંત રૂતુનો અને (૬) 
ચંદ્ર બીજા પખવાડીઆનો અરધો અને જેના સીંગા નીચા હોય એવો વળી તે (૧) કોલ 
આંબામાં રહેલી (૨) (૩) કમળ પાણીમાં રહેલું (૫) ભમરો કમળમાં રહેનારો અને 
(૬) ચંદ્ર સાંજની વખતનો દેખીએ એવો વળી, તે (૧) કોયલ વિરહી એટલે ટોળાથી 
વિજોગી થયેલી (૨) કમળ વાયુથી હાલતું (૩) પોપટ લજ્યા પામેલો અને (૪) હરણ 
વાકી દ્રષ્ટિકરતું હોય (પ૫) ભમરો ગણગણાટ કરતો તથા સ્વાદ લેતો હોય તેવો અને (૬) 


ચંદ્રઅરધો રાહુએ ગળેલો હોય તેવો વળી 


૨૪૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
(૧) તે કોયલ જોરથી બોલતી હોય તેવી (૨) કમળ પ્રભાતના પ્રહરનું (૩) પોપટ એક 
ઠેકાણે બેઠેલ) (૪) હરણ દોડતું (૫) ભમરો કમળની કોર ઉપર ભમતો અને (૬) ચંદ્ર 
ચિતરેલા અર્ધગોળ જેવો, અને તે (૧) કોયલ ક્રીડા કરતી, એટલે રમતી હોય તેવી, (૨) 
કમળ મનોહર (૩) પોપટ ઝાડના ઝુંડમાં રહેલો (૪) હરણ કળીયાર જાતનું (૫) ભમરો 
કમળના દાંડા ઉપર ભમતો હોય તેવો (૬) ચંદ્ર દોષારાત્રી સહિત હોય એવો. બ્રહ્માનંદ 
સ્વામી કહે છે કેશ્રીરાધીકાજીના શરીરમાં ઉપર કહેલા “છ' વાના સ્વાધીન કરેલા દેખાય છે. 

ખટ વિદ્યાની કોષ્ટક 


૨ ૪ દદ 
કમળ હરણ ચંદ્ર 


મુખ નેત્ર ી કપાળ 


ી . મ ી રજાપખ- 
વસંતની | શરદનું | હેમંતનો | શશીરનું વસંતનો | [યાનો 


આબામા | પાણીમા બીંબફ પર્વતમાં | કમળમાં | સાંજની 
રહેલી | રહેતું | ઉપરરહેલો | રહેલું | રહેલો વખતનો 
વીરહી ટો- ર 
વ 

ળીમાંથી વાયુથી લજ્યા વાંકી 


વિખટીપડલી ઇલતું | પામેલો  દ્રષટવાળું 


ગણગણ- અરધા 

તો સ્વાદલે | રાહુએ 
જ સ જમા ક 
તોએવો | ગળેલો 
જ ક 

જોરથી પ્રભાતના એક્જ કમળની 

બોલતી 


પ્રહરનું 
હોય તેવી ક 


કા આજ જ ચિત્રેલા 
ઠેકાણે દોડતું કોર ઉપર અર્ધ ગોળ 
બેઠેલો ભમતો જેવો 

ઝાડવાના ળી કમળના [_ 

મનોહર ડઝુંડમાં #૪આર | દ[ંડીપર દીષારાત્રિ 


રહેલો | *વીનું ભમતો | સહિત 


ક્રીડા કરતી 
(રમતી) 


ખટ વિધાની કાવ્ય--મનહરછદ 


૧ ર ૩ ૪ પ દ ૭ દ 
ગંજ હંસ રંભ સિંધ, શુક મુગ અલિ વ્યાલ, 
૧-૨ ૩ ૪ પ દ ૭ ૮ 
ગતિ જંઘા લંક નાક, દ્રગ ભ્રોંહ બેનીઢે. 
૧ ર ૩ ૪ પ દ ૭ ૮ 
મદ માન મધ્ય મારૂ મુન મજા મત મિલે, 
૧-૨ ૩ ૪ પ દ ૭ ૮ 
ધીર ઢલ વલ ફલ ચલ દલ ફેનીઢે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૪ ૨૪૩ 
૧ ૨ ૩ ૪ પ દ ૭ હટ 
શામ સ્વેત સ્થૂલ શૂર, શોભ શંક વંક છેલ, 
૧-૨ ૩ ૪ પ ૬-૭ ૮ 
રૂપ રસ રોસ તોષ ફલવં સુરભેની હૈ 
૧-૨ ૩ ૪ પ દ ૭ દ 
નીક નમ્ર છોટ શુદ્ધ, મોદ મકરંદ મની, 


બ્રહ્માનંદ રાધે બ્રજચંદ સુખદેની હૈ॥ર ॥ 
ભાવાર્થ :- રાધિકાજીના આઠ અંગને છછ પ્રકારના વિશેષણવાળી ઉપમાઓ 
આપી હોય તે અષ્ટવિધાની કવિત કહેવાય. (૧) હાથી (૨) હંસ (૩) કેળ (૪) સિંહ 
(૫) પોપટ (૬) હરણ (૭) ભમરો (૮) સરપ, ના જેવા શ્રી રાધિકાજીના અંગો છે. 
તેમા (૧) હાથી (૨) હંસ એ બેના જેવી ચાલ (૩) કેળના જેવી જાંઘ છે. (૪) સિંહના 


ન કા 


જેવો કેડનો લાંક (૫) પોપટના જેવું નાક (૬) હરણનાં જેવાં નેત્ર (૭) ભમરાની પાંકો 
જેવી, ભ્રમરો, અને (૮) સર્પના જેવો ચોટલો છે. તે (૧) હાથી મદમાં આવેલો, (૨) 
હંસ માન સરોવરનો (૩) કેળ મધ્ય ભાગની (૪) મારવાડ દેશનો (૫) પોપટ મૌન 
એટલે બોલ્ય વગર રહેલો (૬) હરણ સુંદર (૭) ભમરો ઉન્મત્ત થયેલો (૮) સર્પ તે 
મલીયાચલ પર્વતમાં રહેનારો. વળી તે (૧) હાથી (૨) હંસ ધીરે ધીરે ચાલતા હોય તેવા 
(૩) અને કેળ લગારેક વળેલી, (૪) સિંહ હાલતા પાછવાળ કરતો હોય તેવો 
(સિંહહાવલોકન કરતો ) (૫) પોપટ ફળ ઉપર બેઠો હોય તેવો (૬) હરણ ચંચળ હોય 
તેવું (9) ભમરો કમળની પાંખડી પર ભમતો હોય તેવા (૮) સર્પફેણ ચડાવેલ હોય તેવો. 
વળી તે (૧) હાથી કાળો (૨) હંસ ધોળો (૩) કેળ જાડી (૪) સિંહ શુરો (૫) પોપટ 
શોભાયમાન (૬) હરણ શંકા પામેલું એટલે ત્રાસ પામેલું હોય તેવું (૭) ભમરો પાંખો 
જરા વાંકી રાખી હોય તેવો (૮) સર્પ છેલાઈમાં ડોલતો હોય તેવો વળી તે (૧) હાથી 
(૨) હંસ રૂપાળા હોય તેવા (૩) કેળ રસ ભરેલી (૪) સિંહ ક્રોધિત થયેલો (૫) પોપટ 
સંતોષ પામેલો (૬) હરણ અને (૭) ભમરો ફરતા હોય તેવાં, (૮) સરપ સુરભી 
(ચંદનના ઝાડ) માં રહેલો હોય તેવો વળી તે (૧) હાથી અને (૨) હંસ મનોહર હોયા 
તેવા (૩) કેળ નમેલી (૪) સિંહ નાની ઉમરનો (પ) પોપટ શુદ્ધ જાતીનો (૬) હરણ 
આનંદમાં હોય તેવું(૭) ભમરો સુગંધ લેતો હોય તેવો. અને (૮) સર્પ માથે મણી હોય 
તેવો. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે એવા અંગવાળા રાધિકાજી શ્રીકૃષ્ણભગવાનને સુખ દેવા 
વાળા છે. 


અષ્ટ વિધાની કોષ્ટક 


૨૪૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


1 


ન 


ત્ર ક તે 
«| જ ૭ ઝિ 
રઝ જ જ ત્ઝ 72 ત્ર્ત્ઝુ છ 
ક ત્ર છં ઝે વ -ત્ક| જી 
જ સિ તજ તિ મ ડિ ત 
કમિ ક સઇ પ્છ 7્ત્ઝ 
ઝુ “1 જ [જ જ 
“સઝ ૦ 
સળ 4 હ કે 
ત્્ઝ ત્સ્ડ ત્ઝ «ુ-/ઝ .“«સ કાન 
ટતા કજ ઝક સ ત્ઝ 
ટ! ફકટ ૪ ફઝબજઝક હ ઝ 
ક્ટ છ 
"9 
ત ડઝ 2 
ખ્ન્ઝ પિ ખુ જ ઝં “છી ક 
“2 હ ત પડ ત [507 દગ 
તડ 
ડે ત્ઝ 
ન્સ શકન કે સે. ઝી 
ઝં ઝે નટ, ત્ઝ પછ) છ તદ જ્છ 
ઝં ન ક &% જ હ 
ન 5 તક કઝ ષ્‌ 
ઝં પ» ન ઝુ 
ટુ ઝં 
કઝ ઝે તડ ૬૪ત્ડઝ સઇ 1. 
જુ ઝુ“ દતે 
ક અ સત ક ઇત્ટસ ત્ર જ સમે 
ત ત્ર જુજ ૪3. કે રુ ડી 
“જ ૨ સં ઝં મઝ 
યું કદ 
ક જ્જ 
છુ £૪ તડ ક 
સર ઝં કુ ત્ઝુ હ જ્જ 
22 કટી ક ક જુ “કુ ર ન ત્ઝ 
ઝે ત્છ રી 
નું ૩ 
2 ત્સ 
ઈ 
જ સ તડ ૮ 
્ સઈ જ જ જ તડ “ક ત્ઝ 
સહિ નજ ત્ર (મ તઝં સ જ 
જ જ્જ જ 
જુ જી | સ જુકિ અ 
ઈ સડ પડ # માનો રે 
રઝ સિ કડ જસુ “ક ઝર તુ 
જ જ કે, હે 
(કે? 
ઝં 
ર ન 16 ટો 2ર ન હા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૪ ચ્૪પ 


સિદ્ધપુરની છેલ્લી સભા અને શાસ્ત્રી ચંદીલાલનું 
સત્સંગી થવું 


આજે સવારે ત્રીજા દિવસે સિદ્ધપુરની છેલ્લી શભા હતી. ત્યાંથી શ્રીજી સવારી 
અમદાવાદ પધારવાની હતી, તેથી ગામન લોકોએ છેલ્લો લ્હાવો લેવા તીડની જેમ 
ટોળામાં આવતા હતા. પંડિત ચંદીલાલ શર્મા આજે વહેલા આવી સભામાં વિઠ્દદ મંડળમાં 
બેઠા હતા. શ્રીજી પધારતાં સહુએ ઊભા થીને નમસ્કાર કર્યા,સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામી 
તથા સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજીનું પૂજન અર્ચન કર્યું, આરતી ઉતારી પંડિત 
ચંદોલાલ શર્મા તો સ્વામીજીની ભવ્ય મનોહક દેહાકૃતિ, વાક્ય ચાતુર્યતા, કાવ્યકળાની 
કૌશલ્યતા અને અદ્દભૂત આકર્ષક મનોહર મુખારવિંદ વગેરે જોઈને છક થઈ ગયા હતા. તે 
સમયગંભીર મેઘગર્જનાએ સ્વામી સભા પડકારો કરીને કહ્યું કે, ““મુમુક્ષુઓ બીજકે ઝમંકે 
મોતી પ્રોઈલેશો પ્રોઈલે'' સમય ચૂક્યા પછી માણસોને પસ્તાવો થાય છે. શ્રીજી સનાતન 
ધર્મની ભાગેલી પાળોને સમારવા (જીણોદ્ધાર કરવા) આવ્યા છે. માટે મુમુક્ષુઓ પ્રગટ 


પુરૂષોત્તમ નારાયણને શરણે આવી, વર્તમાન ધરાવી જીવનું કલ્યાણ કરો.” 


સાંભળતાજ સરસ્વતીના કિનારે-ગંગાકિનારેથી આવેલા પંડિતરાજનો ગર્વ 
ગળી ગયો. કહેવત છે કે શંખ અને વળી દૂધ ભરેલો'' એમ દેવ જાતિમાં જન્મેલા સાક્ષાત 
બ્રહ્મની મૂર્તિ બ્રહ્પતિના જેવી કાન્તિવાળા બ્રહ્મમુનિના સરસ્વતી પ્રવાહમાં ચંદીલાલજી 
રંગાઈ ગયા અને ઊભા થઈને બોલ્યા કે, “સ્વામી, આજથી હું આપનો શિષ્ય છું, મને 
સત્સંગના નિયમો આપો.' પછી સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજ પાસે તેડી જઈ શ્રીજી હસ્તે 
વર્તમાન ધરાવી, તુલસીની કંઠી પહેરાવી, તેમજ ગંગા પારના રહેનારા મહાન વિદ્વાન 
પંડિત જાણી શેલા પાઘ અને શાલજોટા સાથે થાળ ભરી રૂપીઆઓ આપી પંડિતનો 
સત્કાર કર્યો. એ પંડિતજી સાથે પોતાના મંડળના (પોતાના જ ગામના) બીજા ચાર વિપ્રો 
પણ હતા તેને પંડિતે શ્રીજી પાસે બોલાવી વર્તમાન ધરવા શ્રીજી પ્રસાદીની તુલસીની 
બેવડી માળાઓ (કંઠીઓ) ધારણ કરાવી. તેમનાં નામો ખુશાલદાસ, ઠાકુરદાસ, 
ચુડામણી, રામદીમણી હતાં. ચંદીલાલજી ગંગાપાર આવેલા હિન્દુસ્થાન દેશમાના 
“લથિપનગર' નાવતની હતા અને કાશીમાં ઘણા વર્ષો રહી પંડિત થતાં, તેઓ 
ચંદ્રમણીશર્માના નામે તે દેશમાં પ્રસિધ્ધ થયા હતા. તેઓ સત્સંગી થતા સદગુરૂ 


૨૪૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામીએ હરિ ભક્તોના નામના પ્રકરણમાં તેઓના નામો શ્રી 
ભક્તચિંતામણી ગ્રંથમાં દાખલ કરેલા છે. 
દ્વિજ ભક્ત કહિએ ચંદિલાલ, ભજી નારાયણ થ્યો નિહાલ, 
હરિજન ખુશીયાલદાસ, રામદોને થયો સમાસ, 
છાકુરદાસ અને ચુડામણ, રહે, “લથિપનગર' બ્રાહ્મણ. 
(ભક્ત ચિંતામણી-પ્રકરણ ૧૨૭ કડી ૪૫-૪૬) 


આવી રીતે સિદ્ધપુર પાટણમાં ઘણાકને સત્સંગી કરીને શ્રીજી સવારી શ્રીનગર 
તરફ સીધાવી હતી. આ સિદ્ધપુરનો સામૈયો. વિ. સ. ૧૮૬૨ માં થયો હતો. * અને 
સ્વામીએ દીક્ષા લીધા પછી શ્રીજી સાથેનો આ પ્રથમ પ્રવાસ હતો. 


ઈતિ શ્રી કેશરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે, સિદ્ધપુર 
દિગ્વિજય નામ ચતુર્થોડધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥૪॥ 


ડં // ક 


શ્રીજી 
અધ્યાય પ પાંચમો 


સ્વામીશ્રીનું ચારણી કાવ્ય સાહિત્ય 
અમાદાવનો દિગ્વિજય 


સિધ્ધપુરના કાવ્ય શાસ્ત્રની ચર્ચાની વાતો ઠેઠ અમદાવાદ પહોંચે છે તેથી જ્યારે 
શ્રીજી મહારાજ મુકામ કરતા કરતા અમદાવાદ પધારે છે, ત્યારે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ 
ક 


સ્વામીની પ્રખ્યાતિ સાંભળી શહેરમાંથી ટોળેટોળે માનવ સાગર ઉભરાય છે. શ્રીજી 
મહારાજ છાવણીમાંની વિશાળ ચંદણી 


* જુવો, સદગુરૂશ્રી “ભૂમાનંદસ્વામી' ની વાતોની હસ્ત લિખિત પ્રતપાને ૩. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૪૭ 


વચ્ચે ઉત્તમ કારીગરીવાળા સુશોભિત સિંહાસન ઉપર બિરાજે છે. અને સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદ સ્વામી સભા વચ્ચે ખુરશી ઉપર ભગવત વાર્તા કરી સભાજનોને પુરૂષોત્તમ 
નારાયણ પ્રગટ થયા છે તેની પીછાન કરાવે છે. એવામાં વૈશ્વનવાચાર્યના એક પ્રખર 
વિદ્ઘાન શાસ્ત્રીજી સભામાંથી બોલે છે કે, સ્વામીજી ! આપની વાતોમાં ભાષા કાવ્યને 
વખતો વખત સંભળાવો છો, એ તો બીજા નંબરનું કાવ્ય છે. પ્રથમ નંબરે તો સંસ્કૃત કાવ્ય 


આવે છે, અને તે તો સર્વભાષાનું મુળ છે. 


, શાસ્રી મહારાજ, આપ તે ખરૂં કહો છો સંસ્કૃત 
. પરંતુ ભાષા શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે 
દોહો 
ભાષા સો શાખ જ હૈ, સંસ્કૃત હે મૂળ. 
મૂળ રહતહે, ધૂળમેં, શાખમેં ફળફૂલ. 


સ્વામી જવાબ આપે છે 
ળ 


કે 
ભાષાતો દેવ ભાષા છે. સર્વનું મુળ છે 


મૂળીઆ તો ગમે તેવા હોય તો પણ તે ધૂળમાં જ રહે છે. અને શાખામાં જ ફળ 
કુલ વગેરે આવતા લાખો મનુષ્યો તેનો લાભ લીએ છે. પણ આપ જેવા વિઠ્ઠાન પુરૂષને તે 
ભાષાકાવ્ય જરૂર નિરસ લાગે; પણ લોકભાગ્ય તો તે ભાષા કાવ્યો જ હોય છે. તેથી તેનો 
લાખોનો જન સમાજ રવાદ લઈ શકે છે, વિદ્રદ ભોગ્ય કાવ્યો તો માત્ર વિદયાનોજ સમજી 
શકે છે. ભાષા કાવ્યોમાં પણ કઠીન કાવ્યો, ગૂઢર્થો, અને યમકવાળા અલંકારી ઘણાકાવ્યો 
હોય છે. હવે હું એ ભાષા કાવ્યના શબ્દાલંકાર અષ્ટકનો એકજ સવૈયો અત્યારે બોલું છું. 
તેનો અર્થ આપ શાસ્ત્રી છો તે સમજી શકશો; પણ બીજાથી તે નહીં સમજાય.'' એમ કહી 
પછી શબ્દલંકારનો એક સવૈયો કાગળ ઉપર લખીને બોલી બતાવે છે. એ સવૈયામાં યમક 
ઉપર યમક (યમકાલંકાર) અને માર “ર' અક્ષર ઉપર જ શબ્દ પ્રયોગ થતો જોઈ, શાસ્ત્રીજી 
વિસ્મય પામ્યા. સ્વામીશ્રીએ સવૈયાનો કાગળ શાસ્ત્રીજીને આપી કહ્યું કે, ““શાસ્ત્રીજી ! એ 
સવૈયો શું વિષય ઉપરનો છે ? અને તેની શું મતલબ છે ? એ આ જીજ્ઞાસુ સભાજનોને 
જરા વિગત પાડી સમજાવો જોઈએ ?'' શાસ્ત્રીજીએ બે ત્રણ વખત એ કાવ્ય વાંચ્યું, 
વિચાર્ય, ઘડીક સભા સામું જોવે. તો ઘડીકમાં સ્વમી સામે જાવે, પાછું તે ખરડા સામું જુવે; 
પણ એ સવૈયાનો ભાવાર્થ કહી શક્યા નહીં. એ કુતુહલથી શ્રીજી મહારાજે મંદ મંદ હસ્તા 
થકા 


૨૪૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ક 2%" 


સ્વામીશ્રીને તેનો અર્થ કરી બતાવવાની આજ્ઞા કરી, એટલે સ્વામીએ તેનો અર્થકર્યો. 
શબ્દાલંકાર-સવૈયા 


યા મગરી મગરી તગરી, નગરી નગરી સગરી બગરી હે, 
વાટ પરી ડગરી ડગરી, ખગરી ખગરી કગરી અગરી હૈ; 


શીશ ભરી ગગરી ગગરી, પગરી ઘુઘરી ઉગરી ભૂગરી હે, 
બ્રહ્મમુનિ દ્રગરી ફગરી, લગરી લગરી રગરી રગરી હૈ. ॥ ૧ ॥ 


હકીકતમાં એમ કહે છે કે, એક સમયે ગોપીઓએ માતાજી જશોદાજીને આગળ 
જઈને ફરીયાદ કરી કે, તમારા કાનજી વૃંદાવનમાં અમને હેરાન કરે છે, માટે તમો તેને 
ઠંબકો આપો. ત્યારે કૃષ્ણચંદ્રે ગોપીઓનો વાંક કાઢીને જે ખુલાસો કર્યો, તે એ સવૈયાના 
કાવ્યમાં સંપૂર્ણ છે. 

ભાવાર્થ - આમારગે મારગે મેંતેઓને તગડી તોયે તેઓ નગરીમાં પેઠી નહીં; તે 
સઘળી (બગડી) ખોટી છે; તે ત્યાંથી રસ્તે પડીને ડગલું ડગલું ભરતી હતી; પણ તે 
પંખીણી માંની પંખીણી જેવી અને કાગડીઓમાં આગલી એટલે આગળ વધે એવી છે; 
માથે ગાગર ભરેલી હતી અને ધીમે ધીમ પગલીઓ (પગલા) ભરતી હતી; તેના પગના 
ઝાંઝરની ઘુઘરીઊં ઉછળીને (તુટી જવાથી) “ભૂ' ભોય ઉપર પડી ગઈ છે, (તે અમો 
વાણીએ છીએ) બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, ભગવાને કહ્યું કે, નેત્રની દગાખોરી મન ફગી 
જતા લગાર મેં (રગડી છે) હેરાન કરી છે. 


ઉપર પ્રમાણે સવૈયાનો અર્થ સભા જાણતા શ્રોતાજનો સ્વામીશ્રીની વિદ્ધતા 
ઉપર બહુજ આકર્ષાયા. વૈશ્રવાચાર્યના શાસ્ત્રીજી પણ મનમાં વિચારી રહ્યા. તેટલામાં 
શ્રીજી મહારાજે સ્વામીને 'અમૃતધ્વનિછંદ' બોલવાની આજ્ઞા કરી. સ્વામીજીએ હજી એ 
ત્રણ દિવસ પહેલા જ એ શ્રીજી મહિમાનો છેદ સિધ્ધપુરમાં રચાયેલો હતો . પ્રભુ આજ્ઞા 
શીર ચડાવી બ્રહ્માનંદ સ્વામી શાસ્ત્રીજીને ઉપદેશી કહેવા લાગ્યા કે, “શાસ્ત્રીજી પિંગળ 
શાસ્ત્રમાં અનેક છંદો (વૃતો) છે; પણ આ અમૃતધ્વની છંદ તો “ છંદોનો સમ્રાટ છે.' એ 
છંદ મેઘ ગર્જનાએ ચારણી શૈલીથી સ્વામીએ શ્રીજીને વંદન કરી બોલવો શરૂ કર્યો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ ૨૪૯ 


શ્રી હરિ મહિમા - અમૃતધ્વનિ છંદ 

કમલ મુખક્ક કર કમલ, કમલ નાભિ અતરક્ક 
કરજગબંધુજન શાત્તિકર, કુશશુભ, ધર્મતિલકક; 
કુલધર્મ તિલકક, કમઠ ધરક્ક, કમશુભકક ક્રોધકરકક, 
કમર ક્રસકક, કંસવધકક કથન અથકક કૌલનશક્ક; 
કપટ હરકત કીર્તિધરકક કત અતરકક, કલિજાગુઢકક, 
કૌક લખકક, કરન અરકક, કહે બ્રહ્મકક, કમલમુખકક 
કર કમલ જીયે કમલ મુખકક કરકમલં. 


ભાવાર્થ - ભગવાનનું કમળના જેવું મુખ અને કમળના જેવા હાથ છે, અને 
અતર્કય એટલે વિચારમાં આવી શકે નહીં એવી કમળના જેવી નાભી છે. જગતને બોધ 
કરનારા અનેક હરિભક્તોને શાન્તિ કરનારા, અને ધર્મકુળના તિલકરૂપ છે. ધર્મકુળના 
તિલક એજ કાચબાનું રૂપ ધરનાર અને શુભ કામ કરનારા અને ક્રોદ કરીને કેડ બાંધીને 
કેસને માર્યો; અને જે ભગવાન અપાર વાક્ય છે; અને વામ વર્ગનો નાશ કરનાર અને 
કપટને હરનારા અને કીર્તિવાળા અને જેના કૃત્ય અતર્કચ છે, એટલે તર્કમાં આવી શકે 
નહીં. એવા છે, કળીયુગને ઢાંકી નાખનારા તે ભગવાનને કોઈ ક જ ઓળખ્યા અને 
સૂર્યોદિક ને ઉત્પન્ન કરનારા છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી સાચું કહે છે કે, ભગવાનનુંમુખ, હાથ, 
અને નાભી, કમળ જેવા છે. (૧) 


આવા આઠ છંદોમાંથી અત્રે પહેલો અને આઠમો જ આપેલ છે. ” 


છંદ આઢમો 
ધર્મ ધુરંદ્ધ ધરનીધર, ધમનદ વપુ શુદ્ધ 
ધરવ્રત દઢ ઉર ધ્યાનધર, ધન ધન તનુ ધર બુદ્ધ, 
ધન ધન તનુ બુધ્ધ, ધર્મ વિશુધ્ધ, ધરની પ્રબુધ્ધ, 
ધ્વંસ વિરૂધ્ધ, ધ્વેસી અબુધ્ધ, ધ્યાત વિબુધ્ધ; 
આ છંદોના અર્થ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામીએ પોતાની ટીપણીમાંથી કવિશ્રી 
ર 


દલપતરામને લખાવેલ છે; તે તેથી જ એ છંદો (છંદરત્નાવલીમાં) અત્રે સહિત પ્રસિદ્ધ 
કરવામાં આવેલ છે. 


૨૫૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ધાવઉરદ્ર, ધોતપટદ્ધ, ધડક અધદ્ધ, 
ધ્રત મતઉદ્ધ, ધ્વનિત અધદ્ધ ધરઉર સિદ્ધ, 
ધનુષ ધરદ્ધ, ધસત ગમદ્ધ ધરબ્રહ્મમદ્ધ 
ધર્મ ધુરંદ્ર ધરનિધર, જીયે ધર્મ સુરંદ્ધ ધર નિધર ॥ ૮ ॥ 


ભાવાર્થ-ધર્મનું ધરાવનાર અર્થાત ધર્મના આગેવાન તથા પૃથ્વીના ધારણ 
કરનાર અને ધર્મ દેવના પુત્ર જેનું શરીર શુદ્ધ એટલે અમાયિક છે એવા ભગવાન, અને દ્રઢ 
વ્રતને ધરનારા, જોગીઓ જેનું ધ્યાન મનમાં ધરે છે, એવા અને બુદ્ધાવતાર ધારણ કરનાર 
ધન્ય છે ધન્ય છે, જેનો વિશેષ શુદ્ધ ધર્મ છે. પૃથ્વીના લોકોને બોધ આપ્યો અને વિરૂદ્ધ 
મતનો નાશ કર્યો અને જે અજ્ઞાની છે તે તે ભગવાનના ટ્વેષી થયા છે, અને જે જ્ઞાની છે તે 
ધ્યાન કરે છે અને તે ઉંચી ગતિયે ધાય છે, એટલે જાય છે, તે ભગવાને ધોયેલાં વસ્ત્રો 
પહેર્યા છે, અને જેનાથી અધ્ય એટલે પાપ ધડકે છે, અર્થા બીએ છે; તે ભગવાને ઉદ્દદ 
મતનું ધારણ કર્યું છે. અને જગતમાં જેને વિષે (અધધધ) એવી આશ્ચર્ય ધ્વનિ કહેવાય છે, 
અને સિદ્ધ પુરૂષો અંતઃકરણમાં જેનું ધ્યાન ધરે છે, રામ કૃષ્ણ રૂપે ધનુષ ધારણ કરીને 
(ગો) પૃથ્વી મધ્ય ધસ્યા એવા ભગવાનનું બ્રહ્માનંદ સ્વામી ધ્યાન ધરે છે. ધર્મનું ધુંસરૂ 
ધરનારા ઈત્યાદિ (૮) 


ઉપર પ્રમાણે અમૃતધ્વનિ છેદ બોલી અર્થ કરી, શ્રીજી મહારાજનો અલૌકિક 
દિવ્ય મહિમા સભાજનોને સંભળાવતા શ્રોતા જનો સૌ હર્ષ પામ્યા, અને શાસ્ત્રીજી તો 
ભાષા કાવ્યની અતિ તારીફ કરવા લાગ્યા; અને કહ્યું કે, “સંસ્કૃત કાવ્યની જોડે ઉભું રહે 
તેવું જ આ ભાષા કાવ્ય પિંગળશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણેનું મે તો મારી ઉમરમાં આજે જ 
સાંભળ્યું એમ કહી ધન્યવાદ ઉચ્ચાર્યા, બૃહસ્પતિ સમાન કાન્તિવાળા અને ગંગાના 
પવાહ જેવા અસ્ખલિત સ્વામીનો વાણી પ્રવાહ સાંભળી સો સ્વામીશ્રીને કોઈ મહાન 
અવતારી પુરૂષ માનવા લાગ્યા, એટલું જ નહીં પણ આવા સમર્થન વિદ્દાન પુરૂષ 
સ્વામિનારાયણના શિષ્ય થઈ રહ્યાં છે, માટે જરૂર સ્વામિનરાયણ ભગવાનનો અવતાર 
છે, તેમ સહું કોઈ શ્રીજી મહારાજનો મહિમા સમજવા લાગ્યા. ઘણાયે મુમુક્ષુઓ ત્યાં 


વર્તમાન ધરાવી સત્સંગી થયા. શાસ્ત્રીજી પણ સત્સંગનો ગુણ ગ્રહણ કરી વિનયથી શ્રીજી 
મહારાજની તથા સ્વામીશ્રીનો સ્તુતિ વાક્યો ઉચ્ચાર્યા. 


અમદાવાદમાં શ્રીજી છાવણીની બાજુમાં જ જૈન મતના જતીનો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ ૨૫૧ 


(ગોરાજી શ્વેતાંબરી જતી પુજોનો) ઉપાશ્રય હતો, ત્યાં રાત્રી દિવસ ચોપાટ બાજી 
ખેલાતી હતી. સ્વામીશ્રીના ઉતારાની રાવટી તે ઉપાશ્રયની નજીક હોવાથી એ સઘળો 
કોલાહલ (પાસાઓના ખખડાટ, સોગઢાઓની ચાલબાજી,થતાં લોકોની તકરારો 
વગરે) બ્રહ્માનંદ સ્વામીના સાંભળવામાં આવતાં તપાસ કરાવતાં એ સ્થાનની સઘળી 
હકીકત પોતાના જાણવામાં આવી. એક વખત સાંજની સભામાં શ્રીજી મહારાજના દર્શન 
કરવા અને સ્વામીશ્રીનો ઉપદેશ સાંભળવા શ્રીનગરના રહીશનો માનવ મહેરામણ 
ભરાયો હતો, તે વખતે તે ઉપાશ્રયના “ યતીશ્રી (શ્રીપુજ) પણ નજીક હોવાથી સભામાં 
આવ્યા. સ્વામીશ્રીએ તેઓને દુરથી જોતાં બોલાવી પોતાની સન્મુખ બેસારી કુશળતા 
પુછી સત્કાર કર્યો ને કહ્યું કે, હું કચ્છ ભુજમાં હતો ત્યારે ઘણા ઘણા વિદઠ્ઠાન શ્રીપુજો સાથે 
મારે સબંધ હતો, તેમ કહી તેઓનાં નામો બોલવા લાગ્યા તેમા “શ્રી રામજીરખ' એવું 
નામ આવતાં તે અમદાવાદવાળા શ્રીપુજ કહે કે, તે તો મારા ગુરૂશ્રી છે. એમ પરસ્પર વાતો 
કરતા પોતાના વિદ્દાન ગુરૂશ્રી સાથે સ્વામીશ્રીનો ઘાટો સબંધ છે. એવું જાણી તેઓ 
સ્વામીને પણ ગુરૂ સમાન પૂજ્યભાવથી માનવા લાગ્યા. તે પછી સ્વામીશ્રીએ સભામાં 
વાત કહેવી શરૂ કરી કે, “આ જીવને પોતાના સ્વરૂપની પીછાન નથી, તેમ તેનો મહિમા 
પણ નથી. કારણ કે દેવને દુર્લભ એવો મનુ,ય દેહ મળેલ છે. છતાં પ્રભુ ભજન વિના 
બીજી અનેક જાતની સસારની બાજીઓ ખેલી અમૂલ્ય અવસર એળે ગુમાવે છે. ગાઈના 
આઉંમા ઈતરડી આંચળના નજીકજ ચોંટી હોય છે, છતાં તેને દૂધનો સ્વાદ મળતો નથી. 
અરે દૂધ શું વસ્તુ છે, તેનો પણ તેને ખ્યાલ નથી. તેવી જ રીતે લોકો પોતાના જીવના 
કલ્યાણનો ઉધમ નહીં કરતાં, ન ખેલવતા ખેલો ખેલી આ અમૂલ્ય દેહ વૃથા ગુમાવે છે. 
જતી મહારાજશ્રી ? આ સંસારની પણ એક બાજી છે. એ બાજીના ખેલાડીઓ જ એ 
વાતને સમજી શકે છે. (રમી શકે છે) કેમ કે ઉત્તમ ખેલાડી વિના સંસારની એ જ્ઞાનબાજી 
જીતી શકાતી નથી. એમ કહી આ નીચે લખ્યું કાવ્ય બોલી સ્વામીશ્રી તેનો અર્થો 
સમજાવવા લાગ્યા. 


* ઈતર લોકો એમને ધોળીઆ પુજથી ઓળખે છે. તેઓ ગૃહસ્થ જેવા કપડાઓ 
પહેરે છે. ફ્ક્ત માથું ઉઘાડું રાખે છે. (ટોપી કે પાઘડી પહેરતા નથી) સુગંધી તેલો અત્તરો 
વાપરે છે, બુટ છત્રી અને જાજ ઘરેણા પણ પહેરે છે. કચ્છ પ્રદેશમાં હજારો કોરીઓની 
ધીરધાર કરીજમીન જાગીરો પણ રાખે છે. તેવા પુજ તે હતા. 


૨૫૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જ્ઞાનરૂપી બાજી વિષે-કુંડળીયા છંદ 
બંદે બાજી બેશ હૈ ખૂબ જાકિત કરી ખેલ 
સાર અકેલી મરત હે, તાતે તું રખ બેલ, 
તાતે તું રખબેલ દાવ દે સમઝ વિચારી, 
તીન, ચાર, કું ત્યાગા, પંચ, ખટ જીત ખેલારી 
દાખત બ્રહ્માનંદ સપ્ત, આઠ, નવ દશ ખંદે 
સબ તજી નિજ ધર આય, બેશ હે બાજી બંદે ॥ ૧ ॥ 


ભાવાર્થ - હે બંદા જ્ઞાન રૂપી બાજી (બેશ) સરસ છે માટે તું ખુબ જુક્તિ કરીને 
ખેલજે. તેમા (સારા એટલે)સોગઢી એકલી હોય તે મરે છે; પણ જાગ (જોટો બે સાથે) 
હોય તે મરતી નથી. તે માટે તું સદ્ધગુરૂની બેલ (બબંધ) રાખીને સમજી વિચારીને દાવ 
દેજે કામ, ક્રોધ લોભ, એ ત્રણને તથા ચાર અંતકરણની માયિક વૃતીઓને તજીને 
પચવિષય છ ઊર્મિ (ભુખ, તરસ, મોહ, શોક, જરા, મૃત્યુ) રૂપી ખેલાડીઓને તું 
જીત,બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, જેમ ચોપાટની બાજીમાં ૯૬ (છનુ) ખંડ (ઘર) છે, તેમ 
જ્ઞાન બાજીમાં સોના આદિક સાત ધાતુની વાસના તથા આઠ પ્રકારની સિધ્ધીની અને ન 
પ્રકારની નિધિની વાસના તથા દશ ઈન્દ્રિયો રૂપી ખંડ છે. તે બધાને ઉલંઘીને પોતાને ઘેર 
આવ્યા. અર્થાત આત્મજ્ઞાન પામી ભગવાનના ધામને પામ હે બંદા એવી જ્ઞાનની બજી 
બેશ છે. 

ઉપરના સ્વામીશ્રીના ઉપદેશથી જતીએ ઉપાશ્રયમાં ગયા પછી ચોપાટની 
બાજી ફેકી દીધી હતી. અને દરરોજ શ્રીજી મહારાજ બિરાજ્યા ત્યાં સુધી સ્વામીશ્રીનો 
સમાગમ કરવાને અને કથા વાર્તા સાંભળવા આવતા હતા. 


સિંહાવલોકન કાવ્ય પ્રસંગ 


શ્રીજી મહારાજે સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી મંડળે સહિત લુણાવાડા * પ્રદેશમાં 
ફરવાની આજ્ઞા કરી, પોતે ગઢડા પધાર્યા સ્વામીશ્રી અમદાવાદથી સાબર મહી નદી 
ઉલંઘી વાડાસીનોર-ગોધરા થી ફરતા ફરતા લુણાવાડા ગયા લુણાવાડાના ડુંગરાળ 
પ્રદેશમાં છેકપછાત 


“શ્રીજીએ સ્વામીશ્રીને લુણાવાડ જવાની આજ્ઞા કરી-વાંચો સદગુરૂ 
ભૂમાનંદસ્વામીની વાતુ હસ્ત લિખીત-પ્રત પાને ૩. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ સ્પડ 


કે ક 


જાતિના માનવીઓમાં પોતાનો પ્રભાવ જણાવ્યો અને ભીલ લોકોનેડુંગરાઓ ન 
સળગાવવાના નિયમો આપ્યા. લુણાવાડા તળપદા નાગર ગૃહસ્થો મહાન ધર્મશીલ 
તેમજ ઉત્તમ નીતિ રીતિવાળા હોવાથી તેમને મળી ખુબ સંગીત, સાહિત્ય સાથે 
જ્ઞાનોપદેશ આપી સત્સંગમાં વૃદ્ધિ કરી, ત્યાંના પ્રાચીન લુણેશ્વર મહાદેવના દેવાલયમાં 
સભાઓ ભરી જનતાને ધર્મોપદેશ કરી સ્વામિનારાયણ ધર્મની પ્રસિદ્ધિ કરી ત્યાં લાંબો 
સયમ રહ્યાં બાદ ચાલવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા ત્યારે ત્યાંના ભાવિક સત્સંગીઓ 
આગ્રહકરી રોકાયાએક દિવસે એકાદશીના દિવસે ગામથી દક્ષિણ દિશાએ અર્દોક માઈલ 
દૂર “પહાનમ' નામની નદીમાં સંતો સહિત નહાવા ગયા તે જળમાં જળક્રિડા કરતા થકા 
શ્રીજીનું અને ઘેલાનદીનું સ્મરણ થયું સ્મરણ થતા જ પોતાથી એ શ્રીજી વિયોગ સહન 
થોય નહીં. ગામમાં આવી રાત્રે જાગરણ કર્યું. ઘણા માસથી શ્રીજી દર્શન નહીં થતાં તેમજ 
ગઢડાથી ઘણો દૂર પરદેશમાં (ઠેઠ ઉત્તર ગુજરાતના છેડે) હોવાથી સ્વામી વિરહ વેદનામાં 
અકળાયા એ એકાદશીની તે રાત્રીમાં પોતે શ્રીજી વિરહનું ચારણી સાહિત્યનું જાણે હું 
રાધિકાજી છું એવો ભાવ લાવી રાધાકૃષ્ણના વિયોગનું વર્ણન પિંગળ શાસ્ત્રના નિયમ 
મુજબ સિંહાવલોકી સવયામાં એક કાવ્ય રચ્યું સિંહાવલોકન એટલે સિંહ જેમ ચાલતા 
ચાલતા વારંવારપાછળ જુએ છે, તેમ કાવ્યની તૂક (કડી) પુરી થતાં છેલ્લો શબ્દ જે આવે 
તેને બીજી તકમાં પ્રથમ લાવવો. પરંતુ તે કાવ્ય રચનામાં વધુ ખુબી તો એ છે કે, જે શબ્દ 
તેનો તે આગળ મુકવામાં આવે છે. તેનો અર્થ ફરી જવો જોઈએ એવા સિંહાવલોકના 
સવૈયાઓ લુણાવાડમાં સ્વામીએ ૧૩ રચેલા છે પરંતુ સ્થળ સંકોચને લીધે અત્રે છ જ 
સવૈયા આપ્યા છે. 


સિંહાવલોકકી સવૈયા 
પિયસેં એહિં જાય કહો મુખસેં, સહિ જાત ન પીરે વહા હિયસેં । 
હિયસેં બિન ભેટ ન મેટ વ્યથા, સબ જાનસેં કાહ કથા જીયસેં ॥ 
જીયસેં અબ જાનકી ઘાત બની, કહા બાત ધની મુખસેં કિયસે ॥ 
કિયસે નહ બેર બને બ્રહ્માનંદ, ટેર સુનાય કહો પયિસેં ॥ ૧ ॥ 


ભાવાર્થ- રાધિકાજી પોતાની સખીને કહે છે કે હે સખી ! તું મારા સ્વામી પાસે 


જઇનેમોઢેથી કહે કે મારા હૈયાથી વિરહનીપીડા 


૨૫૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સહી જાતો નથી. અને છાતીએ ભેટયા ગર પીડા મટતી નથી, તમે સર્વ વાત જાણો 
છો માટે જીભે કરીને શી વાત કહીએ ? હવે તો જીવથી જવાની ઘાત બની છે. ઘણી 
રે. 


વાતો મોઢેથી શી કહીએ ? બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે કોઈનાથી (બેર-વાર) મદદ 
બની શકે તેમનથી, માટે બોલવાની સંભળાવીને સ્વામીને કહે. (૧) 


પિયરા નહીં જાનત પીર સખી, મોય ધીર ધરાત નહીં હિયરા ॥ 
હિયરા બિન ભેટ ભયે અબ તો, વિધિ કુન કટે દુઃખે દિયરા ।॥। 
દિયરા દિલ દ્યોત નહીં તબલું, જબલું નહિ તાપ મિટે જીયરા॥। 
જીયરા બ્રહ્માનંદ ચાહ જગી, રટ એક લગી પિયરા ॥ ૨ ॥ 


ભાવાર્થ - હે સખી મારી પીડા ભગવાન જાણતા નથી. અને મારાથી 
હૈયામાં ધીરજ ધરાતી નથી. હવે તો હૈયું ભગવાનને મળ્યા વગરનું થયું માટે હવે 
દુઃખના દહાડા કયે પ્રકારે કાપીએ ? જ્યાં સુધી જીવમાંથી આ વિરહનો તાપ મટે નર્હિ 
ત્યાં સુધી દિવસ મનમાં પ્રકાશ કરતો નથી (દિવસે પણ અંતઃકરણમાં બેશુદ્ધિરૂપી 
અંધારૂ રહે છે ) ભ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, જીવમાં એવી ચાહના જાગી રહી છે અને 
હે સ્વામી ! હે સ્વામી !એવી રટના લાગી રહી છે. (૨) 


ઘટમેં ઘન ડસ લાગ્યો સજની, નર્હિ નંદ કિશોર પિયા ષટમેં ॥ 
ષટમેં ભર ।મસ ઉદાસ રહું, લગી સ્વાસ ઉદાસ વાહિ રટમેં॥ 
રટમેં ગતિ ચત્રિક કી જાંભઈ, નહિં સીતલ શામ ભુજા તટમેં ॥। 
તટમેં વટમે મગ ઢુંઢત છું, બ્રહ્માનંદ ક્ષીન ભઈ ઘટમે ॥ ૩ ॥ 


ભાવાર્થ - હે સખી મારા શરીરમાં “'ધણ' નાણના જીવડાઓ જેવા વિરહનો 
ડખ લાગ્યો છે, કેમકે નંદના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ સ્વામી (ખાટમાં) પલંગમાં નથી, તેથી હું 
છ મહિનાના થયા ઉદાસ રહું છું , અને શ્વાસોચ્છાસે તેમની રટના લાગી રહી છે. તે 
રટનામાં “બાપૈયા' ના જેવી મારી ગતિ થઈ છે, અને શીતલ એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન 
મારા હાથ પાસે નથી. અને જમનાજીના કાંઠામાં તથા રસ્તામાં તે ભગવાનનો માર્ગ 


ગોતું છું , અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, હું શરીરમાં ક્ષીણ થઈ ગઈ છું. (૩) 


કુબર સંગ જાય વિલંબ રહે, હમતો દુઃખ ઝુર ભઈ દુબરી, 
દુબરી ઈનકી સબ બાત સખી, ઈન બાતન તે કરિ કે તંબુરી, 
તંબુરી જ્યું હી ખાર કછુ ન તજ્યો, ઉન સંગ કરી લગની ખુબરી, 
ખુબરી તન દાસી વિલાસી ભયે, કહે બ્રહ્મમુનિ વિલંબે કુબરી ॥૪ ॥ 


ભાવાર્થ - કુબજાની સાથે રોકાઈ રહ્યાં, હું તો દુઃખે ઝરીને દુબળી થઈ ગઈ. હે 
સખી હવે એની એ વાત દબાવી રાખ એની વાતો કરવામાં તું બડી છો (ચાલાક છો) અને 
તંબુડી જેમ લગારેય કડવાસ તજે નહિ, તેવા ગુણવાળી કુબજા સાથે તેમણે ખુબ પ્યાર કર્યો 
છેકે, તું 


શ્ડ 


અને તે દાસીના શરીર સાથે ખુબ વિલાસ કરનાર થયા, અને બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે 
કુબજાપણ (વિલંબે) રોકી રાખવામાં બડી હોશિયાર છે. (૪) 


દુઃખમે દુઃખ એહી વિદેશ પિયા; ભર અત્તહિયા પિયરી મુંખમેં, 
મુખમેં વૃહતાપ વિલાપ કરૂં, પિય આપતો જાય રહે સુખમે, 
સુંખમેં એહી પીર સો ધીર છતી, નર્હિ સૂજ ગતિ ન પતી રૂખમે, 
રૂખમેં રહતો સો ભલો બ્રહ્માનંદ, જાન બુરો દહનો દુખમેં, ॥ પ ॥ 


ભાવાર્થ - સ્વામી પરદેશમાં હોય એજ મોટું દુઃખમાં દુઃખ છે, અને એજ મુખ્ય 
પીડામાં ભરાઈ આવે છે. તેથી મુખમાં વિરહના તાપનો વિલાપ કરૂંછું અને સ્વામી પોતે 
તો સુખમાં જઈને રહ્યાં છે અને મારી છાતી ધીરજ ધરીને તે પીડા શું ખમી શકશે ? મને 
કાંઈ ગતિ સુજતી નથી. કેમકે મારો સ્વામી મારી રૂખમાં એટલે મારી મરજીમાં ચાલતો 
નથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, (રૂખ) ઝાડીમાં રહેવું તે સારૂ, પણ આ દુઃખમાં બળવું તે 
મહાભુડું જાણવું (૫) 


જરિહું દિનરેૅન ન ચેન હિયા, પરદેશ પિયા અબ ક્યા કરિઠું, 
કરિહું તન જાર કે ખાખ સખી, એહિ પીરસે ધીર કેસેં ધરિહું, 
ધરિછું શિર જોગન ભેખ અબેં, ભગવાં કરીકે જગમેં ફિરિહું, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ ૨પપ 


ફિરિહું કબ દૈખીહું નેનનસે, કહે બ્રહ્મમુનિ વ્રહમેં જરીહું, ॥ ૬ ॥ 


૨૫૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ભાવાર્થ - દિવસને રાત્રી બળુ છું; હૈયામાં ચેન પડતું નથી. જાણું છું કે સ્વામી 
પરદેશમાં છે હવે હું શું કરીશ ? હે સખી, આ શરીર બાળીને રાખ કરીશ; કેમકે આવી 
પીડાથી ધીરજ શી રીતે ધરી શકું ? હવે તો માથે જોગણનો વેશ ધરીને ભગવા વસ્ત્ર કરીને, 
જગતમાં ફરીશ, બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે છે કે, હું વિરહમાં બળી મરીશ માટે ભગવાનને આ 


આંખે ફરીથી હવેક્યારે દેખીશ ? (૬) 


શ્રી ભીમનાથમાં કાવ્ય ત્રિપુટી 


લુણાવાડાથી સ્વામી નીકળી મહી સાબર ઉલંઘી ભાલમાં આવ્યાં ત્યા 
ભીમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી રાત્રી રહ્યાં. ત્યાંના મહંતે બહુજ બરદાસ કરી સ્વામીને 
મહાન સમર્થયોગીરાજ જાણી પોતાના દિલમાં એક પ્રશ્ન ઘણાક દિવસથી મુંઝવતો હતો 
તેનો સ્વામીને ખુલાસો પુછયો. 


મહંત કહે “સ્વામીજી ! કોઈ પ્રભુની ભક્તિ નિરંતર કરતો હોય; પણ તેનું 
અવશાન અચાન (અકાળ મૃત્યુ) થાય (વીજળી પડે, વહાણ ડુબે, ધરતીકંપમાં કે કોઈ 
ઉંઘમાં મારી નાખે, એવું અપ મૃત્યુ થાય) ત્યારે તે વખતે તેને પ્રભુના નામનું સ્મરણ તો થી 
શકે નહીં. અનો લોકકિત છે કે, ““અંતકાળે મતિ-સો ગતિ'' તો એ ભકતની શું ગતિ થાય 
? એપ્રશ્નમને ઘણો મુંઝવે છે. તો આપશ્રી મને તે સમજાવી સંતોષ પમાડો”” 


સ્વામીશ્રી કહે, મહંત સાહેબ ! આપ વયે વૃદ્ધ મહાદેવજીના અનન્ય ભક્ત છો, 
તેથી જ આવો પ્રશ્નપુછવા ઈચ્છા થી આવી. સાંભળો, હું તેનો એક જ કાવ્યાં જ ખુલાશો 
કરૂં છું. એમ નીચેનું કાવ્ય સ્વામી ત્યાં રચીને સંભળાવે છે. 


અંતકાળે શ્રી હરિનું નામ ન લઈ શકાય તે વિષે સવેયો 
શ્રી ઘનશ્યામ કે અંધ્રિસરોજમેં, દેહ છતે જીન નેહ કર્યો હૈ 
લોકનકી તજી લાજ નિરંતર, અંતર મેં દ્રઢ પક્ષ ધર્યો હે 


અંતકી બેર જો નામ લીયો નહિ, તો પુનિસો નિશએ ઉગાર્યો હે, 
બ્રહ્મમુનિ ધન ચીઠ્ઠી ગઈ ઘર પીછે લુંટાય કહા બિગર્યો હે 


7 


7 


ભાવાર્થ - શ્રી ઘનશ્યામ (ભગવાન) ના ચરણ કમળમાં જેને દેહ છતાં 


* સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી આ સવૈયાને સ્વામીથ્રીનું ' હુંડી કાવ્ય' કહેતા, તેમ 


કવિશ્વર દલપરામભાઇ પોતની ટીપણબુકમાં એ કાવ્ય નીચે લખે છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ ૨૫૭ 


જ સ્નેહ કર્યો છે, એટલું જ નહીં પણ લોક લાજનો ત્યાગ કરી ભગવાન ભજવાનો અચળ 
પક્ષ જેના અંતરમાં દ્રઢ ધર્યો છે, તે ભક્તને કદી અંતકાળના વખતે ભગવાનનું નામ લઈ 
શકાયું નહીં તો પણ, તે ભક્ત જન્મ મરણથી તો ઉગરી ગયો છે એમ સમજવું. બ્રહ્માનંદ 
સ્વામી કહે છે કે, જેમ કોઈક પરદેશમાંથી કમાઈને પોતો ઘેર તે હજારો રૂપીઆની “હુંડી' 
(મનીઓર્ડર) પહોંચાડે અને પાછળથી રસ્તે ચાલતા કોઈ ચોર ડાકુથી તે લુટાયો તો. તેને 
શું બગડયું છે ? (શું ગયું છે ?) કંઈ નહીં. તેના રૂપીઆ તો પહેલેથી જ ઘરે જમા થી ગયા 
છે તેમ સમજવું. 
મહંત આવા ખુલાસાથી બહુજ રાજી થયા તે પછી સ્વામશ્રીએ પોતાની 
સ્વઈચ્છાથી નીચેના બે કાવ્યો પણ મહંતને * અને ત્યાંની સભાને સંભળાવ્યા. 
પ્રભુમાં વિશ્ચાસ રાખવા વિષે 
(સવૈયો) 
દેવતરૂવર કી છઈયાં, ફ્લિહે ફ્લિહે ફલિહે ફલિહે રી, 
જ્યું ઉધ્ધી જલમેં નદિયાં, ભલિહે ભલિહે ભલિહે ભલિહે રી; 
જ્યું હરિ સેવત પાપ સબેં, જલિહે જલિહે જલિહે જલિહે રી, 
બ્રહ્મમુની અનપાન સદા. મિલિહે મિલિહે મિલિહે મિલિહે રી, 


ભાવાર્થ-કલ્પવૃક્ષની છાંયા ફળસે ફળશેને ફળશે; તમે સમુદ્રના પાણીમાં 
નદીઓ ભળશે ભળશે ને ભળશે. અને ભગવાનની સેવા (ભકિત) કરતાં પાપ બળશે 
બળશે અને બળશે; તેમજ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, અન્ન, અને પાણી સદાય મળશે 
મળશે અને મળશે. માટે પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખવો. 

પછી સ્વામી સહુ સભાજનોને કહે છે કે ઉપર કહ્યાં પ્રમાણે પ્રભુમા વિશ્વાસ 
હશે. અનેપ્રભુ ભક્તિ કરતો હશે તો પણ તે જીવ જો સાચા સંતોનો અપરાધ કરશે, એટલે 
સાધુ પુરૂષોને કોઈ પ્રકારે પીડશે, તો તે નરકમાં જશે, એમ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને નારદને 
કહેલ છે. 


* ભાલ પ્રદેશમાં શ્રી ભમનાથ મહાદેવજી પ્રાચીન છે. હું (સંપાદક ) સં. 
૧.૯૭૪ માં જ્યારે ત્યા ગયેલો ત્યારે ત્યાના વયોવૃદ્ધ મહંત સાહેબે (નામ યાદ નથી) મને 
શ્રીજી પ્રસાદીની મોઢમેડીના દર્શન કરાવી તેના પાટડામાં શ્રીજી પધાર્યાની સાલના 
અક્ષરો વંચાવ્યા અને તેમના પહેલાં ત્રીજા મહંત સાહેબે સ્વામીશ્રીના કાવ્યો લખી લીધેલ 
જુનો ખરડો (કાગળ) બતાવેલ. આકાવ્યો “છંદરત્નાવલી” મા પ્રસિધ્ધ છે. 


૨૫૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સંતને પીડા કરે તેના ફળ વિષે સવેયો 
સવૈયો 


શ્રી ઘનશ્યામ કહે સુન નારદ, અંતર શુદ્ધ મેરો મત એ હે, 
મો સંગ પ્યાર ઉદાર સદા મન, નામ ઉચ્ચાર અહોનિશ લૈ હે, 
સંત સચ્ચે જગમી ફિરે, તિનકું દુખ આય નિરંતર દૈ હે, 


સ 


બ્રહ્મમુની ભગવંત કહ્યો સોઈ, મોય ભજે પુનિ નર્કમેં જે હે, 


ભાવાર્થ - શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નારદજી; સાંભળો, શુદ્ધ અંતઃકરણથી મારો મત 
એ છે જે, કોઈ માણસ મારી સાથે પ્રીતિ રાખે તથા મન ઉદાર રાખે અને દિવસ ને રાત્રી 
મારા નામનો ઉચ્ચાર કરે, પણ જો તે જગતમાં મારા સાચા સંતો ફરતા હોય તેને જઈને 
નિરંતર તે દુઃખ દીયે તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, ભગવાને કહેલું છે કે, મને ભજતો હે 
તોપણનરકમાજશે. 


સમશ્યા પ્રશ્નોત્તર કાવ્ય 


ભાલ પ્રદેશ વીંધી ઝાલાવાડ ઉલંઘી પાંચાળ ભૂમી તરફ સ્વામી વર્ષારૂતુમાં પલળતા 
પલળતા ગામોગામ મુકામ કરતા કરતા ચાલ્યા આવે છે. રસ્તામા મુળી ગામે રાત્રી રહે છે 
અને ગામના પ્રખ્યાત માંડવરાયના મંદિર (માર્તન્ડરાયના સૂર્ય મંદિરમાં) રાત્રી રહે છે. 
મુળીએ ચારણ કવિઓની છોટીકાશી કહેવાય છે. એ વખતે ત્યાં ઘણાક વિદ્દાન ચારણો 
રહેતા હતા. મુળીના પરમાર દરબારો અને દેવડાયરો (ચારણદેવ) સરવામાં 
માંડવરાયના દર્શને આવ્યા. ત્યાં જાણ થઈ કે ધ્રાંગધ્રામાં શતવિધાન કરનાર મહાકવીશ્વર 
શ્રી લાહુદાનજીએ સન્યાસ લીધો છે ને તે માંડવરાયજીના મંદિરમાં પધાર્યા છે, સુ આવી 
મળ્યા તે વખતે સ્વામીશ્રી ચાલવાની તૈયારી કરતા હતા; પણ દરબારશ્રીના આગ્રહથી 
રોકાઈ જતા ત્યાંના મુખ્ય વિદ્દાન ચારણ કવિએ સ્વામીનેપ્રાર્થના કરી. કે આપશ્રીની કીર્તિ 
અમે ખુબ સાંભળી છે. આજ અનાયાસે દર્શન થયા છે, તો અમને જીવન સંભારણા જેવું 
એક અમુલ્ય કાવ્ય સંભલાવવા કૃપા કરો. આપશ્રીની વિદ્ધતા પાસે અમને તો શું, પણા 
કચછ કાઠીઆવાડ, ગુજરાતના કોઈ પણ ચારણ કવિને સરખાવી શકાય તેમ નથી એમ 
ઘણા જ વિનય અને વિવેકથી પ્રાર્થના કરતા સ્વામીશ્રી શીધ્ર કવિ હોવાથી ત્યાં તેઓ હુના 
રૃબરૂ થોડાક કાવ્યો કાગળમાં બોલ્યા. 


સ્વામીશ્રી કહે, દરબારો અને કવિરાજો ! શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની અતિ પ્રિયએવી 
આઠ સખીઓ ગીધષ્મરૂતુના અંતમાં અને વર્ષારૂતુના પ્રારંભ સમયે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ ૨૫૯ 


તે સંધિકાળમાં ભગવાનન આવી મળી. મળતા જ પ્રભુ પાસે પોતાની ઈચ્છા મુજબની 
માંગણી કરી, શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર એ આઠેની માંગણી સાંભળી એ સહુનો જવાબ પોતે એક જ 
શબ્દમાં આપે છે. આ કાવ્યને પિંગળ શાસ્ત્રમાં “ગુઠાર્થ સમશ્યા પ્રશ્નોત્તર કાવ્ય કહે છે. 
તે વિષેનુંકાવ્યઆપને સંભળાવું છું. 


છપય છંદ 
આઈ મીલી સખી અર કુૃષ્ણકું જાઈ કહાઈ, 
પ્રથમ કહત મૌ પુષ્પ દૂજી સજ્યા સુખદાઈ, 
આવત ત્રીજીય ગોદ, ચોથિ નક ભૂષન ચાહત 
પંચમ બોડવપાન ષષ્ટ કહ શ્યામતૃષાવત, 
શીત લગે કહ સપ્તમી, અષ્ટમિ ચઢિ દેખન અટા, 
મુનિબ્રહ્મ હરિ, ઈક શબ્દમેં, ઉત્તર દીયે બારિનઘટા, 


ભાવાર્થ - વ્રજવિહારી શ્રી કૃષ્ણચંદ્રની સાથે વિહાર કરનારી આઠ સખીઓએ 
શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પાસે જઈને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણેની માંગણી કરી તેમા પહેલી સખી કહે છે 
કે મને પુષ્પોની ઈચ્છા છે. બીજી સખી કહે છે કે મને એવા પુષ્પો વાળી સુખદાઈ સેજ 
(સજ્યા) પ્યારી છે. ત્રીજી કહે મને એ પુષ્પવાળી શૈયામાં તમારી ગોદમાં આવવું છે. 
ચોથી કહે કે મારા નાકની નથમાં જે કળાયલ મોરનું ચિત્ર છે તેવી કળા ચડાવી, નાચતો 
હોય તેવો મોર જોવાની ચાહના છે. પાંચમી સખી કહે છે કે મને એ સજ્યામાં આપના 
મુખારવિન્દમાંથી પ્રસાદીની પાનબીડી આપો. છઠ્ઠી સખી કહે છે કે પ્રભુ મારા હૃદયને 
આપનાપ્રેમ વંચિત તૃષાતુર ન બનાવો (હું એ શૈયામાં આપને મળવા ઘણી જ આતુર છું) 
સાતમી સખી કહે કહે છે કે, હે શ્યામ મને આપની એ સુંદર પુષ્પની શૈયાની શીતળ હવા 
લેવા આપો. એ સાતે પ્રેમ સખીઓની માગણી સાંભળી બ્રહ્મમુનિ કહે છે કે ભગવાન શ્રી 
કૃષ્ણચંદ્રે માત્ર એકજ શબ્દમાં ઉત્તર આપ્યો કે “વારીન ઘટા' એટલે વારી નામ વર્ષાદની 
ઘટા ચડી આવી દેખાતી નથી વર્ષા આવશે ત્યારે તમારી દરેકના ઈચ્છા મુજબ મુખે માંગ્યું 
મળી રહેશે. એ જવબા સાંભળી આઠમી સખી અધીરી બની અગાસી ઉપર ચઢી 
મેઘરાજાની આવવાની નિશાની રૂપે કાળી ઘટા આકાશમાં નિહાળવા લાગી. 


આવું શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર અન સખીઓના મિલાપનું શ્રીંગાર રસયુક્ત ગૃઢાર્થ સમસ્યા 
કાવ્યસાંભળી સહુ આશ્ચર્યપામ્યા અને એ કાવ્ય લખાવી 


૨૬૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આપવા માંગણી કરતા સ્વામી કહે છે કે કવિરાજો એ કાવ્યના શીખર ઉપર બીજા ત્રણા 
દોહરા સમશ્યાપ્રશ્ના સુવર્ણ કળશ રૃપે છે, તે સાંભળો, અને પછી એ છપય શીખર ઉપર 
એ ત્રણે દોહાઓના કળશ સહિત કાવ્ય લખી અમારા સંભારણા તરીખે શીખજો અને 
સાચવજો. ચારણોનો ધર્મ સમજી શામધર્મી રહીને અધર્મને, આળસને અને અવળાં 
વ્યાસનોનો ત્યાગ કરજો, સંતાનોને ધર્મનો માર્ગ બતાવી કેળવજો. એમ કહી એ ત્રણે 
દોહાઓ સંભળાવે છે. 

એક વખત રાધકાજી સખીઓના મંડળ વચ્ચે ઉભા રહી પોતાના હાથમાં દર્પણ 
(આરીસો) લઈ પોતાનું મોઢું જોવે છે. તં શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર આવી ચઢયા ત્યારે કૃષ્ણની એક 
વ્હાલી સખીએપ્રશ્ન પૂછયો. 


દોહા 
રાધેકર દરપન લિયો, નિજ મુખ કૌતક જાન; 
તબ પ્યારી શ્રી કૃષ્ણકું પૂછત પ્રશ્ન સુઆન, (૧) 


ભાવાર્થ - રાધિકાજીએ પોતાના મુખારવિન્દ વિષે કંઈક કૌતક જેવું જાણીને તે 

જોવા સારૂ હાથમાં દર્પણ લીધુ; ત્યારે (આન) અન્ય એટલે બીજી વ્હાલી સખીએ 
શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને પુછ્યુંકે, 

ભક્ષ વદન, દો નિકટ હે, અંતર ક્ષુધા સરોસ; 

ચાહ અતિ ખાવત નહિં, કહો શામ કુણ દોષ ? (૨) 


ભાવાર્થ- ખાવાનો ખોરાક અને મુખ બેય પાસે છે. એટલે મોઢા સામેજ ખોરાક 
છે) અને મનમાં ભુખ અને તેથી થેયલી રીસ પણ છે, તેમજ ખાવાની ચાહના ઘણીજ છે; 
તોપ ણ હે ભગવાન, કહી કે શા દોષથી તે ખોરાક ખાતું નથી. 


ઉત્તર દોહા 
બિબ અનાર તિયાર દો, કીર અધીર સુહાત; 
બંસ ભક્ષ બિંબ ભાનસે, નિજ ભ્રખ નાંહિ ચખાત (૩) 


ભાવાર્થ - ત્યારે ભગવાને ઉત્તર અપ્યા કે- પાકુ ધોલું (ટીંડોરૂ) અને દાડમ એ 
બે તૈયાર છે; અર્થાત પાકો ઘોલા જેવા રાતા રાધિકાજીના હોઠ છે, અને દાડમના બીજ 


ન 


જેવા દાંત છે, જેની પાસે નાક રૂપી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૬૧ 


પોપટની ચાંચ છે, અને તે પોપટ ભુખ્યો તેમજ અધિરો સ્થિર થઈને રહેલો શોભે છે. 
પણ તે બંન્ને હંસનો ભક્ષ હોય એવું ભાન આવવાથી પોતાનો ભક્ષ છતાં ચાખી શકાતુ 
નથી. અર્થાત હોઠને રાતા કમળથી પાંખડી જેવા દેખે છે, અને દાંતને મોતી જેવા દેખે છે, 
અને કમળની પાંખડી તથા મોતી એ બન્ને હંસનો ખોરાક છે, મારો નથી તેમ જાણીને 
પોપટ તે ખાતો નથી. 


ગઢવી ડાયરો એ સ્વામીની પ્રાદીના કાવ્યો લખી લીધા. તે પછી સ્વામી ત્યાંથી 
જમી અને ગઢડે પધાર્યા. 


શ્રી ગઢપુર મહા અન્નકુટ મહોત્સવ 
(શ્રી છપ ન્નભોગ - મહાથાળ - ભાષા કાવ્ય) 


એક સમય ગઢપુરમાં અનાદિ મુક્તરાજ બા શ્રી જીવુબા તથા શ્રી લાડુબા બન્નેએ 
મળી મહા અન્નકુટોત્સવ કરાવ્યો હતો. તે વખતે દેશદેશાવરમાંથી સર્વ સાધુ હરિભક્તોને 
આમંત્રણો આપી ગઢડે તેડાવેલા હતા. મહોત્સવની સામગ્રી તેયાર થતાં લગભગ એક માસ 
ઉપર થયો હતો, સહુ બાઈઓ વડી-પાપડી-ખેરો, સેવો વગેરે કરતા ચાર્તુમાસના વિશેષ 
નિયમોના કીર્તનો વગેરે બોલી ભક્તિ કરી રહ્યાં હતાં. તે સમયે ઉતરદાબારના ઓરડામાં શ્રી 
ભક્તિદેવીએ દર્શન આપ્યાં. સહુ તેજમા અંજી ગયા. એટલે શ્રીજી મહારાજને અક્ષર 
ઓરડીથી બોલાવી. બાશ્રી જીવુબા કહે કે, મહારાજ કોઈ બહુજ તેજસ્વી દેવી પ્રગટ થયા છે. 
શ્રીજી કહે તમે પુછો કે કોણ છો ? પુછતા કહે, હું ભક્તિદેવી છું. મહારાજ કહે પુછો કે તમે 
આંહી રહેશો ? એટલે તે કહે કે હું તો પતિવ્રતા છું, તે જો મારા પતિશ્રી ધર્મદેવને (ધર્મને) 
રાખો તો હું તો તેની પાસે રહી શકું. એટલે સહું કહે અમો ધર્મને જરૂર રાખશું. એ સાંભળી 
શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે, અમારા માતાપિતા (ધર્મ-ભક્તિ) જ્યાં રહેશે, ત્યાં અમો પણ 
રહેશું અને જ્યાં અમો હઈશું ત્યાં લક્ષ્મીનો સહેજે અમારા ચરણમાં રહેશે. માટે સહુ તમો, 
ધર્મપાળી ભક્તિ કરો. એટલે બા શ્રી જીવુબા કહે કે, મહારાજ અમારા સ્ત્રીઓના ધર્મ આપ 
કૃપા કરી કહો. તેથી શ્રીજી મહારાજે સ્ત્રીઓના ધર્મો એ સભામાં કહી સંભળાવ્યા જે 
'સતીગીતા' નામેપ્રસિદ્ધ છે. તેમજ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએપણ તે ઉપરથી એક નાનું 
પુસ્તક “સતીગીત''નામઆપીરચ્યુંહતું. 


હેં 


સતીગીતા'' આ સૂચક પ્રસંગ હતો. 


૨૬૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અન્નકુટના શુભ દિવસે શ્રી ભગવાન સન્મુખ અન્નકુટોત્સવ કરી તમામ 
સામગ્રી ધરી, આરતી ઉતારી, સ્તુતિ કરવા બાશ્રી જીવુબાએ સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહેરાવ્યું એટલે સ્વામીએ અન્નકુટોત્સવમાં જમાડેલી સર્વ 
સામગ્રીઓના વર્ણનનો એક મહાથાળ રચી સંભળાવ્યો અને શ્રીજી મહારાજ જમી તૃપ્ત 
થતાં આરતી સ્તુતિ કરી. એ થાળની શ્રીજીને સંભળાવતાં શ્રીજી બહુજ પ્રસન્ન થયા અને 
પોતાના થાળની પ્રસાદી સ્વામીને આપી હાર પહેરાવ્યો. 


એ મહાથાળનો પ્રથમ દુહાઓથી આરંભ કરતા સ્વામી કહે છે કે, જે ભગવાન 
અશ્વમેઘાદિ યજ્ઞથી પણતૃપ્ત થતાં નથી તે ભગવાન ગોપીઓની પ્રેમલક્ષણા ભકિતથી 
તેની “છાશ'' ને સ્વાદિષ્ સમજી પીતા હતા. પણ આજ તો એ પુરૂષોત્મ નારાયણ 
ભક્તના મનરંજન કરવા માટે કામદેવના રૂપના મદને હણીને અલૌકિક રૂપ ધારણ કરી 
મંજન કરીને અનેક પ્રકારોન વ્યંજન પાકો જમવા બીરાજે છે. સંતો પીરસે છે. અને 
ભગવાન વ્યંજનો વખાણતા જાય છે. અને સંતોના હાથથી પીરસેલું જમતા જાય છે. એ 
થાળમાં અનેક પ્રકારના લેહ્ય, ચોશ્ય, ભક્ષ્ય, ભોજ્ય, એ ચારે પદાર્થો હાથા થાળ જમી 
તપ્ત થયા પછી બાશ્રીની આપાથી સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામી એકસોને એકવીસ દીપ 
પ્રગટાવી આરતી ઉતારી સ્તુતિ કરી થાળના છેલ્લા છંદમાં કહે છે કે, હે મહારાજ ! હું 
આપના ચરણમાં આપનો દાસ થઈ દંડવત પ્રણામ કરૂ છું. એ થાળ “નારાચ છંદ” માં 
રચેલો છે. શબ્દ રચના અને ભાવ ભરપુર અર્થ રચના કરી કડીએ કડીએ પોતાના 
સ્વામીને પોતે સુંદર રીતે જમાડે છે. ચારણી સાહિત્યનો એ ઉત્તમ થાળ આપણા માટે એ 
મહા પ્રસાદી પીરસી (મેલી) ગયા છે. 


અથ મહાથાળ પ્રારંભતે 


॥ દોહા ॥ 
જાતે મનવાતી થકે; શકે ન ગુણ કહિ શેષ ॥ 
સો પ્રભુ દ્રગ ગોચર ફીરે, વપુ ઘર નટવર વેશ ॥ ૧ ॥ 
રહે જાકે એક રોમ મેં, કોટિ કોટિ બ્રહ્માંડ ॥ 
હરિ વૃજ મેં લધુ બાલુ હુય, ખેલત રહત અખંડ ॥ ૨ ॥ 
અશ્ચમેઘાદિક આદિ લે, યજ્ઞે તપ્ત ન હોય ॥ 
આહિરણી કી છાશ' કું સ્વાદ પીવત સોય, ॥ ૩ ॥ 
સજ્જ મનરંજન સખા, રતિ પતિ ગંજન રૂપ ॥ 
કરમજન જીમત કુસન વ્યંજન પાક અનુપ ॥ ૫ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ 


અનુપ ચિત્રકે અવાસ, નેકવાસ નિર્મલી, 
હરત ત્રાસ વક્રહાસ, દાસ પાસ મંડલી 
સુગંધ નિર સ્નાનધીર, ભક્ત ભીર ચહું ભરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે 1 ૧ ॥ 


પવિત્ર પાક શાલભાલ; પાટ ઢાલ પ્રિતસે, 
વિશાલ હેમથાલમેં, રસાલ પ્રીતરીતસે; 
ચત્વારઅ ન્ન, લેદહ્યં ચોશ્ય, ભક્ષ, ભોજલેભરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે 1 ર ॥ 


તળેલ લડુકા તયાર, સાર ધોત સર્કરા, 
કંસાર સ્વાદ મેં અપાર, પાર ધૃત ફાફરા, 
વિલોક લોક વાર, વાર દયા ધાર નજરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે 1 ૩ ॥ 


ન 


સુ સ્વાદુ સેવ સુક્ષમા, પુપા તળેલ પુરિયાં 
પુનિત મિષ્ટ દુધપાક, લે ખડે હજૂરિયા; 
ગિરિષ્ટ શિષ્ટ ઈષ્ટ કે અનેક ભાંતિ આપરે 


જીમંત નાથ સમરાથ સંત હાથ સુંદરે 1 ૪ ॥ 


બરંજ ખાતસે બનાઈ પ્રેમજાકત પીરસે, 
ખુ આસુ ગાઢ માલપૂડ, ખાત ચાત ખીરસે; 
મહાન અનુપ મોતિયા, શિરા કરે ધિ શક્કરકે 
જીમમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે ॥ પ ॥ 


લજંતદાર લાફસ ડ બની અછી જલેબીયાં 
ગલે ગગન ગાંઠિયે રખે મેવા રકેબિયાં 
પ્રચૂરકો ગુલાબપાક પૂરવાસ પ્રવરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે ॥ ૬ ॥ 


૨૬૩ 


૨૬૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મેસુબ ખૂબ મિષ્તા, સુ સ્વાદ લાડું સેવરા, 
યુ જ કન ભા 

ખરે ગિરિષ્ ખાજલે, ધિયાલ શ્રેષ્ઠ ઘેબરા; 
પુનિત દૂધ પેંડકા, ગિરિષ્ટનત દેથરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે ॥ ૭ ॥ 


બને અનૂપ બરફોયાં, પતાસ સક્રપારીયાં, 
વિવિધ સ્વાદ વેષ્ટિતા, સુગંધ સે સમારીયાં; 
થિરા ખરા તળેલ ઠોર, ઓર નેક દૂસરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૮ ॥ 


મૃદૂ અનૂપ મરકિયાં, સુ, કોમલી સાબેણિયાં, 
સુગુંધ મિક્ષ સુખડી, પુનિત સુત્રફેણિયાં; 
તળેલ પાક ટોપરા, કલેવ સાકરે કરે, 


જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદર. 1 ૯ ॥ 


સાટા દ્રિભાંત શોભિતા, પ્રસિચ તૂપ પોળિયાં, 
રસાળ નમ રોટલી, બહુ ધ્રતેણ બોળિયાં; 
ભોજન નેક ભાત ભાત, ખાત પીરસે ખરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંત હાથ સુંદરે. ॥ ૧૦ ॥ 


રૂચી રૂચી સુલેત ગ્રાસ હાસ જુક્ત હે રહે, 
પુનીત નીર હેમ પાત્ર, દાસ પાસ લે રહે; 
પુનિ પુનિ પિવંત શામ, વામ પ્રીત સેલરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદર ॥ ૧૧ ॥ 


હવેજ ખૂબ ડારકે, ભુંજેલ ધૃત ભુજીયા, 
વિવિધ ભાત કા વડાં, રસીક શામ રજીયાં; 
પકેલ દી પકોડીયા, ફસાણ નક સરફરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. 1 ૧૨ ॥ 


ગરમ સ્વાદુ ગાંઠીઆ, કળી તળેલ આકરી, 
પુરે હવેજ પૂડલે, વડી સમુશ્ર પાકરી; 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ 


વિશાળ કેસુ કુલવડી, ચમા તળેલ ચરપરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે ॥ ૧૩ ॥ 


ટકા સુવા તાંદુલજા, વિવધિ ભાત ભાજીયાં, 
વઘારકે લવંગસે, તળેલ ધૃત તાજીયા; 
અળવી સુ પાન પાનલી, લુણી તળેલ લાલરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૧૪ ॥ 


સુનીલ ચીલ સુદરા, પણજ કુંજ પતીયાં; 
ગંભીર સ્વાદ ગોહલી, તળેલ ખૂબ તતિયાં; 
નવીનર્કે નિલોતરી અનેક ભાંત ઈતરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૧૫ ॥ 


મુળી વિંતાક મોઘારી, વાલોળ ઘી વઘારીયાં, 
રસાળહી રતાળુવાં, કે સુરણાં સમારીયાં; 
ફલી નવીન ગ્વારકી ચોળાફળી અનુસરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૧૬ ॥ 


શિડી ડોડી દ્વિભાંતિકી, કંકોડ કે કારેલીયાં, 
કાજુ નવિન કોચલાં, માસુક પાસ મેલિયાં; 
ભડથ્થ શાક ચીભડાં, સિંચેલ ધૃત શેલ રે, 
જીમંતનાથ સમરથ સંતહાથ સુંદરે. પ ૧૭ ॥ 


નિરાટ સ્વાદુ નીલવા, તળેલ ખૂબ તૂરીયાં, 
રસાળ નેક રાયતા, કરે તળે કચૂરીયાં; 
પ્રચૂર તિક્ષ પાપડે, કડી મથે દધી કરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૧૮ ॥ 


કેળાં કણંક કુંભિયા, બહુ વિધી બણાય કે, 
ધરે તળેલ દૂધીયાં, ચુકાર ધૃત ચાય કે; 


૨૬૬૬ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિત્ર 


તમકદાર તાજીયા, ત્રકરિરયાં તરે તરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. પ ૧૯ ॥ 


પ્રસિધ્ધ કે પ્રકાર કે, અચાર નેક આનકે, 
રસાલ અંબરાયતી, અબોલ બોલ ઠાનકે; 
કાજુ આથેલ કેરિયા, સથુલ મૂલ ગરમરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૨૦ ॥ 


અછાં અદ્રક આંથમા, કાજુ તળેલ કાચરી, 
લિજંતદાંર લેંબુવા, પ્રચાં ધમંક આકરી; 
વિવિધ કેર વાંસકે, સવાદ લેતા સાદરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. પ ૨૧ ॥ 


તાજે ખારેક રાયતા, કળી તળે કટેરિયાં 
તિખી તમંક ચટણી, કેળાં સુ પકવ કેરિયાં, 


ક ડે ણ ક કે 
મેવા મૈરૂક માખણં, અનેક સ્વાદ અંતરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ રર ॥ 


અવલ્લદાલ ઉર્દકી, ચણા ચોર મટોરિયાં, 
ખાસી ચડેલ ખીચડી, કેસલ ઘી કટોરિં, 
વઘાર મુગ જર્દવાન, તાન માન સત્વરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૨૩ ॥ 


સસૂત્ર અંબ સાલકે, બનાય ભાત ભાતસેં, 
અનેક રંગ રંગકે, ખાસે પકાય ખાંતસે, 
અપાર શાક ઉમદે, વિવિધ પાક વિસ્તરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદર. 1 ર૪ ॥ 


અનુપ દૂધ આવટેલ, ધોત મિસરી ધરી 
ભોજનનૈક ભાંતસે હસંત લેત શ્રી હરિ, 
કરંત દાસ વાર વાર મનુવાર આદરે, 
જીમંતનાથ સમહાથ સંતહાથ સુંદર. ॥ રપ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય પ ૨૬૭ 


સુ આચમન લેતશામ ખૂબ તૃપ્ત હોય કે, 
નવિન નીર જમુના, પુનિત હસ્ત ધોયકે; 
કરે * કુરલ્લા બહુ પ્રકાર, વક્ર અંબુજે વરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. પ ૨૬ ॥ 
અવલ્લલૂંગ એલચી, કાથો ચુનો સુપારિયાં, 
બનાય પાન બીડીકા, સુ મુખવાસ ધારિયાં; 
મહાપ્રસાદ લેતદાસ, ત્રાસ પાસ સોટરે, 


જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. પ ૨૭ ॥ 


ચરચ્ય અંગ ચંદનં, કરેસુ આડ કેસરે, 
આરોપ કંઠ ફૂલમાળ, અગ્રબત્તિયાં ધરે; 
ઉતાર દ્રીપ આરતી, અહો કૃપાલ ઉચ્ચરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. પ ૨૮ ॥ 


અજબ બ ખાટ ઊપરે, રસીક શામ રાજહી, 
છબી સ્વરૂપ દેખકે, અનેક કામ લાજહી; 
નિજ ગુલામ બ્રહ્માનંદ પાય આય કે પરે, 
જીમંતનાથ સમરાથ સંતહાથ સુંદરે. ॥ ૨૯ ॥ 


છપય 
એવિ વિધ જમે અધાય, બને ઘનશ્યામ બિરાજે, 
પ્રતિદિન અધિક પ્રતાપ, છબી સુંદર અતિ છાજે; 
હરખ મનોહર હાસ, દાસ.ર ત્રાસ નિવારન, 
પ્રફુલિત વદન પ્રકાશ, વિવિધ જન મોદ વધારન, 


સજઅંગ વસન ભુષન સુભગ, વપુ નર ઘર જગ વીચરે, 
એહિ છબી આય નિશદિન બસો, બ્રહ્માનંદ કે અંતરે, 


ઈતિ છપનભોગ - મહાથાળ સંપૂર્ણ. 


* કોગળા 


૨૬૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદ મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે ચારણી કાવ્ય 
સાહિત્યનામપંચમોડધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ પ ॥ 


સ // ક 


અધ્યાય ૬ છઠ્ઠો 


શ્રી સુરત દિગ્વિજય 


એક સમય શ્રીજી મહારાજે શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી કે તમો સુરત જાવ 
ત્યાં મુનિબાવા નામના મહાન વિદ્દાન મહાત્મા છે તેના પાસે રહીને તમો “સિદ્દાંત 
કૌમુદિ' નો અભ્યાસ કરી વ્હેલા આવો. 


ગુરૂ આજ્ઞા શિર ગડાવી સ્વામીએ જેરામ બ્રહ્મચારી આદિ ત્રણ ચાર સાધુઓ 
સાતે લઈને ભાવનગરથી વહાણમાં સુરત ગયા. સુરતમાં સત્સંગી ઓએ કથાવાર્તા, 
કરવા એક નાનો ઓરડો (ખડકીબંધ) રાખેલો હતો તેમા સ્વામી ઉતર્યા; અને ભાઈચંદ 
શેઠ આદિ હરિભક્તોને મુનિબાવાને મળવાની અને તેમના પાસે “સિદ્ધાંત કૌમુદિ'” 
ભણવાની શ્રીજી આજ્ઞાની હકીકત કહી સંભળાવી. એ સાંભળી સુરતના સર્વસત્સંગીઓ 
કહેવા લાગ્યા કે, સ્વામી ! એ મુનિબાવા તો મહા સમર્થ વિદ્દાન “ખટદર્શનચાર્ય' અને 
વેદાંતાચાર્ય છે; વ્યાકરણના તો તે મહાન પંડિત છે. તેણે આબુ પહાડમાં પચીસ વરસ 
રહી મૌનવૃત પાળવાથી તેઓ મુનિબાવાના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે. વળીવચન સિદ્ધ 
યોગી પુરૂષ છે અને અહીંના નવાબ સાહેબના માનીતા પારસી (શહેર)કોટવાળ શ્રી 
અરદેશરના તો તે ગુરૂ છે. તેના વચનથી અરદેશરજીને ત્યાં પુત્ર જન્મ થતાં તેઓ 
મુનિબાવાને ભગવાન માની પૂજે છે. તેઓ ગામ બહાર રાજ્યમહેલ જેવા આશ્રમમાં રહે 
છે. ત્યાં સંસ્કૃત ભણવાની એક વિશાળ પાઠશાળા પણ છે; તેમાં વિદ્યાર્તીઓને અને 
સંન્યાસીઓને પોતે જાતે ભણાવે છે અને સાંજના પાંચ બજે દરરોજ પોતે આશ્રમના 
વિશાળચોકમાં મોટા મંચ ઉપર બેસી જાહેર વ્યાખ્યાન આપે છે. હિંદુ, મુસ્લિમ અને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૬ ૨૬૯ 


તેના ધર્મગુરૂઓ; પણ તેવ્યાખાન સાંભળવા જાય છે કોઈ કોઈ વખતે ખુદ નવાબસાહેબ 
અને અહીનીં બ્રિટીશ કોઠીના એજન્ટ સાહેબો (યુરોપીયનો ) પણ ત્યાં આવે છે, 
સંસ્કૃતામાં, ને હિન્દીમાં ગુજરાતીમાં વ્યાખાન આપે છે, ધર્મના વાદવિવાદમાં કોઈ તેને 
આજ દિવસ સુદીમાં પહોંચેલ નથી. તેઓ વયોવૃદ્ધ એટલે એકસો વરસ ઉપરના હોવા 
છતાં આર્યુવેદના જ્ઞાનથી તેમજ યોગીકળાથી એક જુવાન આદમીના જેવાદ્રઢ બાંધાવાળા 
શરીરના દેખાય છે. પ્રભાવશાળી પુરૂષ છે. મંત્રો ઔષધિઓ આદિ અનેક કળાઓના તે 
નિપુણ છે સુરતની રાજા પ્રજાના તેઓ ગુરૂ તરીકે પ્રસિદ્ધ હોવાતી મોટા મોટા અમીર 
ઉમરાવો, શ્રીમંતો, હિંદુ મુસ્લીમો, જૈનૌ પારસીઓ, સહુ તેને પુજે છે, સન્માને છે. તેઓ 
અદ્દેતવાદી હોવાથી ઈશ્વરના સાકારપણાનું ખંડ ન કરે છે, “કાઠીયાવાડમાં જીવન મુક્તા 
નામે ભગવાનનો અવતાર થયો છે,' એવું સાંભળ્યા પછી તો એ વિષે જાહેર સભામાં 
વખતો વખત બોલી બહુજ ચોખ્ખુ ખંડન કરે છે કે, જીવન મુક્તાનો પંથ એક પાખંડી પંથે 
છે.'' વળી સત્સંગીઓના કપાળમાં તીલક ચાંદલા ભાળી તેમને વચન બાણ મારી 
શ્રીજીના અવતારની વાતને હસી કાઢે છે. ત્યારથી અમો કોઈ પણ સત્સંગીઓ તેનુ 
વ્યાખ્યાન સાંભળવા જતા નથી. માટે તેના પાસે જવાથી કદી આપનું અપમાન થવાનો 
મોટો ભય રહે છે, કારણ કે આપ સ્વામિનારાયના (જીવનમુક્તાના) સાધુ છો, તેવું તેના 
જાણવામાં આવતા તુરત જ શ્રીજી મહારાજની નિંદા કરશે. અને તમોને અભ્યાસ પણ 
નહીં કરાવે તેથી આપ ત્યાં ન પધારો તો ઠીક. આપ કહો તો એક વિદ્ધાન પંડિતને 
(શાસ્ત્રીને) અહીં તેડી લાવીએ, તે આપને જે કહેશો તેનો અભ્યાસ કરાવશે. આ સુરતા 
શહેરમાં ઘણા ઘણા કાશીના ભણેલા વિદ્દાનો છે તેને અમો આપ માટે તેડી લાવીએ.” 
સ્વામીઅ સર્વ હકીકત સાંભળી કહ્યું કે, “ભલે આપણે સહું એ વિષે વિચાર કરીને 


ગોઠવણ કરશું.” 


એકાદ બે દિવસ પ્રવાસનો થાક_તારી, વિચાર કરી, સ્વામિશ્રીએ એક દિવસ 
સાયંકાળના સમયે પોતે એક સંત સાથે લઈ પરમહંસ (સન્યાસી)ના વેશે સાંજની 
સભામાં મુનિબાવાના આશ્રમે ગયા. ત્યાં સત્સંગીઓના કહેવા મુજબ સઘળુ નજરે જોયું. 
પછી જ્યાં સહુ સન્યાસીઓ બેઠા હતા ત્યાં તેના સાથે શ્રોતાજનો તરીખે બેસી 
મુનિબાવાનું વ્યાખાયન સાંભળ્યું. એવી રીતે ત્રણ ચાર દિવસો સુધી બોતે વ્યાખ્યાન 
સાંભળવા ગયા અને સભામાં આવતી જતી વખતે મુનિબાવાની સમીપે જઈ તેને 
નમસ્કાર કરતા હતા તેથી મુનિબાવો કોઈ પરદેશી સ્વામિ છે, તેમ જાણી પોતેપણ સોમો 
નમસ્કાર કરતા હતા. 


તેઓને ત્યાં રાખી લેવાની મનમાં ઉમેદ રાખીને કૌમુદિ વગેરે ગ્રંથોનો ખુબજ પ્રેમથી 


૨૭૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ચોથે દિવસે શ્રવણ પુરૂ થયા પછી સહુ શ્રોતા વર્ગને જવા દઈ સ્વામિ શ્રી મુનિ 
બાવાને મળ્યા, તે વખતે તેણે વતન વગેરેનું પૂછતાં સ્વામિશ્રીએ હિન્દીકા કહ્યું કે “આ 
શરીરનો જન્મ મરૂભૂમિ આબુ ડુંગરની તળેટીમાં ખાણગામમાં થયો છે, આબુ, દ્વારિકા, 
સોમનાથ, રૈવતાચળ વગેરે તીર્થાટન કરી અહીં આવું છું. થોડું સંસ્કૃત જાણું છું. ભાષા 
કાવ્યોનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલ છે, પરંતુ વિશેષ સંસ્કૃત જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા છે. 
આપશ્રીની પાઠશાળામાં આજ્ઞા આપો તો ગામમાં રહી ભિક્ષાવૃતિ કરી આપશ્રી પાસે 
અનુકુળ સમયે પાઠ લેવા આવું'' સ્વામિનો મનમોહનક ચ્હેરો, નમ્રતા વિનયવાન અને 
મિલનસાર સાધુવૃતિની પ્રકૃતિ જોઈ મુનિબાવે અભ્યાસ કરાવવાની “હા” પાડી. એટલે 
સ્વામિ કહે કે, “હું સ્વયં પાકી હોવાથી સારે ભિક્ષાવૃતિથી કાચું સિધું લાવીને પકાવીને 
એક વખત ભોજન કરૂ છું. તેથી વખત નહીં મળતા જો બપોર પછી સાંજના વખતે પાઠ 
આપો તો મને વધારે અનુકુળ થશે, અને મને આપના શ્રવણનો પણ લાભ મળશે. તે 
સાંભળી મુનિબાવો કહે કે, ““અછૂછા, એસા હિ કરો, મને પચીશ વર્ષ આબુ કે પહાડ પર 
રહી ઈસકી તલેટી કે સબ ગામો ઔર શિરોહી સબ દેખા હૈ. ખાનગામ આરનોકા હૈ હમને 
સબ દેખા ઢૈ.'” વગેરે વગેરે. 

બીજે દિવસે સાંજના ત્રણે બજે સ્નાન કરીને * પુસ્તકો લઈને એક સાધુ સાથે 
સ્વામિમુનિબાવાને આશ્રમે ગયા. સ્વા તો એકવખત જે પાઠ લેતા તે તેમને કંઠે તરત જ થઈ 
જતો; તેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે એકેક પાઠ લેતા ત્યારે સ્વામિ મુનિબાવા પાસેથી 
કૌમુદિ,કાવ્ય અનેન્યાય એ ત્રણના પાઠો એકઠા લેતા; અને તે સર્વપાઠો બીજે દિવસે કંઠે કરી 
બોલી બતાવતા, તેઓની આવી ઘણીજ વિશાળ બુદ્ધિ, યાદશક્તિ, તર્કશક્તિ અને 
શીધ્રશક્તિ ઉપરાંત રમુજી સ્વભાવ, સાહિત્ય, સંગીતકળા હાજરજવાબી વગેરેનો જેમ જે 
મપચિય મુનિબાવાને થતો ગયો તેમ તેમ મુનિબાવા સ્વામી ઉપર ઘણાજ પ્રસન્ન રહેવા 
લાગ્યા. થોડા એક દિવસો જતાં સ્વામીની ઉત્તમ રીતિ નીતિ અખંડ બાળબ્રહ્મચર્ય અને 
વિદ્દતા ઉપર મુનિબાવાનું વિશેષ આકર્ષણ થતાં, અને તેઓ પોતે હવે ઘણાજ વૃદ્ધ થવાથી 
પોતાના આશ્રમની ગાદીનો વહીવટ સ્વામીને સોંપી દેવા અને એ આશ્રમમાં જ કાયમ 


ડઝ 


બપોર પછી સ્વામી સ્નાન કરીને જતા હોવાથી સાંપ્રદાયિક તિલ્લક ચાંદલો 


કિ. મે 


હોય નહીં તેથી મુનિબાવાને કે કોઈ બીજાઓને આ સ્વામી સંપ્રદાયના છે, તેવું જાણવામાં 
આવતું નહીં. દરરોજ એજ વખતે જવાનું રાખેલું હતું. 


અભ્યાસ કરવા લાગ્યા. એ રીતે એક બે માસના સહવાસથી મુનિબાવાના મન ઉપર 
સ્વામીએ સંપૂર્ણ જીત મેળવી લીધી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૬ ૨૭૧ 


૨૭૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ધરિ ભેખ પાયે બિના, મરત ભૂખ અરૂ પ્યાસ હૈ ॥ 
કહે બ્રહ્મમુનિ હરિપ્રઘટ બિન, સબ માયા કે દાસ હે ॥ ૨ ॥ 


એકાદ બે વખત મુનિબાવાની અશ્વસ્થ તબીયતના કારણે મુનિબાવાના 
આજ્ઞાથી એ આશ્રમના મહંત મંચ ઉપરથી સ્વામીએ વ્યાખ્યાનો પણ કરેલા તેથી સુરતની 
જનતા પણ સ્વામીને ઘણીજ ચાહવા લાગી અને આવા ધન સ્તી, ત્યાગી, વિદ્રાન પુરૂષ, 
મુનિબાવાની ગાદીના વારસ માટે યોગ્ય છે; તેમ શ્રોતાજનો પણ બોલવા લાગ્યા. તેમજ 
મુનિબાવો પણ ભર માનવ મેદનીમાં સ્વામીશ્રીની અદ્ભૂત શક્તિના વખતો વખત 
વખાણ કરવા લાગ્યા; એટલું જ નહિ, પણ મારા સ્થાનને લાયક મારા સ્થાનને દીપાવે 
એવા મારા તમામ વિદ્દાન વિદ્યાર્થીઓ અને ત્યાગી પુરૂષોમાં આ એક જ બ્રહ્મમુનિ 
(બ્રહ્માનંદજી ) જ લાયક છે, એમ કહી સંતોષ જણાવવા લાગ્યા; અને તેથી દિન પ્રતિદિન 
સ્વામી તરફ વધુને વધુ તેમનું મન ઢળવા લાગ્યું. 


અમ્રી, બાજિ, કરત ઘોર કોઉ હોત અઘોરી 
કોઉક વાચા સિદ્ધ, દેત ધન, છોરા, છોરી; 
કોઉક કરત જલ સેન, કોઉક પાવક મહિ પેસે, 
કોઉક પીવત પૌન; ગુફા ગિરિવર મહિ બેસે; 
પેસંત કોઉક પાતાલમહિં, ઉડ કોઉ આકાશ હૈ ॥ 
કહે બ્રહ્મમુનિ હરિપ્રગટ બિન, સબ મયા। કે દાસ હે ॥ ૩ ॥ 


કરત સરોદ।કૂટ કાળ કષ્કનું બાધે, 
ઈંડા પિંગલા આદિ, પંચ ભૂતન સ્વર સાથે; 
મપ્રતક જીવાવત કોય, કોય વિધા સબ જાને, 
નિકટ દિખાવત દૂર, દૂરકું નિકટહિ આને; 
નવનિધિ અરૂ અષ્ટ હી સિધિ, રહત નિરંતર પાસ હૈ ॥ 
કહે બ્રહ્મમુનિ હરિપ્રગટ બિન, સબ માયા કે દાસ હે ॥ ૪ ॥ 
કરામાત કોઉ કરત, કોઉક જગસિદ્ધ કહાવે, 


મુનિબાવાને સત્સંગા લાવ્યા 


એક સમયસ્વામી સામે મુનિબાવાને “બ્રહ્મ સત્ય જગત મિથ્થા'' એ સુત્ર ઉપર ચર્ચા થતાં 
સ્વામીએ જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ, અને પરબ્રહ્મ સ્વરૂપોને શ્રીજી થકી સમજ્યા હતા 
તેમ ભિન્ન ભિન્ન કરી બતાવી, આ જગત સઘળું માયામય છે. અને માયિક જગતમાં 
રહેતા જીવો લલે તે કદી અનેક સિદ્ધિને પામી ઈશ્વર જેવા એશ્ચર્યવાન જણાતા હોય તો 
પણ પ્રઘટ ભગવાનના સબંધ વિનાના એ બધા માયાના દાસ છે તેમ કહી નીચેના 


મી ક ક કોઉક સાધત કલ્પ, જીરણ જોબન દરશાવે; 
સ્વરચિદ્ધપાંચ છપય છંદો મુનિબાવાને સંભળાવ્યા. 


કોઉ હિમાલય ગલત, કોઉક ગિરિવર તે ગિરહી, 
કોઉક કાશી જાય, ધરિ કરવત શિર મરહી; 
મુખ ચાર વેદ અરૂ શાસ્્ર ખટ, અહો નિશ રખત અધ્યાસ હૈ ॥ 
કહે બ્રહ્મમુનિ હરિપ્રગટ બિન, સબ માયા કે દાસ હે ॥ ૫ ॥ 


માયા-પંચક - છપય છંદ 
કોઉ કરત અપવાસ, કોઉક અન ખાત અલૂના 
કોઉ ખાત ફલ કંદ, કોઉ બોલત કોઉ મુંની 
કોઉ ઢાઢે તપ કરત, કોઉક ઉંઘે શિર ઝુલે, 
મનક્ુતકું સત્ય માન, મોક્ષ મારગસે ભૂલે, 
વાસના હૃદય ત્યાગે વિના, વિફલ કરત વનવાસ 
કાહે બ્રહ્મમુનિ હરિપ્રઘટ બિન, સબ માયા કે દાસ 


વાચક ! મુનિબાવે ઉપરના છેદોમાં કહ્યાં મુજબ અલુણું જમી, મૌન સાધેલ હતું; 
ર આબુ જેવા અદ્રિમા રહી તપ કરી, અનેક જડીબુટીઓ જાણી હતી; અને કિમીયો પણ કરી 
ુ જાણતાં; થઈ થવાની પણ કહી દેતા; અષ્ટાંગયોગ સિદ્ધ કર્યો હતો; વચન સિદ્ધિ વડે 
જડિયા બુટિ જોય, કોઈ કીમિયા બનાવે. અનેકને ધનવાન, પુત્રવાન બનાવેલા હતા; જળાસન અને અનિવઆસન (પંચધૂણી) 


ન ક્‌ ક્‌ ૦ ન ન 
કાહુકે વશ વીર, કું સમશાન જગાવે તાપેલ હતાં, અને સ્વરોદય જ્ઞાન તો સંપૂર્ણ સિધ્ધ હોવાથી પંચભૂતના સ્વરોનેપીછાનતા 
કોઉક મનકી કહત. કોઉ કહે હુઈ રૂ હૂની હતા તેના આશ્રમમાં 


(“૪ તલ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૬ ૨૭૩ 


માણસોને અન્નવસ્ત્રો મળતા એમ ત્યાં અષ્ટસિદ્ધ અને નવનિદ્ધિ હાજર રહેતી. પોતે 
કાયાકલ્પ કરી જીર્ણ અવસ્થાને તજી સદા યુવાન જેવા જણાતા તેમજ ચારવેદ ખટશાસ્ત્રો 
વગેરેનો અહર્નિશ આશ્રમમાં અભ્યાસ થયો કરતો આમ સર્વ વિદ્યાના વારિધિ હતા, 
સંપૂર્ણ ગુરૂપદને લાયક હતા. માત્ર નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના રૂપી ઢાંકણ હૃદયના 
પ્રકાશને ઢાંકી રહેલ હતું શ્રીજી વચનામૃતમાં કહે છે કે, ““જેના પાસે એક શ્લોક શિખ્યા 
હોઈએ તેનો ઉપકાર કદી ભુલવો નહીં.'' તેથી સદગુરૃશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી મુનબાવા 
પાસેથી કૌમુદિ વગેરે ભણ્યા હોવાથી ગુરૂદક્ષિણામાં “પંચામૃત' જેવા ઉપર પાંચ છપય 
છંદો મુનિબાવાને ભેટ ધરે છે. “પરમાણાના ડગલા” જેવા પાંચે વર્ણવેલ વસ્તુ 
મુનિબાવાને બરાબર બંધ બેસતી થઈ ગઈ. સ્વામીરચિત એ છપય કાવ્યો સાંભળી 
એકાગ્રવૃતિથી વિચારી. પોતે સંપૂર્ણ બુદ્ધિશાળી યોગ્યભ્રષ્ટ આત્મા હોવાથી, તેઓ તરતા 
જ તે સઘળું સમજી જતાં. અંતર આત્મામાં વિચાર કરતા જણાયું કે, ““જીવનું આત્યંતિક 
કલ્યાણ પ્રગટ ભગવાનને મળ્યા વિના થાવું મુશ્કેલ છે. સિદ્ધાઈ મળવાથી કે અને વિદ્યા 
સંપાદનકરવાથી જગતમાં કીર્થિ વધે છે. તેમ માયાનું બંધન પણ વિશેષ વધતું જાય છે, 
પરંતુ આ કળીયુગમાં પ્રગટ ભગવાન હવેક્યાંથી મળે? 


સ્વામીશ્રીએ પ્રથમ તો “પરિત્રાણાય સાધુનાં'' વગેરે ગીતાવાક્યો અને શ્રુતિ 
સ્મૃતિનાં અનેક પ્રમાણોથી ઈશ્વર પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે. તેવી માન્યતા, 
અભ્યાસ કરતા કરતાં પ્રસંગો પાત ચર્ચાઓ થતાં, મુનિબાવાને કરાવી હતી એ હૃદય બીજ 
ઉપર છપય છંદોરૂપી જળસિંચન થતાં પ્રગટ ભગવાનને મળવાની આકાક્ષારૂપી અંકુરો 
ઉગી નીકળ્યા. તેમના તપોબળે કે પૂર્વના બલિષ્ટ મહાન સંસ્કારોથી પ્રગટ ભગવાનને 
મેળવવા મુનિમહારાજને તાલાવેલી લાગી, તેથી તેઓ સ્વામીને કહેવા લાગ્યા કે. 
“બ્રહ્મમુનિ !પ્રઘટ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર હવે મારી ઉત્રાઅવસ્થામાં મને ક્યાંથી મળે 
? એ દિશામાંમેંપ્રથમ પ્રયાસ ન કર્યો, તેનો મને હવે ઘણો જ પસ્તાવો થાય છે. આ વતાર 
તો હું એકસો વર્ષ જીવ્યો, છતાં એળે ગયો, દશ દાયકાઓની ઉંમરમાં હું જે ન્હોતો જાણી 
શકયો તે માત્ર ત્રણ માસમાં જ તમારા સત્સંગ સમાગમથી જાણી શક્યો છું. પણ હવે શું 
ઉપાય ? એમ કહી ઉદાસી થયા. સ્વામીએ તે વખતે નિધડક થઈ મુનિબાવાને કહ્યું કે મુન 
મહારાજ ! આ પૃથ્વી ઉપર પ્રઘટ ભગવાન અને તેના સંતો 


૨૭૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન્‌ 


કાયમ વિચરે જ છે. પણ તેને ઓળખવા જોઈએ. એ ભગવાન કેવા છે ? જન્મ દરતે થકે 


હે હે 


પણ અજન્મા છે. અને દેહને મુક્તે થકેપણ અજર અમર છે. નિરંજન છે; કહેતા માયાન॥ 
અંજન થકી રહિત છે, ને મુર્તિમાન છે,સ્વપ્રકાશી છે, પરબ્રહ્મ છે, અક્ષરાતીત છે, અને 
અનંત કોટી બ્રહ્માંડના આધાર છે. અને મનુષ્યદેહ જે ધરવું અને મુકવું તે તો નટવાની પેઠે 
ઈન્દ્રજાળ સરખું છે. એ અનંત કોટી અક્ષરાદિ મુક્તના નિયંતા છે, અને તે સર્વના સ્વામી 
(ઘણી-માલિક) છે તેઓ હાલમાં કાઠીઆવાડ (સૌરાષ્ટ્રમાં) “સ્વામિનારાયણ” 
સહજાનંદસ્વામિ - નારાયણમુનિ જીવન મુક્તા'' વગેરે નામોથી ઓળખાય છે. એ 
સાક્ષાત પરબ્રહ્મ પુરૂષોત્તમ નારાયણ અવતાર ધારણ કરી ગઢડા ગામે બિરાજે છે અને 
તેમનો જ હું શિષ્ય છું, એ પ્રગટ ભગવાનની આજ્ઞાથી જ હું અહીં આપના પાસે અભ્યાસ 


કરવા આવ્યો છું. 


વાંચક ! ઉપરનું વિવેચન થતાંમાતો શ્રીજી મહારાજે તે મુનિબાવા ઉપર કૃપા 

કરી પોતાનું પુરૂષોતત્મપણુ બતાવવાને એ ઓરડામાં દિવ્ય તેજનો પ્રકાશ (શીતળ શાંત 

છે કે તેજની ઉપમા નવ દેવાય, તેવું તેજ) રેલાવી દીધો હૃદયમાં ટાઢું થયું અને આખી 

જીંદગીમાં ન અનુભવેલો આનંદ અનુભવવા લાગ્યા, એ બ્રહ્મતેજમાં એ પ્રગટ 

ભગવાનની મૂર્તિની, લીલાની, તેમજ મહિમાની વાતો સ્વામી પાસે દરરોજ કરાવા 
ડઝ 


લાગ્યા. સ્વામીશ્રીનો કૌમુદિ વગેરે અભ્યાસ પૂર્ણ થવા આવ્યો ત્યાં મુનિબાવાને પણ 
પ્રગટ ભગવાની પીછાણનો અભ્યાસ પૂર્ણ થયો. 


આજે ગુરૃપૂર્ણિમાનો મહાન પર્વણીનો દિવસ હોઈ હજારોની માનવ મેદની 
મુનિબાવાના આશ્રમમાં ગુરૂપુજન માટે એકઠી થી હતી. તે સાથે અનેક સંન્યાસીઓ, 
વૈરાગીઓ, જંગમના સાધુઓ, જતીઓ, ફકીરો, પંડિતો, જોગીઓ, ભક્તો, રાજ્યના 
અમીર ઉમરાવો, (અરદેશર કોટવાળા વગેરે) શ્રીમંતો અને અન્ય વર્ણો, 
“ખટદર્શનાચાર્ય'' (મુનિબાવા)ના આશ્રમમાં આજે મુનિબાવા જેવા ધર્મ ધુરંધર 
મહાત્માના દર્શનપુજન અર્ચન માટે આવી મળ્યા હતા. 


આજે બ્રહ્મમુનિને શ્રીજી આજ્ઞાનું પાલન કરીને શ્રીજી સિદ્ધાંતોને સુરતના તાપી 
કિનારે રેલાવવો હતો. તેથી પોતે કોણ છે ? કોના શિષ્ય છે ? અને જગતમાં હાલના 
(વર્તમાન કાળમાં) ખટદર્શનીઓ કેવા છે ? તેનો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૨ ૨૭૫ 


ઉઘાડો ઈતિહાસ સત્યવકતા રૂપે વર્ણવવો હતો, સાત આઠ માસથી શ્રીજીના દર્શનનો 
વિયોગ સાલતો હતો. તેમજ આશ્રમમાં રહ્યાં ત્યાં સુધી બગાસુ ખાતા કે છીંક ખાતા 
'સ્વામિનારાયણ' બ્દ મનમાં જ બોલવો પડતો હતો. આજે પ્રસિદ્ધ થઈને 
સહજાનંદસ્વામીના નામનો વિજયધ્વજ મુનિબાવા અને અરદેશર આદિ અન્ય મુમુક્ષુઓ 
હૃદયમાં રોપવો હતો. ઉપરના કારણથી પોતે એ સત્ય હકીકત કહી સમજાવી ચારણી 
સાહિત્યનો એક “ત્રિભંગી છંદ-ખટદર્શન' વિષેનો રચેલો હતો. તે આ સભામાં 
સંભળાવીને સ્વામિનારાયણના એક સાચા ધર્મ પ્રચારક સાધુ તરીકે (સદગુરૂના બંદા 


સત્યવકતા હોય છે તેમ) પ્રસિદ્ધ થવું હતું. 


મુનિબાવાના વ્યાખ્યાન પછી તેમની સંમતિ મેળવી સ્વામીશ્રીએ સભામાં 
વ્યાખ્યાન કરવા મુનિબાવાની બાજુમાં મંચ ઉપર પધારતા સર્વ સભાજનો પણ સ્વામીની 
અમૃતવાણી સાંભળવાને ઉત્સુક હોઈ હર્ષાવેશમાં આવી જઈ જયઘોષ કરવા લાગ્યા. 


સ્વામીએ પ્રથમ તો પોતાની મનોરંજક શૈલીથી કેટલાંએક ઉપદેશી કાવ્યો વગેરે 
સંભળાવ્યા. પછી કહ્યું કે, ““આ જગતના કેટલાએક પામર જીવો પાખંડપાશમાં સપડાઈ 
ગયા છે; તેથી તેઓને સત્ય હકીકત સમજાવવા આ કાળીકળાના ખટદર્શન વિષેનું એક 
ભાષા કાવ્યનું નવિન કાવ્ય આજ તમોને સંભળાવું છું, તે આપ સહુ શાન્તિથી સાંભળજો 
અને કોઈને તે વિષે કંઈ ચર્ચા કરવી હોય તો તે કાવ્ય પુરૂ થયે ખુશીથી મારા સાથે ચર્ચા 
કરજો હું મારી યથા બુદ્ધિ ઉત્તર આપીશ'' એમ કહી નીચેનો ત્રિભંગીછંદ પોતાના બુલંદ 


સ્વરથી અને ચારણી શૈલીથી લલકાર્યો અને સભા સર્વએકાગ્ર ચિત્તેસાંભળવા લાગી. 


જર 5 
ખટ દર્શન વિષે છદ 
જે 
દાહા 
દેખ્યા સબ દુનિયામેં, ખટ દર્શન કુ ખોજ 
વર્ણાશ્રમ વેવાર કે, સબ ડોલત લે બોજ ॥ ૧ ॥ 


અર્થ-બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે બધી દુનિયામાં છ દર્શનને મેં ખોળી જોયાં. 


પણ તે સર્વેપોતપોતાના વર્ણના અને આશ્રમના વહેવારનો ભાર ઉપાડીને ભમે છે. 


ચ્્દ્ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


૧ ૨ ૩ ૪ 
પંડિત સન્યાસીપ્રસિદ્ધ જોગી જગમજાણ 
પ હ 

શેખ ભક્ત એરૂ સેવડા, સબમેંખેચાતાન॥૨ ॥ 


અર્થ - પંડિતો (બ્રાહ્મણો) સંન્યાસીઓ, જોગી, કાનક્ટાબાવાઓ, જગમજે શિવના 
ઉપાસકો, ઘંટા બજાવતા ફરે છે તે, શેખ ભક્ત, એટલેફકીર અને સેવડાએટલેજૈનોના ગોરાજી 
વગેરેનેસર્વેમાંતાણખેંચરહી છે; મતલબ કેતેસર્વેપોતપોતાનો મતખેચે છે. 


ત્રીભગી છંદ 
ભટ વેઢ પઢંદા, સંખ્યાવંદા,કર્મનફંદા, ઉર્ઝદા, 
ઓંકાર જપંદા, મુન્ય રહંદા, અંતરમંદા મુંઝદા; 
પુનિ કથા કહંદા, લોક ઠગંદા, વિકળ ફિરંદા, વર્તદા; 
સદ્દગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા, સબહંદા ॥ ૧ ॥ 


સન્યાસ સહુતા, ખિનન થરૂતા, ફિરત વગૂતા જગખૂતા, 
માયાકે પૂતા, નગન રહૂતા, ધરત વિભૂતા ધનધૂતા; 
ભૈરવ અરૂ ભૂતા, જપત જૂતા, રંડીરૂતા, ન તરંદા, 
સદ્દગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા, સહબંદા. ॥ ૨ ॥ 


જગકાવતજોગી, સબવિધીભોગી, અતરરોગી, અધઓધી 
મદ, માંસભખોગી, ભૂત જપોગી, લજ્યાખોગી, કામોધી; 
તનકાન ફટોગી, બેશુધ્ધ હોગી, ફરતહે પૂંગી ફૂકંદા, 
સદગુરૂ કા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચા કહંદા, સબહંદા. ॥ ૩॥ 


અરૂ જંગમ કહાવે, લિંગ લટકાવે, ઘંટ બજાવે, શિવગાવે, 
પૂનિ ભીખ મંગાવે, પૈસા પાવે, વપત ન આવે, તનતાવે; 
ફિર શ્વાન ભસાવે, લોક હસાવે, ભેખ લજાવે ભરમંદા, 
સદ્દગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચા કહંદા, સબહંદા ॥૪ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૬ ૨૭૭ 


અરૂ ફકિરા ફરતા, કલમા પરતા, અંતર જરતા નહિં ઠરતા, 
જીવનકું મરતા, શંક ન ધરતા, જૂહર કરતા નહિં ડરતા; 
બોલત બરબરતા, કંઠ હુંકરતા, પછીમ ધરતા ધૂમંદા, 
સદ્ગુરૂકા ખંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચા કહંદા સબહંદા ॥ પ ॥ 


આખત અરિહંતા, જતા જતા, કર્મ કંથા ભરમંતા, 
વિષયે વરતંતા,કચંન કાંતા, અંતર શાંતા, નર્હિ અંતા; 
અરૂ કર્મ કરતા, નહિં ડર પંતા, નર્હિ ભગવંતા ઉચરંદા, 
સદ્ગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચા કહંદા, સબહંદા. ॥ ૬ ॥। 


કહાવત વૈરાગી, ઢબધા લાગી, અંતર આગી ત્રિયરાગી, 
જવાલા વિષ જાગી માયાપાગી, અકલ વિકાગી નિરભાગી; 
બાંધત પરબાગી, લજ્યા ત્યાગી, ધન અરૂ ઢોંગી ધારંદા, 
સદ્દગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા, સબ હંદા; 1૭ 


ભગતી કે ભગલા, બાત ન ફગલા, અંતર દગલા, વિષ ઢગલા, 
દેખત ટગટગલા, ડોલત થિર ઠવ પગલા જગ ઠગલા, 
બાહર ગતિ બગલા, અંતર ઠગલા, વાકા રોંગલા છાડંદા, 
સદ્ગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા, સબ હંદા ॥ ૮ ॥ 


ગલ ધારત માલા, અંતર કાલા, વિષે બિહાલા ચિત ચાલા, 
મજબૂત મસાલા તૃપ્ત રસાલા, ઠાકુર થાલા પંડપાલા; 
મન ક્રોધ કરાલા, જરત જજાલા, અંતર ટાલા મુરઝદા, 
સદ્દગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચા કહંદા, સબ હંદા ॥ ૯ ॥ 


વૈરાગી ઝાડી, દેખત ભંડી, આતમખંડી, કર્મકંડી, 
ઉર જડતા ઉડી, મમતા મંડી, ડીલાટુંડી, પાખડો, 
રાખત ઘર રડી, સબવિધી છંડી પથરાપીડી પૂંજદા, 
સદ્ગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા સબ હંદા; ॥ ૧૦ ॥ 


૨૭૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


નાવત જલનીકા, ધારત ટીકા ગલ કંઠીકા તુલસીકા, 
અરૂ મીઠા જીહકા, કપટી હિયકા, નાહિન ઠીકા મુરધીકા; 
બાના હરજીકા, બિકલ બિલ્લીકા, કિકર ત્રિયકા વિષકંદા, 
સદ્ગુરૂકા બંદા, બ્રહ્માનંદા, સાચ કહંદા સબહંદા. ॥ ૧૧ ॥। 


ભેખનકે ધારી સબમેં ખ્વારી અંતર ભારી અહંકારી, 
બોલત મુખ ગારી, રાખન નારી, માયા યારી, વ્યાપારી; 
જબ મંગલકારી, ગુરૂ મિલ્યારી (તબ) ભ્રમના ટારી, જગફંદા, 
સદ્દગુરૂકા બંદા બ્રહ્માનંદ, સાચ કહદા સબહુંદા ॥ ૧૨ ॥ 


॥ છપય ॥ 
ગુરૂ પૂરન અર્કેૈત, મિલે જબ ભર્મ મિટાયે 
ગુણાતીત ઇદ જ્ઞાન, અસત અગ્યાન નસાયે; 
કરૂણા સિંધુ કૃપાલ, હાથ જબ શિર પર દોનો, 
કાળ વ્યાલ વિક્રરાલ તાહૈસેં નિર્ભાય કનો; 
સંસાર વિધન સબ મેટકે, પાર કિયા ભવ ફંદસે, 
કહે બ્રહ્માનંદ મમતા ટરી, સદ્દગુરૂ સહજાનંદસે ॥ ૧ ॥ 


અર્થ - બ્રાહ્મણો વેદ ભણે છે. સંધ્યા વંદન કરે છે, અને કર્મની જાળમાં લટકી 
રહે છે. કોઈતો ઓકાર જપે છે, અને મૌન રહે છે. પણ તે મુરખ અંતઃકરણમાં મુંઝાય છે. 
જ ક ખાજા, 


વળી કથા મહીને લોકોને ઠગે છે. અને વૃત્તિ એટલે આજીવિકાને વાસ્તે ગાંડા જેવા થઈને 
ફરે છે. સદ્દગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (૧) 


સન્યાસીઓ જે હોય છે તેના મન ક્ષણમાત્ર સ્થિરતા પામતા નથી, અને તેજગત 
રૂપી કાદવમાં ખૂંચી જઈને વગોવાતો ફરે છે. તેઓ નાગા રહે છે, પણ માયાના પુત્ર છે. એ 
વિભૂતિ ધરે પણ ધનનાં ધુતારા જ છે ભૈરવ અને ભૂતમાં મંત્રો ભેળા જપે છે, અને રાંડની 
(રતિ) પ્રીતિનેતરી શકતા નથી. સદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદસર્વની સાચી વાત કહે છે (૨) 


જગતમાં જે જોગી કહેવાય છે તેઓ સર્વ પ્રકારના ભોગી હોય છે. એના 
અંતઃકરણ વિષયાદિકનારોગી, અનેપાપના (ઓધ) ઢગલા જેવા હોય 


છે. મંદિરા અને માંસનો ભક્ષ કરે ચે, અને ભુતનો જપ કરે છે, અને લાજ ખોઈ નાખે છે. 
જા. 


તેમજ કામના ઢગલા છે. શરીરે કાન ફડાવે છે. અને બેભાન થી શીંગડી કુંકતા ફરે છે. 
સદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદસ્વામી સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (૩) 


જે જંગમ કહેવાય છે ને પોતાના માથા ઉપર શિવનાં લિંગ લટકાવે છે, ખંટ 
બજાવીને શિવના ગુણ ગાય છે, વળી ભીખ માગે છે, પૈસા પામે છે. પોપણ તૃપ્તિ થતી 
નથી. તેથી શરીરને તપાવે છે, વસ્તીમાં ફરીને કુતરાં ભસાવે છે. લોકોને હસાવે છે. અને 
તે પોતે ભરમાએલા પોતાના ભેખને લજાવે છે. સદગુરૂનો બંદો બ્રહમાનંદ સર્વની સાચે 


સાચી વાત કહે છે. (૪) 


ફકીરો ફરે છે, તે કલમો ભણે છે; પણ તેમના અંતઃકરણ બળતાં હોય છે, પણ 
ઠરતા નથી. અને જીવડા મારતા શંકા ધરતા નથી. જેમ હર એટલે શિવ સંહાર કરે, તેમ 
સંહાર કરતા બીતા નથી. (જાહર એટલે વ્યભિચારી કરતા પણ ડરતા નથી.) અને કંઠે 
ઘોઘરો કરીને બબડતા બોલે છે, અને પશ્ચિમ દિશાએ માથુ ધરીને ઘુમે છે, અર્થાત પશ્ચિમ 
દિસાને નમે છે. સદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (પ) 


જતિઓ અરિહંત, અરિહંત એમ બોલે છે; તથા અરે ચંદુ મરશે અરે જતુ મરશે, 
એમ પણ કહે છે, અને કર્મની મુખ્ય વાત કહીને લોકોને ભરમાવે છે, પંચ વિષયમાં વર્તે છે; 
તથાસોનું અને સ્ત્રીથી અંતઃકરણમાં શાન્તિપામતા નથી. તેમજ ભગવાનનું નામ ઉચ્ચારતા 
(બોલતા) નથી. સદદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વત કહે છે. (૬) 


વળી કેટલાક વૈેરાગીઓ કહેવાય છે પણ તેમને લોભ લાગેલો હોય છે. અને 
સ્રીઓ ઉપર પ્રીતિવાળા હોય છે, તેથી તેમના અંતઃકરણમાં કામની આગ સળગતી હોય છે. 
તેમને પંચ વિષયની ઝાળ લાગેલી અને માયામાં ભીજાયેલ હોવાથી. તે અભાગીઆઓની 
અકલ વેચાઈ ગય હોય છે. તેઓ ઘર અને બાગ બનાવે છે, અને લાજ તજીનેપૈસા તથા ઢોંગ 
પણ કરે છે. સદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કરે છે. (૭) 


ભક્તિનો વેશ ધરનાર, અને વાતવાતમાં ફગી જનારા, અંતઃકરણમાં 
દગાવાળા, તથા વિષયના ઢગલા જેવા, નાગા થઈને ફરતા ફરે છે; પણ સ્ત્રીઓના સામું 
ટગ ટગ જોઈ રહે અને તે જગતને ઠગનારા થીર ઠરાવીને પગલાં માંડે, તેમની બાહેરની 
ચાલચલગત બગલા જેવી અને અંતઃકરણ 


૨૮૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મ નો છ કઃ 


કાળા કાગડા જેવો હોય છે. તેથી એવોનો સંગ છોડી દેવો જોઈએ. સદ્ગુરૂનો બંદો 
બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (૮) 


ગળેમાળા ધરે, અને તેનુંઅંતઃકરણ કાળુ હોય છે. અનેપંચ વિષયથી બેહાલ થયો 
હોય એવા ચિત્તના ચાળા હોય, અને ખૂબ મસાલા અને તૃપ્ત થાય એવી રસવાળી રસોઈથી 
ઠાકોરજીના થાળને બ્હાનેપોતાના પંડનેપાળનારા (પોષનારા તેના) મનમાં તો વિક્રાળ ક્રોધ 
હોય, અને સંસારની જજાળમાં બળતો હોય, અને અંતઃકરણ જ્ઞાન વિનાનુંઠાલું મુંઝાતુંહોય 
છે. સદ્દગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (૯) 


વળી કેટલાક વેરાગીઓ ઝુંડ દેખાવમાં ભાંડ જેવા હોય, અને આત્મજ્ઞાનનું 
ખંડન કરીને કર્મકાંડમાં લાગેલા હોય છે. એના અંતઃકરણમાં ઉંડુ અજ્ઞાનપણું હોય; 
મમત્વમાં મડેલા તે પાંખડીઓ ટીલા ટપકા કરે છે; અને શાસ્ત્રમાં કહેલી બધી વિધી 
છોડીને ઘેર રાંડ રાખીને પથારી પીંડીને પૂજે છે. (મતલબ કે જેમ ઢેઢનો રોટલો ખાય ત્યાં 
બ્રાહ્મણપણુ રહે નહીં, તેમ વ્યભિચારી અને વ્યસની પુજા કરનારા હોય ત્યાં દેવ રહે 
નહીં) માટે એવા દેવને માનવા તે તો પથ્થરને માનવા બરાબર છે. સદદગુરૂનો બંદો 
બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (૧૦) 


નદીએ જઈને સારા જળમાં ન્હાય, અને ટીલા કરે તથા ગળે તુળશીની કંઠી રાખે, 
તેઓ જીભના મીઠા પણ હૈયાની કપટી કુક્ડીના બચ્ચા જેવા અપાની ઠીક વર્તતા નથી. તે 
હરિનું બહાનું ધરે, પણ બીલાડીના બચ્ચાની પેઠે વિકળ થીને ફરે, અને સ્ત્રીના ચાકર તથા 
પંચવિષયના થડરૂપ હોય છે. સદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચી વાત કહે છે. (૧૧) 


એવી રીતે ભેખના ધરનારા સર્વ પ્રકારે ખુવાર મરેલા છે, તો પણ અંતઃકરમાં ભારે 
અહંકારી છે. મોઢે ગાળો બોલે, સ્ત્રીઓ રાખે, માયાના યારી અને કેટલાએક વેપારી પણા 
હોય છે. મને જ્યારે કલ્યાણકારી ગુરૂ મળ્યા, ત્યારે જગતનો ફાંસો તથા ભ્રમણા ટાળી 
નાખી સદગુરૂનો બંદો બ્રહ્માનંદ સર્વની સાચે સાચી વાત કહે છે. (૧૨) 


છપય અર્થ :- પૂરા અક્દેત એટલે તેમના જેવો બીજો કોઈ નહીં., એવા ગુરૂ 
જ્યારે મળ્યા, ત્યારે ભ્રમણા મટાડી, ભાવિક ત્રણ ગુણથી જુદા એવા પરમેશ્વરનું જ્ઞાન 
આપીને, અસત્ય અને અજ્ઞાનનો નાશ કર્યો. દયા સાગર હોય એવા દ્યાળુંએ જ્યારે માથા 
ઉપર હાથમુક્યો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૬ ઈ 
ત્યારે વિકાળ કાળ રૂપી સરપથી નિર્ભય કર્યો, અને સંસારનું વિઘ્ન બધું મટાડીને ભવના 
ક 


“ફાંસાથી પાર ઉતાર્યો. બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે છે કે એવો સદગુરૂ શ્રી સહજાનંદ સ્વામીના 
પ્રતાપથી સંસારની મમતા ટળી ગઈ. 


ઉપરના છંદ શ્રીજી મહારાજને સંભારી સદ્દગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ એક પછી 
એક ખટદર્શનનું વિવેચન કરી, ચારણી શૈલીથી બોલી બતાવ્યો ત્યારે સહુ સભાજનોના 
મસ્તો; મોરલી ઉપર જેમ નાગ ડોલે તેમ ડોલવા લાગ્યાં, સદ્દગુરૂનો બંદો સત્ય કહે છે, 
સત્ય કહે છે, તેમ સહુ કોઈ કહેવા લાગ્યા મહાત્મા મુનિબાવો તો ખટદર્શન વિષેના 
કાવ્યમાં ગુંથેલા સત્ય શબ્દો સાંભળી “વાહ બ્રહ્મમુનિ વાહ બ્રહ્મમુનિ'' સદગુરૂના બંદા 
રૂપે સત્ય કહેનારા તમે અલમસ્ત સાચા ત્યાગી છો, ધન્ય છે તમને ધન્ય છે.'' તેમ 
હિન્દી ભાષામાં વારંવાર કહેવા લાગ્યા. મુનિબાવાના મુખથી તારીફ સાંભળી 
શ્રોતાજનોને પણ આ કળીયુગના ખટદર્શનનો સાચો ખ્યાલ થતા સાચા સદગુરૂઓ તો 
ધન સ્ત્રીના ત્યાગી, ઉત્તમ ચારણવાળા બ્રહ્મમુનિ જેવા કોઈ ક જ સમર્ત પુરૂષો હોય છે, 
તેવો સ્વામિનો મહિમા સમજી નમસ્કાર કરી; પગમાં પડવા લાગ્યા. એ દિવસથી આખા 
સુરત શહેરમાં ભગવાન સ્વમિનારાયણ પ્રગટ થયા છે, તેના આ બ્રહ્મમુનિ સાધુ છે. એમ 


જાહેર થઈ ગયું. 


મુનિબાવાને સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઉપર ખસાધારણ હેત થતાં, તેના મનમાં 
થયું કે, ““આવા મહાન શીધ્ર કવિ સમ્રાટ સાક્ષાત દેવ જેવા બ્રહ્મમુનિ જેના શિષ્ય થતા 


હોય, તે તો સાક્ષાત ભગવાન જ હોય,” માટે મારે તે ભગવાનના દર્શન કરવા અને 
નિશ્ચય કરી લીધો. 


ચાર્તુમાસ વીત્યા પછી એક કોટવાળ અરદેશરજીને મુનિબાવે કહ્યું કે, ““મારે 
આ બ્રહ્મમુનિના સાથે સૌરાષ્ટ્ર ભુમિની યાત્રા કરવા જાવું છે. માટે આ આશ્રમની સંભાળ 
રાખજો'' એમ કહી તેઓ સ્વામિશ્રી સાથે સુરતથી વાણમાં બેસી મહુવા બંદરે ઉતર્યા. 
સ્વામિશ્રીએ બે સાધુઓને અગાઉથી (મુનિબાવો શ્રીજીના દર્શન કરવા મારી સાથે આવે 
છે તેવા ખબર આપવા) ગઢડે મોકલવાથી દાદા ખાચરે મહુવે સીગરામગાડી એ બે 
ઘોડેસવારો સામા મોકલેલ હતા તેમા બેસી મુનિબાવા સાથે સ્વામિ 


૨૮૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ગઢપુર આવીપહોંચ્યા. હરજીઠકરના ફળીયામાં નવા ઓરડાઓવાળા એકાંત વાસમાં 
મુનિબાવાના માટે ઉતારાની ગોઠવણ કરાવી હતી, તેથી ત્યાં તેઓને ઉતારો આપ્યો અને 
પ્રવાસનો થાક ઉતાર્યાપછી બીજે દિવસે શ્રીજી મહારાજશ્રીના દર્શન કરવાનું ધાર્યું. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધું. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે, મુનિબાવાનું 
ગઢપુર આગમન નામ છઠો અધ્યાય સમાપ્તઃ॥ ૬ ॥ 


સા // -- 


અધ્યાય ૭ સાતમો 


શ્રી મુનિબાવાને દીક્ષા, અને વચનામૃતના પશ્નોત્તરો 
દાદાખાચરના દરબારમાં ઉગમણા બારના ઓશરીમાં સવારના પ્રહરમાં 

શ્રીજી મહારાજ સભામાં બિરાજ્યા હતા. તે વખતે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી પ્રથમ 
એકલા આવ્યા અને શ્રીજી મહારાજને તથા સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું કે 
“મુનિબાવો તો રાજર્ષિ, વિદ્દાન પંડિત અને સુરત શહેરનો ભગવાન છે; તો તેના આદર 
સત્કાર માટે કુલના હારતોરા, થોડો મેવો ફળકુલ, વગેરે હું મહુવેથી લાવેલો છું. તે વડે 
સત્કાર કરવો અને શ્રીજીની રંગત પાટની બાજુમાં એક મોટો ગાદી તકીયો નાખી તેને 
માનપાન દઈ ત્યાં બેસારી કુહળતા પૂછવી. એવી બધી સુચના પોતે મુનિબાવાને તેડવા 
તેના ઉતારે ગયા. 


મુનિબાવાનો મિલાપ અને શ્રીજીનું મનુષ્ય ચરિત્ર 


મુનિબાવાએ બદામી રંગની (આછા ભગવા રંગની) એક મોટી અલ્ફી પહેરી 
હતી. તેના ઉપર જરીયાની બુટાવાળી આસમાની રંગની શાલ ઓઢી હતી ગળામાં ઝીણા 
રૂદ્રાક્ષઅને સાચાં પરવાળાંની સોને મઢેલી માળા પહેરી હતી. બંને કાનમાં સોનાનાં તંગલ 
હતાં; બંને હાથમાં સોનાના બે કડાઓ પહેરેલા હતાં, જમણા હાથમાં મોટો બેરખો અને 
ડાબા હાથમાં કાનની બુંટ 


સુધી પહોંચતી કાળા રંગની મોટી લાકડી હતી. માથે સફેદ અને ભુરા રંગના જુલફા હતા. 
મોઢા ઉપર સફેદ વિશાળ દાઢીને મૂછો હતી ભવ્ય વિશાળ ભાલ, વિશાળ અને તીક્ષ્ણ 
આંખોવાળો પ્રભાવશાળી તેજસ્વી ચહેરો હતો મહા કદાવર હાથી જેવી કાયા અને સિદ્ધ 
પુરૂષની આકર્ષક મુખમુદ્રા હતી. પગે ચાંખડીઓ પહેરી હાથીના જેવી મંદ ગતિએ ચાલતા 
જોઈ સન્મુખ આવેલી વ્યક્તિ તુરત જ નમસ્કાર કરતી. આમ ગઢડાની બજારમાં બન્ને 
મુનિબાવાઓ (બ્રહ્મમુનિ અને મુનિબાવા) નમસ્કાર ઝીલતા ઝીલતા દાદાના દરબારમાં 
ઉગમણા દ્વારના ઓરડાની ઓસરીએ આવી ઉભા સ્વામીએ તથા મુનિબાવે સભામા 
આવી બન્ને હાથ જોડી શ્રીજી મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. પરંતુ શ્રીજી કંઈ બોલ્યા નહિં 
અને તેઓના સામું પણ જોયું નહીં એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, “મહારાજ ! આ 
મુનિબાવાશ્રી સુરત શહેરથી આપશ્રીના દર્શન કરવા પધાર્યા છે ! શ્રીજી મહારાજ કહે કોન 
હૈ મુનિબાવા ?'' એટલું જ કહી તેઓ સામી દ્રષ્ટિપણ નહિં કરતાં સભાજનો સાથે લૌકિક 
વાતો કરવાલાગ્યા. ત્યાં તો સદ્દગુરૂ મુક્તાનંદજીસ્વામી ઊભા થઈ મુનિબાવાના કંઠમાં 
પુષ્પનો હાર પહેરાવી,હાથમાં ગજરો આપી તેઓનો હાથ ઝાલીને મોટા ગાદી તકીયે 
બેસારી કુશળ સમાચાર પૂછીને મેવા ફળફૂલનો થાળ ભેટ ધરી ખૂબ જ વિનયથી સ્વાગત 
કર્યું, બ્રહ્માનંદસ્વામી પણ મુનિબાવાની પાસે જ આવી બેઠા તેટલામાં શ્રીજી મહારાજ કહે 
છે કે “દાદા ખાચર'' અમોને ભુખ લાગી છે માટે જે કંઈ વસ્તુ તૈયાર હોય તે અહીંયાજ 
જલ્દી લાવો. 


આજ્ઞાર્કિત ભક્તરાજ દાદા ખાચર, શ્રીજી આજ્ઞા સાંભળી તુરત જ રસોડામાંથી 
એક થાળીમાં બાજરાનો રોટલો અને એક કાંસાની મોટી તાંસળીમાં ગોરસ (દહીં) 
લાવ્યા. એટલે શ્રીજી મહારાજ પણ એ રંગીત પાટ પર બેઠા બેઠા ગાદલા ઉપર થાળી 
રખાવીને જમવા મંડયા. જમણા હાથની આંગળીઓમાંથી દહીના રેગાડા ચાલે તેને 
જીભથી ચાટતા જાય અને ડાબે હાથે રોટલો ભાંઘી જમતા જાય, ને વાતો કરતા જાય. 
બ્રહ્માનંદસ્વામી તો શ્રીજીનં આ મનુષ્ય ચરિત્ર જોઈ નમમાં વિચરવા લાગ્યા કે, “હું મહા 
પરિશ્રમે આ મુનિબાવાને શ્રીજીનો અપૂર્વ અને દિવ્ય મહિમા સમજાવીને ભગવાનના 
દર્શન કરવા ઠેઠ સુરતથી લાવ્યો, ત્યાં તો મહારાજે આવું મનુષ્ય ચરિત્ર કર્યું'' હવે શું થાય 
??' આમ વિચારે છે તેટલામાં તો મુનિબાવા એ બધી લોકિક ક્રિયા જોઈને બીલી ઉઠયાકે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૮૩ 


“બ્રહ્મમુનિચલો ઉતારેપર”” 


૨૮૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એટલું કહીને “જયસચ્ચિદાનંદ' કહી ઉભા થઈ ચાલતા થયા. શ્રીજીને નમસ્કાર પણ કર્યા 
નહિ, તેમજ શ્રીજીએ પણ તેમના સાયું જોયું નહીં બ્રહ્માનંદસ્વામી પણ તેના પાછળ 
પાછળ તેને ઉતારે પહોંચાડવા ગયા મુનિબાવો કહે, “બ્રહ્મમુનિ ! તુમને હમ્‌કુ બડા ધોખા 
દીયા હૈ. કોઈ અચ્છા સજ્જન મનુષ્ય બી એસા આચરન નહી કરતા, જૈસા તુમારા 
ભગવાન આચરન કરતા હૈ, યે કાઠીઆવાડી લોકો સબ “ભેડ' હે, તુમ જૈસે મહાન વિદ્દાન 

“૩ 


કવિ ઈસકી ઈન્દ્રજાલ મેંકેસૈફસા ગયે ? ચલો ચલો હમેરી સાથ અપના સુરતકા આશ્રમકા 
તુમઅધિકારી બનો અબ જલ્દી ચલો ઈશ્વર જ્યાદા ઠહરનેકી કોઈ જરૂરત હૈ નહીં.' 


સ્વામી શું કહે ? અપુર્વ ધીરજ ધરી વિનય પૂર્વક વિનંતી કરી કે, મુનિ મહારાજ ! 
ઈશ્વર બે પરવાઈ બાદશાહ હૈ, કીસકી અદબ નહીં રખતે કબુ દિવ્ય ચરિત્ર તો કુમક 
મનુષ્ય શરીરસે મનુષ્ય ચરિત્ર કરતે હે એતો “મનુષાકાર મુરાર હે' મહારાજ ગભરાવ 
મત, ઠેરો, સબ અચ્છા હોગા, 


મુનિબાવો તો રાજર્ષિબાવો હતો પ્રભુ અવતાર ધરે છે તે પણ જુઠાણું છે, તમે 
માનનાર શ્રીજીનું આવું મનુષ્ય ચરિત્ર જોઈને જ ભડકી ગયો; અને તેથી સ્વામીને કહેવા 
કે, નહીંબ્રહ્મમુનિ, હમ ઈશ્વર નહીં ઠેરંંગ જલ્દી ગાડી કા બંદોબસ્ત કરો, સ્વામીશ્રીએપણ 
સમય પારખી જમ્યા પછી થોડો આરામ કરી ચાલવાની ગોઠવણ કરાવનું કબુલીને માંડ 
શાંત પાડયા. તે પછી મુનિબાવો જમી આરામ કરતા સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામીને મળ્યા. 
એટલે શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ જીવા ખાચરને તેડાવી મુનિબાવાનું રાજરીતીથી સ્વાગત 
કરી ગમે તે પ્રકારે તેઓને રાત્રી રોકાવા (કાઠીકળા) નો પ્રબંધ ગોઠવ્યો. તે પછી 
કાડીકળામાં સંપૂર્ણ કાબેલ જીવાખાચર સાથે બંને રાજનીતિજ્ઞ સદ્દગુરૂઓ વગેરે 
મુનિબાવાને ઉતારે જઈ તેઓને મળ્યા ““આ જીવાખાચર નામના ગઢડાના દરબાર 
(રાજા) છે, તેમજ આપશ્રીની કીર્તિ ઠેઠ કાઠીઆવાડ સુધી સાંભળી હતી તેથી ઘણા 
વખતથી આપશ્રીના દર્શનની ચાહના રાખતા હતા. દરબારશ્રી મહાન ભક્તરાજ અને 
ઉદાર મનના શૂરવીર રાજવી છે.'' વગેર વેગેર વચનોથી સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીએ 
ઓળખાણ કરાવતાં, મુનિબાવા પણ પોતાનો મહિમા સંભાળી આનંદથી મળ્યા 
જીવાખાચરે મુનિબાવાના ચરણમાં સાકરને મોટો પડો, શ્રીફળ, અને મેવો ધરી, ડોકમાં 
હાર પહેરાવી નમસ્કાર કર્યા, વિનય પૂર્વક કહ્યું કે, “મારા દરબારગઢમાં મેં અનાજનો 


સંગ્રહકરવામોટાકોઠારો (કોઠારીઆંઓ) ચણાવેલા છે તેમાં' 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૮૫ 


દાણા નાંખવાનું મુર્હૂથ આપશ્રીના પવિત્ર હસ્તથી આજે કરાવવુ છે કે જેથી આપ 
સિદ્ધપુરૂષના હાથના સ્પર્શથી કોઠાર, ભંડાર કાયમ ભરપુર રહે. માટે કૃપા કરી મારૂ 
આંગણું પાવન કરવાને આપ પધારો, શીગરામ ગાડી હાજર છે. દરબારે જીવા ખાચરના 
અતિ આગ્રહથી અને બંને સદ્દગુરૂઓના અનુમોદનથી, તેમજ પોતાને માન મરતબો 
મળતારાજી થઈ રાત્રી રોકાવા કબુલ કરીને સહુ સાથે જીવા ખાચરના દરબારમાં ગયા. 


જીવાખાચરે મુનિબાવાની પધારામણી કરી, વિધિપૂર્વક કોઠાર તેમના હસ્તે 
ખોલાવી, બધા ઓરડામાં પગલા કરાવી, ચંદન અર્ચન વગેરે કરીને હારતોરા પહેરાવી, 
એક ઉમદા શાલ ઓઢાડી, પગે રૂપીઆનો થાળ મેલી, આવતી કાલે મારા તરફથી થાળ 
જમી પધારવાનું કબુલ કરાવ્યું તે પછી અનેક પ્રકારના વાંજીત્રો વગડાવી થોડુંક સંગીત 
સંભળાવી પ્રસન્નકર્યા. 


શ્રીજીની સાંજની સભાનો ટાઈમ થતાં સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામી વગેરે સહુ 
ત્યાંથી ચાલ્યા, રસ્તામાં દાદાખાચરના દરબારની ડેલી આવતા સહુએ શ્રીજીના દર્શને 
પધારવાની મુનિબાવાને વિનતિ કરી. મુનિબાવો કહે કે ““ઉધર જાનેકી કોઈ અબી જરૂરત 
નહીં હે. અપને ઉતારે પર ચલો?” તે સાંભળી જીવાખાચર કહે મહારાજ, સાયંકાળનો 
સમય છે, તેથી ત્યાં ગોડી સંધ્યા, આરતી ધુન ભજન, કથા વાર્તા સંતસભા વગેરે થશે. 
તેના દર્શન કરી તુરત જ આપણે સહુ ઉતારે જઈશું. અને પછી રાત્રીમાં આપના ઉતારે 
અમારી કાઠીઆવાડી ભજનમંડળીને હું તેડાવી આપને અમારા ભજનો અને સ્ત્રી પુરૂષોના 
રાસમંડળો વગેરે બતાવીશ. આથી સહુના આગ્રહને માન આપી મુનિબાવો સહુના સાથે 
દાદાખાચરના દરબારમાં શ્રીજી સભામાં આવ્યા. 


-- શ્રીજીનું દિવ્ય દર્શન -- 


ઉતરાદા બારના ઓરડાની ઓસરીએ શ્રીજી મહારાજ પગથીઆ પાસે 
થાંભલીને અડીને ઉભા હતા, નિંબવૃક્ષ નિચે પરમહંસો અને હરિભક્તોની સભા 
ભરાઈને બેઠી હતી, શ્રીજી મહારાજને બિરાજવાનો ગાદીવાળો પલંગ નિંબ વૃક્ષના ચર્ડને 
અડાડી પૂર્વ મુખે બિછાવેલો હતો, તેના ઉપર મોટો ગોળ તકીયો રાખવા ભગુજી વાસુદેવ 
નારાયણના ઓરડામાં લેવા ગયા. સહુ સભા શ્રીજી પધારવાની રહા જોઈ રહેલ હતી, 
અને શ્રીજી મહારાજ પણ થાંભલીને હાથ અડાડી પગથીઆ ઉતરવાની તૈયરીમાં હતા 
તેટલામાં ભગુજી મોટો ગોળ તકીઓ (મણ સવા મણ રૂનો ભરેલો) ખંભે ઉપાડી ઢોલીયો 


૨૮૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
મેલવાને લઈ જતા હતા. પરંતુ શ્રીજીમહારાજ બરાબર પગથીઆ ઉપર જ હતા. ભગુજી 
ઓસરીની કોર ઉપર આવ્યા કે તરત જ શ્રીજી મહારાજે એ તકીઓ તેમના ખંભેથી લઈને 
કુલનો દડો હાથમાં કોઈ ઉછાળે તેમ એ મોટો લંબગોળ તકીઓ હાથમાં ઉછાળી સુદર્શન 
ચક્ર ફેરવે તેમ ફેરવી, લીંમડા તળે પલંગ ઉપર ફેક્યો, બરાબર તકીઓ જેવી રીતે ગોઠવવો 
જોઈએ તેવીજ રીતે પલંગ ઉપર લીંબડાને થડીએ જ પડીને સરખો ગોઠવાઈ ગયો. અને 
ઓછાડની પણ કડચલી પડી નહીં, ઉપરનું દિવ્ય ચરિત્ર થયું તેજ વખતે આગળ 
મુનિબાવા અનેજરાપાછળ સદગુરૂ મુક્તાનંદ સ્વામી સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી અને જીવા 
ખાચર દરબારગઢના ફળીઆમાં દાખલ થયાં, શ્રીજી મહારાજને ઓસરીની કોર ઉપર 
ઉભા રહી તકીઓ હથેલીમાં ફેરવતા સન્મુખ જોયા સ્વામીએ અને જીવા ખાચરે શ્રીજી 
મહારાજને નમસ્કાર કર્યો. મુનિબાવો તો એ તકીઓ ઉછાળવાની અને સરખો ગોઢવાઈ 
જવાની લીલા ભાળી લાકડીના ટેકે સ્થિર જ થી રહ્યાં. તેઓને તો હાથમાં સુદર્શન ચક્ર 
ફેરવતા શ્રીકૃષ્ણ સ્વરૂપે શ્રીજીનાં તેજસ્વી દર્શન થયાં.'' એ એકજ શ્રણના દિવ્ય 
બનાવથી આ સાચુ કે તે ? (સવારની સભામાંની ક્રિયા) એવો ભ્રમ થયો. ત્યાં તો શ્રીજી 
સભામાં આવી બિરાજતા સહુ ઉભા થયા. સહુ સાથે મુનિબાવાએ પણ શ્રીજી સન્મુખ જઈ 
“જય સચ્ચિદાનંદ' કહ્યાં. શ્રીજીએ પણ તેમના ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરી “પધારો મુનિબાવા જયા 
સચ્ચિદાનંદ' કહીને સન્માન્યા, પોતા સન્મુખ ગાદીતકીએ બેસાર્યા, પુષ્પનો મ્હોટો 
હાર મુનિબાવાના કંઠમાં પહેરાવ્યો, અને મુનિબાવા આસને બેઠા તેટલામાં તો હારની 
ખુશબો મુનિબાવો જેમ જેમ લેતા ગયા તેમ તેમ (હાલ જેમ ડોક્ટરો કલોરોફોર્મ સુંઘાડે 
છે તેમ) સમાધિસ્થ થતા ગયા. થોડીવારમાં તો તેઓ તદન જડ જેવા થીને ઢળી પડયા, 
ત્યારે શ્રી બ્રહ્મમુનિ હાથ જોડીને બોલ્યા કે, ““મહારાજ, કૃપાળુ બહુજ કૃપા કરી, નહીં 
તો મારો છ છ માસનો બધો પ્રયત્ન નિષ્ફળ જાત, સવારની મનુષ્ય લીલાથી તેઓ ઘણાજ 
ઉદાસ થી ગયા હતા. પરતુ સદ્દગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામીની દયાથી જીવા ખાચરના 
દરબારમાં મુનિને તેડી જવાથી ત્યાં તેમના સન્‍્માનાથી ઉદાસી ટળી જતા રાત્રી 
રોકાયા. અને અહીંસભામાં અત્યારે લાવતા આપશ્રીના અલૌકિક દર્શનથી એ રાજસી 
બાવાનો ઉદ્ધાર થયો, આપશ્રી તો મહા દયાના સાગર છો, જીવની અવળાઈ સામું. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૮૭ 


રિલ” મં 


જોતા નથી પણ આપ આપના બિરૂદ સામું જાવો છો એમ ખૂબ પ્રાર્થના કરી સ્વામીએ 
મહારાજને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કર્યો. 


છે” 


શ્રીજી મહારાજ કહે ““એ જીવ સાત સાત જન્મથી અમોને પામવા યોગી આદિ 
તપશ્ચર્યા અને બીજા સાધનો કરે છે; તેથી આ જન્મે તેને આજે અમારો યોગ થયો. પરંતુ 
તેને (૧) દેહાભિમાન (૨) વિદ્યાભિમાન (૩) અને યોગસિદ્ધિનું અભિમાન એ ત્રણ 
અભિમાનથી તેનો જીવ નાસ્તિક ભાવને પામી ગયો હતો; તેથી તમોને સુરત મોકલીએ 
તમારાદ્વારા તેનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો, જેમ હાથી ખુંચી જાય ત્યારે તેને હાથી જ ખેંચીને બહાર 
કાઢે છે.'' તેમ તમો તેને માયારૂપી કીચડના ખાડામાંથી “માયાપંચક' સંભળાવી, ખેંચી 
લાવ્યા અને અમારો સબંધ કરાવ્યો ધન્ય છે તમારી ચતુરાઈને અને વિદ્યાને કારણ કે તમો 
ભણવા ગયા પણ તેને બ્રહ્મવિધા ભણાવી આવ્યા “ચતુરાઈ ચારણાં ઔર રીત 


રાજપૂતાં'' એ તમારી મારવાડી કહેવત તમોએ આજે સાચી કરી બતાવી. 


ઉપર પ્રમાણે વાતચીત ચાલે છે, તેટલામાં મુનિબાવાની સમાધી ઉતરી જતાં 
મુનિબાવે ઉભા થી શ્રીજી મહારાજને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા સમાધીમાં તેઓએ 
પ્રથમ તો બ્રહ્મતેજમાં ખૂબ ખુબ ફાંફા માર્યા. સમુદ્રની છોળોની જેમ બ્રહ્મતેજની મોટી 
મોટી લ્હેરીઓ ભાળી ખુબ અકળાયા. પછી ગોલોકમાં શ્રીકૃષ્ણ પરિબ્રહ્મ સ્વરૂપે શ્રીજીના 
દર્શન થયા. ગાયો, ગોપીઓ, અસંખ્ય પાર્ષદો જોયાં, અને તે બધું એશ્ચર્ય શ્રીજી 
મહારાજની મૂર્તિમાં લીન થયું. તે પછી શ્રીજીની મૂર્તિ સન્મુખ અવતારો આદિ અસંખ્ય 
અક્ષરમુકતોને શ્રીજીની સ્તુતિકરતા જોયા, આમ બ્રહ્મ સુષુપ્તિમાંથી નીકળી ગોલોક જોઈ 
અક્ષરધામમાં પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ નારાયણના દર્શન થયાં અને તે ગઢડા ગામે નિંતબરૂ નીચે 
બિરાજેલા શ્વેત વસ્્ોધારી પ્રગટ ભગવાન પોતે જ છે, તેવા દર્શન થતાં પોતે કૃતાર્થ થયા. 
સમાધિમાંથી જાગૃત થતાં તંડવત પ્રણામ કર્યા, પછી સહુ સાથે તેઓ વાસુદેવ નારાયણના 
ઓરડામાં જઈને સયંકાળની આરતી ધુન્ય કરી કથા વાર્તા વગેરે નિત્ય નિયમ સાંભળી 
ઉતારે ગયા. ત્યાં જઈને સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો પોતે મહાન ઉપકાર માનીને પોતાને 
થયેલો સંતોષ જાહેર કર્યો. 

લગભગ એક એઠવાડીઆ સુધી શ્રીજી સમાગમ કર્યો પછી પોતે શ્રીજી આગળ 
દીક્ષા લેવાથી વિનંતી કરી. તેથી શ્રીજી મહારાજે તેમના ઉપર દયા લાવીને શ્રી વાસુદેવ 
નારાયણના સમીપે ભગવતી દીક્ષા આપી 


૨૮૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પરમહંસ બનાવ્યા કર્ણમાં મંત્ર કહી, કંઠમાં તુલસીની સંપ્રદાયની બેવડી કંઠી પહેરાવી 
અને નવી ઉપવિત (જનોઈ ધારણ કરાવી. પછી શ્રીજી મહારાજ મુનિબાવા પ્રત્યે બોલ્યા 
કે “મુનિબાવાજી ! અમારે તમારા દ્વારા હજી ઘણાં કાર્યો કરાવવા છે. માટે તમો અમારા 
સાધુઓના જેવો વેશ નહીં રાખતાં; તમો જે વેશે રહો છો તેજ વેશ કાયમ રહીને જે રીતે 
કથાવાર્તા તમારા આશ્રમમાં કરો છો, તેજ રીતે એટલે તેજ સ્થિતિમાં અને તેજ વેશમાં 
તમો રહેજો. તેમજ નામ પણ તેનું તેજ “મુનિબાવા' નું રાખી અમારૂ ભજન કરી અમારો 
મહિમા જેવો તમે જોયો, જાણ્યો હોય, તેવો સહુને કહેજો એ અમારી આજ્ઞા છે.'' 


શ્રીજી અ.જ્ઞા પ્રમાણે જ મુનિબાવો સુરતમાં પોતાના આશ્રમમાં તેજ નામે અને 
તેજ વેશે જીવ્યા ત્યાં સુધી રહ્યાં હતા એ મુનિબાવો એકસો વરસ ઉપર જીવ્યા હતા. અને 
વિ. સં. ૧૯૦૪માં ધામમાં ગયા હતા. 


એ મુનિબાવા વિષે પારસી ભક્તરાજ અરદેશરના વંશમાં ધનબાઈએ લખેલી 
“આહેવાલે અરદેશર કોટવાલ બહાદુર'' નામની બુકમાં ઉલ્લેખ છે કે, 


મુનિસ્વામિ 


શહેરનું નાકુ પુરૂ જે થાય, થાણાની ચોકી તેનું નામ કહેવાય રહેતા હતા ત્યાં એક 
ઈશ્વરીભક્ત, ઉમર હતિ તેઓની એકસો વર્ષ (ટીપણી-૩૦) 


એવણ મુનિબાવાના નામે ઓળખાતા હતા, એવણ સ્વામિનારાયણના ભગત 
હતા (પાને ૭૪)” 


ગઢપુરમાં મુનિબાવો આવ્યા પછી શ્રીજી મહારાજ બે માસે સર્વ પરમહંસો 
સહિત પાંચાળ પધાર્યા તે વજતે મુનિબાવા પણ સાથે જ હતા તે વિષે શ્રી પાંચાળના બે 
વચનામૃતો કે જે, સં. ૧૮૭૭ ના ફાગણ સુદી ૮ અને ફાગણ વદી ૩ ત્રીજના 
દિવસવારના છે, તેમાં મુનિબાવો સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રશ્નો પુછેલા છે. અને 
શ્રીજી મહારાજે તે પ્રશ્નોના ઉત્તર કર્યા છે. 


ી પ , 

(૧) પંચાળા (૩) “પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે, સર્વ પરમહંસ 

ક ઝે ન્‌ ક્‌ ન ક્‌ ક. સ 

માહીમાહી પ્રશ્ન ઉતર કરો, ત્યારે મુનિબાવે બ્રહ્માનદ સ્વામિને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “આવો 
જ કા છિ. અ. જ . પા ટ. 

સત્સંગનો અને ભગવાનનો યોગ મળ્યો છે, ને બીજા વિકાર સર્વે ટળી ગયા છે. તથા 

કડ. જે કે 
સત્સંગનો ખપ છે તોપણ માન-ઈર્ષા 


* વાંચો સંપાદક તરફથી સં. ૨૦૨૧ માં પ્રકાશિત “ખાનબહાદુર અરદેશરજી 
શેઠ' (કોટવાલ- સુરત) પા. ૩૩ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૮૯ 
કેમ રહી જાય છે ? પછી એનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કરવા માંડયો પણ થયો નહીં, 


પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યાને જે. 


(૨) વ. પંચાળા ૪. મુનિબાવે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે “પ્રથમ તો 
ભગવાનનો નિશ્ચય હોય ને ભજન સ્મર્ણ કરતો હોય, અને પછી ભગવાનના મનુષ્ય 
ચરિત્રદેખીને તે નિશ્ચયમાં સંશય થઈ જાય છે. તેનું શુંકારણ છે ? પછી એપ્રશ્નોનો ઉત્તર 
બ્રહ્માંદ સ્વામી કરવા લાગ્યા પણ થયો નહીં પછી શ્રીજી મહારાજ ઝાઝીવાર સુધી 
વિચારીરહ્યાં, નેપછી બોલ્યા જે એપ્રશ્નનો ઉત્તર એમ કરીએ છીએ. 


ઉપરના બન્નેવચનામૃતોમાં મુનિબાવે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનેપોતાનું જેવું 
અંગ હતુ તેને અનુસરીને પ્રશ્નો પુછ્યા છે, તેથી તે મુનિબાવાને સ્વામી સાથે હેત હતું તેમ 


જણાઈઆવે છે. તેપછી કેટલેક દિવસેપંચાળેથી ગઢડે આવી મુનિબાવા સુરત ગયા હતા. 
સુરતમાં શ્રીજી મહારાજની પધરામણી 


મુનિબાવે સુરત ગયા પછી અરદેશર આદિ પોતાના શિષ્યોને કહેલ કે, “સાક્ષાત પૂર્ણ 
પુરૂષોત્તમ નારાયણ હાલમાં કાઠીઆવાડમાં (પ્રગટ ભગવાન) બીરાજે છે. હું જાતે ત્યાં 
જઈ તેને રૂબરૂમાં મળી દર્શન કરીને ભગવાનપણાની ખાત્રી કરીને તેનો આશ્રિત થયો છું. 
માટે આ હળાહળ કળીકાળમાં પ્રગટ ભગવાનનો આશ્રય કરી છેલ્લો જન્મ કરી લેવો હોય 
તો એ નારાયણસ્વામી (સ્વામિનારાયણ) નો આશ્રય કરો. તેઓ સાક્ષાત ભગવાનના 
અવતાર રૃપે પ્રગટ બીરાજે છે. આંહી આવેલ શ્રી બ્રહ્માનંદજી (બ્રહ્મમુનિ) એ મને તેમને 
ઓળખાવ્યા; અને હું પણ ત્યારથી હવે તેમના નામનું જ ભજન સ્મર્ણ કરૂં છું. તેઓની 
મનમોહન મૂર્તિ મારાહૃદય કમળમાં ચોટી રહેલ છે. મારો દેહ આંહી છે. પણ જીવ ને 
મૂતિમાંજ છે. તેમના અલૌકિક એક ક્ષણના દર્શન આપણી આખી જીંદગીનું અમુલ્ય 
જીવન સંભારણું, બની રહે છે. 


ઉપરના વચનો સાંભળી અરદેશર આદિ શિષ્યવર્ગ ગુરૂવચન ઉપર શ્રધ્ધા 
રાખી શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરવા આતુર થયા અરદેર પારસી શહેર કોટવાલ હતા. એ 
ઈ. સ. ૧૮૦૦ સૌકામાં એ હોદો સર્વ શ્રેષ્ટ હતો તેઓ છ ભાષાઓ જાણતા હતા. બ્રીટીશ 
ગર્વેમેન્ટના બહુજ માનીતા 


૨૯૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જાણતા હતા. બ્રીટીશ ગવર્મેન્ટના બહુજ માનીતા હતા, તેમજ ખાનબહાદુરનો તે 
સરદાર તરફથી તેને ઈલ્કાબ મળયો હતો. સુરતના નવાબ સાહેબની તેમના ઉપર સંપૂર્ણ 
મહેરબાની હતી. પોતાને પુત્ર હતો. નહીં પણ મુનિબાવાના વચનથી પોતાને ત્યાં * પુત્ર 
જન્મ થયો હતો, તેથી મુનિબાવાને તેઓ ઈશ્વર તુલ્ય માનતા હતા. પણ મુનિબાવો શ્રીજી 
મહારાજના આશ્રિત થતાં, તેમનાં મનમાં ખાત્રી થઈ કે જરૂર તેઓ ઈશ્વરનો અવતાર 
હશે; નહીં તો મુનિબાવા વયોવૃદ્ધ, જ્ઞાનવૃદ્ધ, વચનસિદ્ધ, સિદ્ધપુરૂષ, તે કોઈને નમે નહીં, 
ને જેવા-તેવાના શિષ્ય થાય નહીં. અરદેશરે એ વિચારથી શ્રીજીનો પ્રગટ મહિમા સમજી 
એ ભગવાનને જલદી મળવા આતુરતા થયા અને મુનિબાવા મારફત શ્રીજીને સુરતમાં 
પધારવાનું આમંત્રણ મોકલાવ્યું. 

શ્રીજીએ મુનિબાવાને આશ્રિત કર્યા પછી સ. ૧૮૭૮ થી મંદિરો ચણાવવાનો 
આરંભ કરતા સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી અમદાવાદ. વડતા, વગેરે સ્થાને મંદિરો 
સંબંધના કામમાં રોકાઈ રહેતા, લગભગ ત્રણચાર વરસો સુધી સુરત જઈ શક્યા નહિ. 
છેવટે મુનિબાવે અને કોટવાલ અરદેશરે સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ઉપર શ્રીજીને 
પધારવાની આમંત્રણ પત્રિકાઓ લખી, અતિ આગ્રહ ભર્યું આમંત્રણ મોકલ્યું તેથી 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી વગેરે પરમહંસો સાથે શ્રીજી મહારાજ વિ. સં. ૧૮૮૧ના 
કાર્તિકવદી ૭ શનિવારે સુરત પધાર્યા હતા. 4- 


ન 


* મુનિબાવે પુત્ર થવાનો આશીર્વાદ આપેલ ત્યારે અરદેશરે કહેલું કે એ પુત્રના 


ષ્ગ 
ક્‌ 


લગ્નમાં તમારે સાથે આવી વરઘોડીઆઓને આશીર્વાદ આપવો તેવું વચન હોય તો પુત્ર 

જ ઊન જિ ઉ! સ્‌ દ કે. જ ના 
આપો, તેથી રાજી થઈ તેને તથાસ્તુ કહેલ, એ પુત્રનું નામ જહાગીરશા હતુ ને તેના 
લગ્નમાં જઈ આશીર્વાદ આપ્યા પછી મુનિબાવો ચોથો દિવસે ધામમાં ગયા હતા, જ 
તેટલા માટે આયુષ્ય ટકાવેલ. 


ન- સદગુરૂશ્રી સિદ્ધાનંદમુનિ એ “શ્રી હરિચરિત્રામૃતસાગર'”' નામના ગ્રંથમાં 
સુરત શ્રીજી પધાર્યા તેનું વર્ણન ઘણું જ સુંદર અને સંપૂર્ણ લખેલ છે. તેમાં શ્રીજી સાથે 
સંતો, વર્ણિ પાર્ષદો, હરિભક્તો જે હતા તેમાં મુખ્ય સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદસ્વામી, 
બ્રહ્માનંદસ્વામી, ગોપાળાનંદસ્વામી, નિત્યાનંદત્રીશુક્મુનિ, ચૈતન્યાનંદજી, 
વાસુદેવાનંદજી આનંદાનંદ, સ્વપ્રકાશાનંદજી, મહાનુભાવાનંદજી, વર્ણિઅખડાનંદજી 
વૃદ્ધાત્માનંદજી, અખાડાનંદજી, કૃપાનંદજી, મોટા પરમાનંદજી, નંદરામજી મહારાજ, 
ગોપાલ મહરાજ, દાદા ખાચર, ઝીણાભાઇ, શાસ્ત્રી શોભારામ, રઘુનાથજી, વૈદરાજ, 
રામચંદ્રીદીનાનાથ ભટજી વગેરે હતા. વધુ વિગત માટે વાંચો સંપાદકે પ્રકાશ કરેલ ખાન 
બહાદુર અરદેશર શેઠ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૯૧ 
સુરતમાં શ્રીજી મહારાજનું ભવ્ય સ્વાગત 


સુરત શહેરમાં પરમહંસો અને પોતાના માનીતા કાઠી પાર્ષદો સાથે શ્રીજી 
મહારાજ નવ દિવસ સુધી રોકાયા હતા અને ત્યાં શું શું લીલા કરી એ સર્વ હકીકત સદ્દગુરૂ 
સિદ્ધાનંદસ્વામીએ રચેલા “હરિચરિત્રામૃતસાગર' માં સવિસ્તર લખેલી છે. એ ગ્રંથ હજી 
અપ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ સુરત મંદિરનો શતવાર્ષિક પાટોત્સવનો અહેવાલ સં. ૧૯૯૩ માં 
છપાઈને પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. તેમાં પા ૭ થી ર૬ ઉપર આ નીચેની હકીકત લખવામાં 
આવેલ છે. :- 


શ્રીજી મહારાજ સર્વ શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરીને માણકી ઘોડો ઉપર અસ્વાર થયા 
હતાં; પોતાના ડાબા હાથ તરફ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી રોઝા ઘોડા ઉપર બેઠા હતા. 
દાદો ખાચર અને પંચાળના દરબાર ઝીણાભાઇ પોત પોતાના ઘોડા ઉપર બેસી શ્રીજી 
મહારાજને ચંમર કરતા હતા. કુબેરસંગ ચોપદાર આગળ ચાલતા છડી પુકારતા હતા. 
લાલકૃષ્ણની વાડીમાં શ્રીજીનો મુકામ હતો. ત્યા સભા થતી વખતે દરરોજ પાંચ મણ 
કુલના હારો સુરતના ભાવિક ભક્તો લાવીને શ્રીજીને ધરાવતા અને સંતોના કંઠમા 
પહેરાવતા તેમજ સર્વ હરીભક્તોને પણ હાર પેહરાવતા હતા. એમ આખી સભા 
કુલવાડી સમાન શોભતી હતી. નવ દિવસમાં દરરોજ નવીન નવીન પોશાક શ્રીજીને 
ધારણ કરાવવામાં અને નવીન નવીન રસોઈઓ શ્રીજી અને સંતોને જમાડવામાં આવતી 
હતી. અસંખ્ય લોકો સાગર ઉમટે એમ શ્રીજીના દર્સને આવતા. સુરતના નવાબ 
અફજાલ્લાખાને પોતાના દીવાન આત્મારામને અને શહેર કોટવાલ અરદેશરને નિમંત્રણ 
કરવા મોકલી, રાજ્ય સ્વારીથી લાવી શ્રીજીને રાજમહેલમાં પધારાવ્યા હતા. ત્યારે 
શ્રીજી સ્વારીમાં રાજયનીતિજ્ઞ સંતો સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામી, શ્રી 
ગોપાળાનંદ સ્વામી, શ્રી નિત્યાનંદ મુકંદાતાનંદ સ્વામી, શ્રી મુનિબાવાજીઅને શ્રી 
આનંદસ્વામી વગેરે હતા, રાજ્ય મહેલના દ્વાર સુધી નવાબે સામા આવીને શ્રીજીને કનક 
સિંહાસન ઉપર પધરાવી, બ્રાહ્મણોથી પુજન અર્ચન કરાવી પોતો શ્રીજીની પાઘમાં નંગ 
જડિત શિરપેચ ધરાવી સોનેરી બુદ્વાળી કાશ્મીરી લાલ રંગની શાલ ઓઢાડી, બે હાથ 
જોડી પગે લાગી, રૂપીઆ તથા મેવા વગેરેના થાળો ભેટ ધર્યો હતા. 


૨૯૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શહેર કોટવાલ અરદેશરને બંગલે શ્રીજી પધરામણી થઈ ત્યારે ઘોડાઓને 
શણગારી ચારોટ (વિક્ટોરીયા) ગાડીમાં શ્રીજી મહારાજને પધરાવી ખુદ અરદેશર 
કોટવાલ પોતે કોચમેન બની કોચબાંક ઉપર બેસી ગાડીને હાંકતા હતા. તે જોઈ શહેરના 
લોકો આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. “ સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામી, સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી, સદગુરૂ 
નિત્યાનંદસ્વામી અને શ્રી મુનિબાવાને મ્યાનામાં (પાલખીમાં) બેસાર્યા હતા, અન્યા 
સંતો ફેટીન ગાડીઓમાં બેઠા હતા. શહેરની બજાર શણગારી હતી અને રસ્તે 
ગારદીઓની પલટણ ખંભે બંધુકો લઈ ખડે પગે ઉભી હતી. બંગલામાં મોટા મેજ ઉપર 
શ્રીજીને મખમલના ગાદી તકીઆ ઉપર પધરાવી, ચંદન ચર્ચી, હાર પહેરાવી, જરી 
ભરેલી ઉમદા શાલ શ્રીજીને ઓઢાડી પોતે આરતી ઉતારી હતી. એ વખતે શહેરના 
નગરશેઠ કોટી પતિ આત્મારામ ભુખણદાસે (જેની પેઢીઓ ગુજરાતમાં ઘણી હતી તે) 
તથા નવાબશ્રીના મુખ્યમંત્રી આત્મારામ દીવાન વગેરે ઘણા ઘણા હાજર હતા 
અરદેશરના મોટાભાઈ પીરૂશાએ પણ પોતાને ત્યાં પધરામણીકરાવી હતી. વળી બ્રીટીશ 
ગવર્મેન્ટના એજન્ટ શ્રી અંડરસન અને એરન સાહેબના બંગલે (બ્રીટીશ કોઠીમાં) 
શ્રીજીને પધરાવ્યા હતા. સુરતના પ્રખ્યાત ચિતારા દુલેરામે અરદેશરના ગુર્‌ શ્રી 
સુનિબાવાનું મોટું એક ચિત્ર ચિતરેલું હતું, તે શ્રીજી મહારાજને બતાવવા લાવવા શ્રીજી 
તેમની કળા જોઈ રાજી થયા હતા અને તે ચિતારને પોતે ખંભે રાખેલ બુરાનપુરી, સોનેરી 
કોર છેડાવાળો કસુંબલ રંગનો રેંટો બક્ષિશ આપીને શ્રી વાસુદેવનારાયણની મૂર્તિ ચિનરી 
આપવા આજ્ઞા કરી હતી. સુરતના નવાબ સાહેબ પોતાના રાજ્ય ચિતારા મીઠેરામને 
શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ ચિતરી લાવવાની આજ્ઞા કરતા. તે ચિતારો સદદગુરૂશ્રી 
આધારાનંદસ્વામી (જેઓ ચિતારાનુ 


ઝક દ 


* “અરદેશર અહેવાલ' ના કર્તા તે બુકમાં લખે કે, ““અરદેશર બહાદુર શહેર 
કોટવાલ હોવાથી સારાએ સુરત શહેરમાં તેનો રૂઆબ એટલો બધો હતો કે તેઓ 
પાલખીમાં બેસી રાજ્ય કચેરીમાં જાતા તે વખતે તમામ લોકો તેને ઝુકી ઝુકી સલામો 
ભરતા; એટલું જ નહીં પણ તેની પાલખી જ્યારે ખાલી (અરદેશર વિનાની) તેના મકાન 
ઉપર જતી ત્યારે પણ તે ખાલી પાલખીને લોકો સલામો ભરતા ચોર, ડાકું, લુંટારા અને 
આગ, તેમજ તાપીનો જળપ્રલયમાં અરદેશર રાત્રી દિવસ ખડે પગે પ્રજાનું રક્ષણ કરતા. 
તેથી પ્રજા તેને પોતાનો માલીક માની નમતી હતી.'' એવા અટંકી અનમી અરદેશર 
સ્વામિનારાયણની ગાડી હાંકવા કોચમેન થયા તે જોઈ પ્રજા તો આશ્ચર્ય પામી ગઈ હતી. 


વધુ વિગતમાટે વાંચો ““ખાનબહાદુર અરદેશર શેઠ” પુસ્તક. 


ષ્ગ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૯૩ 
કામ કરતા તેને મળી તે) ની સાથે આવી શ્રીજી મહારાજનું મુખારવિન્દ નિરખી નિરખી 


શ્રીજી મુર્તિનો ભાવ બરાબર કાગળ ઉપર ઉતારી (ખહરો કરી) ઘેર લઈ જઈને મૂર્તિ પુરી 
ચિતરી નવાબને આપી હતી; અને એક તેની નકલ અરદેશરજીને આપી હતી. 


છેલ્લે દિવસે વિદાયગીરી લેતા મોટી સ્વારીમાં શ્રીજી પોતાની માણકી ઘોડી 
પર બીરાજ્યા હતા અને સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા સદગુરૂ આનંદસ્વામી ઘોડાઓ 
ઉપર બેસી શ્રીજીને બન્ને બાજુએથી ચંમર કરતા હતા એમ સુરત શહેરમાં દર્શન દઈ 
શ્રીજી સ્વારી રૂસ્તમબાગમાં આવી. ત્યાં કોટવાલ અરદેશરે શ્રીજી મહારાજના 
ચરણારવિન્દમ પોતાની મુગલાઈ પાઘ ઉતારી મસ્તક નમાવી. પ્રાર્તના કરી, શિર 
ઝુકાવતાં શ્રીજી મહારાજે પોતાના મસ્તકપર ધારણ કરેલી * “પાઘ' ગુલાબના ફુલના 
હારતોરાયુક્તપાઘ ઉતારીને અરદેશના મસ્તક ઉપર પહેરાવી હતી. અરદેશરે તુરતજ તે 
પાઘને અ છાબડીમાં પધરીવ બહુજ જતનથી તેનો એક પણ આંટો ઉખેળવા (છુટવા) 
નહીંદેતાપોતાને ઘેરઆળીઆમાં પધરાવી દીધી. 


* એ પાઘ સુરતમાં હજી સુધી અરદેશરના વારસદારોના કબજામાં શ્રીજીએ 
બાંધેલી અકબંધ જેમની તેમ સ્થિતિમાં (કાચના કબાટમાં ) મોજુદ રાખી છે, અને એક 
વિપ્ર પાસે દરરોજ ઘીનો ધુપ દીવો કરાવી પુજે છે. કાર્તિક સુદી ૧, બેસતા વર્ષને દિવસે, 
સુરતના હરિભક્તો, બાઈ ભાઈ, સંતો પાર્ષદો, વગેરેને દર્શન કરવા એક ત્રાંસમાં તે 
છાપડી મેલી મોટા ટેબલ ઉપર પધરાવી, સહુને ક્રમવાર દર્શનનો લાભ આપે છે. તેમજ 
કોઈ યાત્રાળુ હરિભક્ત દર્શને આવે ત્યારે તેના કુટુંબીજનો બહુજ પ્રેમથી સત્કાર કરીને તે 
પાઘના દર્શન કરાવે છે. મે પોતે (માવદાનજીએ) પાંચ છ વખત દર્શન કરેલ છે. કવીશ્વર 
દલપતરામના પરમ મિત્ર બ્રીટીશ અમલદાર શ્રી કીન્લોક ફાર્બસ સાહેબ જ્યારે સુરતમાં 
ડીસ્ટ્રીક જજ હતા, ત્યારે કવીશ્વર દલપતરામભાઇ સાથે તેઓ તે પાઘના દર્શન કરવા 
ગયા હતા. તે વખતે કવીશ્વર એક સવૈયો રચી સાહેબને સંભળાવી અરદેશરની અને 
સ્વામિનારાયણની મહિમા સંબંધી વાત (પાઘટી બક્ષીસ આપ્યાના પ્રસંગની) કહી 
સંભળાવી હતી. એ સવૈયો કવિશ્રીનો નોંધપોથીમાં નીચે મુજબ અર્થ સહિત લખેલો છે.' 


૨૯૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સુરત શતવાર્ષિક પાટોત્સવના અહેવાલમાં એ સુરતની શ્રીજી સ્વારીની 
સર્વહકિકત વિરતાપૂર્વક વર્ણવેલી છપાઈ પ્રસિદ્ધ કરેલી છે. તે વાંચવાથી જીજ્ઞાસુઓને 
ઘણું જ જાણવા મળશે. એ વાંચીને જેમ વડોદરાની સ્વારીની લાવણીઓ સદગુરૂ શ્રી 
પ્રેમાનંદ સ્વામીએ રચેલી છે, તેમ સુરતની સ્વારીની લાવણી રચવાની ઈચ્છા થતા મે 
(માવદાનજીએ) પણ મારી યથામતિ તેર પદો લાવણીમાં એ લીલાના રચી મારી 
કવિકીર્તનાવલીમાં પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. તે વાંચવા વિનંતી છે. 


ઉપર મુજબ બ્રહ્મસંહિતાના અધ્યાય છઠ્ઠા અને સાતમામાં સુરત શહેરમાં 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ શ્રીજી આજ્ઞાથી જઈને શ્રી મુનિબાવાને સત્સંગનો અને 
પ્રગટ ભગવાનનો મહિમા સમજાવી શ્રીજીના દર્શન કરાવી તેના દ્વારા અરદેશર અને 
બીજા ધનાઢય ગૃહસ્થોને સત્સંગ કરાવી શ્રીજીની અમુલ્ય સેવાઓ સુરતના સંઘથી 
કરાવી હતી. જે સત્સંગમાંપ્રસિદ્ધ છે. 


સુરતથી મુનિબાવાને સત્સંગમાં લાવનાર સદગુરૂ નિત્યાનંદ સ્વામી અથવા 
સદગુરૂ મુક્તાનંદ સ્વામી હતા, તેમ કેટલાએકનું માનવું છે. પરંતુ કવીશ્ચર શ્રી 
દલપતરામભાઈની નોંધપોથીમાં સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ સત્સંગ કરાવેલ તેમ 
લખેલું છે તેમજ સદગુરૂશ્રી સિદ્ધાનંદ સ્વામીના ગ્રંથ “હરિચરિત્રામૃતસાગર' માં પણ 
શ્રીજી સાથે સ્વારીમાં 
સવૈયો 
પદયાત્રાન દિયે પ્રભુ પુજનકું, જબ ભ્રાતકિ ભક્તિ ભલિ લગિયાં, 


“2 


હંનુમંતકું તેલ, કટોરી દિયે, જબ સીયકિ શુદ્ધ લિની બગિયાં, 
મહેતા નરસૈયકું હાર દિયો, જબ જીભમેં ભક્તિ ભલી જગિયાં, 
અરદેશકું દલપત કહે, પરમેશ્વર રીઝ દિની પગિયાં. 


ભાવાર્થ-ભરતજીની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ રામે ભાઈ જાણીને પોતાની 
પાદુકાઓ પૂજવા આપી; હનુમાન સીતાજીની બાતમી આપતાં લોકો શનિવારે તેલની 
દા કૌ જ ર. ઉ ૧. ન. ક. 
કટોરી ચડાવશે, તેવો વર આપ્યો, નરસીમહેતે આખી રાત્રી ભજન કીર્તનો ગાયો, ત્યારે 
ભગવાને અદ્રશ્ય રહી હાર આપ્યોં; પરંતુ અરદેશરજીને તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે, 
રાજી થઈને પોતાના મસ્તક ઉપર બાંધેલી “પાઘ” સ્વહસ્તે આપેલ હતી. એટલે પોતે 
માથાનો તાજ મુગટ આપ્યો. કોઈ અવતારે પોતાના ભક્તને મુગટ નથી આપ્યો પણ 
સ્વામિનારાયણે ભક્તવત્સલ પણું બતાવી પાઘ પૂજવા આપ્યો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૯૫ 
સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો ઘોડા ઉપર બેસારી શહેરમાં બહુજ માનથી ફર્યાનું લખેલ છે 
કેમકે સુરતના લોકોની અને મુનિબાવાની સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદજીએ બહુજ ચાહના મેળવી 
હતી. વળી પંચાળા શ્રીજી વચનામૃત ત્રીજા અને ચોથામાં બન્ને પ્રશ્નો મુનિબાવે સદગુરૂ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને જ પૂછેલા છે જો તેમનાથી વિશેષ સંપર્કમાં કોઈ અન્ય સંતો આવ્યા 
હોત તો તેપ્રશ્નો તેઓને જ પુછત. પણ એવું બનેલ જણાતું નથી, તે સિવાઈ એક કીર્તન કે 
“વાલીડા વેરો કીધો રે, કુંજવિહારી'' એ પણ તેની સાક્ષી પુરે છે. કવીશ્વર 
દલપતરામભાઇ પોતાની નોંધમાં લખે છે કે, ““સદ્દગુરૂ' શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સુરત 
પહોંચ્યા પછી શરૂઆતમાંએ રાજર્ષિ મુનિબાવાના સમાગમાં આવતાં પોતાને ઘણીજ 
તકલીફ વેઢવી પડી હતી.'' (જાહેરમાં તિલક ચાંદલો કરાય નહીં છીંક બગાસું આવાત 
સ્વામિનારાયણ નામ બોલાય નહિં, નિરાકાર નાસ્તિક સમાજમાં સાથે રહી પોતાના 


ઈષ્દેવની છાની ભક્તિ કરવી, વગેરે વગેરે) 


વળી શ્રીજી મહારાજના પ્રત્યક્ષ દર્શન થયે પણ એક માસ વિત્યા પછી 
સ્વામીને શ્રીજી વિયોગ વસમો લાગતા, ગઢપુર જવા તીવ્ર સંકલ્પ થયો પણ ગુરૂ આજ્ઞા 
વિના પાછુ ન જવાય એવી ધર્મ મર્યાદાના પાલક સ્વામીશ્રી બહુજ મુંઝાતા એક 
પ્રાર્થનાનું પદ રચી તેમાં પોતાની અરજી શ્રીજી હજૂર મોકલવાનું વિચારી સાથે 
આવેલા શ્રી જેરામ બ્રહ્મચારીને એ કીર્તનનો રાગ ઢાળ શીખવી ગઢપુર મોકલેલા હતા. 
જેરામ બ્રહ્મચારીને ગઢપુર આવી શ્રીજી મહારાજને સર્વ હકીકત કહીને સ્વામીની 
અરજીનું પદ પોતે ગાઈ સંભળાવ્યું. “વાડીલા વેરો કીધોરે કુંજવિહારી, એ કીર્તનની 
છેલ્લી કડીમાં સ્વામીશ્રી કહે છે કે -' 


॥ નિર્મોહીનાથ, વ્હેલા પધારી દર્શન દેજો, નર્હિ તો તેડાવી લેજોરે કુંજ વિહારી, 
॥ નિર્મોહી નાથ બ્રહ્માનંદની એ છે અરજી સાંભળજો હોય મરજી રે, કુંજ વિહારી. 


એ કીર્તન સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ જેરામ બ્રહ્મચારીને કહે છે કે, ““તમે જઈને બ્રહ્માનંદ 
સ્વામીને કહેજો કેહમણા મરજી નથી.'' તેમ કહી સ્વામીને ધીરજ રાખી સંપૂર્ણ અભ્યાસ 
કરી ગઢડે આવવાની આજ્ઞા કરી, જેરામ બ્રહ્મચારીએ પાછા સુરતમાં આવી સ્વીશ્રીને 
સર્વ હકીકત કહી. તેથી સ્વામીશ્રીએ ગુરૂ આજ્ઞા શિર ચડાવી અને ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ 
વેઠીને પોતે શ્રી મુનિબાવા પાસેથી કૌમુદિ આદિ ગ્રંથો ભણી મુનિબાવાને સત્સંગ કરાવી 
ગઢપુર તેડી લાવ્યા હતા, એ હંકીકત આપણે આગળ વાંચી ઉપરનું કીર્તન, મયાપંચક, 


૨૯૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
અને ખટદર્શનનો છંદ, એ ત્રણ કાવ્યો સુરતમાં જ સ્વામીએ રચ્યાં હતા, તેમ સદગુરૂ શ્રી 


દેવાનંદસ્વામી પોતાની ટીપણી બુકમાંથી કવિશ્વર દલપતરામભાઇને લખાવે છે અને એ 
આધારે આંહી લખવામાં આવેલ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે મુનિબાવાને સત્સંગમાં 
લાવનાર સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી જ હતા. મુનિબાવા તેમના દેહાંત સુધી સુરતમાં જ 
રહેલા હતા અને સમૈયા ઉત્સવો ઉપર શ્રીજીના દર્શને આવતા જતા રહેતા. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે, ચતુર્થ પ્રકરણે ધ.ધુ. 
આચાર્ય શ્રી આયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મુનિબાવો 
દીક્ષાગ્રહણ નેશ્રીજી સુરત વિચરણ નામે સાતમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ ૭ ॥ 


ક્ક્ડ્ન્ //-- 


શ્રીજી 
અધ્યય ૮ આઠમો 


વડોદરા દિગ્વિજય 


શ્રી વડોદરાના સેનાખાસ ખેલ સમશેર બહાદુર શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારશ્રી 
સયાજીરામ મહારાજે જ્યારે વડોદરા પધરાવ્યા, ત્યારે પણ સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી સાથે 
જ હતા. ગાયકવાડ સરકારના દરબારમાં એ વખતે લખનૌના એક પ્રસિદ્ધ ગવૈયાએ 
ગૂઢાર્થની બેચાર સાખીઓ આલાપથી ગાઈ બતાવી હતી, પછી તેનો અર્થ કરવામાં તેને 
સભાક્ષોભ લાગતા તે ગભરાઈ જવાથી સંતોષકારક અર્થ કરી શકયો નહીં એટલે તુરત જા 
સ્વામીશ્રીએ જવાથી સંતોષકારક અર્થ કરી શક્યો નહીં. એટલે તુરત જ સ્વામીશ્રીએ તે 
ગૂઢાર્થકાવ્યના અર્તો કરી બતાવી કહ્યું કે, “ઉસ્તાદજી ! આપે ગાયેલી ત્રણચાર સાખીઓ 
સાધારણ ગૂઢાર્થની છે. પણ ખરા ગૂઢાર્થવાળા કાવ્યો, સંગીતના સૂમેળ સાથે સાંભળવા 
હોય તો આવતી કાલે શ્રીજી મહારાજની છાવણીમાં તમો જરૂર આવજો”' તેવું આમંત્રણ 
મળતાં તે ગવૈયાઓ અને રાજ્યાશ્રિત બીજા કેટલાએક ગવૈયાઓ અમીર ઉમરાવો સાથે 
બીજે દિવસેશ્રીજીની છાવણીમાં આવ્યા. સ્વામીએ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૮ ૨૯૭ 
તેઓનો સત્કાર કરી શ્રીજી આજ્ઞા લઈ મહારાજશ્રી સન્મુખ બેસીને સીતારમાં “કનડા 


રાગ' માં ચાર પદો (ચાર કીર્તનો) સંપૂર્ણ આલાપ સાથે સંગીત નિયમ મુજબ ગાઈ 
સંભળાવીને પછી અકેક પદની કડીઓના ગૂઢાર્થો ઉકેલવા માંડયા સભામાં બેઠેલા પંડિત 
ક ક ક્‌ ક્યા મ? ક. ક કમ કા. 
પુરાણીઓ, કવિઓ, ગવેયાઓ તથા અન્ય શ્રોતાજનો. સગીત પ્રિય સજ્જનો, નેતા 
અર્થ સાંભળી સહુ મંત્રમુગ્ધ થયા. સંગીત દ્રષ્ટિએ જેમ સર્પ ડોલે તેમ બેઘડી સભાને 
ડોલાવી દીધી શ્રીજીએ ગુલાબનો મોટો હાર સ્વામીની ડોકમાં પહેરાવ્યો; તેમજ અન્ય 
ગવૈયાવગેરેનાયથાયોગ્ય સન્માનકર્યા. 


શ્રીમંત ગાયકવાડ સરકારને ઉપરની હકોકત જણાવામાં આવતાં તથા તે 
બ્રહ્માનંદ નામે સંત છે, તે જ મહા કવિશ્રી લાડુદાનજી પોતે છે એ વાતની જાણ થતાં 
સ્વામીશ્રીને તેડવાને ગાડી મોકલી, શ્રીજી આજ્ઞા લઈ સ્વામીશ્રી ગાયકવાડની કચેરીમાં 
પધાર્યા સરકારે બહુજ સુંદર રીતે સ્વાગત કર્યું. બરાબર એક કલાક કાવ્ય, સાહિત્ય ને 
સંગીતનો જલસો સાંભળી અતિ પ્રસન્ન થઈ ને હજારો રૂપીઆ સાથે વસ્ત્ર અલંકારોના 
થાળો સ્વામીને ભેટ આપવા મંડયા સ્વામીશ્રીએ સ્ત્રીધનના અમો ત્યાગી છીએ માટે હવે 
અમને તે ન ખપે,'' તેમ વિનય પૂર્વક કહી તે થાળોને સ્વિકાર કર્યો નહિં તેથી ગાયકવાડ 
સરકાર બહુજ પ્રસન્ન થઈ સ્વામીશ્રીનો અપૂર્વ મહિમા સમજી કહ્યું કે, ““મારા તરફથી 
એક પરગણાંનો રૂકો અને શિરપાવ ગઢડે મોકલાવેલ તે પણ તમે નહીંલેતા પાછું મોકલેલ 
અને આજે પણ શિરપાવ ન લીધો માટે કંચન કામીનીઓમાં ન લલચાય તેવા સાચા 
ત્યાગી તમો એક જ છો.'' વળી આવા મહાન શીધ્રકવીશ્ચર જે પુરૂષના શિષ્ય હોય તે 
પુરૂષ જરૂર ભગવાન હોય, તેવો શ્રીજીનો મહિમ સિમજી બહુજ માનભરી વિદાય આપી 
હતી. સ્વામી સાથે કચેરીમાં ગયો સદ્ધાનંદસ્વામી વગેરે સંતોએ છાવણીમાં આવી શ્રીમંત 
ગાયકવાડ સરકારની સ્વામીની મુલાકાત વિષેની સર્વે વાત શ્રીજીને કહી સંભળાવી. તે 
સાંભળી શ્રીજી મહારાજ સ્વામી ઉપર બહુજ રાજી થયા, ને સભામાં સ્વામીશ્રીજી 
ઘણીજ પ્રશંસા કરીને અપુર્વ પ્રેમ જણાવ્યો હતો. “ વડોદરામાં ગયેલા ગૂઢાર્થ કાવ્યના 
ચાર કીર્તનો નીચે મુજબ છે. 


* સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજ સાથે વડોદરા ગયા હતા. તે 
હંકીકતનોપુરાવો “સ્વામિનારાયણ ચરિત્ર ચિંતામણી'' નામનોગ્રંથ 


* તેહકીકતનો પુરાવો “સ્વામી નારાયણ ચરિત્ર ચિંતામણી'' નામનો ગ્રંથ વડોદરામાંથી 


૨૯૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
ગૂઢાર્થકીર્તનો - રાગકાનડો 


પદ ૧ 
સમુદ્ર લક્ષ્મિ કૃષ્ણ કપાસ હિમ પાર્વતી શિવ કામદેવ 
સિંધુ સુતા પતિ ક્યું ન સંભારે, જગ ઢંકન રીપૂ તનયા પતિ રિપુ 
તામે તું નિશ દિન ચિત ધારે, સિંધુ સુતાપતિઃ (૧) 
મેઘ મોર કાતિકસ્વામો શિવ કામ મન 
જગકો મિત્ર મિત્ર પતિ પિતુ અરિ તાકો પિતા તેરો ખેલ બીગારે, 
પૃથ્વી મંગળ રૂડું ઈન્દ્ર અર્જુન ક્રશ્ર 
અવનિ સુત તરે જીયે કો ચહેતો, સુરપતિ સુત મિત્ર કાહે બિસારે સિંધુ. (૨) 
મૃતકા સુત સુત પાનકિ તનયા, તાહિ સપત્નિ સદન બિચારે 
જલ કમલ બ્રહ્મા મરિચી કશ્યપ સૂર્ય ધર્મ જમ 
વારિ સુત સુત સુત, તાકો સુત, તેહિ સુત સુત કીંકર જખ મારે મારે ॥ (૩) 
ક મલ બ.હ્મયમમં અધમ પ૫।૫ 
જલકો સુત સુત તાહિ પ્રષ્ટ સુત, તેહિ ફલ હરિબિન કાન નિવારે, 
અજ ન સ.ભદ્ર1 શ્રધીક ષ્ણ 
નિદ્રાજીત ત્રિયાકો બંધન, બ્રહ્માનંદ સુખકંદ હમારે ॥ સિંધુ (૪) 


પદ ૨ર 

આકાશ પંખી ગરૂડ કૃષ્ણ આશરો આકાશ વાયુ તેજ જલ અ ન્ન 
નભ ગતિ પતિ પતિ શરનો લેરી, નભ સુંત સુત સુત તેહી સુંક કે સુતકું, 
ધર્મ મૂળ અંતર ધરિ દેરી ॥ નભ ગતિ પતિ પતિ ॥ (૧) 

ભગવાન 
સમુદ્ર લક્ષ્મી નારાયણ કમળ બ્રહ્મ શિવ કામદેવ પ્રીતિ 
સિંધુ સુતા પતિ સુત સુત સુત તેહી, શતુમે હૈ રતિ તેરી, 
લક્ષ્મી પદ।ર્થ રાજી સૂર્ય ધર્મ જમ 

હરિ પ્રિયા કારજ મદમાતો, તમ રિપુ ક્ષુત ચાકર શિર વૈરી ॥ નભઃ (૨) 


પ્રસિધ્ધ થયેલ છે. તેમા પ્રકરણ ૩ ત્રીજાના અધ્યાય છઠ્ઠામાં શ્રીજી મહારાજ પાસે 
સુરાખાચરે અને સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ જે રમુજ ક્રી હતી તે પ્રસિદ્ધ છે. તેનો 
ઉતારો આ ગ્રંથમાં છેલ્લે વાર્તા પ્રકરણ છઠ્ઠામાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૮ ૨૯૯ 
અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ પ્રદ્યુમ્ન દેત્ય સંત પોકારી 
નિંદ્રાશ સખા સુત મોયો, દિતીસુત દ્રેષિ કહત તોય ટેરી, 
સ્વામી કાર્તિક મોર સર્પ ગરૂડ શ્રીકૃષ્ણ ચંદ્રમાં સ્ત્રી પાસે 
ષડ મુખ, વાહન ભ્રખ રિપુ પતિતજી, મનપતિ મુખી રાખતનિત નેરી 
કાગડો બોલે કા-ઘેટો બોલે મ (કામ) નભઃ (૩) 
વાયસ મેષ શબ્દકી ઘટના, તામે લબ્ધ વૃતિ ચિત કેરી, 
તાગી (ત્યાગી દઈને) 
ગીતા શબ્દ ઉલટા કરી વરતત, તપ બ્રહ્માનંદ શામ રિઝોરી ॥નભઃ (૪) 


પદ ૩ 
પર્વત નદી સમુદ્ર શ્રીકૃષ્મ બલભદ્ર (સંકર્ષણ) શ્રીકૃષ્ણ પ્રદ્યુમન 
શૈલ સુતા પતિ તાતકું ગાયે, શંકર-ઈષ્ટ અનુજ કે સુતકું. 

કામ 
સબ વિધી કરી તાકું વિસરાયે, શૈલ સુતાપતિ (૧) 

યમુના સૂર્ય ધર્મ જમ 
હરિકિ ત્રિયા તાત સુત અનુસર તાકે, હાથ કબહુ નહિ જાયે, 
ગાય નંદીશ્વર શિવ સ્વામિ કાર્તિક મોર સર્પ ગરૂડ શ્રીકૃષ્ણ 
સુરભિ સુત પતિ સુંત વાહન ભ્રખ, અરિ પતિમેં નિત લગની લગાયે, 
સમુદ્ર લક્ષ્મી કમળ કમળ બ્રહ્મા અધર્મ પાપ ॥ શૈલઃ (૨) 
નદિ પતિ સુતા તાહિકો આસનઃ તેહિ સુત સુત કૃત ચિત નહિ આયે, 


કામદેવ મન પ્રદુમ્ન કૃષ્ણ 
રતિ પતિ તાત છુંકો કૃત તજકે, રતિ પતિ તાત ફલ પાયે ॥ શૈલઃ (૩) 
વૃષ-ભાનુ રાધા કુૃષ્ણ 


બેલ રવિ દૌ શબ્દ એક કારકે, તેહિ તનયા પતિ છબી ઉરલાયે; ॥ 
બ્રહ્માનંદ સોઈ એક સત્ય હૈ. ઔર સબ જંજાલ બહાયે॥ શૈલઃ (૪) 


પદ ૪ 
સુર્ય યમુના કૃષ્ણ 
તમરીપુ તનયા પતિ ક્યું ન ગાવે, ક્યું તેરો ઉલટો ભયો હૈ, રમાસન 
મન કામ 


ઈન્દ્ર પતિ સુત મેં લપટાયે તમ રીપુઃ (૧) 


૩૦૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કામદેવ મન ચંદ્ર શિવ નાગ ગરૂડકૃષ્ણ 

રતિ પતિ પતિ પતિ ભૂષણ, તાકે અરી પતિ નું બિસરાવે; 
ઈન્દ્ર અર્જુન કૃષ્ણ યમુના સુર્ય 

ઓતુ સુત સખા ત્રિયા જનકસો, સૂરખ તેરી આયુષ હરાવે ॥ તમ રીપુ (૨) 


સમૃદ્રમોતિ હંસ બ્રહ્મા અધર્મ લોભ 


ષ્ગ 
જ કુ 


સિંધુ સુત ભક્ષક પતિ તેહિ સુત, તાકો મૂર સો તોઈ ભમાવે, 


"2: -ગ૩ જો 


વાયુઅગ્નિસોનું પર્વત બ્રહ્મા ધર્મ સંતોષ 


ષ્ગ 


મારૂત સખા મળ મેરૂ મીલે તો, વિધિ સુત સુત તેરે મન નહિં આવો ॥ તમઃ 


કમલ લક્ષ્મી શ્રીકૃષ્ણ ગરૂડ સર્પ શિવઝેર (૩) 

જલજ સુતા પતિ વાહન ભ્રખ પતિ તાકો પાન જગત અતિ ભાવે, 
યમુનાંશ્રીકૃષ્ણ સુભદ્રા અર્જુન ઈન્દ્ર-અમૃત 

રવિનંદની પતિ ભગનિ પતિ પિતુ, બ્રહ્માનંદ તેહિ પાન બહાવે તમઃ (૪) 


ઉપરના ચારે પદો સ્વામી રચિત છે ને પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ તેમાં જ સમાયા છે. 
પિંગળશાસ્ત્રમાં અને “ગૂઢોત્તર કાવ્ય ભેદ' કહે છે. ઉત્તર કવિતામાં જ હોય, પણ સમઝાયા 
નહિં તેને ગૂઢોત્તર કહેવાય વળી એવા કાવ્યોમાં અક્ષરો (શબ્દો) ઘણા હોય પણ તેનો 
સારાંશ થોડો હોય તે કાવ્યને ન્યૂનાર્થ પણ કહેવાયમાં આવે છે. ઉપરના ચારે પદોને 
પિંગળ શાસ્ત્રના નિયમે તેને ““ગૂઢોત્તર ચર્ચરી આદિ છંદો ચારણી ભાષાનું ડીંગળ કાવ્યનું 
શ્રી મહાદેવજીનું સપાખરૂ ગીત, '' વગેરે કાવ્યોના અર્થની ટીપણી લખી લઈ, ગુરૂમુખથી 
સિદ્ધ કરેલી હતીઃ અને એ ટીપણી ઉપરથી જ કવીશ્વર દલપતપામભાઇ છંદ 


રત્નાવલીમાંના છંદો સવૈયાઓ, પ્રશ્નોત્તર કાવ્યો વગેરેના અર્થો કરેલા છે. 


સ્વદેશી શુદ્ધ ખાદીની ધોતલી મહિમા 


સોરઠ દેશમાં ગામનાં રહીશ જેઠામેરના પત્નિએ ધોતલીનું સુતર પોતાને 
હાથથી રંટીએથી ઝીણું કાંતીનેપોતાના ગામનાજ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૨૦૧ 
વણકર પાસે વણાવીને એક રંગરેજ પાસે તેના ઉપર છુટી છુંટી છાપો છપાવી તેનું પાણ 
પાડી (ધોઈ) ને ઘડી કરી પટારામાં મેલી એવો સંકલ્પ કર્યો કે, મારા ધણી જેને ભગવાન 
કહે છે, તે ભગવાન વગર તેડે મારે ઘરે આવે અને આ ધોતલી પોતે ઓઢવા મારી પાસેથી 
માંગી લીએ, તો હું તેને સાચા ભગવાન માનું. આવો સંકલ્પ કરી મે મેરબાઈએ ધોતલી 
પટારામાં મુકી રાખી. કેટલાએક માસ વિત્યે શ્રીજી મહારાજ અગત્રાઈથી મઢડા પધાર્યા. 
પણ તે વખતે જેઠો મેર ત્યાં નહોતા. ફક્ત તેના સ્ત્રી જ હતાં. તેની પાસે શ્રીજીએ જઈને 
કહ્યું કે, “તમે અમારા માટે સુતર ઝીણં કાંતી ધોતલી વણાવી ધોઈને સંકેલી પટારામાં 
રાખી છે, તે અમને ઓઢવા આપો.'' પછી તે બાઈએ અતિ હર્ષથી પટારો ઉઘાડીને 
ધોતલી બહાર કાઢી; શ્રીજીના કપાળમાં કંકુનો ચાંદલો કરી તે ધોતલી ઓઢાડી હતી અને 
બાઈએ સાક્ષાત ભગવાન માની તેની ભક્તિ કરવામાંડી હતી. 


ગઢડે આવીને ઉનાળાનો સમય હોવાથી શ્રીજી સવારે ન્હાઈને તે ધોતલી 
ઓઢીને પછી પોતાનું નિત્ય કર્મ કરવા બીરાજતા. શુદ્ધ ખાદોની શુદ્ધ હૃદયથી શુદ્ધ 
ભાવથી કાંતેલી તે ધોતલી જ્યારે શ્રીજી ઓઢતા ત્યારે અલૌકિક દિવ્ય તેજના દર્શન થતાં 
અને એ તેજમાં શ્રીજીની મૂર્તિ ઘનશ્યામ સ્વરૂપે સહુને ધ્યાન કરવા યોગ્ય જોવામાં આવતી 
એ અલૌકિક દર્શનનો લાભ લેવા દાદાના દરબારમાં રહેતા સ્ત્રી પુરૂષો શ્રીજી નિત્યવિધિ 
કરવા બીરાજે ત્યારે દોડદોડ કરી દર્શન કરી જતાં અને સંતોને પણ એ વાત જાણવામાં 
આવતાં તેઓ પણ વહેલી સવારે અક્ષર ઓરડીમાં ધોતલી સહિત મહારાજના દર્શન કરી 
ધ્યાન ધરવા બેસતા. એક વખત વહેલી સવારે શ્રીજી એ ધોતલી ઓઢી નિત્યકર્મ કરતા 
હતા તે વખતે સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી તથા સદગુરુ શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી દુડંક સરોદા 
બજાવી પ્રભાતીનાં પદો આલાપતા હતા. ઘણા પ્રેમી બાઈ ભાઈ હરિભક્તો એ અલૌકિક 
દર્શન છેટે ઉભા રહી કરતાં હતાં. તેવામાં સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી આવ્યા અને મનમાં 
સમજ્યાકે શ્રીજી આ પ્રભાતીઆં સાંભળી સંતોને કે કોઈ અન્ય હરિભક્તને એ ધોતલી 
જરૂર આજ આપી દેશે કારણ કે શ્રીજીનો સ્વભાવ એવો હતો કે, “ક્યારેક આપરે અંગના 
વસ્ત્ર ઉતારી વગેરે'' પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી શ્રીજીને દંડવત કરી નમસ્કાર કરીને સામા 
બેઠા, ત્યારેશ્રીજી મહારાજ સ્વામીને જોઈને પોતાના મૂખારવિન્દ ઉપર ધોતલી ઓઢીને 
ધ્યાનમાં બેસી ગયા એટલે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે “મહારાજ આ ધોતલી પને 
(પહોળાઈમા બહુજ ટુંકી છે, તેથી આપના હસ્તકમળ ઉઘાડા દેખાય છે,'' એ સાંભળી 


કક હૃ વે 


શ્રીજી મહારાજ કહે કે, ““ તેની 


૩૦૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તમારે શી ફીકર ? તમારે લેવાની મરજી થઈ લાગે છે.'' એટલું કહી ધ્યાનમાં બેસી ગયા. 
સહુ સંતો પાર્ષઠો-હરિભક્તો એ અલૌકિક દિવ્ય તેજમાં શ્રીજીનું એ ધોતલી સહિત દર્શન 
કરતા હતા. સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને એ ધોતલી પ્રસાદોમાં લેવાની તીવ્ર ઈચ્છા થઈ 
અને લેવા માટે શ્રીજીને રાજી કરવા એ ધોતલીના મહિમાનો એક છપય છંદ ત્યાં (અક્ષર 
ઓરડીમાં બેઠા બેઠાં) જ રચી લીધો. શ્રીજી ધ્યાનમાંથી જાગ્યા એટલે સ્વામીએ ધોતલી 
મહિમાં છપય સંભળાવ્યો. 


છપય છંદ 
ધન્ય ધન્ય તેરો સૂત, ધન્ય તોય કાંતણ હારી, 
ધન્ય તોય વણકર વણી, ધન્ય તોય છાપ સમારી; 
ચતુર હસ્ત પરમાણ, ધ્યાન સંતન મન ભાઈ. 
અનત કટિ બ્રહ્માંડ તેહ કર નેક ઢંકાઈ. 
વ્રજ ત્રિયા હરખ વિલસી ફિરે, નિશદિન જાવત જોતલી, 
કહે બ્રહ્મમુનિ ઓઢત કૃષ્ણ, ધન્ય ધન્ય તોય ધોતલી. ॥ ૧ ॥ 


ભાવાર્થ ધન્ય છે તારા સુતરને, ધન્ય છે તે કાંતનાર બાઈને, ધન્ય છે તુને 
વણનારા વણકરને, અને ધન્ય છે તારા ઉપર સુંદર છાપના બીબા છાપનારને લંબાઈમાં 
તુ ફક્ત ૪ ચાર હાથના પ્રમાણની છો, પણ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના કર્તા જેને રૂષાડે 
અનંતકોટી બ્રહ્માંડ અણુના પેઠે ઉડે છે તે, તારાથી ઢંકાઈ રહ્યાં છે. શ્રીજી મહારાજ તેને 
ઓઢે છે ત્યારે સંતો (શ્રીજી મૂર્તિ સહીત) તારૂં ધ્યાન ધરે છે. તેમજ રાત્રી દિવસ વ્રજની 
ગોપાંગનાઓ તને “ઓઢીને” બેઠેલા એવા ક્રશ્નને જોવા માટે હરખથી પ્રેમભરી દોડાદોડ 
કરી જોતી રહે છે, એવી અલૌકિક લીલા નીરખી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે, જેને હંમેશા 
કુશ્ન (શ્રીજી) ઓઢે છે, તેવી હે ધોતલી તને ધન્ય છે ! ધન્ય છે. ! 


એ છપય છંદ સાંભળી શ્રીજી મહારાજ મંદ મંદ હસ્તાથકા બોલ્યા : સ્વામી ! 
તમારે ક્યાં એ ધોતલી પુરી થાય તેમ છે ?' (સ્વામી શરીરે ઘમાજ પુષ્ટ હતા) ત્યારે 
સ્વામી કહે “કૃપાનાથ હું એને દરરોજ પૂજા કરી આંખોને મસ્તકે અડાડીશ.'' એ 
સાંભળતા જ શ્રીજી મહારાજે ઉભા થઈને એ ધોતલી બ્રહ્માનંદસ્વામીને માથે ઓઢાડી 


અને બાથમાં લઈનેખુબ 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૮ ૩૦૩ 


જો કા 


પ્રેમથી મળ્યા. સ્વામીએ તેને તુરત જ સંકેલી આંખે, માથે અને છાતીએ અડાડી. શ્રીજીને 
નમસ્કાર કરીજેમ કોઈ મોટો મુલક કબજે કર્યો હોય ને લડાઈમાં વિજય પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે 
હર્ષ થાય, તેવા હર્ષથી સેંકડો હરિભક્તો ત્યાગી સંતોને વિજયનાદથી 
જયસ્વામિનારાયણ કહીને પોતાના ઉતારે પધાર્યા હતા. ઘણા વર્ષો સુધી સ્વામીએ તેને 
પુજામાં રાખી હતી. અને પછી એ અમુલ્ય પ્રસાદી પોતાના મુખ્ય શિષ્ય સદગુરૂ 
દેવાનદસ્વામીને આપેલી હતી. કવિશ્વર દલપતરામભાઈ જ્યારે મુળીમાં શ્રી 
દેવાનંદસ્વામી પાસે પિંગળ ભણતા હતા ત્યારે સ્વામીએ કવિશ્રીને પોતાની પૂજા વખતે 
દર્શને આવતા એ ધોતલીના દર્શન કરાવી મહિમા કહેતા અને એ મહિમાનો છપય પણ 
સ્વામીએ તેમને લખાવેલો. હાલ એ ધોતલીમુળી મંદિરમાં સજ્યામાં મોજુદ છે. 


એ ધોતલી વિષે એક બીજી હકીકત પણ લખાઈ આવી છે કે, ““કોઈ એક 
ભાવસાર હરિભક્તે ચાર હાથ લાંબી એક પનાની દેશી વેજાની ધોતલી છાપીને શ્રીજી 
મહારાજને ભેટ કરી હતી. તે ધોતલી શ્રીજીએ છ માસ સુધી ઓઢેલી હતી પછી 
ભગુજીના શિષ્ય દેવાભક્ત ગુજરાતમાં ગયા ને ત્યાંથી કેરીઓના ગાડા ગઢડે ભરી લાવ્યા 
હતા, તેથી તેના ઉપર શ્રીજી બહુ જ પ્રસન્ન થી તેને બાથમાં લઈ મળ્યા અને ધોતલી 
આપી. એ ધોતલી લઈ દેવોભક્ત સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે જ્યાં ભગુજી બેઠા 
હતા ત્યાં જઈને બતાવી, એટલે એ ધોતલી જોઈ સ્વામીએ ઉપરનો છપય બનાવ્યાનું એક 
સ્થળેથી લખેલ છે. પરંતુ ઉપરની હકીકત જોતા એ કોઈ બીજી ધોતલી ભાવસાર 
હરિભકતે કદિક ઓઢાડી હશે. પરંતુ મઢડા “ વાળા જેઠામેરના પત્નિએ જ ધોતલી 
ઓઢાડી હતી તેના જ આ છપય છે તેમ સોરઠ દેશના જાના સંતોથી મેં (માવદાનજીએ) 
જાણેલ છે.” 


* અગત્રાઈના સીમાડે આવેલ એ મઢડા હાલ “માતાજીનું મઢડા'' કહેવાય છે 
ત્યાં તુબેલ ચારણ જ્ઞાતિમાં બાઈશ્રી સોનબાઈઆઈના નામે માતાજી પ્રગટ થયાનું 
કહેવાય છે હું તે સોનબાઈ માતાજીને સં. ૨૦૧૬ નાફાગણ માસમાં મળેલો હતો તે પણ 
પોતાના ગામના જેઠામેરના સ્ત્રીએ શ્રીજી મહારાજને ધોતલી ઓઢાડયાની વાત મને કહી 
હતી. હાલ પણ મેર લોકોની ત્યા વસ્તી છે. સોનબાઈ આઈશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના છંદો 
કાવ્યો સુકંઠથી ગાય છે. 


૩૭૦૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
શ્રીજીના હજૂરી પાર્ષદ ભીમભાઈનો હડુલો 


ભીમાભાઈ (ભીમભક્ત) નામના હજુરી પાર્ષદ શ્રીજીની સવારી વખતે બંદુક 
લઈ સાથે ચાલતા, એ ભીમભાઈ સદગુરૃશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની પણ સેવા ચાકરી કરતા 
હોવાથી સ્વામીનો તેના ઉપર પૂર્ણ રાજીપો હતો. 


એક સમય શ્રીજી મહારાજ બહારગામથી ગઢપુર પધાર્યા ત્યારે ભક્તોએ 
મહારાજનું સામૈયું કર્યુ. ભીમભાઈએ સામૈયામાં માણકી ઘોડીની બાજુમાં બંધુક સહિત 
ચાલતા હતા. દાદા ખાચરના દરબાર નજીક શ્રીજીની સવારી અતા ભીમભક્તે અતિ 
હર્ષમાં આવી જઈ શ્રીજી સ્વામરીની વધામણી આપવા પોતે બંધુક વછોડી, બંધુકમાં 
ભરેલો દારૂ અને કાગળનો લતો બરાબર ઘોડીના કાન પાસેથી પસાર થતાં, ઓચિંતો 
અવાજ સાંભળી શ્રીજીની માણકી ઘોડી ચમકી. એ બનાવથી શ્રીજી બહુજ નારાજ થયા 
અને ભીમભાઈના હાથમાંથી બંધુક લઈને દરવાજા પાસેના મોટા પાણા ઉપર પછાડી 
અને ભીમભક્તને ગુસ્સે થઈને કહ્યું કે, “તમો આહીથી ચાલ્યા જાવ તમારૂ કામ નથી. 
ગઢડામાં તમારે આવવું નહીં જંગલમાં જઈ રહો. જગલી જેવા છો'' એથી એ ભક્તા 
શ્રીજી આજ્ઞા શીર ચડાવી દરબારગઢના દરવાજેથી જ પાછા વળી ગઢડા બહાર નીકળી 
ઘેલા નદીને સામે કિનારે એક ઝુપડી બાંધી રહ્યાં. અને શ્રીજી સંતો ઘેલે નહાવા આવે ત્યારે 
છેટે ઉભા રહી દર્શન કરે. જે દિવસ શ્રીજીના દર્શન ન થાય, તે દિવસ અનાજ ખાય નહીં. 
એવા બે ચાર ઉપવાસ પણ થયેલા સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી એક વહેલી સવારે ઘેલે 
નહાતા હતા ત્યાં ભીમભક્તે આવી શ્રીજીના દર્શન કરવાની અરજ કરી કહ્યું કે, આજ 
ત્રીજો ઉપવાસ છે. તેથી સ્વામીને દયા આવી અને કહ્યું કે “આજે સાંજ વખતે હું શ્રીજી 
મહારાજને તેડી આંહી ખળખળીઆમાં ન્હાવા લાવીશ હું અને મહારાજ ખળખળીઆમાં 
જળક્રિડા કરતા હોઈએ, એવે વખતે તમો આવી મહારાજના દર્શન કરી માફી માગજો ને 
દંડવત કરવા મંડજો, એટલે શ્રીજી મહારાજની મરજી હશે તેમ થશે. 


સાંજના વખતે સ્વામીશ્રી અને શ્રીજી મહારાજ અન્ય સંતો વગેરે ઘેલે ન્હાવા 
પધાર્યા, શ્રીજી સાથે બ્રહ્માનંદસ્વામી ખળખળીઆમાં સ્નાન કરતા કરતા એક બીજાને 
સામાસામા ખેંચતા હતા અને પૂર્ણ આનંદથી જળક્રિડા કરતા હતા તે જ વખતે ભીમભક્તે 
આવી જયસ્વામિનારાયણ કહીને ખળખળીઓના કાંઠા ઉપર શ્રીજીને દંડવત કરવા 
લાગ્યાએ જોતાંજ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૮ ૩૦૫ 


સ્વામીએડાબે હાથે શ્રીજીનું કાંડ પકડી કિનારા તરફ લાવીને કાંઠા ઉપર પાણીથી ભરેલું 
પોતાનું મોડું તુંબડું જજણા હાથે ઉપાડીને ભીમભક્તના માથે ફેક્યું તે કુટતા તોપના જેવો 
ભડાકો થયો અને સ્વામીએ તેના તરફ જરા કરડી નજર કરીડારો કર્યો અને નીચેનો હડુલો 


ભ લિક 


જોરથી બોલી શ્રીજીનું કાંડુ મેલી ભીને પોતીયે તેને પકડવા દોડયા સ્વામીનું કદાવર શરીર 


ન્‌ 


અને દોડીને ભીમભક્તને પકડી લાવી શ્રીજી સનમુખ ઉભા રાખી નીચેનો હડુલો બોલ્યા. 


હંડુલો દુહો 
ભીમ ભડકા કિયા ઘોડિકે કાનમે, 
તબ ખીજે કરતાર આયે બહું તાનમેં, 
લીનિ હાથ બંધુક પછાડી પાનમેં, 
ભીમ તેરા નહિં કામ ચલ્યા જા રાનમેં, 
ચલ્યા જા રામનમે ? ચલ્યા જા રાનમેં ? ચલ્યા જા રાનમેં, ? 


ન 


એમ ત્રણ વખત બોલી કોઈ સંતનું તુંબડું ત્યાં પાણી ભરેલુ હતું તે લઈને 


ષ્ગ 


છીપરીમાં ફોડતાં મોટા અવાજ થોય આથી શ્રીજી મહારાજ હસ્યા ને કહે કે, ““હજી 
ભીમને પકડી લાવી હડુલો સંભળાવી તુંબડું ફોડો'' પછી સ્વામી ફરીને તેનાપાછલ ભીને 
પોતીએ દોડી પકડી લાવી, શ્રીજી સનમુખ મેલા કાંઠે ઉભા રાખી, ઉપરનો હડુલો 
સંભળાવી તુંબડું ફોડયું એ તુંબડું ફોડતા સ્વામીની કરડી મુખાકૃતિ અને હડુલાની હાકલથી 
ને તુંબડાના અવાજથી સહું થડકી ગયા ને ઘેલા નદીના કાંઠાના પડછંદો પડતા મોરલા 
બોલવા લાગ્યા. સ્વામીની મહા કાય ભીમભક્તને પકડવા દોડતી, એ જોઈ શ્રીજી બહુ જ 
હસતા એમ ત્રણ વખત તે ખેલ કરાવી મહારાજ બંનેને મળ્યા, અને ભીમભક્તુને 
દરબારમાં સામે લઈ જઈ મહા મુક્તરાજ શ્રી જીવુબાને કહી તેને ખુબ જમાડી પારણું 
કરાવ્યું અને દાદા ખાચર પાસેથી તેને બીજી નવી બંદુક અપાવી. ત્યાર પછી જ્યારે શ્રીજી 
મહારાજ ઘેલે નહાવા પધાર્યા ત્યારે સ્વામી આગળ ભીમભક્તનો હડુલો બોલાવે. 
સ્વામી તે હડુલો બોલી જે તુંબ્ડું હાથ આવે તે પાણીનું ભરી ફોડી મોટો અવાજ કરે. પછી 
સંતો ત્યાંથી પોતપાતાના તુંબડાઓ લઈ આઘાં સંતાડી આવે એટલે મહારાજ અને સ્વામી 
જ્યાં સંતાડેલ હોય ત્યાંથી ગોતી ગોતી જળમાં ભરી ભરી એક પછી એક ફોડતા જાય. 


આવી અનેક રમુજ કરાવી લીલા કરતા 


૩૦૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપર મુજબ સ્વામીશ્રીનું વ્રજભાષાનું ચારની સાહિત્ય જે મળ્યું છે, તે લખ્યું છે 
અને તે વિશેષ તો “મંદિર પ્રકરણ'” માં મૂર્તિઓની સ્થાપના વખતે દેવોની સ્તુતિ કાવ્યો 
જે આવશે, તે આગળ લખવામાં આવશે. આ પછીના આધ્યાયમાં આપણે સ્વામીજીના 
ગુજરાતી કાવ્ય સાહિત્ય (કીર્તન-પદો) વગેરે જોઈશું. 


સ્વામીશ્રીના ગુજરાતી પદો લગભગ “અઢી હજાર' છપાઈ (બ્રહ્માનંદ કાવ્યના 
નામે) પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. એ કીર્તનમાં ઘણાએક કીર્તનો પ્રસંગને અનુસરીને જ લખાયેલ 
છે. જેનો ઈતિહાસ ગુરૂપરંપરા સત્સંગમાં કંઠસ્ત સાહિત્ય તરીકે જળવાઈ રહેલ છે. મેંએ 
હકીકત મેળવવા માટે આજથી નવ વર્ષ પહેલા “સુધા માસિક મારફત વિનતિ પત્ર 
છપાવી છુટાંછવાયા જેમ મલ્યા તેમ એકઠાં કરી અત્રે આપેલ છે. પણ હું ઘોર્‌ છું કે હજી 
ઘણાએ પ્રસંગો અજાણ્યા રહ્યાં હશે, તે ભવ્યિમાં જેમ જેમ મળે અને આ ગ્રંથની બીજી 
આવૃતિ શ્રીજી કૂપાથી પ્રસિદ્ધ થાય ત્યારે એ પ્રસિદ્ધ થવાં ઉપર રાખી, હાલ તો જે મારા 
જાણવામાં હતા તે તથા અન્ય સંતો હરિભક્તો દ્વારા જે મળતા ગયા તે હવે પછીન॥ 
આધ્યાયમાં હકીકત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે. 


ઈતિ શ્રી કેસર ભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે, શ્રી વોડદરા 
દિગ્વિજયે અને બ્રહ્મમૂનિ ભાષાકાવ્ય નામ અષ્ટમોડઅધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ ૮ ॥ 


રી // ક 
॥ શ્રીજી ॥ 


આધ્યાય ૯ નવમો 


સ્વામીશ્રીનું ગુજરાતિ કાવ્ય સાહિત્ય 


અ 


આપણા સંપ્રદાયમાં શ્રી કૃષ્ણલીલાના વર્ણનના જે કીર્તનો છે, તેને ગાનારા 
અને સાંભળનારા બંને તેકીર્તનો શ્રીકૃષ્ણના છે તેમ સમજે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૦૭ 


છે; પરંતુ એ ભીલા વણનમાં ઘણા ઘરા પદોમાં તો પ્રત્યક્ષ શ્રી હરિની લીલાને જ ગાયેલી 
છે. કોઈ કીર્તનો પ્રસંગાનુસાર છે; તો કોઈ કિર્તનનો રાગ ઉત્તમ જણાતા શ્રી હરિની તેવા 
રાગમાં કીર્તન કરવાની આજ્ઞાથી રચાયેલા છે, તો કોઈ શ્રીજીના દર્શનનો વિયોગ થતા એ 
વિરહ દુઃખના વર્ણનના છે આવી રીતે ઘણા પદો પ્રસંગાનુસારના છે. આ સબંધી જે 
હકીકત મને મળી છે તે મેંઅહીં લખી છે. :- 


અમે એકલા રહીએ છીએ 


એકવખત કીર્તન ગવાતા હતા તયરે ગઢડામાં સભમાં મહરાજે વાત કરી જે, “જ્યારે શ્રી 
કૃષ્ણની લીલાના પદો ગવાય છે, ત્યારે ગોપ અને ગોપાંગનાઓ તથા ગોકુળ અને 
વૃંદાવન વગરેના વર્ણન આવે છે, તેમજ શ્રી કૃષ્ણ ની લીલાની વાતો આવે છે. ત્યારે 
સર્વનું મન તે સ્થળે જતુ રહે છે; તેથી અમો એકલા સભામાં બેસી રહીએ છીએ તેવું લાગે 
છે. પણ કીર્તન બનાવનારે તોપ્રત્યક્ષ ભગવાન, પ્રત્યક્ષ સંતો, હરિભક્તો ગઢડા, ઘેલો 
નદી, વડતા, અમદાવાદ, જેતલપુર, વગરે સ્થળોના તથા અમારી લીલા ચરિત્રો 
કર્તનમાં ગાયા છે, માટે પરોક્ષભાવ નર્હિ લાવતાં પ્રત્યક્ષ ભાવ સમજવો. એમ ન 
સમજાય તો અમો એકલા સભામાં બેસી રહીએ છીએ.'” 


અમારે છાના ગાવા પડે છે 


એક સમયે બ્રહ્માનંદ સ્વામી અક્ષરઓરડીમાં જઈ શ્રીજી મહારાજના ચરણમાં મસ્ત મુકી 
રૂદન કરવા લાગ્યા; એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે કે ““સ્વામી ! શા સારૂ રૂવો છો ? '” ત્યારે 
સ્વામી બે હાથ જોડી પ્રાર્થના બોલ્યા જે, “સાક્ષાત્‌ અક્ષરધામ પતિ એવા તે તમો, તમને 
(છુપાડીને) છાના ગાવા પડે છે, તેનુ અમને અંતરમાં બહુજ દુઃખ થાય છે.'' એમ કહી 
સ્વામીશ્રી ગદ ગદ કંઠે બહુજ દિલગર થયા. તેથી શ્રીજી મહારાજ સ્વામીને ધીરજ આપી 
કહેવા લાગ્યા કે, ““સ્વામી ! આપણે તો અનંત જીવોના કલયણ કરવાનો રૂદ્ર સંકલ્પ કરી 
ઠેઠ અક્ષરધામમાંથી સહુ સાથે આવ્યા છીએ; તો જેમ ઘણા જીવોને સમાસ થાય અને તે 
જીવોનું કલ્યાણ થાય તેમ વર્ણવીને ગાવું. અને જેમ છે તેમ યથાર્થ મનમાં સમજવું અને જો 
કોઈ મુમુક્ષ સુપાત્ર હોય તો તેને યથાર્થ સમજવાવવું પણ જગતના જીવોને તો જેમ પથ પડે 
તેમ જ તમારે ગાવું એવી અમારી” 


૩૦૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તમને આજ્ઞા છે.'' એમ કહી વર આપ્યો કે, ““તમરા રચેલા ૧૦૦ એકસો કીર્તનો કોઈ 
પ્રતિદીન (દરરોજ) ગાશે, તેને હું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીશ. એ અમારો વર છે !'' ઉપર 
પ્રમાણે વર મેળવી સ્વામી પોતાને આસને ગયા. 


જે કિર્તનો ગાયને શ્રીજી મહારાજને સ્વામીએ રાજી કરેલા 
તે કીર્તનોની હકીકત 


(૧) એકવ વખત ગઢઢડામાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ધર્મવંશના મહિમાના કીર્તનો 
બાનાવી શ્રીજી સન્મુખ સભામાં બોલ્યા. તેથી મહારાજે રાજી થઈને નવો ચોફાળ 
સ્વામીને ઓઢાડયો, ત્યારે સ્વામી કહે કે, “મને જાનો ચોફાળ આપો અને જે નવો છે તે 
તમો ઓઢવાને રાખો.' પછી મહારાજે તો નવી અને જુનો એમ બેય ચોફા આપીને 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ તથા રઘુવીરજી મહરાજ એ બંન્નેને શ્રીજી મહારાજ કહેવા 
લાગ્યા કે, ““આ તમરા કુળના દેશાંદી છે, (જેમ મોટા રાજપૂત રાજાના રાજ્યમાં દેશાંદી 
ચારણો રાજકવિ તરીખે રહી રાજાનો દસમો હિસ્સો મેળવતા અને રાજાઓનાયશોગાન 
ગાતા હતા.) તેમ તમારા જ કુળના જશ તે ગાય છે. માટે મે વસ્ર આપ્યાં. અને તમો બન્ને 
તેમને દુધને સાકરની તાંસળી ભરીપાજો તથા ભાતમાં સાકર નાખી ખૂબ ઘી રેડી તાંસળી 
ભરી આપજો, એ કીર્તન ગાયું તેના છેલ્લા પદની છેલ્લી કડીમાં જેગાયુ છે તે 
વસ્તુજમાડજો.'' બન્ને આચાર્ય મહરાજશ્રીએ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા ચડાવી. 
સ્વામીશ્રીને પોતાના કુળના દેશાંદીમાંની સ્વામીશ્રીની હૈયાતી સુધી સ્વામીનું જાળવી 
ખૂબ રાજી રાખતા. અને તે દિવસે શ્રી આચાર્ય મહારાજશ્રીએ ધર્મકુળના રસોડે સ્વામીને 
તેડાવી દહીંવડા, દૂથ, ઘી, ચોખા, સાકર વગેરે ખૂબ જમાડયા અને ધર્મ કુળના મહિમાના 
પદોની છેલ્લી કડીઓ છે કે, 


બલિહારી ઘનશામ્‌કુંવરની, અક્ષર ધામના સ્વામી રે, 
ધર્મ તણે પ્રગટ થયા હરિ, જગપતિ અંતર જામી રે, 
બહુનામી જેના બાળકડાને, રાજી થઈને રમાડે રે, 
બ્રહ્માનંદ કહે ભાભીઉં હરિને, “દહીંવડાં' જમાડે રે. 


(પદ ૪ બ્રહ્માનંદ કાવ્ય- પાને ૧૮૬) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૦૯ 


(ર) એકવખત ગઢડામાં શ્રીજી મહારાજ ઉગમણા બારના ઓરડાની 
ઓશરીએ સભા કરી બિરાજેલ હતા. એ વખતે સ્વામીએ સોસર કીર્તન સંભળાવ્યું. એના 


બીજાપદમાં બીજી કડી 
“માવા તારી મોરલી, મારે ખુબ પડી છે ખેધ, 
કીધાં એણેં કારમાં, મારી છાલતડીમાં છેદ; 
લગાડી તે પ્રીતલાલ, પ્રીતલડી તેં તો લગાડી” 


સાંભળીને મહા॥રજ બહુજ રાજી થઈને બોલ્યા કે “આ બ્રહ્મમુનિને જેવી અમરા ઉપર 
પ્રીતિ છે તેવી સંસારમાં બીજે ક્યાંય નથી.'' એમ કહી રાજી થઈને મસ્તક ઉપર ધારણ 
કરેલીપાઘ ઉતારીને ભેટ આપી. તથા વસ્ત્રોપણ આપ્યા. 


(૩) એક વખત ગઢડામાં હુતાસનીનો ઉત્સવ થયો તે વખતે સ્વામી “ખેલો 
રાધા માધો ફાગ' એ ચાર પદો રચી ગાઈ સંભળાવ્યા હતા. શ્રીજીની આજ્ઞાથી સદગુરૂ 
મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ “પકરે વ્રજ્જન ગીરધારી' તથા સદગુરૂ પ્રેમાનંદસ્વામી એ 
“સખી પીયારી દેખત શામ રે, પીયા ખેલત હોરી' એ રચેલ એમ ત્રણે સદગુરૂઓએ ચાર 
ચારપદો રચી સંભળાવતા શ્રીજીએ રંગવાળા વસ્ત્રો અને ફુલના હાર ત્રણેને આપ્યા હતા. 


(૪) એક વખત આદ્રજમાં શ્રીજી મહારાજ પરમહંસો સહિત પધારતા, રતુખાટ 
આદિ પ્રેમી ભક્તો શ્રીજી મહારાજને રાજી કરવા રમવા આવ્યા. મહારાજે તેનું રાસ મંડળ 
જોઈને બ્રહ્માનંદસ્વામીને સાંન કરી. એટલે સ્વામીએ જુવાન જુવાન સંતોને લઈ રાસમંડળ 
રચી “ગોરસ લઈને ગોપકા, ચાલી વેચવા કાજે'”' એ કીર્તનનો સંવાદ કાન-ગોપીના રૂપે 
(એક સાધુ કાનજી થયા અને એક સાધુ ગોપી થયા ને કીર્તનોની કડીઓ સામ સામા લટકાં 
કરી) બોલવા લાગ્યા. ત્યારે ગામના હરિભકતો બોલ્યા જે “આ સંતોની આગળ તો અમારી 
રતમ કાંઈ લેખામાં નહીં.', પછી શ્રીજી મહારાજની મરજી જોઈ સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામી 
તથા બીજા સંતોપણ નીચેનાંપદો બોલીનેરાસમંડળ રમ્યા હતા. 


(૧) હરિ હૈયાના હાર છો જીરે, તમે હરિ હૈયાન હાર છો 
(૨) સખી જોને આ બાળક નાનો, તેનું નામકોડીલો કાનો 
(૩) ચાલ સખી જોવાનેજઈએ, ખાંતિલો વનમાંખેલે રે 
(૪) મારેઆજ પ્રીતમ ઘેર આવશે, 

આ પદો સાંભળી મહારાજ બહુજ રાજી થયા અને સવારે થાળજમી સ્વમી 
વગેરે સંતોને થાળની પ્રસાદી આપી હતી, પછી આદરજથી ચાલતા રસ્તામાં મહારાજે 
બ્રહ્માનંદસ્વામીનેકહ્યુંકે, “એવાં દાણલીલાના હજી 


૩૧૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કીર્તનો બનાવો.'' આથી સ્વામીશ્રીએ એ ચાર પદોને વધારી બીજા આઠ પદો રચી, કુલ 
બાર પદો (દાણલીલાના) શ્રીજી મહારાજને સંભળાવતા, મહારાજ સ્વામીને કહે છે કે, 
“સ્વામી ! આ કૃષ્ણ રાધાજીની વડચડ વખતે જાણે તમો તે વખતે તેના પાસેજ કેમ હો !, 
એવો ભાવ જણાય છે'' ત્યારે સ્વામી કહે “એ બધું મેં અને તમે (અક્ષર ધામમાં બેઠા) 
નજરો નજર જોયું છે, એટલે તેવું મેંઆમાં ગાયું છે.' એ સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ બહુ 
જ હસ્યા. 


(૫) ગઢપુરમાં “નિમની એકાદશી” વખતે શ્રીજી મહારાજ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 
કહે કે, “તમારે દરરોજ ચાર કીર્તનો નવા કરવા એવું નિયમ લીઓ” ' ત્યારે સ્વામી કહે કે, 
“તે કીર્તનો તમો સાંભળવાનું નિમ રાખો હું દરરોજ નવા કરૂં' પછી મહારાજે તેની હા 
પાંડતા, સ્વામીએ ચાર્તુમાસમાં દરરોજ નવા ચાર કીર્તિનો રચી શ્રીજી મહારાજને 
સંભળાવેલા હતા, દરરોજ ૪ પદોલેખે ચાર માસના કુલ ૪૮૦ પદો થયા, પ પણ 
સ્વામીશ્રીએ કાર્તિક સુદી ૧૫ પૂર્ણીમાં સુધી દરરોજ એક ચોસાર રચી મહારજને 
સંભળાવેલ તેથી કુલપ૦૦ પાંચસો કીર્તનો એ ચાતુર્માસમાં પોતે નવા રચ્યા હતાં તેમાંથી 


જે મળ્યા તેની એકેક કડી તથા સંખ્યા આ નીચે લખી છે. 


સ્વામીશ્રીએ ચાતુર્માસમાં રચેલા કીર્તનો 


(શ્રી રથ જાત્રાના પદો) 
સંખ્યા કીર્તનની કડી સંખ્યા કીર્તનની કડી 
જ રથ બેઠે બળવીર દેખોરે માઈ, ૪ બેઠો રથમાં સુંદર શ્યામળો, 
(અષાઢી એકાદશીના પદો) 
૪ ઓછવનીપ્યારી કેસની ૪ એકાદશી આજનો દિન સારોરે 
૪ કોડે કોડે એકદશી કીજીએ રે 
હિંડોળાના પદો 


૪ ઝુલત શ્યામ સુજાન હિંડોરે 
૪ ઝુલત પિતમપ્યારી હિંડોરેમે 
૪ ઝુલતહેનંદલાલપ્રીતમ 

૮ નવલ હિંડોરેશ્રીનાથજી ઝુલે 


૪ આવોઘનશ્યમઝુલાવરી 


૪ પિયનવલ હિંડોરેનટવર નાગર 
૪ માઈ કુલન હિંડોરેઝુલે 
૮ હારેમારો નાથ હિંડોરે ઝુરેલે 

ન 


૪ ઝુલેનવલપ્રીતમ બલવીર હો 
૪ હારે ઘનશ્યામ મંદિર મોરેરે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૩૧૧ 


પવિત્રાએકાદશીના પદો 

રક્ષા બંધનના પદો 
જન્માષ્ટમીનાપદો 

૪ નંદ તણે ઘેરનોબત બજે 

૪ મેઢાઢી ઘનશ્યામ કુંવરકે ધરકો 
૮ વાજે નંદ ઘરઅધિક વધામણાં રે ૪ નંદજીને મંદિરએ મંદિરે 

૪ વ્રજનારી વધાવા જાયરે ૪ઝુલેશામળો (૨) પારણીએ 

૪ હેતકરીજોઈનેણઠરીહરિનેગાવે ૪સોનાનાબોર ઝુલેનંદકિશોર 
રાધાષ્ટમીનાપદો - ૪ ભાદરવા સુદ આઠમને દિને 

જળજાત્રાનાપદો - ૪જળમેંઝુલત શામળો 

દશેરાનાપદો 

૪સખિઆજ વિજયાદશમીરે ૪ વિજયાદશમી કુંજવિહારી 

ધનતેરસ, કાળી ચૌદશ, દીવાળી અને અન્નકુટનાપદો 

૪ સખી ઓછવનો દિન આજ ધનતેરસનો ૪ કાજુ આસુવદની શામ ચૌદશ 

૪ સર્વેજય બોલો હનુમંતની ૪ સખી હેડે હરખન માય આજ દિવાળી 
૪ ઉત્સવકો દિન આજ અન્નકુટ ઉત્સવકો 

૧૭૬ ઉરકપ્રમાણએ દશ ઉત્સવોના પદો એકસો છૌતેર મળેલ છે. 


૮ શ્રાવણ સુદી એકાદશી સુંદર 
૮ મોહનવરને બાંધે માતા રાખડી 


૪ બાવાનંદ તણે દરબાર નોબત બાજે 
૪ શ્રાવણવદની રે આઠમ બુધવારી આવી 


(૬) એક વખત અમદાવાદમાં શ્રી નારાયણ દેવ પધરાવ્યા બાદ અમાદવાદ 
શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા હતા અને શ્રી નારાયણના મંદિરના ઘુંમટમાં સભા ભરી 
બિરાજ્યા હતા, એ સમયે શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે “સહુ સહુના અંગોના કીર્તનો બોલો' એ 
સાંભળી શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી ““પુરૂષોતત્મ વર મેં પાયો-ભાઈ મેં આજ'' શ્રી બ્રહ્માનંદ 
સ્વામી - “તમે અલખેલાજી આવોને આવા'' શ્રી પ્રેમનંદસ્વામી - ““ઓ સાથીડા મારો 
નેહ નિભાવજો”” શ્રી નિત્યાનંદ સ્વામી - ““નેણના અગ્રથી નહિ જાવા દઉ નાથજી, તમ 
વિના મારૂ તન દાઝે” શ્રી દેવાનંદસ્વામી - હરિ મેરે હાલર કી લકીર પછી બીજા સંતો 
બોલ્યા, મેરે તો પ્રભુ તુમ હો તુમ સંગ મેરી દોર, જૈસે કૌવા જહા જકા -ઔર, ન સુઝે 
ઠોર”' પછી શ્રીજી તર્જની (પહેલી) આંગળીથી સાન કરી પૂછતા સહુ સંતે સહુ સહુના 
અંગ હતાતેકહ્યાં, તેસાંભળી શ્રીજી મહારાજ કહે કે, અમોએ 


૩૧૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ધારી રાખેલ તે તો કાંઈ બોલ્યા નહીં'' તે સાંભળી સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી નીચેનુંપદ 
રચી બોલ્યા. 
રાગ કાફી 
પદ ૧ 
બ્રદ્રિપિતિ નરનારાયણ કો, ધ્વાલિબંધ કહાવુ રી; 
હુકમ હજુર ધનીકે આગે, ટૂક ટૂક ઉડ જાઉરી ॥ ટેક ॥ 
મનઘોડા મસ્તાન મહાબલ, વંશ કરિ તાહી ફીરાવુંરી; 
ભુલી રંગ કરે મસ્તાઈ તો ચાબુક ચોટ લગાવુંરી ॥ બદ્રી ॥ 
કાયા કોટ કરું મેં કબજે, નામ નીશાન ચડાવુરી; 
કામ, ક્રોધ મારૂ કફરાના, હરિકા હુકમ બજાવુંરી; ॥ બદ્રીપતી ॥ 
પાંચુ ચોર પકર વશકરે કે, સાહેધ સનમુખ લાવુંરી; 
બ્રહ્માનંદ શ્યામ કે પાસે, મોજ ચરન રતી પાવુંરી ॥ બદ્ર ॥ 


સ્વામીએ સરોદના સુરો ચડાવી સંગિતના નિયમ મુજબ કાફીરાગમાં આલાપ 
કરાવી અકેક્ચરણના પલટાઓ લઈતાલ; સુર, ઢબ અને અંગમ રોડથી સુંદર છટાથી, 
ઉપરનું પદ ગાવાલાગ્યા,ત્યારે શ્રીજી મહારાજ જેમ મોરલી ઉપર નાગ ડોલે તેમ ડોલવા 
લાગ્યા,શૂરવીરતાના અને પ્રેમના તથા નિશ્ચયના અંગનાં વાક્યો, શ્વેત રસ, અલંકાર, 
સંગીત સાહિત્યના સુમેળવાળા સાંભળીને સહુ સભા થંભી ગઈ. ઉપરનું પદ પુરૂં થયે 
સ્વામી સરોદો હાથમાં ઝાલી શ્રીજી મહારાજના ચરણ સ્પર્શ કરવા જતા મહારાજ ઉભા 
થઈ સ્વામીને બાથ ભરી મળ્યા. અને કહ્યું કે, “બ્રહ્મમુનિ તમારું નિશ્ચયનું, અને 
નિષ્કામીપણાનું અંગ સર્વોપરી છે'' આમ કહી ખંભે હાથ રાખેલો રેટો આપ્યોને 
સ્વામીના સરોદાને પોતે હાથમાં ગ્રહણ કરી થોડો બજાવી પ્રસાદી કરી પાછો આપી કહ્યું 
કે, “એપદોનું ઓસારપુરૂં કરજો.'' સ્વામીએપોતાને આસને બેસી તે પ્રસાદીના સરોદને 
આંખે, માથે અડાડી ખોળામાં મેલી તેને પગે લાગ્યા. એ વખતે સદગુરૂ પ્રેમાનંદસ્વામી 
ઉઠીને શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના આસને આવી સ્વામીને અને સરોદને પગે લાગી ખુશાલી 
બતાવી. એટલે સ્વામીશ્રીએ શ્રીજી પ્રસાદીનો સરોદો સદગુરૂ પ્રેમાનંદ સ્વામીને પૂજવા 
દીધો એજ દિવસની રાત્રીએ સંધ્યા આરતીની સભા પછી મંદિર નાજ ઘુંમટમાં શ્રીજી 
આજ્ઞા મુજબ નવાં ત્રણ પદો રચીને સંભળાવ્યા હતા. એની પ્રથમ લીટી આંહી આપેલ 


ન 


છ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૧૩ 


(પદ ૨ઃ) નારાયણ શ્યામ પિયાકો. મે સંત સીપાઈરી, 
(પદ ૩) મેં ચાકરનરનારાયનકો, ધડક ન મનમેંધારૂરી, 
(પદ ૪ ) કદમી નોકર નારાયણનકો, એહી નોકરી મેરીરે, 


(૭) એક સમય કચ્ચમાં શ્રીજી મહારાજ પાર્ષદ નાજા જોગીઆ અને મોટા 
કરીમભાઈને સાથે લઈ ગામ ધમડકામાં આવી નદી કાંઠે બેસી દરબારશ્રી રાયધણજીના 
દરબારમાં બાશ્રી કરણીબાને પોતાના આવ્યાના ખબર બંને પાર્ષદો સાથે કહેવરાવ્યા કે, 
“અમો અહીં છાંના (ગુપ્ત ) રહેવા આવ્યા છીએ.'' એવા ખબર મળવાથી સુર્યાસ્ત થયે 
સર્વ બાઈઓનું મંડળ પાણી ભરવાના બહાને નદીએ આવ્યું અને પાણીના બેડામાં 
સ્રીઓને પહેરવાની એક જોડી કપડાની તથા ઘરેણા વગેરે લાવેલા, તે મહારાજને 
પહેરાવ્યા અને માથે પાણી વિનાની છાલી હેલમેલાવી,લાંબો ઘુંઘટો કઢાવી સહુ 
બાઈઓની મંડળીમાં પોતાના દરબારમાં લાવ્યા, એ મહારાજશ્રીએ ધારણ કરેલા વસ્ત્રો 
અને ઘરેણા તમામ હાલ ભુજના મંદિરમાં સાધુઓના સભા મંડપમાં પ્રસાદીના વસ્ત્રો 
સાથે દર્શન થાય તેમ કાચના ઘરમાં રાખેલા છે, સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી વગેરે 
સંતમંડળ બીજે દિવસે ધમડકા પહોંચ્યા ત્યારે ઉપરની લીલા કરી હતી તે વાત સાંભળતા, 
પોતે ત્યાં એ લીલાના ૧૨ પદો બનાવ્યા. તેમાં નીચેની કડીઓ એ પ્રસંગને ખાસવધુ 
શોભાવી રહી છે. 


-- ગરબી -- 


એક દિન જમના તટ આવીરે, કૌતુક કીધું કાનુડે; 
સરવરે ગોપીને બોલાવી રે, કૌતુક કીધુ કાનુડે. (પદ ૪ થુ) 


લઈ મીશ પાણી ભરવાનુ રે, મળવા કાજે મોહનને; 
માંહી કામ દર્શન કરવાનું રે, મળવા કાજે મોહનને (પદ ૬ ઠું) 


ત્યારે શ્વેત વસ્્ર ઉતાર્યા રે, ગોપી બનીયા ગીરધારી 
વાલે લાલ વસ્ત્રતન ધાર્યા રે ગોપી બનીઆ ગીરધારી. 


૩૧૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પહેર્યો ઘાઘરીઓ ઘેરાળોરે, ગોપી બનીઓ ગીરધારી; 
કુ, 


ડે.” અ 


શોભે કંચુકો કામણગારો રે, ગોપી બનીઓ ગીરધારી. (પદ ૭મુ) 


વળી ઝાંઝર પગમાં ઝમકે રે, શ્યામ સલુણો શોભે છે; 
ચાલે ચાલ મધુરે ડમકે રે, શ્યામ સલુણો શોભે છે; 
ચાલ્યાં સહુ જુથ્થ કરીને રે, શ્યામ સલુણો શોભે છે; 
લીધા જળ કંભુભરીને રે, શ્યામ સલુણો શોભે છે; 
બ્રહ્માનંદ કે મનુડં મ્હોતા રે, શ્યામ સલુણો શોભે ચે. 
વળી આડી નજરે જોતા રે, શ્યામ સલુણો શોભે છે. (પદ ૮ મું) 


ઉપરના બાર પદોમાં સઘળી હકીકત કૃષ્ણ લીલાની છે; પરંતુ એ શ્રીજી 
મહારાજે જે લીલા કરી તેમા કૃષ્ણનો ભાવ લાવી સ્વામીશ્રીએ વર્ણવેલ છે. ” 


(૮) એક વખત ગામ ડાંગરવા (ઉત્તર પ્રદેશ) માં જતનબાને ત્યાં શ્રીજી 
મહાજ બે પાળા સાથે પધાર્યા. તે વખતે તેમના ઘરમાં કોઈ હતું નહીં. પછી મહારાજ તે 
ઘરમાં જઈ દૂધનું દોણું શીકેથી ઉતારી દુધ પીવા માંડયા, અને પાર્ષદોને પણ પાવા 
લાગ્યાં. તેટલામાં જમનાબા પાણી ભરીને આવતા પોતાનું ઘર ઉઘાડું ભાળી અંતર જતા 


મહારાજની લીલા જોઈ રજા થયાં. તે ઉપરથી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ. 
ઘરમાં જઈનેરેકે વાલમ વિચાર્યા 


એ આઠ પદો કર્યા અને બીજા રાગના પદો પણ એ લીલાને જ મળતા “બ્રહ્માનંદ 
કાવ્ય” માં છે. 

(૯) એક સમય શ્રીજી મહારાજ સાધુઓ તથા કાઠીઓના સવારો સહિત જેરીતે 
પધાર્યા. ત્યાં પોતાની આજ્ઞા વિરૂધ્ધ પ્રેમી ભક્તો સામૈયું લાવ્યા, તે પોતાને ગમ્યુ નહીં. 
પછી ત્યાંથી છાની રીતે મુળજી બ્રહ્મચારીને સાથે લઈને ગામ “ગવાડે' પધાર્યા અને એક 
શ્રાકવાણીઓને હાટે ઉતરી 


* ઉપરની લીલા ગઢપુરમાં કરી હતી તેમ પણ કેટલા એક સંતો હરિ ભક્તો કહે 
છે. એ લીલામાં પહેરેલા વસ્ત્રો અને ઘરેણાંઓ હાલ ભુજના મંદિરમાં મોજુદ છે અને કચ્છ 
દેશના સંતો હરિભક્તોએ લીલા ધમડકામાં કરેલી માને છે તેથી મૅતેમપણ લખેલ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૧૫ 
કહેવા લાગ્યા કે, “અમને ખાવાને આપો” તેથી તે વાણીઆએ કહ્યું કે, અત્યારે 
ચોવીઆર થઈ ગયા છે તેથી ખવાય નહિં, માટે ખાવા નહિ આપું ત્યારે શ્રીજીએ તે 
વણીકને કહ્યું કે, “અમને બહુજ ભુખ લાગી છે, તેથી જો તું ખાવાનું આપે તો હું તને તારા 
“તીર્થકર'' તબાવું'' તો પણ તે વણીકે પોતાનો દુરાગ્રહ મેલ્યો નહીં અને બોલ્યા, 
“અત્યારે તો નહિ આપું કેમ કે ચોવીઆર થી ગયા છે. તેથી હવે કાલે સવારમાં તમને 
ભોજન આપીશ'' મહારાજ આખી રાત્રી ભુખ્યા રહ્યાં. એ ખબર સ્વામીને થતા 


સ્વામીએ. 
નવલ પ્રીતમ ગતિકો લખે તેરીઆં 


એપદ ગાયું આ સંબંધી એક બીજી વાત પણ મળી છે કે, મેઘપુરમાં એક સાંખ્યયોગી ડોશી 
(મા-દીકરી)એ, મહારાજ પોતાને ત્યાં ન પધારવાથી ત્રણ દિવસ ઉપવાસ કર્યા. પછી 

જજ * મ છ જ ન હઝ ડો, ઝડ સ 
ચોથે દિવસે મહારાજ ત્યાં પધાર્યા અને તે ડોશીને ઘેર ચાર દિવસો ડાઢો રોટલો અને 
ગુંદાનું અથાણું, દિવ્ય સ્વરૂપે જઈને જમી આવ્યા. દરબારમાં તે દિવસે બાશ્રી જવુબાએ 
થાળ તૈયાર કરેલ તે નજમ્યા તે ઉપરથી સ્વામીએ કીર્તનમાં ગાયુજે, 


ખટરસલે કમળા કરજોરત સે અનજાચ લેત કોઉ દેરીઆ 


નવલ પ્રીતમ ગતિકો લખે તેરીઆ 
(૧૦) ગોકુળથી ગીરધર રે, મથુરાં જઈ રહ્યાં, 
કાગળ ન આવ્યો રે, બહુ દિન વીતી ગયા. 


ઉપરના કીર્તનો ૯ છે. મહારાજ ગઢપુરથી વડતાલ ગયા ને ત્યાં ખૂબ 
રોકાવાથી ગઢડાના હરિભક્તોનો પ્રેમ વિરહ જોઈ બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ બનાવી આપ્યાં. તે 
સર્વગાતા; અને મહારાજ ઉપર પત્ર લખી ઉપરનાપદો મોકલ્યા. તે વાંચી શ્રીજ મહારાજ 
તુરત જ ગઢપુર પધાર્યા હતા એ પદો સ્વામીજીનો મહારાજશ્રી ઉપર કેટલો પ્રેમ હતો તે 
વ્યક્ત કરે છે. 

(૧૧) એક સમે હરિ વનમાં ઉભા વેણ વાયરે, 

લઈ મટકી ગોપકા મહી વેચવા જાય રે. 


એ પદો ર૪ છે. શ્રીજી મહારાજ દાદાખાચરના દરબારમાં ઉગમણા બારના 
ઓરડાનીઓસરીએસાધુની પંક્તિમાં પીરસતા હતા. ત્યારેદહીંપીરસવામાટેશ્રીજી મહારાજ 
ઓરડામાં લેવા ગયા, દહીં (ગોરસ) ગોરસડામાં તેયાર ક્હતું મોટીબા (દાદા ખાચરના)મોટા 
બ્હેન) એ કહ્યું કે, “દહીં ઉપરની જે તરછે તે આપને જમાડવા કાઢી લઉ ; અને'' 


૩૧૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પછી તમને આપું. પણ શ્રીજી મહારાજ કહે કે, ““તર કાઢયા વિના જ આપો”' એમ હા 

નાનો ખુબ જ સંવાદ થયો. બ્રહ્માનંદસ્વામી ઓરડાના બારણા સામે બેઠા હોવાથી એ 

સઘળી હકીકત જાણી હતી. તેથી છેલ્લી કડીમાં કહે છે કે, 
સામસામો સંવાદ થયો એકાંત ઠેકાણે; 
એ લડાઈની વાત બ્રહ્માનંદ જાણે. 


ખુબ રકઝક થતાં દહીંનું ગોરસડું મોટીબાના હાથમાંથી પડી કુટી જતા દહીં 
ઢોળાઈ ગયું, તેથી ગાયું કે, 


બ્રહ્માનંદકેમહિન આપું, સાટે ઢોળી નાંખું રે, 


એ ચોવીસ પદો (દાણલીલાના) રચી શ્રીજીને સંભળાવ્યા ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, અમરા 
વિષે તમને આવું ગાવાનું કોણે કહ્યું હતુ ? ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી રમુજી ઉત્તર આપ્યો કે, 
“તમને કોણે ગાયા છે ? જેવુ દેખ્યું તેવું મેં તો ગાયુ છે.'' એ સાંભળી મહારાજ હસ્યાને 
મોટીબાને કહ્યું કે, “આજનો અમારી પ્રસાદીનો થાળ બ્રહ્માનંદસ્વામીને આપજો”' તે 
પછી એકાદશી આવી ત્યારે જાગરણમાં ગઢડામાં ઉપરના ૨૪ પદો ચાર ચાર સાધુઓ 
મળી (રાધાકૃષ્ણના સંવાદ રૂપે) સામા સામા ગાતા હતા. તે સંવાદ સાંભળતા જાય અને 
મહારાજ મુખ આડો રૂમાલ ઇઈને હસ્તા જાય કીર્તનોનો સંવાદ પુરો થયા પછી શ્રીજી 
મહારાજ બોલ્યા “જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનાં વચનો કરતા રાધીકાજીના વચન મર્માળુ 
છે.'' ત્યારેસંતો બોલ્યા કે રાધીકાજી કોનાં છે ? એ પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનાજ છે ને? 


(૧૨) સજ્યા શણગાર શોભતા રે, આજ સખી વ્રજરાજ; 
થયા પ્રગટ મનડું લોભતા રે, વ્રજ નારીને કાજ. 


ક કાન 


ઉપરના ચારે પદો ગઢડામાં જીવુબા તથા લાડુબાએ મળી જન્માષ્ટમીનો મોટો ઉત્સવ 
કરાવ્યો હતો. તે પ્રસંગના છે. અષ્ટમીના પારણા કરાવતાં પરમહંસોની મોટી પંકિત વિષે, 
શ્રીજી મહારાજ અલૌકિક શ્રંગાર ધારણ કરી પીરસવા પધાર્યા હતા તે વખતે સંતોને અતિ 
આગ્રહ પૂર્વક જમાડી, સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીને દહી દૂધ પીરસવા જતાં, સ્વામીએ પત્તર 
આડા હાથ ઢાંકતા સ્વામીના મસ્તક ઉપર દૂધ દહીની વટલોઈ ઢોળી, પછી ખુબ 
રાજીપામાં આવી સંતોના મસ્તક ઉપર અને છાતીમાં પોતાના ચરણારવિન્દ આપ્યાં. 
અને બીજી અનેક લીલા ખુબ આનંદમાં આવી કરી હતી. જેનું વર્ણન સ્વામીએ ઉપરના 
ચારે પદોમાં કરેલું છે ત્રીજા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૧૭ 


પદમાંએ લાવ લાવ્યા છેકે, 
ડ્‌ જ જ જ ક 
મારે જમતા લાડવા રે, અંગમાં ઘણો ઉછાવ, 
કૂ. 


લઈ દુધ દહીનાં ગાવડા રે, માથે ઢોળે માવ, 
(૧૩) વલીડા વેરો કીદો રે, કુંજ વિહારી, 


ઉપરનું પદ સ્વામીએ સુરતમાં કૌમુદિ ભણવા ગયેલ ત્યારે રચી મુળજી 
બ્રહ્મચારી સાથે ગઢપુર મોકલેલ એ હકીકત સાતમા આધ્યાયમાં આવી ગઈ છે. 


(૧૪) વહાલા આવો અમારે ઘેરરે, વારી જાઉ વાલમજી. 


એક સમય ગઢપુરમાં બાશ્રી જીવુબા બા થથા લાબુબાબાએ સ્વામીશ્રીને 
કહેવરાવ્યું કે, એક સારો થાળ અમો બાઈઓ ગાઈ શકીએ એવો હેલા રાગનો બનાવી 
આપો તો અમો દરરોજ શ્રીજી મહારાજ જ્યારે જમવા પધારે ત્યારે ગાઈએ'' તે ઉપરથી 
સ્વામીએ ઉપરનો થાળ બનાવી આપ્યો. અને જ્યાં સુધી શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરમાં થાળ 
જમ્યા ત્યાં સુધી બાશ્રી જીવુબા વગેરે બાઈઓ દરરોજ ઉપરનો થાળ મહારાજ સન્મુખ 


ન 


બેસીને ગાતાં, એવો માહાપ્રસાદીનો એ થાળ છે. છેલ્લી કડીમાં સ્વામી કહે છે કે, 


આપો અબળાને આનંદરે, વારી જાઉં વાલમજી, 
બલિહારી બ્રહ્માનંદરે, વારી જાઉં વાલમજી, 
(૧૫) હેલી જોને આ નંદકુમાર સલુણો શોભતા. 


ઉપરના પદો શ્રીજી મહારાજ પંચાળમાં ઝીણાભાઇના દરબારમાં બિરાજતા 
હતા તે સમયમાં કચ્છના ધુવા બરાઈના હરિભક્ત કાશીરામ (જમાદાર) દર્શને આવ્યા. 
તેમણે શ્રીજી મહારાજની પુજા કરી પોષાક પહેરાવી ભેઠમાં કટાર બંદાવી હાથમાં કમાન 
(ધનુષ) અને ખંભે બાણનો ભાથો ધરાવ્યો, મસ્તક ઉપર લાલ સોરંગી પાઘ પધરાવી. 
નંગ જડિત કલંગી ધરાવી, કુલનો તોરો ધરાવ્યો, પછી મહારાજે ભાથામાંથી તીર કાઢી 
વીરાસન વાળી કમાન ખેંચી તીર ચડાવ્યો, એ સમયે અલૌકિક શોભાને જોઈ 
રામપ્રતાપભાઇ સામા બેઠા હતા તે બોલ્યા કે, ““ભૈયા ઘનશ્યામકી મૂર્તિ બહોત અચ્છિ 
લગતી હઢૈ'' ભાઈને શ્રીજીના રામચદ્રજી ભગવાનના રૂપે દર્શન થતાં ભાઈએ સાષ્ટાંગ 
દંડવત પ્રણામ કરી. સ્તુતિ કરી એટલે શ્રીજી મહારાજે એ કમાન અને ભાથો મોટાભાઈને 


આપ્યાં. અને ભેઠે બાંધેલો મોતીનો ભરેલો કટાર ઝીણાભાઈના ભાઈ ગગાભાઇને 


૩૧૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કે મ 


આપ્યો, એ સમયની મૂર્તિની અલૌકિક શોભા નિરખી સ્વામીએ ઉપરના ચારે પદો રચ્યા 
હતાએચારેપદમાં શ્રીજીની મૂર્તિનું સંપૂર્ણ પોશાકનું વર્ણન છે. ૫૬૩માં કહે છે કે, 


લીધી લટકાળે નંદલાલ, કે હાથ કબાણને, 
એની ચટક! રંગીલી ચાલ; હર મન પ્રાણને, 
કાજુ મોતીડે જડીત્ર કટાર, કમર કસીલીોધેલો, 
નિરખી બ્રહ્માનંદકે જન્મ સુફલ મારો કીધલો. 


(૧૬) સખી ગાકુળ ગામના ચાકમા રે, 
કા ક ત ક ન ય હ. ક 
ખાતે માડયો રસીલો ખેલ, રમે રાસ રગીલો રગમા રે, 


શ્રીજી મહારાજે પંચાળમાં શરોદત્સવનો સમૈયો કરી રાત્રે મહારાસ રચ્યો, એ 
સમયે સંતો, પાર્ષઠો, હરિભક્તો, વગેરેના “નવ કુંડાળાં' ગોઠવાયા હતા, એ પદોમાં 
જણાવ્યા મુજબ શ્રીજી મહારાજે સુંદર વસ્રો આભુષણો ધારણ કર્યા હતા. અનેક પ્રકારના 
વાજીત્રોના નાદ થી રહ્યાં હતા, એક સંત અને એક મહારાજ એવાં અલૌકિક દર્શન થતા 
સહું રાસ મંડળમાં બ્રહ્મકલ્લોલ કરી રહેલા હતાં. શ્રીજી મહારાજ પોતે ઉંચે સ્વરે 
ગવરાવતા હતા, આમ રાસ રમતા ઘણા કલાક વિતી જવાથી સહુ સાધુઓ થાકી ગયા 
ચોથાપદમાં સ્વામીએ “થઈ થક્તિ ન ચાલે મારાપાવ'' એમ ગાયું, પણ મહારજ ફરત॥ 
અટકાવ્યા નહીં. પછી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ સંકેત કરી બહારથી ખોટી ખોટી બુમ પડાવી 
કે, “ચોર આવ્યો !ચોર આવ્યો !'' એ બુમો સાંભળતા નવ કુંડાળા (ચાકરી) ના હાર તુટી 
ગઈ, આમ યુંક્તિ કરીને રાસ બંધ કરાવ્યો. ભાષા (ચારણી) કાવ્યમાં પણ એ રાસાષ્ટક 
નામે બે કાવ્ય સ્વામીના પ્રસિદ્ધ છે તેમા (૧) રેણકીછ અને (૨) ચર્ચરીછંદ તે આગળ 
અન્ય સ્થળે આપવામાં આવશે. 


(૧૭) સુનમાત જશોદાગોરી, તેરે લાલ અંગુઠી ચોરી 


શ્રીજી મહારાજ ઘનશ્યામ સ્વરૂપે શ્રી છપૈયામાં હતા, તે વખતે 
સુવાસીસીનીબાઈ (પોતાના ભાભીશ્રી) ની સોનાની અંગુઢી ચોરી છુપીથી લઈને કંદોઈ 
(હલવાઈની) દુકાનેથી મીઠાઈ (પેંડા-બરફી) લઈ પોતે સખા સાથે જમ્યા હતા તે પછી 
ભાભીએ ભક્તિમાતા પાસે ફરીયાદ કરી માતાએ શ્રી ઘનશ્યામજીને સમજાવ્યા. અને 
મોટાભાઈ (રામપ્રતાપ)એ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૧૯ 


હલવાઈ (કંદોઈ) ને ત્યાં જઈને અંગુઠી પાછી લાવ્યા ને ઘનશ્યામની ચોરી છતી થઈ. 
વગેરે હકીકત જ્યારે ધર્મકુળ આવ્યું અને મોટાભાઈ રામપ્રતાપજી શ્રીહરિના બાળ ચરિત્રો 
દરરોજ પ્રેમથી સહકુટુંબ સાથે બેસીને શ્રીજીને સંભળાવે, ત્યારે એ હકીકત સ્વામીશ્રીના 
જાણવામાં આવતાં અગુઠી લીલાના ચાર પદો કૃષ્ણલીલામાં ઘટાવીને રચેલાં છે. એમાં 
ચોથાપદમાં કહે છે કે, - 
મોહન ચોર અંગુંઠી મોરી, સો દીની હલવાઈયા, 
સબ દૈખત હલવાઈ પાસે લીની શેર મીઠઈયાં, 
તુમ છોટે અબ તે કૃત એસે, કહો કુન લોક પતિજે, 
બ્રહ્માનંદ કહે તેરે કારન, કન્યા કહાં ગોતિજે. 


(૧૮) આજ મેંતો ભેટયારે અંકભર પ્રગટ હરિ 
આનંદ ઉદૌયોરે નિરખો નજર ઠરી. 


એચારપદ છે. તેશ્રીરંગદાસજી નામ બદલીનેજ્યારેશ્રી બ્રહ્માનંદજી નામ પાડયું, ત્યારેપહેલ 
વહેલું બ્રહ્માનંદજીના નામ ચરણનું સ્વામીએ રચેલું છે, પોતાનો આનંદ અને મહારાજનો 
મહિમાક્ડીએ, કડીએ ઉભરાય છે, એકીર્તનકચ્છીરાગનીકાફીમાંગવાય તેવું છે. 
(૧૯) તારો ચટક રંગીલો છેડલો અલબેલો રે 
કંઈ નવલ કસુંબી પાથ રંગના રેલા રે 

સ 


શ્રીજી મહારાજ એક નાની નાની સોપારીઉ વીણાવીને તેનો બેરખો બનાવ્યો 


હતો. તે પોતે ફેરવતા ને રાત્રે સભામાં કોઈ ઝોલું ખાય તો તેના માથે તે બેરખાનો “ઘા” 
કરતાં, એટલે તે ઉઠીને મહારાજને બેરખો દેવા આવે. આવું પ્રકરણ તે વખતે ચાલતું હતું. 
તેમાં એક મોડી રાત્રીએ સ્વામીશ્રીએ ઝોલું આવ્યું. એ. જોઈ શ્રીજી મહારાજે તે બેરખો 
સ્વામીની જબરી ફાંદ ઉપર ફેંક્યો, સ્વામી તે બેરખાને આંખે મસ્તકે અડાડીને શ્રીજી 
મહારાજ કને જઈને પગે લાગી ચરણ સ્પર્શ કરીને શ્રીજીના હાથમાં આપ્યો. ત્યારે 
મહારાજ કહે કે, “કેમ સ્વામી !ઝોલું આવ્યું કે ?'' “સાંભળી સ્વામી કહે કે, ના મહારાજ, 
હું તો તમારી મૂર્તિ અંતરમાં ધારી, નવ કીર્તન રચતો હંતો'' ત્યારે બીજા સંતો કહે કે, 
બનાવેલું નવું કીર્તન બોલો જોઈએ ?'' ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““તમો સહુ કીર્તનના કડીઓ 


ઝીલો તો હું ગવરાવું સહુએ “હા' પાડતાં સ્વામી શ્રુજી સન્મુખ ત્યાંને ત્યાં ઉભા ઉભા 


મહરાજનીમૂર્તિ નીરખતા જાય અને 


૩૨૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કીર્તનની કડી બનાવતા જાય સ્વામી નવી કડી બોલે અને પાછળથી બીજા સંતો તે કડી 
(ઝીલે) બોલે તેટલી વારમાં તો સ્વામી બીજી નવી કડી (મહારાજની મૂર્તિ નીરખતાં) 
બનાવીને બોલતા જાય, આમ શ્રીજીની મૂર્તિના વર્ણનના એ ચાર પદો બનાવ્યા હતાં. 
એક પદ પુરૂ થયું એટલે શ્રીજીએ સ્વામીને પોતાની માથેથી પાઘ ઉતારીને આપી, બીજું 
પદ પુરૂ થયું એટલે ચોફાળ આપ્યો; ત્રીજાં પદ બોલ્યા ત્યારે જામો તારીને આપ્યો અને 
ચોથુ પદ બોલ્યા ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પાસે માત્ર એક જ પહેરેલું ધોતિયું હતું. બીજુ વસ્ત 
નહોતું. તેથી પોતે ઉભા થઈને ઉઘાડે શરીરે (વસ્ત્ર વિના ખુલ્લે શરીરે સ્વામીને બાથમાં 
લઈને મળ્યા અને હાથમાં ધારણ કરેલો સોપારીનો બેરખો સ્વામીને (પ્રસાદીનો) 
ફેરવવા આપ્યો અને કીર્તનો બહુ જ વખાણ્યા. આમ સ્વામીશ્રીએ શીધ્ર કાવ્ય રચી 
શ્રીજીને ખૂબ રાજી કરતા હાલ સંપ્રદાયમાં એ કીર્તનો ઝીલણીયાં કીર્તન તરીખે પ્રસિદ્ધ છે. 


(૨૦) જીરે વર્તમાન પંચની વારતારે, 


અમદાવાદમાં શ્રી દામોદરભાઇ ફરીને પરણવા તૈયાર થયેલ ત્યારે સ્મીએ ભરી 
સભામાં તેને ઉપદેશ આપી ઉપરનું પંચવર્તમાનનું કીર્તન રચીને સંભળાવતાં 
દામોદરભાઈએ ફરી લગ્ન કરવાનું માંડી વાળેલ હતું. 


(૨૧) હારે નર્હિ મેલુ રે માવા, મારા નેણાંની આગેથી, 


સવંત ૧૮૮૪ ની સાલમાં શ્રીજી મહારાજે મંદવાડ ગ્રહણ કરી કહ્યું કે, “સ્વામી 

ડે જે ળા કુ 
અમે તો હવે અક્ષરધામમાં જઈશું'' તે સાંભળી સ્વામી બહુજ દિલગીરી-ઉદાસ-થઇ 
ઉપરના ચાર પદો બનાવીને શ્રીજી સન્મુખ બેસીને ગાયા તેમાં ત્રીજા પદમાં કહે છે કે, 
“જગતના જીવનું તો નહં દઉં જાવા, હારે શીદતાણ કરાવો તમે ઝાઝી રે''તે સાંભળીને 
મહારાજ કહે “સારૂં સ્વામી હમણાં રહીશું; નહિં જઈએ”' પછી શ્રીજી મહારાજ સાજા 
થયાહતા. 


(૨૨) વાલે વજાડી છે વાંસળી રે, કાળંદ્રીને તીર, 


એ સમે ગઢડેથી મહારજ વરતાલ જતા હતા તે વખતે રાધાવાવ આગળ 
પ્રસ્થાન કરી પડાવ નાંખ્યો હતો. ત્યાં સુરતનો સંઘ દર્શને આવ્યો. તેમને શ્રીજીની ચંદન, 
પુષ્પ, વસ્ત્ર અલંકાર કરીને પૂજા કરી, તથા બીજા અને પદાર્થો ભેટ લાવેલા હતા. તે મધ્યે 
એક સુંદર “વાંસળી' પણ હતી. ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ હાસ્ય કરી કહ્યું કે, “તમો, 
કૃષ્ણાવતારમાં વાંસળી બજાવતા હતા, તે આવડે છે કે ભુલી ગયા છો ? ત્યારે શ્રીજી 


મહારાજ કહે છે કે, આવડે છે.'' પછી સ્વામીએ કહ્યુંકે “તમેજોઆ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૯ ૩૨૧ 


વાંસળી બજાવો તો અમો સહુ એ સાંભળીએ. તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજે તે વાંસળી 
લઈને વગાડી, તેથી તેનો સ્વર સાંભળીને સહુ જીવપ્રાણી માત્ર સ્થિર થી ગયા. એટલુંજ 
નહી પણ બાજુમાં વહેતી “ઘેલી નદી' ના જળ પણ સ્થંભી ગયા તે લીળા ઉપરના 
સ્વામીએ તે ચાર પદો રચેલા છે. 


ર૩ચાલોજઈએ વહાલાને વધાવવા 


ડાંગવાના જતન ફઈબા શ્રીજ મહારાજને પોતાને ગામ (ડાંગરવે) પધારવાની 
વિનંતી કરવાને આવ્યા હતા. એ વખતે કરજીસણ ગામના ગોવિંદભાઇ પણ તે ઉત્સવ 
પોતાને ગામે પધારી કરવાની શ્રીજીને વિનંતી કરતા હતા. એ સાંભળી જતનબાએ કહ્યું કે 
“સંતોને દુધ દહી, જમાડવા હોય તો મારે ત્યાં પધારો; અને શીરા પુરી જમાડવા હોય તો 
ગોવિંદભાઇને ત્યાં પધારો તે સાંભળી શ્રીજી કહે અમારે તો દુધ દહીં જમાડવા છે એમ 
કહી જતનબાની વિનંતિ સ્વીકારતા શ્રીજી ડાંગરવે પધાર્યા. એ વખતના આ પદો છે. એ 
કીર્તનના ચોથા પદમાં સ્વામી કહે છે કે “બહેની શ્યામ સુંદર ભલે આવીયા, મારા સરીયાં 
રેસરવેપૂરણ કાજ'' વગેરે વગેરે. 


૨૪ મથુરાની વાટે, મથુરાની વાટે, વહાલા ન જાવું, મથુરાની રે વાટ, 


જ્યારે અયોધ્યાથી ધર્મકુળ આવ્યું અને રામપ્રતાપભાઇ વગેરેએ શ્રીજીને 
અયોધ્યા તેડી જવાનો બહુજ આગ્રહ કર્યો ત્યારે મહારાજે પણ હા પાડતા ગઢપુરવાસી 
સહુ ઉદાસ થયાં ઘણા ઘણાંએ વિનંતી કરી પણ મનુષ્યચરિત્ર કરી મહારાજે નિજ કુટુંબ 
પ્રત્યે બહુ જ હેત બતાવી જાવાની સઘળી તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. તેથી સહુ સંતો 
હરિભક્તો બાઈ ભાઈ દિલગીરી થતા સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ એ વખતે ઉપરના 
ચાર પદો બનાવી સુંદર રીતે સરોદમાં ગાતા પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિનો ભાવ નીચે કડીઓમાં 


8, 


દઇશાવછક- 


મથુરા જાવાનું જ્યારે મુખથી બોલો છે, અનડું ન ભાવે એ ઉચાટે રે, 
મથુરાની વાટ ॥ 

કા. ક ક! ષા જ સ 

અવશ્ય હોય તો, અક્રુરને આપીએ, પ્રાણ અમરાં તમ સાટે રે, 
મથુરાની વાટે ॥ 


* આવી જ રીતે લીલા શ્રીજી મહારાજે કરીયાણામાં કાલુભાર (કાળદ્રિ) નદીને તીરે 
વાંસળી વજાડીને કરી હતી. 


ત્રકોઈ સ્થળે રતનબા નામ લખેલ છે. 


૩૨૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સ્વામીએ આ કીર્તનો ગાયા ત્યારે સહુ સભા દિલગીરી થઈ રોવા લાગી શ્રીજી 
મહારાજની પ્રકૃતિ દયાળું હોવાથી દયાર્દ થઈ બોલ્યા કે, “હવે અમો નહિ જઈએ” તે 
સાંભળી સહુના મનમાં શાન્તિ થઈ હતી, એ પ્રસંગના એ કીર્તનો રચાયેલા છે. 


(૨૫) કનૈયા તેરેકાજ હો, જોગન હોંઉંગી 


શ્રીજી મહારાજે સંતોને ખટરસના વર્તમાન આપી દરેક સંતોને વનમાં જુદા 
જાંદા રહેવાની આજ્ઞા આપેલી હતી. તેમજ આજ્ઞા વિના આંહી દર્શન પણ આવવું નહીં. 
ઉપરના કારણે શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને શ્રીજી વિરહ સહન નહીં થતા, તેમજ શરીરમાં 
બહુજ અશક્તિ જણાતા, વનમાં રહેવું છોડી ઘેલા નદીના કિનારે ઝુંપડી બાંધી રહ્યાં, 
એટલે શ્રીજી મહારાજ જ્યારે ઘેલે નહાવા પધારે, ત્યારે દૂરથી દર્શન થાય. કોઈ એક 
હરિભક્ત શ્રીજીના દર્શન જતા હતા તે ત્યાં આવી મળતા સ્વામીએ ઉપરનું કીર્તન તેનો 
રાગ ઢાળ શીખડાવી મહરાજ પાસે જઈને બોલવાનું કહ્યું. એ હરિભક્તે પણ સ્વામીન॥ 
આશીર્વાદથી ઘણીજ ઉત્તમ રીતે આલાપ કરી ઉપરનું કીર્તન શ્રીજી મહારાજને ગાઈ 
સંભળાવ્યું. છેલ્લી કડીમાં સ્વામી કહે છે કે, 
જમુના કે તટ તકીયા બનાઈ, જલ ખેલત પિયા જોઉંગી; 
બ્રહ્માનંદ મુકુન્દ તિહારી, મૂર્તિમેં અંતર પ્રોઉગી. 


આ કડી સાંભળતા જ શ્રીજી મહારાજે સ્વામીને તુરત જ બોલાવી લાવવા તે હરિભક્તને 
કહ્યું ને તે સ્વામીશ્રીને તેડી લાવ્યો તે વખતે મહારાજ ઉભા થઈ હર્ષભેર સ્વામીને મળ્યા 


ષ્ગ 


અનેપોતાના થાળમાંથી પ્રસાદી જમાડી. 
(૨૬) નરનારાયન શ્યામ પીયાકો, મેં હું સંત સીપાઈ રી. 


શ્રીજીએ વચનામૃતમાં કહ્યાં મુજબ જાણપણા રૂપ દરવાજામાં રહીને હૃદયમાં ચોર ચકોર કે 
માયાળાનું ટોળુ ન પેસે, માટે ઢાલ તલવાર લઈ ઊભા રહેવાનું કહી પોતાના મોટા મોટા 
પરમહંસો કેવી રીતેવર્તે છે તેવાતકહી છે. તે ઉપર આ કીર્તન સ્વામીએ રચેલું છે, નેકહે છે કે, 
ધીરજ ઢાલ જ્ઞાન ગુરૃ ખાંડા, કેફ ધ્યાન કરડાઈ રી; 
શ્યામ હુકમ શિર ઉપર ધરકે, મારૂં સર્વે અન્યાઈ રી, 
(૨૭) રૂડી મંગળ રૂપ જેની મૂર્તિ રે, ચટકાળી અલૌકિક ચાલ, 


છેલા ગાઈએ રંગીલા રણછોડને રે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૩ચ્ડ 


શ્રી સચ્ચિાનંદ સ્વામી દ્વારકાથી રણછોડરાયને ગઢડે લાવ્યા અને ત્યાંથી 
મહારાજે વડતાલમાં પધરાવી, ગોમતી થાત છાપું વગેરે પધરાવ્યા એ સમયના ઉરપનાં 
લગભગ ૩૬ છત્રીસપદો સ્વામીએ તે સમયે રચ્યાં છે. 


ક્‌ 


(ર૮) જાણ્યા જાણ્યાં રે અમે જાણ્યા, 
મારા વાલીડાના જાદુ સર્વે અમે જાણ્યાં, 


શ્રી જેતલપુરમાં જ્યાં હાલ મૂર્તિઓ બીરાજે છે, ત્યાં આવીને મહારાજે 
માણકીથી ઉતરી ઉતારો ને ત્યાં પાધ વગરે પોશાક ઢોલિઆ ઉપર મેલી બીરાજ્યા, પછી 
મહારાજે પુછ્યું કે, ““આનંદસ્વામી કહાં હૈ ? તે સાંભલી હરિભક્તો બોલ્યા કે સ્વામી તો 
અમદાવાદ ગયા છે. ત્યારે મહારાજ કહે “ચલો થાવ તેયા.”” ત્યારે ગંગામાં કહે કે ““કાલે 
જમીને જવાશે.'' એમ કહીને શ્રીજીનો પોશાક ઢોલિયા ઉપર હતો તે બધો ઉપાડીને 
પોતાના ઘરમાં મેલી આવ્યા, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ મંદ મંદ હસીને બોલ્યાજે;- 


“લાવો પોશાક અમે હવે નહિં જઈએ,'' ત્યારે ગંગામાં બોલ્યા કે ““તમે કૃષ્ણાવતાર ધર્યો 
તે દિવસના અમે તમને ઓળખીએ છીએ, ને રાત્રીએ વાંસળી વનમાં વગાડીને ગોપીઓને 
તેડાવીને પછી અંતર્ધાન થઈ ગયા તેના તે તમે છો. તમારો વિશ્વાસ કેમ આવે ?”' તે 
પ્રસંગનું સ્વામીએ ઉપરનું કીર્તન રચેલું છે. 


(૨૯) જમોને મારા નાથજી સારૂં સારું; 
બ્રહ્માનંદ કહે સીતપ્રસાદી દીયો તો કામ થાય મારૂ. 


એક વખત શ્રીજી મહારાજ બાશ્રી લાડુબાને રસોડે જમવાને બીરાજ્યા, તે 
જમતા જાય અને સભા સામું જોતા જાય, તે વખતે સ્વામી ઉપરનો થાળ બોલ્યા પછી 
મહારાજ ચળુ કરીને કહે કે, ““સ્વામી, લીયો પ્રસાદીનો થાળ'' ત્યારે સ્વામી તે થાળ 
લઈનેપોતાને ઉતારે આવ્યા એ પ્રસંગનું એ પહેલું પદ છે. 

(૩૦) એકવાત સુણો વ્રજવાસીરે, પુરૂષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે. 
(પુરૂષોત્તમપણાના જ્ઞાનનું-સ્વામીની સમજણનું કીર્તન) 


એક દહાડો શ્રીજી મહારાજ સાધુઓની ધર્મશાળામાં પધાર્યા ને ત્યાં સહુ સંત 
મંડળ પાસે પોતાના પુરૂષોત્તમ વિષેની વાત અનેક દ્રષ્ટાંતો આપી સમજાવી. અને સદગુરૂ 


બ્રહ્માનંદસ્વામીનેકહ્યું 


૩૨૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


“આ વાત તમો કીર્તનમાં ઉતારજો કારણ કે એ વાત સમજણના અંગની છે.'' એથી 
સ્વામીએ શ્રીજી આજ્ઞા શીરે ચડાવીને પોતે એક જ કીર્તનમાં શ્રીજીએ કહેલી તમામ 
હકીકત દ્રષ્ટાંતો સહિત સમાવી ઇઈને તે કીર્તન સાંજની સભમાં શ્રીજી મહારાજને ગાઈ 
સંભળાવી, પગે લાગ્યા. ત્યારે મહારાજે બહુજ રાજી થઈને સ્વામીના માથા ઉપર 
પોતાના બે હાથ મેલી “અમારૂં સ્વરૂપ તમે બરાબર સમજ્યા છો. બરાબર સમજ્યા છો ! 
એમ ત્રણ વખત કહી ફરી ફરીને મળ્યા અને એનું એ જ કીર્તન બે વાર બોલાવ્યું . કવિશ્વર 
દલપતરામભાઇ પોતાની નોંધબુકમાં લખે છે કે એ વખતે સંત હરિભક્તોમાં ““બ્રહ્માનંદ 
સ્વામીની પુરૂષોત્તમપણાની સમજણનું કીર્તન,'' એ નામતી તે કીર્તન ઓળખાતું હતું. 
તેમજ ઘમાકને માટે નિત્યે બોલવાના નિયમ તરીકે પણ હતું. સદગુરૂ દેવાનંદસ્વામીને 
અને કવિશ્વર દલપતરામભાઈને પણ દરરોજ એ કીર્તન બોલવાનું નીયમ હતું. એટલે આ 
કીર્તન શ્રીજીની સર્વોપરી ઉપાસનાનું હોવાથી નીચે સંપૂર્ણ આપવામાં આવેલ છે. 


શ્રી પુરૂષોત્તમપણાની સમજણનું કીર્તન 
રાગ ગરબી 
એક વાત સુણો વ્રજવાસી રે, પુરૂષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે. 
સત્ય કહું છું હૃદય તપાસી રે, પુરૂષોત્તમ બોલ્યા પ્રીતે (ટેક 
દ્રષટાંતે કહી સમજાવું રે પુરૂ,મારૂં રૂપ અલૌકિક આવું રે પુરૂ. ( 
જેમ ગગન મંડળમાં પંખીરે, પુરૂ; ઉડે દેહ સહિત અસખી રે પુરૂ. ( 
વાદળને વિદ્યુત વારી રે પુરૂ; સહુ આકૃતિ ન્યારી ન્યારી રે પુર. (૩ 
સહુ સ્થિર એ શુન્ય મહીં થાયે રે પુરૂ; જેમ હીં મે નીર જમાયે રે પુરૂ. ( 
અશ્રર તે અંબર સ્થાને રે, પુરૂ; માય શુન્ય ને અનુમાને રે ધ 
( 
કી, 
શ 
( 


6 
તખ 


પંખી તે પુરૂષ અપારા રે, પુરૂ; અષાટાવર દેહાકારા રે 

મહા વિશ્નુ વાદળ ડોલે રે, પુરૂ; બહુ મુક્ત વિજળી તોલે 
સ્થિર અસ્થિર ગતિયું થાય રે, પુરૂ; તે કાળ શક્તિ કહેવાય 
નિર્ગુણને સગુણ લખાય રે, પુરૂ; તે અશ્રરને કહેવાય રે 
સ્વે દસા સ્વતંત્ર શોભે રે, પુરૂ; કાળે કરી માયા ક્ષોમે રે પુરૂ. ( 
જ્યારે અનંત બ્રહ્માંડ કરે રે, પુરૂ; ત્યારે સગુણ સ્વરૂપ ધરે છે પુરૂ. (૧૧ 
છેરે ( 
( 


ર 


રે 
રે 


હ 


જ્યારે લય કરીને સ્થિર રે છે રે, પુરૂ; ત્યારે નિર્ગુણ એનેજ કે 
કે 


જરે હ મ જ ક રા 
જેમ હું એમાં દ્રઢ રહું છું રે, પુરૂ; તેમ સમજાવીને કહું છું રે પુરૂ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૩૭૨૫ 


જેમ શબ્દ કહે નમ્ર ભીંતર રે, પુરૂ; સદા એક અનેક સ્વતંતર રે પુરૂ. (૧૫) 
ભિન ભિન આકાશ રચાણો રે, પુરૂ, ત્યારે શબ્દ ભિન્નતા જાણો રે પુરૂ. (૧૬) 
અક્ષર શક્તિ અનુસારી રે, પુરૂ, બ્રહ્માંડ પ્રત્યે છબી મારી રે પુરૂ. (૧૭) 
બહું અક્ષર કળા વિસ્તારે રે, પુરૂ, ધરં અનંત મૂર્તિ ત્યારે રે પુરૂ. (૧૮) 
જ્યારે લીન અક્ષર મુ માંહી રે, પુરૂ, શોભે એકરૂપ સદાઈ રે પુરૂ. (૧૯) 
બ્રહ્માનંદ કહે જેમ “ સમજાણું રે, પુરૂ, આ પદમાં તેમ લખાણું રે પુરૂ. (૨૦) 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે આચાર્યશ્રી 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદસ્વામી સંવાદે સ્વામીશ્રીનું ગુજરાતી કાવ્ય 
સાહિત્યનામ નવમો અધ્યાય સમાપ્તઃ ॥ ૯ ॥ 


ક્ર // સ્ક 


શ્રીજી 


અધ્યાય ૧૦ દશમો 


સ્વામીનું ગુજરાતી કાવ્ય સાહિત્ય 


ક... 5 ક ન 


(૩૧) ઘનશ્યામ મંદિર મોરેરેરસિક પિયા ઝૂલોહો નવલ હિંડોરે રે. 


ઉપરના ઠુમરી રાગના હિંડોળાના ચાર પદો સ્વામીએ વડતાલમાં જ્યરે શ્રીજી 
મહારાજ આંબાની ડાળે બાર બારણાવાળો (સદગુરૂશ્રી નિષ્કુળાનંદજીસ્વામીએ ઘડેલો) 
હિંડોળા બાંવાને ઝુલ્યાએ સમયની શોભાનાં બનાવેલ છે. 


(૩૨) કુંજ વિહારી, કુજવિહારી રે, માયા મુને લાગેલ છે જો વ્હાલા 


લોયાગામે એક સમયશ્રીજી મહારાજ પાંચસો પરહંસો સાથે પધારેલ ત્યારે 
ગામ બહાર નાયકે પાટના પૂતળાનો ખેલ કર્યો તેમાં તેઓ 


* વાંચો ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનું ૩૩ મું વચનામૃત “પછી મુક્તાનંદસ્વામીએ 
અનેબ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યુંકે અમારે તો સમજણનું અંગ છે.'' 


૩૨૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બોલે જે “મેલ ધુતારા મેલ ધુતારા, કહું છું ક્યારની રે પાલવડો મારો,'”' તે સાંભળીને 
મહારાજે સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને નેત્રે કરીને સાન કરી, એટલે સ્વામીએ ઉપરના ચારે 
પદો ત્યાંજ રચી ગાઈ સંભળાવ્યા હતાં, તેમાં પધ ત્રીજું પ્રથમ રચેલું હતું,'' કહાન કાળો 


રે, કહાનકાળો રે, મારી મુનેનેણ કટારી રે.” 


(૩૩) વાતડલી રહોને રાતડલી, વહાલા પુછું એક વાતલડી 


એક વખત મહારાજ ગઢડેથી રીસાઈને ચાલ્યા તે ગામ લીંબલીમાં સગરામ 
વાઘરીને કુબે જઈ રાત્રી રહ્યાં, અને ત્યાંથી પાછા દોડીને 'કાણોતર' ગામે ગયા, ત્યાં વેજો 
અને શાદુળ નામના ગોકળી (ભરવાડ) ને ઘેર જઈને છાના રહ્યાં. પાછલ સુરોખાચર 
અને શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ઘોડે ચડી શોધવા નિકળ્યા. સગરામ વાઘરીને પૂછતાં તે કહે કે 
મહારાજ કમોતર ગયા છે તેમ ખબર થતાં બંને કણોતર સગરામ સાથે ગયા. ત્યાં શ્રીજી 
મહારાજને જાણ થઈ કે સ્વામી અને સુરોખાચર આવે છે, તેથી શ્રીજી મહારાજે ગોકળી 
વેજાને કહ્યું કે તું અમને કોઠીમાં પુરી દે ગોકળી કહે મારા ઘરમાં કોઠી નથી, પણ મારા ભાઈ 
શાદુળના ઘરમાં કોઠી છે. અમારા ફળી વચ્ચે વંડી છે તો તેને ટપીને ઝટ ત્યાં જાતા રહો, 
એટલે મહારાજ ઉતાવળમાં વંડી ટપવા ગયા ત્યાં પગમાંથી એક મોજડી નીકળી નીચે પડી 
તે જોઈ વેજો કહે કે મહારાજ બીજી પણ આપતા જાવ, નહીં તો હું છતા કરી દઈશ. એ 
સાંભળી મહારાજે બીજી મોજડી પગમાંથી કાઢીને વેજાને આપી, તે ગોકળીએ સંતડીને 
દર્શન કરવા રાખી તેટલામાં સુરો ખાચર વગેરે આવ્યા. અને વેજાને કહે કે તારા ઘરમા જ 
મહારાજ છે, એમ કહી ઘર તપાસ્યું પણ મહારાજ મળ્યા નહીં. પણ મોજડીઉં મળીઉં 
તેથી વેજો માની ગયો. પછી તેના ભાઈ શાદુળને ઘેર પુછતાં કહે કે, મહારાજ મારે ત્યાં 
નથી ઘરમાં બૈરાઓ છે. સુરો ખાચર કહે બધા બૈરાઓને ફળીમાં લાવો પછી મહારાજ 
પણ બૈરાના કપડા પહેરી લાજ કાઢી સહુ સાથે ફળીમાં બૈરાનાં ઘેરામાં આવી ઉભા, પછી 
સુરો ખાચર તથા બ્રહ્માનંદસ્વામીએ તમામ ઘર તપાસ્યુ તેમ જ કોઠીઉં કાઠલા જોયા, પણ 
મહારાજ ક્યાં મળ્યા નહીં. પછી રાત્રી પડતા પહેલા વેજા ગોકળીને ઘરે જઈ સહુ સુતા, 
શાદુળના ઘેર રહી શ્રીજી મહારાજે તમામ રબારી વાસમાંથી બાઈઓને બોલાવી “મટકી 
રમવાનું કહ્યું. તેથસહુ બાઈઓ.' 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૦ ૩૨૭ 


પહેરી માથે મટુકી મેલી ફળીઆમાં રાસમંડળ રમે તેમ મટકીનું ગીત ગાય અને હીચ લઈ 
તાળીઓ સાથે ગરબી લે તે જોઈ મહારાજ પણ સહુ સાથે તાળીઓ બજાવી ગીત ગાવા 
લાગ્યા. એટલે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી શ્રીજી મહારાજનો ઘેરો સાધ ઓળખી ગયા. તેથી 
સુરાખાચર સાથે વેજા ભરવાડને તથા સગરામ વાઘરીને લઈ શુદુલના ફળીયામાં આવીને 
કે જશ ક. મ ક ી 

જોયું તો મહારાજ સ્્રીવેષે કરના લટકા કરતા જાય અને સહું સાથે ગાતા જાય, આવી 
અલૌકિક મનુષ્ય ચરિત્રની લીલા નીરખી સ્વામીએ ઉપરના ચાર પદો રચીને શ્રીજીને 
પાર્થના રૂપે સંભળાવવા લાગ્યા.કે, - 


આંગણીએ ઝાઝુ શું ભણીએ, આવો કાના મારે આંગળીએ (પદ૧ 
ક ન ક. જ. જ ક 
ઓસરીએ મનડા હરિએ, આવો પ્યારા મારી ઓસરીએ (પદર 
ણક ક કેમ મ... પ 

ડોલરીઆ રગના ભરિયા, હસીને બોલો હરિ ડોલરીઆ (પદ૩ 
વાતલડી રહોને રાતલડી વ્હાલા પુછૂં એક વાતલડી (પદ ૪ 
પીતાંબર સાટે મારા પ્રીતમ સાડી લાવ્યા નવી ભાંતલડી, વ્હાલા. 
મોરલડી લઈ મન મહોન દોધું વેલણ કોને દાતલડી, વ્હાલા. 
જેને ઘેર રજની તમે જાગ્યા, કોણ હતી એની જાતલડી, વ્હાલા. 
બ્રહ્માનંદ કહે સંશે થયો નહી, ધન્ય છે તમારી છાતલડી, વ્હાલા. 


) 
) 
) 
) 


પછી શ્રીજી મહારાજને સાથે તેડી સૌ ગઢપુર આવ્યા. ઉપરના પદો સિવાય “કાણોતરની 
લીલા'' એનામના બીજી પદો પણ છે એમ જાણવામાં આવેલ છે. 


(૩૪) મુને રોકોમાં મહારાજ માણીગર માવજી, 
મહારે ઘેર છે ઝાઝું કાજ, નટવર નાવજી. 


ગઢડામાં બ્રહ્માનંદ સ્વામી માંદા થયા, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ જોવા પધાર્યા, 
અને શ્રીહરિએ ચંદન ઘસાવીને સ્વામીના આખા શરીરે સ્વહસ્તે ચંદન આર્ચ્યું. પછી 
ઉતારે આવી બાઈઓ હરિભક્તોને વાત કરી તેથી તેઓ સર્વે એ પોતાની આવરદા આપી 
પછીબ્રહ્માનંદસ્વામી સાજા થયા. પછી એક કાગળમાં ઉપરના બે કીર્તન બનાવીને 
મહારાજને લખી મોકલ્યા. તે કીર્તન સાંભળીને મહારાજ બોલ્યા જે “હવે સુજે તેટલા 
ણ ન સે કે અ. ક 
મેણામારોપણ હવે તો રહ્યોતેરહ્યોજ 


(૩૫) પ્રાણસનેહી ધરૂં આવો પિયારા 
[(હિયરા ધીર ધરત નહ મેરા 


૩૨૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપરનાં પદો શ્રીજી મહારાજ સ્વધામ ગયા પછી સ્વામીએ જુનાગઢથી ગઢપુર 
આવીને શ્રીગોપીનાથજી મહારાજના દર્શન કરવાને ગયા ત્યાં ગદ ગદ કંઠે ગાયા, ત્યારે 
શ્રીજી મહારાજ તે મૂર્તિમાંથી પ્રત્યક્ષ આવીને સ્વામીને પુષ્પનો હાર પહેરાવી ગયા. તે 
પછી સ્વામીને ધીરજ આવી. 


(૩૬) જેઠે જીવન ચાલિયા, નિરમોહી મારા નાથ 
દર્શન વિના દુઃખીઓ, સરવે વ્રજનો સાથ 


ઉપરના બારમાસી પદો સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના છેલ્લામાં છેલ્લી 
ગુજરાતી કૃતિમાં છે. તેમા છેલ્લા તેરમાં પદની છેલ્લી કડીમાં શ્રીજી વિયોગ સહન નહિં 
થતા કરગરી, આર્તનાદથી પ્રાર્થના કરીકે, 


બ્રહ્માનંદની વિનંતી, ઉર ધરજો અવિનાશ; 
મહેર કરીને માવજી, તેડી લેજો તમ પાસ. 


ઉપરની છેલ્લી કડને ફરેવવા શ્રી દેવાનંદસ્વામીએ સ્વામીશ્રીને ખૂબ પ્રાર્થના 
કરી, પણ સ્વામીએ કહ્યું કે, “હવે તે નહિં ફરે.'' એ બારમાસીના પદો રચ્યા પછી 
સ્વામીએગુજરાતીમાં એક પણ કાવ્ય પંકિત લખી નથી. તેવું સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામીના 
કહેવાથી કવીશ્વર દલપતરામભાઈએ પોતાની ટીપણીમાં લખેલ છે. 


(૩૭) માતાજી જશોદારે મેલો ઘેર માહરે રે, 
કાનજીને મૈડું વલોવા કાજ ॥ ટેક ॥ 


જેતલપુરવાળા ગંગામાને શ્રીજી મહારાજ પોતે “મા' કહીને બોલાવતા. એ 
ગંગામાને ત્યા એક સમય શ્રીજી મહારાજ છાના રહ્યાં. ઘણા દહાડાથી શ્રીજીના દર્શનનો 
લાભ મળેલ નહીં. તેથી સુરાખાચરને સાથે તેડી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ગંગામાને ઘેર ઝઈને 
તેની ઓસરીમાં બેસી સિતાર બજાવીને ગંગામાને જશોદામાં કહી ઉપરનું કીર્તન 
સંભળવતા જાય કીર્તન પુરૂં થતાં તો શ્રીજી મહારાજ ઓસરીમાં પધાર્યા અને દુધ ભાત 
સાકરમાખણ મંગાવી પોતે જમ્યા અને પ્રસાદી સ્વામીને તથા સુરાભક્તને આપી. પછી 


અમદાવાદ પધાર્યા એ કીર્તન એકલીયું છે, તે બ્રહ્માનંદ કાવ્ય (બીજી આવૃતિ)માં છે. 


(૩૮) સુણ્યાંમેયારાણીનાવચન મનમાંરે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૦ ૩૨૯ 


(પાંઠાંતર છે કે) મુક્તનાથ જઈને તપ કીધેલું રે, 
સાધી જોકળા જગદીશ, બલિહારી નવલ ઘનશ્યામ રે ॥ 


ઉપરના પદ મહારાજ વનમાં ફરતા ફરતા બુટોનગરમાં મયારાણીને ત્યાં પધાર્યા 
અનેમૈયારાણીએ ત્યાંકાયમરહેવાની વિનંતી કરી એપ્રસંગનાસ્વામીનારચેલો છે. 
બર 


૪૦ શેરી ભલી પણ સાંકડી રે, નગર ભલા પણ દુર રે. 


ન્‌ 


શામળીઅ। એકવાર ગઢર્ડ પધારજો રે, 


ઉપરના પદો શ્રીજી મહારાજના ઘામમાં ગયા પછી સ્વામી ગઢડા ગયેલા ત્યારે 
બધુ શ્રીજી વિનાનું સુનુજોઈને વિરહ છતાં બનાવેલા જણાય છે. 


(૪૦) મનમાં આવે તો જમજો મેવા, દુધની રેડા રેડ, 
નવરા બેઠા નાથજી કરજો, વાંક વિના વઢવેડ 


એક સમયે શ્રીજી મહારાજ અક્ષર ઓરડીની ઓસરીએ ઢોલીઆ ઉપર એકલા 
બિરાજેલ. તે વખતે જોઘો રબારી એ ગાયું ને બે વાછડીઉં છોડીને મહારાજ પાસે દોવા 
આવ્યો. ત્યારે જોધે કહ્યું કે વાધડી ધાવે છે તે વાળી લ્યો. ત્યારે મહારાજ ઢોલીએથી ઉઠીને 
વાછડી વાળવા ગયા, તે સમયે ગાય મહારજને મારવા સામી આવી,ત્યારે જોધો કહે કે, 
“કાં આવોને ઓરા ? અને તમે જ્યારે કૃષ્ણઅવતાર ધર્યો હતો ત્યારે ગોપીઓને અને 
ગાયુંનેવશ કરીઊં હતી, અને આ અવતારે તો પરહંસ, સન્યાસી, બ્રહ્મચારી કાઠી, પાળા, 
સત્સંગી બાઈ ભાઈ તે સહુને વશ કરી લીધાં છે. તેથી ગાયુની ગોવાળી ભુલી ગયા લાગો 
છો.'' એમ કહીને ગાયની વાછડી વાળી અને તાંબડીમાંથી દોયેલું ધારોણ્ય દુધ ગાલી 
એક મોટી તાંસળી ભરીને મહારાજને પ્રેમથી પાયું, તે વખતે એક બાઈએ તે જોયું. એટલે 
તે દિવસે જે બાઈનો થાળ હતો તેમને તેણે જોઈને સંભળાવ્યું કે, ““તમો તો થાળ કરાવો 
છો, પણ મહારાજને આજ જોધે ખૂબ ખૂબ દુધ પાયું છે, તે થાળ હવે શુ જમશે ? તે 
સાંભળી તે થાળવાળાં બાઈ એ આવીને મહારાજને કહ્યું કે ““ શું મને દુથ ન મળત ?”” 
ત્યારે મહારાજ કહે કે, અમને તો રોજથી બમણો થાળ જમશું. પછી બાઈ થાળ કરીને 
લાવ્યા, તે તમામ થાળ મહારાજ જમી ગયા ત્યારે બ્રહ્મચારી બોલ્યા જે જરાક તો પ્રસાદી 
સહુને આપવાને રહેવા 


૩૩૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઘો પછી જરાકમરમવાળું હસીને ચળુ કરી ઢોલીયે બીરાજ્યા, એ પ્રસંગના સ્વામીએ 
ઉપરનાપદો રચેલા છે. 


(૪૧) કુમ્‌કુમને પગલે રે, પધાર્યા હરિ કુમ્કુમને પગલે, 
મુખપર શોભે જળના બિંદુ, વિઠ્ઠલ મન હરિ લે, 


એક સમયે મહારાજ પીપળીએથી ચાલ્યા તે નદીમાં આવીને ઘોડા પાયાં ત્યાંથી 
ચાલ્યા તે રાઘાવાવ પાસે આવ્યા તે વરસે વરસાદ થયો ન હતો તેથી સારંગપુરમાં એક 
બાઈએ પ્રાર્થના કરેલ તેથી વાયુ નિકળ્યો અને ગાજવીર થવા માંડયા તેથી મહારાજ 
માણકી દોડાવા. સાથે કાઠી સ્વારોએ પણ ઘોડા દોડાવ્યા અને દાદાખાચરના દરબારમાં 
પધાર્યા પછી ઘોડેથી ઉતરીને વરસાદે કરીને પલળેલા વસ્ત્રો કોરો વસ્ત્રો પહેર્યા, એ વખતે 
બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે, ““ભગવાન પણ આવ્યા અને વરસાદ પણ આવ્યો,'' એમ 
કહી ઉપરના પદો ગાઈ સંભળાવ્યા સદગુરૃ શ્રી પ્રસાદાનંદસ્વામી લખે છે કે, ““અમો સહુ 
સંતો રાધા વાવ્યે પલળતા પલળતાઘડીક ઉભા; પણ વરસાદ ન રહ્યો, પછી ચાલ્યા તે 
દરબારમાં આવ્યા,ત્યારે ઉપરના કીર્તનો સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલતા હતા તે પછી 
શ્રીજી મહારાજ થાળ જમી અને પોઢયા.'” 


ન્‌ 


(૪૨) હરિજન સાચારે જે, ઉરમાં હિંમત રાખે, 
વિપત્તે વરચીરે કદિ દીન વચન નવ ભાંખે, 


એક કીર્તનો ભાવનગરના રાજા પાસે રૂપાભાઇ નામના એક રાજપુત સરદાર 
સત્સંગી રહેતા હતા. (તેઓ ધ્રાંગધ્રા તાબાના કીડી ગામના રહેવાસી હોવાથી તેની અટક 
કીડીઆ હતી.) તેઓને રાજા વજેસિંહજીએ સંત્સંગના નિયમો મેલી દારૂ પાવા અતિ 
આગ્રહ કરેલો; (તે હકીકત શ્રી હરિચરિત્ર ચિંતામણી' ના ભાગ ત્રીજામાં વિગતવાર 
લખાયેલી છે, જે જીજ્ઞાસુએ વાંચવી) પણ રૂપાભાઈએ દારૂ પીધો નહીં, તેથી રાજાએ 
જીવાઈપગાર વગરે બંધ કરી દરબારમાં આવવા મના કરી. આમ ચેને ચાર છ માસ ઘણઉં 
જ કષ્ટ વેઠવું પડેલ એ હકીકત શ્રીજી મહારાજના જાણવામાં આવતાં મહારાજે સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું કે, રૂપાભાઇ ઉપર સંકટ આવ્યું છે તો તેને ધીરજ મળે અને હિંમત 
આવે તેવા વાક્યો વાળુ કિર્તન રચી મોકલીએ તેથી સ્વામી ઉપરનું કીર્તન રચી તે ચારે પદો 
શ્રીજી મહારાજને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૭ ૩૩૧ 


ગાઈ સંભળાવ્યાં. તે સાંભળી મહારાજ કહે કે “બ્રહ્મમુનિ !'' તમોએ આ કીર્તન બહુજ 
સારા કર્યા. આવાંજ ઉપદેશના કિર્તનની રૂપાભાઈને આ વખતે જરૂર હતી. એમ કહીને 
વર આપ્યો જે, જ્યારે કોઈ સત્સંગીને આપતકાળ આવે ત્યારે આ કીર્તનનું શ્રવણ મનન 
કરવાથી નિયમ નિશ્ચય, અને પક્ષનું બળ વધશે. અને અમો તેની સહાય કરી 
આપત્તકાળની શાન્તિ કરશું.'' એવાં આ બળનાં કીર્તનો છે. એમ કહીને રૂપાભાઈ ઉપર 
ધીરજ રાખવાનો એક પત્ર લખાવી, આ કીર્તનનો ખરડો તેમાં રાખી, એક સ્વાર સાથે 
ભાવનગર મોકલેલ તેથી રૂપાભાઈની આફત ટળી ગઈ. 


“હરિજન સાચારે જે ઉરમાં હિંમત રાખે'' એ કિર્તનનો અને બીજો પ્રસંગપણ 
કચ્છમાંથી લખાઈ આવેલ છે. તે નીચે મુજબ છે : 


ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી આદિક બીજા ઘણાં મંડળો ફરવા 
ગયા હતા ત્યારે ધ્રાંગધ્રા મેથાણ જતાં રસ્તામાં ધર્મ દેશી વૈરાગીઓએ સાધુઓએ મારી 
ટ્ેશી તુંમડાંઓ ફોડી, માળાઓ જનોઈઓ તોડી, બીભસ્ત ગાળો આપી, ખુબ માર માર્યા. 
અસુરોએ મારા મારતા સાધુઓની ચાલી શકાય તેવી સ્થિતિ ન રહી, એટલે એ 
ગાળાગામની નદીમાં જ (જ્યાં માર માર્યો હતો તેજ સ્થળે) સંધ્યાકાળ થતાં ગોડી આરતી 
ધૂન વગેરે નિત્ય નિયમ કરી ત્યાં જ રાત્રી વિતાવી. પ્રભાતે સ્નાન કરી (માળા પૂજાઓ તો 
અસુરો લુંટી ગયા હતા. તેથી) માનસી પુજા કરી, સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ સહુ સંતોને 
ધીરજ રાખવા અને હિંમત દેવા માટે એ કિર્તનો ત્યાંજ રચી સદગુરૂ મુક્તાનંદ આદિ 
સંતોને ગાઈ સંભળાવ્યા. એથી સહુને હિંમત આવી. પછી ત્યાંથી મેથાણ ગયા મેથાણના 
સત્સંગી વિપ્ર દેવરામભાઈ અને પૂંજાભાઇ તથા કાકાભાઈ ક્ષત્રિય, તથા અજો પટેલ (જે 
મોટા પૂર્ણાનંદ સ્વામી થયા હતા તે) વગેરે ધ્રાંગધ્રા રાજા પાસે ફરિયાદે ગયા, પણ રાજા 
કહે, ““ગાયો ગાયો લડે તેમાં રાજા શું કરે ?'' આથી તેઓ પાછા આવ્યા અને સહુ સંતો 
અમદાવાદ શ્રીજી પાસે દર્શને ગયા. ત્યાં અસુરના ઉપદ્રવની મહારાજને મુક્તાનંદ 
સ્વામીએ વાત કરી તે સાંભળી સંતોની પરીક્ષા કરવા મહારાજ કહે કે ““એવા દુષ્ટ લોકો 
મારવા આવે ત્યારે તમારે તેના સામા થઈ બીવરાવવા'' એ સાંભળી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે 
કે, ભુંડા ભુંડાઈ ન તજે, તો ભલા ભલાઈ કેમ તજે ? '' તેજવાબસાંભળી શ્રીજી 


૩૩૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મહારાજ બહુજ રાજી થયા. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ નવા 
કીર્તનથી સંતોને હીંમત અને ધીરજ ધરવા ઉપદેશ કર્યો હતો તે વાત કરીને તે કીર્તનો 
સ્વામી પાસે ગવરાવ્યા. તે સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે બહુજ શાબાશી આપી અને ઉભા 
થઈ પ્રથમ જ બ્રહ્માનંદસ્વામીને મળ્યા પછી મુક્તાનંદ સ્વામી આદ્રિ મેથાણથી આવ્યા 
હતા તે તમામ સંતોને મળ્યા, (આ હકીકત મુળીના પુરાણી શ્રી બાળમુકુંદદાસજી 
સ્વામીએ ભુજ રહેતા હોઈ ત્યાંથી અમોને લખી મોકલી હતી. 


એક ત્યાગીને ધ્યાન કરતી વખતે મનમાં પાણીના કુવારા જેમ અનેક સંકલ્પો 
ઉઠતા, તેથી શ્રીજી મહારાજ વડતાલથી ગઢપુર આવતા હતા ત્યારે શ્રીજી મહારાજ પાસે 
પ્રાર્થના કરી કે, મરા સંકલ્પો બંધ થાય તેવો ઉપાય બતાવો ! એટલે શ્રીજી મહારાજ 
બોલ્યા કે ““આપણે ચાલ્યા છીએ તે ગઢપુર પહોંચતા સુધી “હરીજન સાચરે જે ઉરમાં 
હિંમત રાખે” એ કીર્તનો તમો બોલતા આવશો, તો તમારા બધા ઘાટ સંકલ્પો બંધ થઈ 
જશે'' પછી તે સાધુએ તેમ કરવાથી, તેના સંકલ્પો બંધ થયા હતા. આવા અપૂર્વ મહા 
પ્રસાદીના ચમત્કારી એ કીર્તનો છે. 


એક વખત જેતલપુરમાં સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ અને સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને કહ્યું કે, હમણાં તો નવા નવા કવિઓ થયા છે. ત્યારે 
મહારાજ કહે કે, નવા કવિઓ ! કીર્તનો બોલો, તેથી નવા કવિએ કીર્તનો સંભળાવ્યા, તે 
સાંભળીને મહારાજ બોલ્યા જે, “તમારી કાવ્ય પિંગળના નિયમ પ્રમાણે નથી, માટે 
તમારે કીર્તનો બનાવવા નહીં.'' ત્યારે તેઓ કહે કે, અમો શું ગાઈએ ? ત્યારે મહારાજ 
બોલ્યા જે, “ચાર કવિઓનાં કીર્તનો અમે પ્રમાણ કર્યો છે. (૧) મુક્તાનંદ સ્વામી (૨) 
બ્રહ્માનંદસ્વામી (૩) નિષ્કૂળાનંદ સ્વામી (૪) પ્રેમાનંદ સ્વામી સહુ સંત હરિભક્તોએ 
તેમનાં બનાવેલા કીર્તનો ગાવા તમો નવા કવિઓ એ ચારે સંતોના રચેલા કીર્તનો શીખી 
રહી ત્યાર પછી પુછજો કે અમો શું ગાઈએ ! ત્યારે હું તમોને આજ્ઞા કરીશ'”' ત્યારથી સહુ 


સંત મંડળે, એ ચારે સદગુરૂઓનાં કીર્તનો ખરડામાં ઉતારી શીખવા લાગ્યા. 


સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીના મહીમાનું કાવ્ય 


સદગુરૂ મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીજી આજ્ઞાથી વડોદરાજઈ સભા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૦ ૩૩૩ 


જીતી દિગ્વિજય કરીને શ્રીજીને આદ્રજ ગામે આવી સત્સંગના પ્રતાપની વાત કરી અને 
શ્રીજી મહિમા કહ્યો. એ સાંભળી શ્રીજી મહારાજ તથા સર્વે પરંહંસો, સત્સંગી બાઈ ભાઈ 
સહું રાજી થયાં. તે ઉપરથી સત્સંગના પ્રતાપનું અને સદગુરૃશ્રી મુક્તાનંદ સ્વામીનું એક 
કવિતરચી સભામાં સ્વામીએ ગાઈ સંભળાવ્યું. 


॥ કંવિત ધનાક્ષરી ।॥ 


દિન દિન આધિક પ્રતાપ બઢયો લોકનમેં 
શોકકે સમુદ્ર પરે ભેખ ડર પાયર્ક, 
ઔર મત પંથકી ઉખારી જડ આદ હુંસે, 
ભક્તિકો પ્રતાપ રહ્યો સબ જગ છાયકે, 
સનકાદિ નારદ એ સંત મહીં ડોલત હે, 
અધમ ઉધારવેકું તવ ગુન ગાયર્ક, 
ઓર હી પ્રતાપ ઊષ અધિક જનાયો સ્વામી, 
મુક્તાનંદજી કે ચરન નિકટ બુલાયકે; 


ભાવાર્થ - દિવસે દિવસે સત્સંગનો અધિક પ્રતાપ વધવાથી અને ભેઘધારી 
અસંતો શોક સાગરમાં ડુબી ગયા, તેમજ અન્ય મત પંથીઓની જડ મૂળ ઉખાડીને ભક્તિનો, 
મહા પ્રતાપ આ જગતમાં સર્વ જાગ્યો એ છવાઈ રહ્યો, નારદ સાનકાદિક જેઓ સંત રૂપી 
પૃથ્વી ઉપર આવી પ્રગટ ભગવાનના ગુણ ગાઈ અદર્મઓનો ઉદ્ધાર કરવા લાગ્યા, એમ 
સ્વામીશ્રી સહજાનંદજીએ, સદગુરૂ મુક્તાનંદ સ્વામી મારફત પોતાના ચરણના પ્રતાપે ઉખ 
(શેરડી) જેવા (અમૃતરસજેવો) સત્સંગનો અધિકપ્રતાપ જણાવ્યો. 


સદગુરૂ શ્રી નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું મહિમા કાવ્ય 


એક વખત શ્રીજી મહારાજ અમદાવાદ પધારેલા, તે વખતે નાથભક્ત વડોદરે 
રહેતા હતા. તેઓ મૂળ અમદાવાદના વતની હતા. તેઓ પણ ઉત્સવ ઉપર આવેલા, 
જ ક કે ક. જ. કા ક 
તેમણે અમદાવાદમાં પોતાનું ઘર હતુ તે વેચી નાખી શ્રીજીની પ્રસન્નતા માટે સંતને 
ધેબરની રસોઈ કરાવી શ્રીજી મહારાજને સ્વહસ્તે પંકિતમાં પીરસાવી સંતોનેજમાડી ખૂબ 
પ્રસન્ન કર્યા. પછી શ્રીજી કર ચરણાદિક ધોઈને પોતાના ઉતારે (જે હાલ રંગમહેલ છે 
ત્યાં) જઈને ઢોલીઆ ઉપર બીરાજ્યા. સહુ સંતો જમી રહી મારાજના દર્શને આવ્યા. 
તેમા પ્રથમ સ્વામી નિષ્કુળાનંદજી મહારાજને પગે લાગીને 


૩૩૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બેઠા, તે પહેલાં કોઈ એક સત્સંગીએ શ્રીજી મહારાજે સોના મ્હોરો ભેટ કરેલી હતી. તે 
સોના મ્હોરોને શ્રીજી મહારાજ મુઠીમાં લઈને નિષ્કુળાનંદસ્વામીને કહે કે, ““જોગી લ્યો 
મુખવાસ'', એમ કહી નિષ્કુળાનંદસ્વામીના મોઢા આગળ મુઠી વાળેલો હાથ, ધર્યો, ને 
મોઢામાં મુખવાસ નાખે તેમ, હોઠ પાસે મુઠી રાખીને અતિ હેત જણાવ્યું, પણ 
નિષ્કુળાનંદસ્વામીએ પોતાનો હાથ લાંબો કરી તેમાં નાંખવા કહ્યું ત્યારે શ્રીજી મહારાજ 
કહે અમારે તો મુખમા મુખવાસ આપવો છે. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે કે, “હે 
મહારાજ કૃપા કરી મારા હાથમાં આપો.'' એવી ઘણીક વાર રકઝક હાલી. તે સમયે સંતો 
એક પછી એક આવી પગે લાગી મહારાજ સન્મુખ બેસતાં સભા ભરાઈ ગઈ, નાથ ભક્ત 
પણ મહારાજની પૂજા કરવા સાર્‌ સર્વ સામગ્રી લઈ ઊભા હતા. પણ ઉપરની હકીકતની 
રક્ઝક ચાલતી હોવાથી કંઈ બોલ્યા નહીં. તે જોઈ સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શ્રી 
નિષ્કુળાનંદસ્વામીને કહ્યું કે, “જોગી ! મહારાજ કાંઈ તમને ઝહેર નર્હિ આપે ? ઝટ દઈને 
મોઠામાં લઈ લીઓ, નાથ ભક્તને પૂજા કરવી છે તે ખોટી થાય છે.” ત્યારે શ્રી 
નિષ્કુળાનંદ સ્વમી કહે કે “મહારાજ જો મને ઝહેર આપશે તો પણ તે હું હેતે કરીને લઈશ; 
પણ મને મુઠી ઉઘાડી બતાવીને આપે.'' તે સાંભળીને સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામી બોલ્યાકે, 
“હે મહાપ્રભુજી ! આ જગતમાં જોગીહઠ, રાજહઠ, બાળહઠ અને સ્ત્રી હઠ, ઘોડાહઠ 
ઈત્યાદી હું કહી છે, પણ ભગવાનની હઠ, તો અમે ક્યાંયે સાંભળી નથી., માટે હે 
ભક્તવત્સલ ભગવાન, હવે તેમો હઠ છોડી, દવા લાવી મુઠી ઉઘાડો કે તેથી જોગીને 
સંતોષ થાય.'' તે સાંભળી મહારજે મુઠી ઉઘાડી ત્યારે તેમાંથી પાંચ સોના મ્હોરો નીકળી. 
તે જોઈને શ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામીએ મહારાજને લાકડીઓ (ગામ)ની વાત સંભારી આપી 
કહ્યું કે, “તમે જ્યારે દ્રવ્યને ધુળમાં દટાવી તેના માથે અમોને ઝાડ ફરાવ્યા, ત્યારે માયાએ 
આવી હાથ જોડી તમોને કહ્યુંકે “હે પ્રભુ તમે તો મરા ઉપર બહુ કરી.'' ત્યારે આપે માયાને 
કહેલ કે, ““તારો લાગ આવે ત્યારે સંતોના મુખમાં ઝાડો કરજે'' તે સાંભળી મહા॥રજ 
બોલ્યા કે ““શાબાશ, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી શાબાશ; શાબાશ, જોગી શાબાશ; અમારા 
છેતર્યા પણ તમો છેતરાયા નહી”' તે સાંભળી નિષ્કુળનંદ સ્વામી કહે કે “અમારૂં કોઈ વું 
પ્રારબ્ધ આવી નડે તો ભલે; તો હું સ્તી, દ્રવ્યમાં ક્યારેય છેતરાઉ નહીં.'' ત્યારે શ્રીજી 
મહારાજે રાજી થઈને આશીર્વાદ આપ્યો જે. તમારૂં પ્રારબ્ધપણ 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૦ ૩૩૫ 


તમને નહિં છેતરી શકે.; એમ કહીને પાછુ મહારાજ કહે કે દ્રવ્ય સારૂ તો ત્રિલોકમાં મોટા 
મોટા દેવતાઓ, રાજાઓ મહારાજાઓ, જોગી જતીઓ પણ લડી મરે છે. તેનો ત્યાગ કરે 
એવો તો આજ આપણી પાસે જ સાધુઓ છે. એ સાંભળી સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ 
નીચેનો મનહર છંદ ત્યાંજ સભામાં રચી સંભળાવ્યો. 


મનહર છંદ 
વિત સારૂ વઢી મરે, રાય રંક નારી નર. 
સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળમાં, જેનો જ નિવાસ છે, 
જોગી, જતી, તપસી, સન્યાસીઓ જ તજે ધન, 
વાસના તો વિતની ને, તેના તો તે દાસ છે, 
દ્રવ્ય પર મળ મુત્ર, કરી તેનો ત્યાગ કરે, 
એવા તો આ સમય સાધુ, આપણી પાસ છે, 
કહત હે બ્રહ્માનંદ, શ્રી મુખે શ્રી હરિ કહે, 
નિષ્કુળાનંદજીને અધિક શાબા છે. ૫ ૧ ॥ 


શ્રી વડતાલમાં શ્રીજી મહારાજે બંને આચાર્યો સ્થાપન કર્યા એ શુભ માંગલિક 
પ્રસંગની સભામાં સ્વામીએ નીચે લખ્યા બે છપય છંદો રચી શ્રીજીને સંભળાવ્યા હતા. 


પ છપય છંદ । 
જેટ હી રામ પ્રતાપ, અનુજ ઈચ્છારામ જાણો, 
હરિપ્રસાદ હી વાત, રામનંદ ગુરૂ વખાણો; 
અવધપ્રસાદ, રઘુવીર, દોઉ આચારજ કીને, 
શરણાગત સુખકાણ, અભયપદ આપહિ દીને; 
શ્રી ધર્મતનય પૂર્ણેન્દ્ર પુનિ, વાર વાર વંદન કરૂં, 
કહે બ્રહ્મમુની પરી બ્રહ્મસે, તિહિ ચરનનમેં ચિત ધરૂં. ॥ ૧ ॥ 


શ્રી મંગલ રૂપ શ્રીજી સ્વરૂપ છપય, 
મંગળ ચરણ મરાળ, ગતી અતિ મંગળ જાણો, 
મંગળ કટી પ્રદેશ, નાભિ મંગળ હિ વખાણો, 
મંગળ હૃદય વિશાળ, મંગળ કર લટકાં કહિયે, 
મંગળ રૂપ અનૂપ, નિરખી, અતિ મંગળ થહિયે. 


૩૩૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રીમંગલ વાણી મુખતણી મંગલ દ્રષ્ટિ વિશાળ હૈ, 
કહે બ્રહ્માનંદ મંગલ મુરત, શ્રી સહજાનંદ દયાળ હૈ. ॥૨॥ 


ઉપર લખ્યામુજબ ૪૨ બેતાલીસ પ્રસંગોના કીર્તનોની હકીકત મળેલી તે લખી 
છે. હવે બે ખરડાઓ હસ્તલખીત પ્રસાદીના કીર્તનો શ્રીજીએ સન્મુખ બેસી સાંભળેલ 
જુ 


ન 


તેની નોંધ નીચે મુજબ છે. 


(૧) સદગુરૂશ્રી પ્રસાદાનંદ સ્વામી પોતાનાં ગ્રંથમાં નીચે લખ્યા કીર્તનોની નોંધ 
કરી પોતે લખે છે કે, ““આ કીર્તનો શ્રીહરિની આગળ સંતોએ ગાયેલા છે. ને તે સાંભળીને 
શ્રીહરિ રાજી થયેલા. તેમાં કેટલાએક તો સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પોતે જે દહાડે 


બનાવ્યા, તેજ દહાડે શ્રીજી સન્મુખ ગાયેલા છે. 
શ્રી પ્રસાદીના કીર્તનોની મુખ્ય કડીઓની યાદી 


(૧) નવલ પ્રીતમ ગતિકો લખે તેરીયાં. (૨) ઘરમાં જઈને રે કે વાલમા 
વિચાર્યા, (૩) એક દિનજમના તટ આવી કે કૌતકી કીધું કાનુડે. (૪) આજ આવ્યા તે કેમ 
ઉતાવળા સાચું બોલોને. (પ) મુને રોકે મા મહારાજ માણીગર માવજી. (૬) ઘનશ્યામ 
મંદિરીએ મોરે રે રસિક પીયા. (૭) ગોરસ લઈને ગોપકા ચાલી વેચવા કાજે. (૮) કાનુડો 
રે, કાનુડો રે, જમુનાજીને આરે, પાણીડાં વારે.(૯) મારે આજ પ્રિતમ ઘેર આવીયા. 
(૧૦) એજી મુકે માયા લાગી રે ભેણું મુને વાલૈડે. (૧૧) સખી જોને આ બાળક નાનો રે, 
(૧૨) ગૈતી ગૈતી ભરવાને નિર, કેશરીયે વાઘે રે, (૧૩) ગોકુળથી ગિરધારી રે, મથુરા 
થઈ રહ્યા. (૧૪) ઓરા ઓરાને આવોરે મોહન મતવાલા. (૧૫) મેં તો સગપણ કીધુ રે 
શામળીયા સાથે. (૧૬) રે સગપણ હરિવરનું સાચું. (૧૭) બની રાધે માધો જોડ સખી. 
(૧૮) નારાયણ નામ લેને તું પ્રાણી રે, (૧૯) એક સમે હરિ વનમાં ઉભા વેણ વાયરે. 
(૨૦) સજ્યા શણગાર શોભના રે આજ સખી વજરાજ. (૨૧) હૉ રે મન લીધું 
મોરલડીનાં તાન મારે, (૨૨) ચાલ સખી જોવાને જઈયે, ખાંતીલો વનમાં ખેલે રે, (૨૩) 
ગૈતી ગૈતી ભરવાને નિર સૈયરૂં ના સંગમાં રે લોલ. (૨૪) છોગાંવાળા હો. છેલ મારા 
જીવન પ્રાણ છો. (૨૫) નારૂ છોગું આવીને મારા ચિત્તમાં વસ્યું. (૨૬) ઓરા આવો 
નટવર નાનડીયા (૨૭) હાં રે મેં તો બંદી તેરી ચરન લગાય લેરી, (૨૮) એકલાં કેમ 
રેવાય તમ વિણ વાલજી. (૨૯) વાલા લાગો છો વિશ્વઆધાર રે સગપણ. (૩૦) 
મીટડીલી મારી માવે મુને મીટલડી મારી. (૩૧) લાગ્યો મારે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૦ ૩૩૭ 


નટવરથી નેડો. (૩૨) વાલે યગાડી રે વાંસળી રે, માવે વગાડી છે મોરલી. (૩૩) તમે 
મીઠું બોલીને મન લીધું રે મીઠડા બોલાજી. (૩૪) વાલીડા વેરો કીધો રે કુંજ વિહારી. 
(૩૫) બદ્રિપતિ નર નારાયન કો, મેં દ્રાલીબંધ કહાઉરી (૩૬) વાલા આવોને મારે ઘેર રે 
વારી જાઉં વાલમજી. (૩૭) ચાલો ચાલો સૈયસ્નો સાથ વ્રંદાવન જઈ યે રે. (૩૮) બાવા 
નંદ તેણે દરબાર નોબત વાજે રે. (૩૯) રૂપાળો રંગરેલ વાલો લાગે રૂપાળો રંગરેલ. 
(૪૦) તમેનાના દીવાના કુંવર નંદના (૪૧ ) વ્રજમાં એક સમે વ્રજરાજકે ઓડો લીધેલો રે 
લોલ. (૪૨) હોલી જોને આ નંદકુમાર સલુણો શોભતા. (૪૩) મોરે મોલે આજોજી 
નંદકીશોર. (૪૪) આવનારે મેરે મનકે મેરમ સલુને સાંવરે. (૪૫)હરિજન સાચા રે જે 
ઉરમાં હિંમત રાખે. (૪૬) મેં તો સરવેં સંગાથે તોડી રે સાહેલી (૪૭) સખી ગોકુળ 
ગામના ચોકમાં રે. (૪૮) રંગીલો રંગડાને ચટકે રે, મારૂં મન લીધું. (૪૯) સનેહી 
શામળો મારા નેણાંનો શણગાર. (૫૦) હો અવળીલા અળવન કીજે. (૫૧) મોળીડામાં 
મોઈ રે છેલાજીના મોળીડામાં (પર) સુન માત જશોદાગોરી તેરે લાલ અંગુઠી ચોરી. 
(૫૩) સુણ્યાં મૈયા રાણીના વચન મરમનારે. (પ૪) આજ ગૈતી હું તો જમના પાણીરે. 
(પપ) કેજો કાનાને કૂબજાને વશ થઈ કેમ બેસી રહ્યા. (પ૬) મુખડાની માયા લાગી રે 
મોહન (૫૭) આંગણીએ ઝાઝું શું ભણીએ. (૫૮) જાણ્યાં જાણ્યાં રે અમે જાણ્યાં. 
(૫૯) એની વનમારે બંસી બોલે (૬૦) આવો અલવીલા મંદિરીએ મારે. (૬૧) જમોનેં 
મારા નાથજી સારૂં સારૂં (૬૨) અધમ ઓધારણ એવિનાશી. (૬૩) મુને કીધેલ કાનુડે રે 
દીલ લઈ નેદોવાની (૬૪) કીધેલ ઘેલીરે માવે મુને મંત્ર ભણી. (૬૫) લગાડી તેં પ્રીત 


લાલરેપ્રીતલડી તો લગાડી, (૬૬) મથુરામાં જાશો મથુરામાં જાશો માવરે. 


ઉપરના છાસઠ પદોમાં કેટલાએક આપણે જે કીર્તનોના પ્રસંગો આગળના અને 
ચાલુ અધ્યાયમાં આવી ગયા તે પણ છે. હવે નંબર (૨) ના સદગુરૃ શ્રી દેવાનંદસ્વામીની 
નોંદપોથીનાપદો વાંચીએ. 

(૨) સદ્દગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામીએ કવીશ્વર દલપતરામને પોતાની ટીપણી 
બુકમાંથી નીચે લખ્યા પદો (કીર્તનો) સ્વામીશ્રીએ શ્રીજી મહારાજને સંભળાવીને, 
પ્રસાદીનાં વસ્રો થાળ, ચરણારન્દિ, હાર વગેરે મેળવેલ, તે યાદીમાંથી નોંધાવ્યા હતાં. 
તેનું લીસ્ટ આમાં પણ ઘણાંએક પદો આપણે વાંચી ગયા તે જ ફરીને આવેલ છે, પરંતુ તે 
પ્રસાદીની ટીપણી બુકમાં જે નોંધ મળેલ છે તે આ નીચે આપવામાં આવેલ છે. 


૩૩૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન 


ક. 


૩) માતાજી જશોદારે મેલો ઘેર માહરેરે, (જેતલપુરમા) 


) 
) 
) 
) 
૫) તૈનુમેંસહજાનંદ વે, નેનુમેં સહજાનંદ. 
) 
) 
) 
) 


કુ 
) નાનકડા રેનાનકડા તમે નંદકુમાર. (દાણલીલા પદ. ૯) 
) “ આજ આવ્યાતાકેમ ઉતાવળા, સાચુ બોલોને. 
) 4- કમાણીઆકાંઈ કુબજા જાણે, કહાનકુંવર વશ કીધારાજ કામણીઆં. 
) મોહન મહોલ પધારો રંગ ભીનારે (જેતલપુરના મહોલેં રચેલું) 
) નંદની નીંગરાડાઆડોઅચી, મોકો કુરો ચેથો કહાન વહાલા. (સીંધી) 
) એક સમેદ્દારિકાનારદમુનિ આવ્યા. (સત્યબામાનું રૂસણું) 
) સલૂણી છબી સહજાનંદ સુખકારીરે. (ખૈયા ખત્રીને સંબોધીને) 
) હી સજની મંકા વાલમને બતાય. (મારવાડી ભાષા વિરહના) 
) એક વાત સુણો વ્રજવાસીરે, (બ્રહ્માનંદસ્વામીની સમજણનું) 
) હીમન હરના ત્રિયબને નહિ ચરના. 
૦) નરનારાયનવાસુદેવ હરિકૃષ્ણ કૃષ્મ મુખ કહિયે. (પંચવર્તમાનનું) 
) બદ્રીપતિનરનારાયન કો દ્વાલીબંધ કહાઉરી. 
) કામ તજ્યા તો કયા ભયા, મનદામ વસત મનમાંઈ રે, 
) સીધુસુતાપતીક્યું ન સંભારે. (ગુઢ્રાર્થપદ ૪) 
) જ્યાકીપ્રભુપદમેંનહિ પ્રીતિ. 
) રામભજે સોસબમેંભલા હે. 
) હાંજી ભલા જોગી હરિસે જોગ જગવે. (અષ્ટપદી ૪ શ્રીરંગ-૪ બ્રહ્માનંદ) 
) જીરે વર્તમાન પંચની વારતા રે. (પંચ વર્તમાનનું ધોળ) 
) માયા કોઉસે તજી નહિ જાવે. 
) જગતમેંમત કીજે અભિમાન. 
) 


કા ર કુ 


દાટયોરેને ચોર દૈવ્યના શું મુખ લઈને બોલેજી. (અષ્ટપદી) 


* એ અષ્ટપદીમાં છેલ્લા ચાર પદો પતિવૃત ધર્મના છે. 
4- એકામણીઆ ચારણજ્ઞાતિના વર તોરણે ખાવે ત્યારે ગવાય છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૦ ૩૩૯ 


(૩૧) હારેનહીંમેલુ રેમાવા, મારા નેણુંની આગેથી નહીં મેલુ. 
(૩૨) ઓરાઆવોમારા લેરખડા લહેરી. 

(૩૩) તારો ચટકરગીલો, છેડલો, અલબેલ રે. (ફઝીલણીઓ) 
(૩૪) જાવનેદેશાંજી નંદકુમાર. (મારવાડી ભાષા) 

(૩૫) મથુરાંની વાટે, મથુરાની વાટે, વાલા નવ જાવું રે, મથુરાની વાટે. 
(૩૬) કનૈયા તેરેકાજ હો જોગન હોઉંગી. 

(૩૭) દુધદહીં ઢોળે રે હો, માવો માથડલે. 

(૩૮) એક સમે હરિવનમાં ઉમા વેણ વાયરે. (૨૪પદો) 
(૩૯) મેંવારી તવનામ પર મહેરમ મતવાલા. (પ્રાર્થનાપદ) 
(૪૦) અધમ ઉદારણ આવનાશી, તારા બીરદની બલિહારી રે. (બેપદો) 
(૪૧) હરિજન સાચારે જે ઉરમાં હિંમતરાખે (પભાતી 
(૪૨) રથજાત્રાનાં (૪૩) અષાડી એકાદશીના 

(૪૪) ઓચ્છવનીપ્યારી કેશની, આજ એકાદશી ઓચ્છવની. 
(૪૫) કોડે કોડે એકાદસી કીજીયેરે 

(૪૬) પવિત્રાએકાદશીના (૪૭) શ્રાવણ સુદી એકાદશીના 
(૪૮) રક્ષાબંધનના (૪૯) જન્માષ્ટમીના. (૫૦) રાધાષ્ટમીના. 
(૫૧) જળજાત્રાનાં. (પર) દશેરાના. (૫૩) શરદપુનમના. 
(૫૪) ધનતેરશના (૫૫) કાળી ચૌદશના. (૫૬) દીવાળીના 

(૫૭) અથ્કુટોત્સવના. (૫૮) હિંડોળાના (૫૯) ગણેશ ચતુર્થિના 

(૬૦) હનુમાન જયંતિના (૬૧) સિદ્ધશ્વર મહાદેવજીના. 

(૬૨) મારેમહેલેંઆવો, હસીને બોલાવો. 

(૬૩) જગત મેં જીવનાં થોરામ ભુલે દેખી તન ગોરા. (ગઝલ) 

(૬૪) મેંવારી પીયા પ્રાનવે, વદન દેખાય ભલાગિરધારી. (શ્રીરંગદાસ) 

(૬૫) સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ, સ્વામિનારાયણ સત્વરે. (શ્રીરંગદાસ) 
(૬૬) કાનુડે ધુતારે ઘેલી મુને કિધીરે અલબેલે વ્હાલે. 

(૬૭) આજ મેં તો ભેટયારે અંકભર પ્રગટ હરિ (શ્રીરંગદાસજી) 

(૬૮) નૈનુરા જોર નજારાવે પીયાતેરે, નેનુરા જોર નજારારે. (શ્રીરંગદાસ) 

(૬૯) સુણો સુંદરશામ, એમ ન ઘટે રે તમને દીનાનાથજી (શ્રીરંગદાસ) 

(૭૦) માંકેમહોલે આજોજી રે હો સુંદર શામ. (મારવાડી ભાષા) 

(૭૧) મેંતો સગપણ કીધુરે શામળીયા સાથે. 

(૭૨) સગપણ કીધું રે સાચું, હવે હું રંગ બીજે નવ રાચું 

(૭૩) હેડાંનો હાર હરિરે, સખી અલબેલો હૈડાનો હાર હરિ. 


દ 
દ 
દ 
ક 
૬પ 
દ 
દ 
દ 
દ 


સુ 
જે 


૩૪૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન 


૭૪) હું તો ચાલીરે, હુંતો ચાલી, શિર લઈ કરમાંય. 
૭૫) વર્યામેં તો વનમાળી રે શિરને સાટે. 

૭૬) મેંઢાઢી મહારાજકો, હાજર હુકમ હજુર. 
૭૭) જેઠે જીવન ચાલીઆ, નિરમોહી મારાનાથ* 


( 
( 
( 
( 


ઉપર મુજબ શ્રીજી પ્રસાદીના કીર્તનોની યાદી અને પ્રસંગોની હકીકત જે મળી 
તે લખી છે બાકી તો ઘણાં ખરાં કીર્તનો શ્રીજી મહારાજે સાંભળેલા છે. અને તેથી જ વર 
૬ જે 


આપેલો કે જે, શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના એક સો કીર્તન દરરોજ બોલશે, તેને હું પ્રત્યક્ષ 
દર્શનદઈશ. એ વર મુજબ ઘણાંક હરિભક્તોને દર્શન આપેલા સાંભળવામાં છે. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે સ્વામીશ્રીના 
ગુર્જર કીર્તનો પ્રસંગનામ દશમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ ૧૦ ॥ 


સ 1 સડ 


અધ્યાય ૧૧ અગ્યારમો 


બ્રહ્મમુનિ ભગવાનની ગાદી પર 


એક સમય શ્રીજી મહારાજ ભુજ શહેરથી ગંગારામ જેઠી તથા સુંદરભાઇ અને 
હીરજીભાઇ આદિ ગૃહસ્થ સત્સંગીઓ, સંતો પાર્ષદો 


* એ બારમાસા શ્રીજીએ દિવ્ય સ્વરૂપે સાંભળીને સ્વામીએ છેલ્લી કડીમાં 
કરેલી માંગણી મુજબ પોતાની સ્વધામ પધારવાની તીથીનેજ દહાડે તેજ ટાઈમે સ્વામીને 
પોતે દિવ્ય વિમાનમાં પધરાવી પોતાના અક્ષર ધામમાં તેડી જતાં બહુજ પ્રતાપ જણાવ્યો 
હંતો. તેથી તે બારમાસા પણ પ્રસાદીના છે, તેમ દેવાનંદ સ્વામી કહેતા એવું કવિ 
દલપતરામભાઈ લખે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩૪૧ 


જ ઝડ સયા ક 
1 


સાથે માંડવી બંદર પધાર્યા. માંડવી ગામે ખૈયા ખત્રી નામના વેદાંતીનો મોટો અખાર્ડ 
હતો. ત્યારે વેદાંતની ચર્ચા દરરોજ થતી, ખૈયાના શિષ્યો સ્ત્રી-પુરૂષો મળી લગભગ 
પાંચસો હતા અને આસપાસમાં તેની વેદાંતી તરીખેની ઉત્તમ ગણના હતી. પોતાને તેનુ 
અતિ અભિમાન હતું અને જે મળે તેને ચર્ચા કરી અનેક યુક્તિ પ્રથુક્તિથી પોતાનો શિષ્યા 
બનાવતો. “સહજાનંદ સ્વામી કાઠીઆવાડમાં ભગવાનનો અવતાર મનાય છે અને અહીં 
કચ્છમાં પણ તેના શિષ્યો તેને ભગવાનનો માની પૂજે છે; પણ જો તેઆ મને એક વખત 
મળે તો હું તેને જીતી તેનો પરાજય કરૂ,'' તેમ કહેતો અને શ્રીજીના મિલાપની રાહ જોયા 
કરતો, તેવામાં શ્રીજી ભુજ પધાર્યા હતા અને એ યોગભષ્ટ આત્મા પર દયા લાવી, ઘેર 
બેઠા ગંગા આવે તેમ, તેને ત્યાં (માંડવીમાં) પધાર્યા, ગામથી પશ્ચિમ દિશામાં તળાવના 
કિનારે મોટા મોટા વડ અને વાવ્ય છે, ત્યાં ઉતારા કર્યો, સદ્દગુરૂ *« અદભુતાનંદસ્વામી 
અને સદગુરૂ પ્રસાદાનંદસ્વામીને ચંદન ચચાવી. ગળામાં મોટો ફુલહાર પહેરાવિ ઘોડા 
ઉપર બેસારી સ્વામિનારાયણની પધામણી થાય છે, તેવી રીતે ગાજતે વાજતે માંડવીમાં 
સામૈયુ કરાવી ગામની શેરીઓ, ચોકમાં સંત હરિભક્તોના જાથ્થ સાથે ફેરવીને એક 
ધર્મશઆળામાં થોડો સમય પાટ ઉપર બેસારીને પછી તળાવને કિનારે શ્રીજી મહારાજ 
પાસે લાવ્યા.'' એ વાખ ખેયાના જાણવામાં આવતાં ઘણા સમયથી રાહ જોતો હતો. તેથી 
સહજાનંદ સ્વામી આજ ઘેર બેઠા આવ્યા તેમ જાણી; તેને જીતવા પોતે પોતાના અનુયાયી 
અનેક સ્ત્રી-પુરૂષો સાથે પોતાના કુટુંબી માં, ભાઈ, પુત્ર આદિક અને ગામમાં વસતા ઘણા 
વેદાંતીઓને સાખે લાવી તળાવને કૉંઢે શ્રીજીના ઉતારે આવ્યો. તેમાં વેદાંત ભણેલી 
કેટલીએક સ્ત્રીઓ પણ સાથે હતી. 


2»: આ હકીકત દેવાનંદસ્વામીની નોંધપોથી માંથી તથા સદ્દગુરૂ અદ્દભુતાનંદ 
સ્વામી કૃત વાર્તા સંગ્રહમાંથી તથા સદગુરૂ પ્રસાદાનંદ સ્વામી કૃત “સ્વામિનારાયણ 
વિચરણ લીલામૃત' માંથી તથા સદ્દગુરૂ રૂગનાથ ચરણદાસજી લિખિત “હરિચરિત્ર 


ચિંતામણી”' માંથી અને કંઠસ્થ સંતો હરિભક્તો પાસેથી જે મળી છે તેમ લખી છે. 


શ્રીજીની ચાતુરી 


શ્રીજી મહારાજ અંતર્યામીપણે એક હિકમત કરવા બ્રહ્માનંદ સ્વામીને કહ્યું કે 
બ્રહ્મમુનિ ! તમો આ મારા આસને ઉંચી પાટા_પર હમણા બેસો, અને હું એ પાટની 
પાસેનીચે કામળી પાથરીને બેસુ છું કારણ કે, ખૈયો વેદાંતી સ્વવિદ્યાના અભિમાને અહીં 
પ્રશ્ન-ઉત્તરની ચર્ચા કરવા આવે છે, તે તમને આવીને સહજાનંદ સ્વામીની માની પ્રશ્ના 
પુછીશે. એ વખતે તમો મારા તરફ આંગળી બતાવી, “એ ઉત્તર કરશે' એમ કહેજો.' એટલે 
સ્વામીએ પ્રાર્થના કરી કે, મહારાજ આપના ઉંચે આસને આપની હજુરમાં મારાથી કેમ 
બેસાય ? મનેપાપ લાગે.” ત્યારે શ્રીજી મહારાજ કહે કે, સ્વામી અમારે વચને બેસો, તે તો 
ગુરૃ આજ્ઞા કહેવાય તેમા દોષ ન લાગે. તે સાંભળી સ્વામી કહે કે, “કીક મહારાજ, હું પણ 
બેઘડી ભગવાનની ગાદી ભોગવી લઉ' એમ કહી પાટ ઉપર બેઠા. અને મહારાજની 
આજ્ઞાથી સંતોએ સ્વામીને ચંદનની ચર્ચા કરી, કુલહારો પહેરાવ્યા. અને પાટમાં પાયા 
પાસેશ્રીજી કામળી પાથરી તદન સાદા વેશમાં સંતો સાથે સંતસ્વરૃૂપે બેઠા. સ્વામીની મહા 
કદાવર પુષ્ટ કાયા, શ્વેત આરસ જેવો સુશભિત ગૌર વર્ણ, પ્રભાવશાળી મુખારવિન્દ 
માણસના ચિત્તને આકર્ષક દિવ્ય દ્રષ્ટિવાળા બ્રહ્મમુનિપરમહંસોની સભા વચ્ચે પાટ ઉપર 
ભગવાન જેવા શોભતા હતા, તેવામાં ખેયો વેદાંતી શિષ્ય મંડળથી વીંટાળાયેલો, કેટલીક 
શ્રુતિઓ બોલતો બોલાવતો ત્યાં આવ્યો, એટલે પાર્ષદોના કહેવાથી સ્રીઓને સભામા ના 
લાવતાં થોડે દુર બેસારી. તે સ્ત્રીઓ પણ શ્લોકો બોલતી હતી. ખૈયાની માતા સ્ત્રી 
સમાજમાં બેઠી હતી. ખૈયો સભામાં આવ્યો અને પાટ નજીક ઉભો રહી પુછ્યુ કે, 
“સહજાનંદસ્વામી કોણ છે ?'' તમે છો ?'' સ્વામી કહે કે હા. તમારે જે કંઈ પ્રશ્ન-ઉત્તર 
કરવા હોય તે મને પુછો એટલે વેદાંતી ખૈયા, કહ્યું કે હું વેદાંતનો આચાર્ય છું. ને મારે 
વેદાંતના પ્રશ્નો પુછી ચર્ચા કરવી છે. તો ઉત્તર આપશો ? એટલે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, 
“એવાપ્રશ્નોના ઉત્તર તો આ સભામાં બેઠા અમારા નાન સાધુ પણ કરશે. એવા ઉત્તરો હું 
શું આપુ ? માટે તમો ખુશીથી પશ્ન પૂછી ચર્ચા કરવી હોય તે કરો'' એમ કહી શ્રીજી 
મહારજ સામી આંગળી ચીંધી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩૪૩ 


એટલે શ્રીજી કહે કે “આવો, બેસો મારી સન્મુખ, તમારે જે જે પ્રશ્નો પુછી ચર્ચા કરવી 
હોય તે ખુશીથી કરો.'”” પછી ખૈયા વેદાંતનો સિદ્ધાંતની જે ૧૦૮ ( જે શત પ્રશ્નોતરી છે 
અને તે છપાઈને પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તે) પ્રશ્નો એક પછી એક પૂછવા માંડયા, અને શ્રીજી 
મહારાજ એ સર્વના ઉત્તરો એક પછી એક કરવા લાગ્યા. એમ ૧૦૮ પ્રશ્નોના ઉત્તર સાદી 
અને સરળ ભાષામાં સાધારણ અભણ માણસ પણ સમજે તેવી રીતે પોતે કરી બતાવ્યા. 
એ ઉત્તરો સાંભળી ખૈયો મનમાં વિચારે છે કે, ““આવા મહાન કઠિન તત્વજ્ઞાનના આ 
અધ્યાત્મિક શાસ્રના જ્ઞાનપુર્ણ પ્રશ્નોના ઉત્તર આ નાના સાધુએ બહુજ સરલ અને ટુંકી 
રીતે કરી બતાવ્યા જેમાંના કેટલાક કઠિન પ્રશ્નો તો મને પણ સમજાતા નહોતા તે આજે હું 
તેમના ઉત્તરથી સમજ્યો અને તે ગહન વિષયની મને ઘેડી પડી ગઈ મને તો મનમાં થાય છે 
કે, આ પરાયણી (વેદવાણી)ના ઉત્તર બ્રહ્મ સિવાય આવી સરલ ગુજરાતી વાણીમાં 
બીજો કોઈ ન કરી શકે. આ કહેવાતા નાના સાધુમાં જ્યારે આટલું બ્રહ્મજ્ઞાન છે ત્યારે આ 
પાટ ઉપર બેઠેલા સહજાનંદસ્વામીમાં શું નહીં હોય ? એમ વિચારી સ્વામીશ્રીના 
મુખારવિન્દ સામું જોતા તેની આકર્ષણ શક્તિ અને શ્રીજીએ કરેલા પ્રશ્નોના ઉત્તરની 
અલૌકિક શક્તિ આ બન્નેમાં સહજાનંદ સ્વામી કોણ હશે. તેવી શંકા થતા તે મુંઝાયો, 
પછી પોતાની પાસે બેઠેલા પોતાના કચ્છી વેદાંતી શિષ્યોને સંબોધીને કચ્છી ભાષામાં 
પુછવા લાગ્યો કે, “ બેલી હેડો (સ્વામી પ્રતિ આગળી ચીંધીને) સહજાનંદ આય ? કે 
(મહારાજને બતાવીને) હેડો સહજાનંદ આય ?'”' તે સાંભળીને તેના શિષ્યો કહે છે કે, 
હકડો, સહજાનંદ આય બો નાંય આંઈ ચ્યોજે બોમે સે કરે સહજાનંદ આય ? ખેયો ઘડીક 
સ્વામી સામુ જુવે તો ઘડીક શ્રીજી મહારાજ સામુ જાવે, તો ઘડીક સભા સામું જોઈને 
પોતાના શિષ્યવર્ગ સામુ જુવે. હવે શું નિર્ણય કરવો ? થે નક્કી નહીં કરી શકતા શ્રીજી 
મહારાજ મંદમંદ હસવા લાગ્યા; અને બ્રહ્માનંદસ્વામી સામુ જોઈને ““આનો ભરમ હવે 
તમે ભાંગો.'' એમ ઈશારાથી સમજાવ્યુ, સ્વામી પણ સઘળી પરિસ્થિતિ પારખી ગયા 
અને વેદાંતશાસ્ત્ર, ન્યાયશાસ્ત્ર, વેદવાણી વગેરેનો સાર ગ્રહણ કરી ખેયાના એકસો આઠ 


તે?? 


પ્રશ્નના ઉત્તર સ્વરૃપે માત્ર ચાર જ કડીમાં પોતે કહીને ““આ સહજાનંદ સ્વામી છે'' તેમ 


અંગુલીનિદશ ચાર વખત 


૩૪૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કરી બતાવે છે. તે મેવાડી રાગનું એક પદ રચી શ્રીજી સભામાં પોતાના મધુર કંઠે અને 
લાક્ષણિક શૈલીથી ગાઈ સંભળાવે છે અને સભાસર્વશાંતિથી સાંભળે છે. 


રાગ મેવાડી 
સહજાનંદ સુખકારી રે સલુણી છબી, સહજાનંદ સુખકારી. (ટેક) 
વેદાંતી અરૂપી કહે છે, “ન્યાય' અનુમાને લે છે. 
તે આ સંતોમાં રહે છેરે; સલુણી છબી સહજાનંદ. (૧) 
નિગમ કહે અનુમાને, મુનિવરને નાવે ધ્યાને; 
વ્હાલો તે આ ભીને વાને રે, સલુણી છબી સહજાનંદ. (૨) 
સર્વક્તર[ સર્વાધારો, સર્વમાં સવથી ન્યારો; 
પ્રગટ રૂપ તે આ પ્યારો રે, સલુણી છબી સહજાનંદ (૩) 
જગજીવન જે અંતર જામી, નામ, સર્વના છે નામી; 
તે આ બ્રહ્માનંદનો સ્વામી રે, સલુણી છબી સહજાનંદ. (૪) 


એ કીર્તનની ચારે કડીમાં જ્યારે “આ” શબ્દ આવે છે ત્યારે તે શ્રીજી તરફ 


જ 


અંગુલીનિદેશ કરી ચાર વખત શ્રીજીનું પ્રગટ સ્વરૂપ સમજાવે છે. અને કહે છે કે, “વેદાંત 


ન 


શાસ્ર'' જેને અરૂપી હે છે, ન્યાયશાસ્ત્ર જેને અનુમાનથી ગ્રહણ કરે છે, તે પ્રભુ આ સંતો 
ભેળા બિરાજે છે. વેદના અનુભવમાં પણ નહિં આવતાં નેતિ નેતિ કહી મુનિઓ પણ તેનુ 
ધ્યાન ધરતાં દર્શન કરી શકતા નથી, તે પ્રભુ આ, ભીને વાને (ઘનશ્યામ સ્વરૂપે) બિરાજે 
છે સર્વના કર્તા, સર્વના આધાર સર્વમાં છે, અને સર્વથી ન્યારા પણ છે, તે પ્રગટ સ્વરૃપે 
પ્રેમથી અહીં બેઠા છે. જગના જીવનપ્રભુ, તે તો અંતર્યામી છે, સર્વે નામના નામી છે તેજા 
આ બ્રહ્માનંદનો સ્વામી છે, એમ કહી પોતે પાટ ઉપરથી નીચે_તરી શ્રીજી મહારાજને 
સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીને શ્રીજીનેપોતાના હાથથી ઊભા કરી પાટ ઉપર પધરાવ્યા. ને 
પોતે નીચે બેઠા. એટલે સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ ઉપદેશની વાતો કરી. તે સાંભળી 
ખેયોખત્રી શ્રીજીના વર્તમાન ધારી શ્રીજીની કંઠી બાંધવા તૈયાર થયો. તેના કેટલાએક 
શિષ્યો કે જેઓ ખૈયાને જ્ઞાનનો મેરૂ પર્વત કહેતા, તે કચ્છી ભાષામાં બોલ્યા કે. ““ગુરો મેરૂ 
ડગ્યો ?'' ત્યારે ખૈયો કહે છે કે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩૪૫ 


“હા,” ડગ્યોઆઉ બ્રહ્મ ઈયાં હી બરબ્રહ્મ આય, ઈનસે, બીયો વડો કોઈ નાઈ, હીં હકડો 
સહજાનંદ આય બીયો કોઈ ઈન જેડો નાંય. આઉં તો ઈન જો દાસ ઈયાં. આંઈ મહુકે મોક્ષ 
જો ખપ હોય તો સહજાનંદસ્વામી કે શરણે અચો.'' ઉપર મુજબ કહી ખૈયા ખત્રીએ તથા 
તેના પુત્ર નથુએ તથા તેના ભાઈ ટોપણે વર્તમાન ધરાવી શ્રીજી હસ્તે કંઠમાં કંકીઓ ધારણ 
કરી, અને પાંચસો પરહંસ સહિત શ્રીજીને પોતાને ઘેર પધરાવી રસોઈ કરાવી સહુને 
જમાડયા. ખૈયાના કેટલાએક મુમુક્ષુ શિષ્યો પણ શ્રીજી પાસે વર્તમાન ધરાવી આશ્રિત 
થયા. આથી આખા કચ્છ ને વાગડ પ્રદેશમાં હાક વાગી ગઈ કે, ““ખૈયાવેદાંતિને 
સ્વામિનારાયણે શરણે લીધો. ખૈયો સદગુરૂ શ્રીબ્રહ્માનંદસ્વામીને પણ ગુરૂ માનતો હતો. 
કેમકે.'' 


ન્‌ 


ગુરૂ ગોવિંદ દોનુ ખડે, કિસકું લાગું પાય, 


પ્રથમ નમુ ગુરૂદેવકું, (જીને) ગોવિંદદદિયા બતાય. 
એન્યાયે સ્વામીએ શ્રી સહજાનંદસ્વામીને ઓળખાવ્યા તેથી સ્વામી પ્રત્યે તેની 
ગુરૂબુદ્ધિ હતી. સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પણ ખૈયાને ઉદેશી છ સવૈયાઓ રચ્યા હતા. 
“મુખતે ક બ્રહ્મ બનાય કહે.'' વગેરે વિપરીત જ્ઞાનીના અંગના રચેલા તે પછી 
બ્રહ્મવિલાસ જ્યારે (સં. ૧૮૮૩ માં) સ્વામીએ રચ્યો ત્યારે તેમા તે છંદો દાખલ કર્યો 
હતા. તે ઉપરાંત ગુરૂ મહિમાના બે કવિત ર્ક્યા. તે શ્રી બ્રહ્મવિલાસમાં “ગુરૂદેવના અંગ માં 
છે, તેપણ તે વખતના જ બનાવેલા હતાં. તેમ કવીશ્વર દલપતરામ ભાઈ લખે છે.' 


સાચા સદગુરૂઓ કેવા હોય તે વિષેનં કવિત 
દેહકો અધ્યાસ સો મિટાત નિજ દાસકું કે, 
શત્રુ અરૂ મિત્ર નાંહી, નાંહિ મેરા તેરા હૈ, 
આતમાકી ગતિ સાધી, ઓર ન ઉપાઇધ છછું. 
સુખ હું કે વારિધિમેં, કિયા નિત્ય ડેરા હે, 
સિદ્ધિ રહે હાથ જોર, દેખત ન તાકી ઔર, 
કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મુરસે ઉખેરા હૈ, 


ક 


કહત હૈ બ્રહ્માનંદ, કાય મન બાની કરી; 


૩૪૬ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એસ હે ગુરૂરાજકું પ્રમામ કોટી મેરા હે. ॥ ૧ ॥ 
પારસ પલક માહી લોહકું સુધાર લેત; 


છ 


પારસ ભયે તે છનમાંય હેમ હોયે હૈ; 
આક ઢાક વૃક્ષનકું, ચદન સુધારલેત; 
આપકે સમાન કીન, શીત ખુશબોઈ હૈ ; 
જૈસેં ભ્રંગ કીટકું, સુધારકે ફિરાત અંગ; 
ભ્રંગ સંગ ભ્રંગ હોય; કીટ જાતિ ખોઈ હૈ; 


ક 


કહત હૈ બ્રહ્માનંદ, કાય મન બાની કરી; 
તતકાલ શિષ્યકું સુધારે ગુરૂ સોઈ હૈ. ॥ ર ॥ 


ખૈયે બીજે દિવસે શ્રીજી તથા પરમહંસોને સૌને પોતાને ઘેર જમાડી જ શ્રીજીના 
શુભ હસ્તે વર્તમાન ધરાવ્યા અને તે શિષ્ય થયો. પણ મનમાં શ્રીજી મહારાજ કંઈક પરચો 
બતાવે તેવી અંતરમાં ઈચ્છા તેથી બીજે દિવસે શ્રીજી મહારાજ પરમ હંસો સાથે જ્યારે 
દરિએ નાવા પધાર્યા ત્યારે દરિઆમાં સ્નાન કરીને થોડે દુર ઝીણી રેતીમાં સભા કરવા 
મહારાજે આજ્ઞા કરી. ત્યારે ખૈયા ખત્રીએ બે હાથ જોડી અરજ કરી, કે ““મને પાણીની 
તરસ બહુ જ લાગી છે માટે તળાવને કાંઠે જઈ ત્યાં સભા કરીએ તો ત્યાં પાણીની તરસ 
છીપાડું. શ્રીજી મહારાજ કહે, “બહુ તરસ લાગી છે ? ખૈયો કહે મહારાજ. બહુ જ તરસ 
લાગી છે. એટલે શ્રીજી મહારાજ જે સ્થળે ઉભા હતા ત્યાં પોતાના જમણા 
ચરણારવિન્દના અંગુઠેથી એક ગોળાકાર લીંટો કર્યો અને પા,દોને કહે કે આંહી વીરડો 
ગાળો, તેથી તુરત જ પાર્ષદોએ વીરડો કર્યો, તેનું પાણી પીવા ખૈયાને કહ્યું, ખૈયો કહે કે 
“મહારાજ આ દરિઆ કાંઠે પાણી મીઠુ ન હોય ? ત્યારે મહારાજ કહે કે, “આંહી મીઠી 
સર(સરવાણી) છે, બ્રહ્મમુનિ તમો તે પાણીનો લોટો ભરી ગળીને લોટો પાવ.'' એમ 
આજ્ઞા કરતા સ્વામીએ તુરત જ વસ્ત્રથી ગળીને લોટો ભર્યો અને શ્રીજી મહારાજને તે મીઠું 
જળ પાયું, શ્રીજી પ્રસાદીનું મીઠું જળ વધેલું, તે પાછું તે જ વીરડામાં પધરાવ્યું અને તે મીઠી 
વીરડી પ્રસાદીની કરી. તે પછી તેમાંથી જળ ભરી તે ખૈયા ખત્રીને સ્વામીએ પાયું, પછી 
પરમહંસો આદિ સહુએપીધું. ત્યાં શ્રીજી મહારાજે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩૪૭ 


સભા કરી. “ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડી'' * થતાં શ્રીજી પ્રતાપે કૈયાને પરચો મળતા 
નિઃસંશય થયો, હાલ પણ તે જગ્યા “મીઠી વીરડી' ના નામે પ્રસિદ્ધ છે ને માંડવીના 
મંદિરના કબજે છે. ત્યાં ઓટો ઉપર શ્રીજી ચરણારવિન્દ પધરાવી છત્રી કરી છે ને 
છત્રીમાના ઘુમટમાં સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી ખૈયા ખત્રીને તે મીઠું જળ પાયુ છે. તેવું શ્રીજી 
સભાનું ચિત્ર છે. સહુ યાત્રાળુઓ ત્યાં દર્શને જાય છે. ત્યાં જ માંડવનું જાનુ બંદર હતુ તેના 
નિશાનોપણ છે; અને સામે મહાસાગર ધુધવે છે. 


ઉપર પ્રમાણે માંડવીના વેદાંતી ખૈયાખત્રીને સદ્બોધી શ્રીજી મહારાજે શિષ્ય 
કરેલો. હાલ માંડવીમાં જ્યાં ખૈયા ખત્રીનાં ઘર છે. ત્યાં શ્રીજી પ્રસાદીની જગ્યા જાણી 
છત્રી ચણાવી શ્રીજી ચરણારવિન્દ પધરાવી તે હકીકતનો લેખ પણ નખાવેલ છે. જગ્યા 
હાલમંદિરનાકબજે છે. 


શ્રીજી મહારાજે મનુષ્ય લીલા કરી પોતે શિષ્ય રૂપે સંતોની પંકિતમાં બેઠા અને 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને ભગવાન બનાવી ખૈયાનું ગુમાન ઉતારી તેની અવળી 
સમઝણનેખંખેરી શુદ્ધ કર્યો તે વિષે. 


દોહા 


ખેયા ખત્રીનું ખરૂં, ઉતારવા અભિમાન; 
શિષ્ય રૂપ શ્રીજી થયા, બ્રહ્મમુનિ ભગવાન. ॥ ૧ ॥ 
સેવક તે સ્વામી થયા, (અને) અને સ્વામી સેવક વૃંદ; 
ખેયાને ખંખેરવા, ભેટયા બ્રહ્માનંદ. ॥ ૨ ।॥ 
---- (સંપાદક) 


* માંડવી બંદરના મંદિરના શતવાર્ષિક પાટોત્સવ વખતે સં. ૨૦૧૫ માંપ. ભ. 
શેઠ શ્રી કલ્યાણજી કરમશી દામજી મુંબઈથી આવેલા, તેમના સાથે અમે ત્યાં (મીઠી 
વીરડી) જઈ, તે વીરડીના જળે સ્નાન કરી, ખૈયાની તૃષા મટાડયાનું શ્રીજી એશ્ચર્યનું 
સ્મરણ કરી ફોટો ગ્રાફપડાવેલ હતો. (સંપાદક) 


૩૪૮ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રીજી વચનામૃતમાં સ્વામીશ્રીનો ફાળો 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામિએ પુછેલા પ્રશ્નો અને શ્રીજીનાં કુપા વાક્યો વગરે 
શ્રી અમદાવાદ દેશની વચનામૃતની પ્રતમાં પાને ૬૩ મે સર્વ અવતારના 
અવતારી, અક્ષરાધિપતિ, શ્રી પુરૂષોત્તમ નારાયણના છ હેતુઓ આ લોકમાં પધારવા 
વિષેના સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ આઠ શ્લોકથી કહેલા છે. 
શ્રી વચનામૃતોનું તારણ 
(૧) શ્રી ગઢડાના પ્રથમ પ્રકરણમાં નવ વચનામૃતો 

(૧) ગ. પ્ર. પ્ર. ૧૧ સ. ૧૮૭૬ના માગસર સુદી ૧૪, તા. ૩૦-૧૧- 
૧૮૧૯ મંગળવારસ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન-વાસનાનું શું રૂપ છે ? 

(૨) ગ. પ્ર. પ્ર. ર૪- સં. ૧૮૭૬ પોષ સુદી ૬, તા. ૨૨-૧૨-૧૮૧૯ બુદ 
સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્નવિષયમાં ઈન્દ્રિયો અંતઃકરણ તણાર્તા નથી. અને ભુંડા ઘાટ થાતા 
નથી, નેદ્રઢ નિશ્ચય છે; છતાં અપૂર્ણ પણું રહે છે, ને અંતર સુનું રહે છે, તેનું શુકારણ છે.? 

(૩) ગ. પ્ર. પ્ર. ૩૧ સં. ૧૮૭૬ પોષ વદિ ર, તા. ૨-૧-૧૮૨૦ર૨વિપ્રશ્ન 
થોગાનંદ મુનિએ શ્રીજીને પુછ્યુ કે ““ભગવાનના ભક્ત બે હોય તેમાં એક તો નિવૃતિ 
પકડીને બેસી રહે અને કોઈને વચને કરીને દુઃખવે નહીં. અને બીજો ભક્ત, પરમેશ્વરને 
તેના ભક્તને અન્ન વસ્ત્ર, પુષ્પે કરીને તેની સેવા કરે છે, પણ વચને કરીને કોઈને 
દુઃખાવાય ખરો, એ બેમાંથી કીયો ભક્ત શ્રેષ્ટ છે ?'' પછી શ્રીજી મહારાજે સદગુરૂ 
મુક્તાનંદસ્વામી અને સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી ને તેડાવી નેએ પ્રશ્ન સંભળાવ્યો. 

(૪) ગ. પ્ર. પ્ર. ૩૨ માં ૧૮૭૬ ના પોષ વદ ૩, તા. ૩-૧-૧૮૨૦ સોમ 
“દીનાનાથ ભટે બ્રહ્માનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પૂછ્યુ જે, “કોઈ સમયે ભગવાનનું ભજન 
સ્મરણ આનંદથી થાય છે, અને કોઈ સામે અંતર ડોળી જાય છે ને ભજન સ્મરણનું સુખા 
આવતું નથી, તેનું શુંકારણ છે ?' 

(૫) ગ. પ્ર. પ્ર. ૩૩- સંવત ૧૮૭૬ પોશ વદિ૪, તા. ૫-૧-૧૮૨૦ બુધ 
મૂઢ, પ્રીતિઅને સમજણ તેમાં તમારૂ કીયું અંગ છે ? ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી અને 
બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે ખમારે તો સમજણનું અંગ છે. 

(૬) ગ. પ્ર. પ્ર. ૩૧. ૧૮૭૬ પોશ વદિ ૧૧, તા. ૧૧-૧-૧૮૨૦ મંગળ 
સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીનો પ્રશ્ન, સર્વ સુખના ધામને સર્વથકી પર એવા પરમેશ્વર તેમા 
જીવની વૃતિ ચોટલી નથી ને માયિક પદાર્થમાં ચોટે છે તેનું શું કારણ છે ?'” 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩૪૯ 


(૭) ગ. પ્ર. પ્ર. ૪૪ - સં. ૧૮૭૬ ના મહા સુદિ ૮, તા. ૨૨-૧-૧૮૨૦ 
શનિસદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો પ્રશ્ન-'એવી દ્રઢ પ્રીતિ થવાનું શું સાધન છે ?' 

(૮) ગ. પ્ર. પ્ર. ૪૯ - સં. ૧૮૭૬ મહાસુદિ ૧૪, તા. ૨૯-૧-૧૮૨૦શનિ 
સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો પ્રશ્ન - “ભગવાનમાં જોરે કરીને રાખીએ ત્યારે વૃતિ રહે 
છે, નેજગતમાં એની મેળે રહે છે, તેનું શુંકારણ છે ?'' 

(૯) ગ. પ્ર. પ્ર. ૬૧ - સં. ૧૮૭૬ નાફાગળ વદિ ૩, તા. ૩-૩-૧૮૨૦શુક્ર 
સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન, ““આત્મનિષ્ટા અંતકાળે કેટલી સહાય કરે છે ?'” 

(૨) શ્રીકારીયાણીના ત્રણવચનામૃતો 

(૧) શ્રી કારીયાણીનું ૬ સં. ૧૮૭૭ આસો વદો ૦) તા. ૫-૧૧-૧૮૨૦ 
રવિ, સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન - ““મત્સર ટાળવાનો શો ઉપાય છે ?'” 

(૨) શ્રી કારીયાણીનું ૯ સં. ૧૮૭2૭ કાર્તિક સુદી પ, તા. ૧૦-૧૧-૧૮૨૦ 
શુક્ર, મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામી તથા બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પૂછયું જેએવી મલિન 
રીસ હોય જે જેની ઉપર આંટી પડે, તે સંઘાથે આંટી મુકેજ નહિં, પાડાની પેઠે રીસ રાખ્યા 
જ કરે. એવો જે હોય તેને સાધુ કહીએ કે નકહીએ ? પછી એ બે બોલ્યા જે એવો હોય તેને 
સાધુનકહેવાય. 

(૩) શ્રી કારીયાણીનું ૧૦ સં. ૧૮૭૭ કાર્તિક સુદિ ૧૦, તા. ૩૦-૧૨- 
૧૮૨૦ મંગળ, સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ બ્રહ્માનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, 
કેવો પુરૂષ હોય તેને દેશ, કાળ, ક્રિયા, સંગાદિકેકરીનેપરાભવ ન થાય? 

(૩) શ્રી લોયાનાપાંચવચનામૃતો 

(૧) લોયાનું ર સં. ૧૮૭૭ કાર્તિખ વદી ૧૧, તા. ૧-૧૨-૧૮૨૦ શુક્ર, 
સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન “કાર્યથી કારણ મોટુ જોઈએ. વડનું બીજનાનુ કેમ ?'' 

(૨) લોયાનું ૧૦ સં. ૧૮૭૭ માગશર સુદિ ૮, ૧૨-૧૨-૧૮૨૦ મંગળ, 
સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન, ત્રણ પ્રકારની સ્ત્રીને દેખીને વિકિત જણાય છે. ને વિકાર ન થાય, તેને 
ક્યોવેગજાણવો? 

(૩) લોયાનું ૧૩-સં. ૧૮૭૭ ના માગશર વદો ૧૧ તા. ૩૦-૧૨-૧૮૨૦ 
મંગળ, સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ બ્રહ્માનંદસ્વામીને પ્રશ્ન પુછયો જે, કેવો પુરૂષ 
હોય તેને દેશ, કાળ, ક્રિયા, સંગાદિકેકરીનએેપરાભવન થાય ? ”' 

(૪) લોયાનું૧૫- સં. ૧૮૭૭નામાગશરવદી ૧૩, તા. ૩૦-૧૨-૧૮૨૦ 
મંગળ, સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન. “જીવને કેટલાક તારા જેવો ને કેટલાક દીવો જેવો ને કેટલાક 
બપોરીઆ જેવો દેખે છે, તે કેમ ?' 


૩૫૦ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(૫) લોયાનું ૧૬ સં. ૧૮૭૭ ના માગશર વદી ૧૪, તા. ૩-૧-૧૮૨૧ બુધ 
શ્રીજી મહારાજે પ્રશ્ન પુછ્યો કે, “કપટી હોય ને તે બુદ્ધિવાળો હોય, માટે પોતાના કપટને 
જણાવા દે નહીં, તેનું કપટ કઈ રીતે કળાવ તે કહો ?' ત્યારે તેનો ઉત્તર બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
કર્યો જે, “જેની બેઠક ઉઠક તે જે સત્સંગનો દ્વેષી હોય ને સંતનું ને ભગવાનનું ઘસાતુ 
બોલતો હોય તેણે કરીને તેઓળખાય; પણ બીજી રીતે તો નેઓળખાય' પછે એ ઉતરને 
શ્રીજી મહારાજે માન્યો ને તે પછે પોતે બોલ્યા જે, એવાનો સંગ કરતો હોય તો કેમ કળીયે 
? ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું જે, “કોઈક દેશકાળનું વિમપણું આવે ત્યારે એનું કપટ 
ફળાઈ જાય' ત્યારેશ્રીજી મહારાજે કહ્યુંકે એ ઠીક ઉતરે કર્યો. 

(૪) શ્રી ગઢડાના મધ્ય પ્રકરણના ચાર વચનામૃત 

(૧) ગ. મ. પ્ર. સં. ૧૮૭૮ શ્રાવણ સુદ પ, તા. ૩-૮-૧૮૨૧ શુક્ર 
સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન, અમે જાણીએ છીએ પણ અખંડ ચિંતવન થાતું નથી તેનું શુકારણ ?' 

(૨) ગ. મ. પ્ર. ૧૯ સં. ૧૮૭૮ ના માગશર વદી ૧૪, તા. ૨૩-૧૨- 
૧૮૨૧ રવિ કૃપા વાક્ય “શ્રીજી કહે અમે સ્વપ્નમાં ગોલોકમાં ગયા ત્યાં કેટલાક પાર્ષદો 
પરમેશ્વરના કીર્તન ગાય છે, તે કીર્તન પણ મુક્તાનંદસ્વામીના ને બ્રહ્માનંદ સ્વામીના ગાય 
છે.'' 

(૩) ગ. પ્ર. પ્ર. ૧૮ સં. ૧૮૮૧ શ્રાવણ સુદિ ૪, તા. ૨૯-૭-૧૮૨૧ ગુરૂ 
શ્રીજીએ બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા નિત્યાનંદસ્વામીને પણ પુછયુ કે, ““સંપ્રદાયની પુષ્ટિ ઘણા 
સુધી શે ઉપાયે રહે ?'” 

(૪) ગ. મ. પ્ર. ૬૬ સં. ૧૮૮૧ નાપોષ વદિ ૧, તા. ૫-૧-૧૮૨૫ બુધ, 
પછી શ્રીજી મહારાજ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પુછતાં હતા જે ““આ દેહને વિષે જે જીવ 
છે તેસાકાર છે કે નિરાકાર છે ?”” 

(પ) શ્રી વડતાલનું વચનામૃત એક 

(૧) શ્રી વડતાલનું ૩. ૧૮૮૨ ના કાર્તિક વદિ ૧૧, તા. ૬-૧૨-૧૮૨૫ 
મંગળ સ્વામીશ્રીનો પ્રશ્ન ““એવી અસાધારણ ભક્તિ શા ઉપાયે કરીને આવે?”” 


(૬) શ્રી પંચાળાના બે વચનામૃતો 
(૧) પંચાળાનું ૩સને૧૮૭૭નાફાગણસુદિ ૮, તા. ૧૧-૩-૧૮૨૧ 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩૫૧ 


બ્રહ્માનંદ સ્વામીનેપ્રશ્નપુછયો જે, “આવો સત્સંગનોને ભગવાનનોજોગ મળ્યો છે. નેબીજા 
વિકાર સર્વ ટળી ગયા છે, તથા સત્સંગનો ખપ છે, તો પણ માઈ ઈર્ષા કેમ રહી જાય છે.' 


(૨) પંચાળનું ૪ - સં. ૧૮૭૭ નાફાગળ વદિ ૩ તા. ૨૧-૩-૧૮૨૧ બુધ 
મુનિબાવે બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રશ્ન પુછ્યો જે, પ્રથમ તો ભગવાનનો નિશ્ચય હોય તે 
ભજન સ્મરણ કરતો હોય તે પછી ભગવાનના મનુષ્ય ચરિત્ર દેખીને તે નિશ્ચયમાં સંશય 
થાય છે, તેનું શુંકારણ છે ? 


(૭) શ્રી ગઢડાનાં છેલ્લા પ્રકરણનાં ચાર વચનામૃતો 


(૧) ગ. છે. પ્ર. ૧૩-સં. ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ ૯, તા. ૧૭-૭-૧૮૨૭ 
મંગળ, “ગોપાળાનંદ સ્વામી, ચૈત્યાનંદસ્વામી, નિત્યાનંમુનિ મુક્તાનંદસ્વામી, 
બ્રહ્માનંદસ્વામી, શુકમુનિ ઈત્યાદિ મોટા ગોટાથી પણ શ્રીજી મહારાજના પશ્નનું 
સમાધાનન થયું.” 


(૨) ગ. છે. પ્ર. ૧૪ - સં. ૧૮૮૪ અષાઢ વદિ ૧૧, તા. ૧૯-૭-૧૮૨૭ 
ગુરૂ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજના પ્રશ્નો ઉત્તર કર્યો. 


(૩) ગ. છે. પ્ર. ૨૪-સં. ૧૮૮૫ ના આશો વદિ ૧૨, તા. ૪-૧૧-૧૮૨૮ 
બુધ, કૃપાવાક્યોમાં શ્રીજી મહારાજ સહના અંગો વર્ણવે છે તેમાં સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ 
સ્વામી વિષે કહે છે કે, “બ્રહ્માનંદ સ્વામીને સત્સંગની મર્યાદાનો કોઈ રીતે ભંગ ન થાયા 
એવો આગ્રહ એ અંગ 

(૪) ગ. છે. પ્ર. ૨૮-સં. ૧૮૮૫ ના કાર્તિક વદી ૧, તા. ૨૨-૧૧-૧૮૨૮ 
શનિ. બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા શુકમુનિ તથા સુરો ખાચર એ ત્રણેને શ્રીજી મહારાજે પૂછયુ 
કે, ““તમો જેણે કરીને પાછા પડી જાવ એવો તમારામાં કીયો અવગુણ છે ?'' ત્યારે એ 
ત્રણેયે કહ્યું કે, ““હે મહારાજ ! માન રૂપ દોષ છે. માટે જો કોઈ બરોબરી આ સંત અપમાન 


ન 


કરે તો કાંઈ મુંઝવણ થાય. 
(૮) શ્રી જેતલપરનું ૧ એક વચનામૃત 


(૧) જેતલપરનું ર-સં. ૧૮૮૨ ના ચૈત્ર સુદિ ૪, તા. ૧૦-૪-૧૮૨૬ 
સોમયતિ તે કેને કહીયે ? પછી શ્રીજી મહારાજે હનુમાનજી અને લક્ષ્મણજીના દ્રષ્ટાંતો 
વિસ્તારીથી કહીને બોલ્યા કે, ““આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી છે તેપણ તેઓના જેવા જ યતિ છે. 


એમ સર્વેસભાને સાંભળતા સંતે બ્રહ્માનંદ 


૩૫૨ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
સ્વામીની શ્રીજી મહારાજે યતિ પણાની બહુજ પ્રસંસા કરીને ગામ બહાર પધાર્યા. 


ઉપરના પ્રમાણે આઠ સ્થળોએ મળીને કુલ ૨૯ ઓગણત્રીસ વચનામૃતોમાં 
સ્વામીશ્રીના કુલ ૧૬ પ્રશ્નો છે. શ્રીજી મહારાજે જેતલપુરમાં સ્વામીશ્રીની જે યતિપણા 
વિષેની પ્રશંસા કરી તે સત્સંગ સુપ્રસિદ્ધ છે. એ યતિ પણાની ખાત્રી માટે પાછળના મંદિર 
પ્રકરણમાં જુનાગઢની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની સ્વારીમાં નવાબ સરકારના વાળી ઘોડોને 
નિષ્કામી કર્યો, એ વાત હવે આપણે આગળ વાંચશું. તેમજ ત્યાગીઓને શિરોમાન્ય એવો 
જે નિષ્કામશુદ્ધિ નામનો ગ્રંથ, તે પણ શ્રીજી મહારાજે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 
સંબોધીને જ કહેલ છે. (સત્સંગી જીવન માહિની નિષ્કામક્શુદ્ધિ પ્ર. ૩ આ. ૨૭) 


શ્રી વચનામૃતાનાં સંગ્રહ વિષેનો ખુલાસો 


આજથી ૪૫ પીસ્તાલીસ વર્ષ પહેલાં અમારા મુળ વતન મુળીમાં સદગુરૂ 
પુરાણી શ્રી હરિનારાયણદાસજી સ્વામી, કે જેઓ મુળી મંદિરના મહંત તરીકે ઘણા વર્ષ 
રહ્યાં હતા, અને વયોવૃદ્ધ તેમજ જ્ઞાન વૃદ્ધ અને શ્રીજી મહારાજની સર્વોપરી ઉપવાસના 
વાળા હતા અને અમારા ચારણી સાહિત્યમાં પણ વિશેષ રસ ધરાવતા હતા. તેઓશ્રીએ 
મને (માવદાનજીને) આજ્ઞા કરી કે ““તમે કવિ છો; તે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો 
રચેલો “નીતિપ્રકાશ નામ આપેલ છે. તે તમોને અતિ ઉપયોગી થશે માટે ભણો, તે આજ્ઞા 
શિર ચડાવતાં, સ્વામીશ્રીએ તે હિન્દી ભાષાનો ગ્રંથ મંદિરના કોઠારમાંથી કઢાવીને મને 
ભણવા માંડયા, અને હું તે ગ્રંથનું એક બુકમાં ઉતારવા મંડયો, ને સ્વામીશ્રી સમજાવી 
કઠણ શબ્દોની ટીપણી કરાવે. તે ગ્રંથ પુરો થયે હું મારા હાલના વતનમાં કાલાવડ આવ્યો, 
એ અભ્યાસ દરમ્યાન સ્વામી મને વચનામૃતના ચોપડામાંથી ઉપાસનાના વચનામૃતો 
પણ વંચાવતા. એક સમયે મેં સ્વામીશ્રીને સહજ પ્રશ્ન પુછયો જે, અમારા વડતાલ દેશમાં 
છપાયેલા વચનામૃતના ચોપડાં ફક્ત ચાર સદગુરૂઓએ જ વચનામૃતને સંગ્રહ કરેલ છે. 
તેમ લખેલ છે. તેમાં સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ નથી અને અમદાવાદ દેશના 
ચોપડામાં બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ છે. એ મળી પાંચ નામો છે તેનુ કેમ સમજવું ?'' સ્વામી 
બહુંજ શાન્તમૂર્તિ અને નિખાલશ દિલના, વયોવૃદ્ધ, વચનામૃતના ઉંડા અભ્યાસી હતા. 
તેઓએ મનેકહ્યું કે, વચનામૃતોનો સંગ્રહકરનાર મુળ ચાર જ સદગુરૂશ્રીઓ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૧ ૩પ૩ 


તે વાત સાચી છે. અને મેં ગુરૂ પરંપરાથી જે સાંભળેલ છે તે (૧) સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદ 
સ્વામી (૨) સદગુરૂ શ્રી નિત્યાનંદ સ્વામી (૩) સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી અને 
(૪) સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમ ચાર નામો છે. પછી કહે કે, વચનામૃતનું પુસ્તક 
લખીને શ્રીજી મહારાજને બતાવ્યું તે જોઈ મહારાજ બહુ જ રાજી થયા, તેમ લોયા, 
વચનામૃતમાં છે. તે પછી તો બીજા વિશેષ વચનામૃતો છે. સં. ૧૮૮૬ ની સાલ સુધીનો 
સંગ્રહ થયો એ બધા વચનામૃતોનો ચારે સદ્ગુરૂઓએ લખીને સંગ્રહ કરેલ હવે તેમાં જ 
કંઈ તફાવત ચારે સદગુરૂના ખરડાઓમાં આવતો હોય તે સુધારીને વચનામૃતનો 
શુદ્ધચોપડો પ્રસિદ્ધ કરવો ને તે પ્રત ઉપરથી લહીઆઓ પાસે અનેક પ્રતો લખાવવી, 
આપણા સંપ્રદાયમાં સદગુરૂ શ્રી શુકસ્વમી જેવા કોઈ લહીઆ નહોતા, તેમજ ઘણું ગ્રંથોનું 
સંશોધન કરી સરલ ટીકાઓ લખનાર, તે શુકદેવજીનો અવતાર મનાતો શ્રીજી મહારાજે 
જેટલા પત્રો લખાવ્યા તેમજ જે જે પ્રકરણ ફેરવી પ્રસિદ્ધ કર્યો. જે કેઈ આજ્ઞાઓ પત્રો દ્વારા 
કરી તે તમામ લેખન કાર્ય સદગુરૂ શ્રી શુકસ્વામીના હાથથીજ થતું. આથી શુક સ્વામી 
શ્રીજી મહારાજનો જમણો હાથ કહેવાતા, દેશ વિભાગનો લેખ લખાયો તે પણ શુક 
સ્વામીના હાથથી જ છેલ્લી પ્રત લખાણી છે ને તેમાં દરેક સદગુરૂઓ અને મોટા 
ગૃહસ્થોની સહી શાખો છે ને શ્રી શુકસ્વામીના લખતંગ છે; આ વચનામૃત જેવો મહાન 
આધ્યાત્મિક ગ્રંથ શ્રીજીની વેદવાણી, અમૃતનો, સાગર, એ બહુજ શુદ્ધ કરી શોધી 
વિચારી, ચારે સદગુરૂઓએ શુકસ્વામી,સાથે બેસી મળી, વિચારી દરેક ખરડાઓમાંથી 
ઉતારા કરી સદગુરૂ શ્રી શુક સ્વામી પાસે સંશોધન કરાવીને તે ગ્રંથની પ્રત પ્રથમ શુક 
સ્વામીએ લખી, એ પછી શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી તે પ્રત ઉપર સેકડો પ્રતો નંદસાધુ- 
બ્રહ્મચારી, પાળા, હરિભક્તોએ લખી, તે વખતે દેશમાં છાપખાના નહોતાં, તેથી એ 
હસ્તલિખિત પ્રત્‌,પરથી જ બીજી પ્રતો લખાતી, અને સુધાસિંધુ ગ્રંથમાં મુળ શ્લોકો છે. 
તેમાં પાંચ સદગુરૂઓના નામોના શ્લોકે છ તેમ કહી તેઓશ્રી બે શ્લોકો બોલ્યા હતા ને 
તેનો અર્થ કરી મને સમજાવેલ એક શ્લોકમાં પ્રથમ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી (૨) શ્રી 
ગોપાલસ્વામી (૩) શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી (૪) શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી (પ) શ્રી શુકમુનિ 


ષ્ગ 


એમપાંચ નામ કહ્યાં હતા. જ્યારે છાપખાના થયાં અને 


૩૫૪ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વચનામૃતો છપાયાં, ત્યારે અમદાવાદ દેશમાં તો જેમ હતું તેમ છપાયું, પણ વડતાલ 
દેશની પ્રતમાંથી કાંઈ સમજફેર થવાથી કે બીજા કારણે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું 
નામ કાઢી નાખેલ છે. પણ સ્વામીએ જે ફાળો વચનામૃતમાં પ્રશ્નોત્તર કરી આપ્યો છે તે 
કઈ કોઈથી થોડો જ કઢાય તેમ છે ? સ્વામી શ્રી સં. ૧૮૮૫ની સાલ સુધી વચનામૃતોન। 
પ્રશ્નોત્તરમાં છે, તેમ વચનામૃતો કહે છે. (જુઓ ગ. છેલ્લા પ્ર. નું. ૨૮ મુ.-સાં. ૧૮૮૫। 
ના કાર્તિક વદી ૧ ના દિવારનું) શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને તેમા શ્રીજીનો છેલ્લો પ્રશ્ન છે. 
માટે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો ફાળો વચનામૃતમાં ઘણો છે. તમારે એવા ફંદમાં ના 
પડવું પણ વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે શું કહ્યું છે તે મોટાથી સમજવાનું તાન રાખજો ને 
ભગવાનને ભજ્જો'' ઉપરની હકીકત વાંચી વિચારી વચનામૃતનું તારણ વાંચી વાંચકે 
પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ગ્રહણ કરવું. 


મુક્તાનદોડ્થ ગોપાલાનદો મુતિદારધી; 
બ્રહ્માનંદમુનિર્નિત્યાનંદ; “ શુકમુનિસ્તથા; 
તે; પંચભિ; સુસંગત્ય, શ્રી હર્થ્યુક્તિ સુધોદાધ; 
લિખિત; શોધિતશ્ચાપિ, યથા બુદ્ધર્યથા શ્રુતમ્‌ઃ 

(સુધા સિંધુ) 


ઈતિશ્રીકેસરભક્ત વિરચિત્તે; શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદસ્વામી સંવાદે માંડવીમાં 
ખૈયાખત્રીનો પરાજય અને વચનામૃતોમાં સ્વામીશ્રીનો ફાળો; એ નામે ૧૧ અગ્યારમો 
અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ ૧૧ ॥ 


* જુનાગઢના સદગુરૂ શ્રી નારાણદાસ સ્વામી પણ વાતોમાં કહેતા કે એક વખત 
સદગુરૂ ગોપાળાનંદ સ્વામીને શુક સ્વામી જુનાગઢ આવ્યા ત્યારે સદગુરૂ ગુણાતિતાનંદ 
છ 


સ્વામી વગેરે વચનામૃતો ઉપર ચર્ચા કરતા હતા તેસાંભળી શુક સ્વામી કહે છે કેમેવચનામૃત 
શોધ્યાં લખ્યાં, પણ આ વાત આજે સમજાણી. જાવો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતું. 


શ્રીજી 


અધ્યાય ૧૨ બારમો 
સ્વામી શ્રી કૃત ગ્રંથો સારસંગ્રહ 


(ગ્રંથોનો ટુંક સાર) 
(૧) ઉપદેશ ચિંતામણી ચાંદ્રાયણ (પ્રસિદ્ધ) 


આ નાનો પણ અતિ ઉપયોગી બોધદાયક ગ્રંથ સ્વામીશ્રીએ રંદાસજીના 
નામથી સત્સંગમાં આવ્યા પછી પ્રથમ લખેલો જણાય છે, જેમાના ઘણાંક કાવ્યો આ 


જ ક 


પ્રકરણમાં જ આવી ગયા છે અને તેની વિગતે સંખ્યાપણ ઉપર આવી ગઈ છે. કુલ ૨૦૪ 


શિશ 


ચંદ્રાયણા છે, જેનું નામ સ્વામીશ્રીએ પોતેજ “ઉપદેશ ચિંતામણી' આપેલ છે, અને તે છંદ 
રત્નાવલીમાં પ્રસિદ્ધ છે. 


(૨) ઉપદેશ રત્નદીપક ઝુલણા (પ્રાસદ્ધ) 


આ ગ્રંથમાં સ્વામીશ્રી પોતેજ છેલ્લા ઝુલણામાં કહે છે કે, 


આદિ ત્રીસસેં માયિક જીવ હુંકી, લખિ રીત દેખાવન ત્રાસહેજી, 
પિછે ભેખ લજાવન ભડુંવાંકે, લખે દ્રાદસ વાક્ય વિલાસાહેજી, 
પિછે આઠમેં સંતકી રીતલખી, સોઈ સત્ય પ્રભુજી કે દાસહેજી, 
બ્રહ્માનંદ વિચાર કે તોલનાંજી, યહ ઝુલુના નંગ પચાસહેજી. 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૨ ૩પપ 


૩૫૬ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સ્વામીશ્રી છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે કે, આ ઝુલણા છંદ નંગ પચાસ છે. તે 
દ્વિઅર્થિ છે. (નંગ એટલે સંખ્યા અને નંગ એટલે હીરા, માણેક, મોતી વગેરે ઝવેરાતને 
પણ નંગ કહેવાય છે.) સ્વામી શ્રી કહે છે, હે વાચકવ્રંદ ! અમારા ઝવેરાતના નંગોથી પણ 
અમુલ્યએવાપચાસ ઝલણા છે. તેની તુલના વિચારીને સહુ કોઈ કરજો. 


(૩) ધર્મવંશ પ્રકાશ (અપ્રસિદ્ધ) 


આ ગ્રથ હિન્દી ભાષામાં દુહા, છંદ, ચોપાઈ વગેરેમાં છે, અને તેના માત્ર આઠ 
જ અધ્યાયો છે. પહેલા અધ્યાયમાં ગોલોક ધામ વર્ણનઃ બીજામાં ધર્મ ભક્તિ શ્રાપકથન, 
ત્રીજામાં ધર્મ પ્રવાસકથન ચોથામાં ધર્મ ભક્તિ વરદાન પ્રાપ્તિ કથન, પાંચમાં ધર્મ ભક્તિ 
સ્વધામ ગમન કથન, છઠ્ઠામાં શ્રીજી વેશ્નવી દક્ષા પ્રાપ્તિ કથન, સાનમાં શ્રી હરિપ્રતાપ 
અને ઈષ્ટ શાસ્્ર કથન, આઠમાં મંદિરો, મૂર્તિ પ્રતિષ્ટા આદિ કથન. એ પ્રમાણે આઠે 
અધ્યાયમાં ધર્મવંશ અને શ્રીજી જીવનચરિત્ર સુંદર અને સરલ હિન્દી ભાષામાં રસાત્મક 
અલંકારોથી ગુંથેલા છંદો છે. 
(૪) શિક્ષાપત્રિ હિન્દી (અપ્રસિદ્ધ) 


ચોપાઈ 
શ્રીજીનું મંગલા ચરન કરી પ્રથમની ચોપાઈમાં સ્વામી કહે છે કે 
કરૂનાનિધી સબ સુખ અતિ ચીની, શિક્ષાપત્રી પ્રગટ જેહીકીની. 
પત્રી મહીં શુભ બાત લખાના, શ્રીમુખ કીન સુ આપ સમાના. 


છેલ્લે સમાપ્તીમાં દોહા લખે છે કે- 
સંવત અઢાર બ્યાસીસો, મહા સુદિ પાંચમી જાન, 
તા દિન શિક્ષાપત્રી લખી, એહી કરી જગ કલ્યાન. 
આશ્રિત કી પીડા હરન, ધર્મ ભક્તિ પ્રતિપાદન; 
કુશ્રજન વાંછિત સુખદ, મંગલ કરહું વિશાલ. 
સહજાનંદ ગુરૂ એહી વિધી, પત્રી રચી નવિન, 
બ્રહ્માનદ ગિરવાન પર, સુલ્લભ ભાષાકીન. 


(૫) શિક્ષાપત્રી ગુજર પદોમાં (પ્રસિદ્ધ) 


પ્રથમ મંગલા ચરણનું એક પદ રચી, બીજા પદમાં કહે છે કે- 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૨ ૩૫૭ 


રાગ ધોળ 
કરૂણઆના સિંધુરે કે સહુના સુખકાજે, શિક્ષાની પત્રીરે કે કીધી મહારાજે, 
પત્રીમાં સુંદર રે કે સરવે વાત લખી, શુદ્ધ જાણી કીધી રે કે નિજ મુર્તિ સરખી. 
ઉદ્ધવના મતનું રે કે સ્થાપન અધિક કર્યું, જે શરણે આવ્યા રે કે તેનુ કાજ સર્યું. 
જેણે અંતર ધરિઆ રે કે, તે સરવે સુખીયા, નરત્રિય બડભાગી 
રેકે તેમણે ઓળખીઆ. 
બ્રહ્માનંદ કે મગગુરૂ રેકે સહજાનંદ ભણું, કરે પત્રી કરવા રેકે મંગળ ઈષ્તણું. 
છેલ્લે સમાપ્તિના પદમાં કહે છે કેઃ- વાલા રમઝમ કરતા કાન રે રાગ 
શુભ સંવત અઢારમાં, વરસ સીયાસીરે, રૂડી મહા શુદી પંચમી દીન પત્રી 
પ્રકાશીરે. 
પુત્રી ગુઢ અર્થ ગીરવાણ પોતે કીધી રે, તેને પ્રાકૃત કરવા કાજ આજ્ઞા મુને દીધી રે, 
સૌને સંસ્કૃત કેરી રીત નથી સમજાતીરે, માટે પદ બાંધ્યા કરી પ્રીત ભાષા 
ગુજરાતી રે 
હરિદાસને સંકટ માત્રા સદા ક્ષયકારી રે, વળી ભક્તિ-ધર્મ સહિત રાખણ હારીરે 
નિજવાંછીત સુખ દેનાર ધર્મ દુલારોરે, તે બ્રહ્માનંદ ઉરમાંય મંગળ વિસ્તારેરો. 
(૬) નીતિ પ્રકાશ - વિદુરનીતિ (અપ્રસિદ્ધ) 
મંગલાચરન દોહા 
પ્રથમ વંદૂ શુભ ધર્મપદ, પુતિપદ ભક્તિ સુ માત, 
કહિ હું નીતિ પ્રકાશકું, જેહિ કરિ શુભ મતિ આત. 
ચૌપાઈ 
નિજ બંધવકું વિદુર સુનાઈ, રાજનીતિ સબ જન સુખદાઈ; 
ઓ નીતિ અબ બરન સુનાઉ, રાધાકૃષ્ણ ચરન ઉર લાઉં. 
દોહા 
જો યહ નીતિ પ્રકાશકું પઢે સુને કરિ પ્યાર, 
મતિ ચળત નહિં ધર્મતે; જાનત દો વ્યવહાર. ॥ ૧ ॥ 
હે સાધન પરલોક કો, જગમેં દેત સુવાસ, 
દ્રઢતા બાઢે ધર્મકી, પઢતે નીતિ પ્રકાશ. 1 ૨ ।॥1 
જો યહ નીતિ પ્રકાશકું, શિખે સુને સુપ્રીત, 
લોક અરૂ પલલોકકી, સમજત સબહી રીત । ૩ ॥। 
સંવત અઠાર ચૌરાશીયો શ્રાવણ માસ ઉદાર 


ભય હૈ ગ્રંથ સમાપતી. વદ આઠમ બુધવાર ।॥ ૪ ॥ 


૩૫૮ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જોયાકું શીખે સુને, મુઢ્ હોત પરબીન; 

કીનો બ્રહ્માનંદ, કવિ નીતિપ્રકાશ નાવન. । ૫પ ।॥1 

શ્રી ગુરૂ સહજાનંદ કે, કરીકે નિકટ નિવાસ; 

ગઢપુર ઉન્નડભૂપ ગૃહે કીનો નીતિપ્રકાશ 1 ૬ ॥ 

આ ગ્રંથના આઠ અધ્યાય છે તેમાં વિદુરજીએ (મહાભારતમાં) કહેલી 
રાજનીતિને હિન્દી સરલ ભાષામાં રચિ છે, જે બુદ્ધિશાળી જનોને ખાસ અભ્યાસ કરવા 
લાયક છે. સામાજિક, ધાર્મિક અને રાજકીય નીતિનો તેમાં સુંદર ખ્યાલ આપેલ છે. 

(૭) બ્રહ્મવિલાસ (પ્રસિદ્ધ છે) 

એગ્રંથ છપાઈ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તેમાં વીશ અંગો છેઃ- 

(૧) ગુરૂદેવીકો અંગ; (૨) ઉપદેશકો અંગ; (૩) કાળકો અંગ (૪) દેહ 
આત્મા વિછોહકો અંગ; (૫) તુષ્ણાકો અંગ; (૬) અધિર્યકો અંગ; (૭) વિશ્વાસકો અંગ. 
(૮) દેહ મલીન ત્યાગકો અંગ, (૯) નારી નિંદાકો અંગ; (૧૦) દુષ્ટકો અંગ, (૧૧) 
મનકો અંગ; (૧૨) ચાનક્કો અંગ. (૧૩) વિપરીત જ્ઞાનકો અંગ; (૧૪) વચન 
વિશ્વાસકો અંગ; (૧૫) ઉપાસનાકો અંગ, (૧૬) પતિવૃતાકો અંગ; (૧૭) 
વિરહીણીકો અંગ; (૧૮) સુરમાકો અંગ, (૧૯) શ્રી સાધુકો અંગઃ (૨૦) સાંખ્યકો અંગ 
આમા કુલ ૩૮૦ છંદોની સંખ્યા છે, છેલ્લે સમાપ્તિના છપયમાં ગ્રંથ રચના, સ્થળ, 
સંવત, નેઆશીર્વચન છે. 


છપય છંદ 
સંવત અષ્ટા દશ શ્રેષ્ટ, વ્યાતીત ભયે વર્ષ ત્રયાસી, 
દ્રિતીયા શુક્લ અશાઢ, શુક્રવાર શુભ રાસો; 
ઉન્મત ગંગા તીર, નગ્રપુર દૂર્ગ નિવાસ, 
તહાં રહિ પૂરન કીન, ગ્રથ યહ બ્રહ્મ વિલાસા, 
યહ પઢે પઢાવેતાહિ પર, સદા પ્રસન્ન જગદીશ હૈ, 
કહે બ્રહ્મમુનિ મન ક્રમ બચન, યહનિશ્ચવલ આશિષ હૈ. 
(૮) સંપ્રદાય પ્રદિપ (અપ્રસિદ્ધ) 
આ ગ્રહણ પણ હિન્દી ભાષામાં પદમાં લખાયેલો છે. અને તેમાં ઉદ્ધવ અવતાર 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૨ ૩૫૯ 


સ્વામી શ્રી રામાનંદજીનું અને તેમના ગુરૂશ્રી આત્માનંદજીનું વૃતાંત અને ગુરૂ પરંપરા 
આપેલા છે. સાં. ૧૮૭૫ કે તેની પહેલાં તે લખાયેલ જણાય છે. 


(૯) શ્રી સુમતિ પ્રકાશ (પ્રસિદ્ધ) 


એ ગ્રંથમાં વીશ વિશ્રામો છે, એ વીશ વિશ્રામોમાં નરનારાયણના આશ્રમથી 
આરંભી, દુર્વાસા શ્રાપ. શ્રી હરિજન્મ, તીર્થાટન, ધર્મધુરા ગ્રહણ સત્સંગ સ્થાપના, પંચ 
વર્તમાન, પ્રાયશ્ચિત, ગૃહાસ્થાશ્રમ, પતિવૃત ધર્મ, સધવા વિધવા ધર્મ, અક્ષર ધામ વર્ણન, 
નર્ક કુંડ, યમ યાતના નિરૂપણ, શ્રી હરિ અવતાર પ્રયોજન, શ્રી હરિ મહાત્મ્ય અને શ્રી હરિ 
ચરિત્રવગેરેનુંવર્ણન હિન્દી છંદ છપયમાં કરેલું છે. છેલ્લેગ્રંથસમય વિષે દોહાઓ છેકેઃ- 

સંવત અષ્ટાદશ સહી, વરસ અઠોતેર જાણ, 
મહા સુદી પાંચમી વારબુધ, પૂરણ ગ્રંથ પ્રમાણ. 


શ્રીનગર શુભ શહેરમેં, નર નારાયણ પાસ. 
તહાં રહિ બ્રહ્માનંદ કવિ, કીનો સુમતિ પ્રકાશ. 


(૧૦) ધર્મ સિધ્ધાંત (અપ્રસિદ્ધ) 


આ ગ્રંથની હસ્ત લિખીત પ્રત એક જ જોવામાં આવી છે. મુળ મુળીના અને 
હાલ કચ્છ ભુજમાં બીરાજતા સદગુરૂ પુરાણી શ્રી બાળ મુકુન્દદાસજીસ્વામી પાસે આ 
ગ્રંથજુનો પ્રસાદીનો છે. તેમણે મને એ ગ્રંથની એક જ ચોપાઈ અને અધ્યાયની સમપ્તિનું 
લખાણ લખીમોકલતાં આ નીચે લખુ છું. 


ચોપાઈ 
રવિમંડલ જ્યુંહી અક્ષર જાનો, ચિદાકાશ તેહિકીરન પ્રમાનો. 
હિરણ્ય પુરૂષ જ્યુંહિ રવિકે માંઈ, ત્યું મેં અક્ષરમરહિ દરસાઈ. 


“ઈતિ શ્રી પરમ કૃપાળુ સહજાનંદ સ્વામી, શિષ્ય બ્રહ્મનુનિ વિરચિતે, ધર્મ 
સિદ્ધાંતે ધર્મરત્ન પ્રાપ્તિ સ્થાન બ્રહ્મપુર નામાપરધામ વર્ણન નામા દ્વાદશોધ્યાયસમાપ્ઃ॥ 


(૧૧) વર્તમાન વિવેક (અપ્રસિધ્ધ) 


આગ્રંથમાં પંચવર્તમાનની હકીકત સ્વામીશ્રીએ અસરકારક શબ્દોમાં વર્ણવેલી 
છે. પ્રારંભના દુહામાં કહે છે કે- 


૩૬૦ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
દોહા 


નિસ્પ્રેહી નિષ્કામ જ્યું, નિરસ્વાદી નિર્લાભ, 

નિરમાની મનધારતે, મિટત જકત સબ ક્ષોભ. 

વર્તમાન એહિ પંચ વિધી, કેવળ નિધી સુખકંદ, 

કયે પ્રગટ કરૂણા નિધી, શ્રીગુર્‌ સહજાનંદ. 
(છેલ્લા સમાપ્તિમાં પણ દોહામાં લખે છે કે) 

પુરૂષોત્તમ પરબ્રહ્મજો, જેહી કર અક્ષરધામ, 

નિજ ઈચ્છા ભૂપર અયે, કરન સંત નિષ્કામ. ॥ ૧ ॥ 

નિજ જન અપનો જાનિકે, કરિ અગ્યા ગુરૂરાય, 

વર્તમાન વિવેક એહી, રચહું ગ્રંથ હિતલાય. ॥ ૨ ॥ 

ગઢપુર ઉન્નડ ભૂપ ગૃહ, યતિ હિતકરન અનેક, 

પ્રભુપદ પદ્મ સમીપ ભયો, યહ વર્તમાન વિવેક. ॥ ૩ ॥ 

સંવત અઢાર બ્યાસીઓ, જેષ્ટ શુકલ છઠ જોય, 

રચિયો બ્રહ્માનંદ કવિ, સંપૂરન ગ્રંથ સોય. 1 ૪ ॥ 


(૧૨) શ્રી નારાયણ ગીતા (અપ્રસિદ્ધ) 


આ ગ્રંથ પણ ભુજથી સદગુરૃ શ્રી પુરાણી બાળમુકુંદદાસજી સ્વામી (મુળીવાળા) 
પાસે હસ્ત લિખિત છે, તેમાંથી નીચેના કાવ્યો સ્વામી લખી મોકલેલ છે. આ ગ્રંથ અન્ય 
લેખકોની ટીપણીમાં કે સંપ્રદાયમાં કોઈ પાસે જોયો જાણ્યો નથી, એટલે સ્વામી રચિતા 
ગ્રંથોની નામાવળીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ નથી. કદી તેની કોપીઓ ઓછી લખઈ પ્રસિદ્ધ થયેલા 
હશે. આ ગ્રંથની હસ્તલિખિત પ્રત પુરાણીશ્રી પાસે જ એક છે, તેમ તેઓશ્રી કહે છે, પ્રત 
જાની પ્રસાદીની જણાય છે અનેકૃતિપણ સ્વામિશ્રીનીજ છે એમ તે વાંચતા જણાશે. 


દોહા 
શ્વેત દ્વિપ પતિ રૂપ શુભ, વાસુદેવ જગ વ્યાપ, 
સો નર તન ધર ફિરત જગ, અકળ અનૂપ અમાપ ॥ ૧ ॥। 
તૂર્યાતતિત પુનિત પદ, અક્ષરધામ અનૂપ; 
તેહિપર પુરૂષોત્તમ પ્રગટ, રહો સો મમ ઉર રૂપ. ૫૨ ॥ 
સત્તા કરિ વ્યાપક સકળ, સવે સબસે વ્યતિરેક, 
અચ્યુત, અજર, અખંડ, અજુ આદિ, અંત મધ્ય એક. ।૩॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૨ ૩૭૬૧ 


જાકી ચૈતન શક્તિ કરી, જડપુનિ ચૈતન હોત; 
સો પ્રભુ તનું સુંદર સુભગ, ર મમ રહ ઉદ્યોત. ૫ ૪ ॥ 
નરનારાયન સંત નિધી, કોમળ હૃદય કૃપાળ; 
તેહિપદ વંદત વિધન સબ, હોતનાશ તતકાળ ॥ પ ॥ 
ગુરૂપદ કંજ સુગંધકો, ગ્રાહક મમ મન ભ્રંગ, 
તેહિતજી માઈક કુસુમકે જાત, ન કબહુ પ્રસંગ. 1 ૬ ॥ 
સદગુરૂમુખ શશિ શરદકો, મો દ્રગ નવલ ચકોર 
મગન રહત નિત નિરખકે, તક્ત ન દૂજી ઠોર. ॥ ૭ ॥ 
સદગુરૂ રૂપ અનૂપ રવિ, પૂરન અધિક પ્રકાશ. 
પ્રગટ તાહિ કીનો પ્રબલ, જન ઉર તિમીર વિનાશ. ॥ ૮ ॥ 
આગ્યા સદગુરૂ શ્યામકી, હિત ધરકેં ચિત્ત ધાર; 
ગ્રંથ નવલ ગિરવાન પર, કરું સો મતિ અનુસાર. ॥ ૯ ॥ 
શ્રી મુખ નારાયન કહી, ગીતા નૌતમ ગ્યાન. 
નિજ જનપર ક્રીપા કરી, ગ્રંથ રચ્યો ગિરવાન. પ ૧૦ ॥ 
ગીતા નારાયન શુભગ, કહી જન પ્રતિ કીરતાર. 
સબ શાસ્ત્રન કો સાર યહ, કિયો પ્રબંધ વિચાર ॥ ૧૧ ॥ 
સૌ ગીતા ગિરવાન કરી. સબકું સુલમ ન હોય 
તા પર મેં ભાષા કરૂં, યથા અર્થ પદ જોય. ॥ ૧૨ ॥ 
સમાપ્તિ છપય 
સવત અષ્।દશહ, વર ઊગનાસી વિદ'તા, 
વદિ શ્રાવણ કો વિમળ, અષ્ટમી પરમ પુનોતા; 
વરતત શુભ બુધવાર, સાર સદગુરૂ સેં ગ્રહિકે; 
ગઢપુર નગર અનૂપ, ભૂપ ઉન્નડ ગ્રહ રહિ, 
જગપ્રસિધ્ધ ગંગઉન્મત જહાં, નૌતમ અતિ ભાષા નવી. 
યહ નારાયણી ગીતા અજબ કીની બ્રહ્માનંદકવિ. ॥ ૧૧ ॥। 


(૧૩) શ્રી વિવેક ચિંતામણી (અપ્રસિદ્ધ) 


આ ગ્રંથની હકીકત પણ મળવામાં નથી. મુળી કે અમદાવાદના કોઠારમાં પુસ્તક 
સંગ્રહમાકદાચ હોવી જોઈએ. 


૩૬૨ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(૧૪) શ્રીસતીગીતા (અપ્રસિદ્ધ) 


ક. હન 


આ ગ્રંથ બહું જ નાનો અને ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી છે ફક્ત તેના છ જ અધ્યાયો છે. છેલ્લા 
દોહાઓ. 

ગ્રહિ અગ્યા ગીતા કરી, સતિયન હિત સાક્ષાત, 

તેહી કરી મોપર રીઝીએ ભક્તિમાત ધર્મતાત. ॥ ૧।॥। 

ભક્તિ સકળનિધી પાવની, સુખંદિત્ત ધર્મદેવ, 

બ્રહ્માનંદકું દોજીએ, તવ સુતકી પદસેવ. ॥ ર ॥ 

સંવત અઢાર ત્ર્યાસીયો, ફાગન વદિ છઠ્ઠ ભાન, 

કીનો બ્રહ્માનંદ કવિ ગ્રંથ સંપૂરન જાન. ॥ ૩ ॥ 

નર નારી યા પ્રંથકું સુને પઢે કરી હેત, 

બ્રહ્માનંદ કહે મોક્ષ પદ, પાવત કુટુંબ સમેત. ॥ ૪ ॥ 


(૧૫) બ્રહ્માનંદ કાવ્ય (કીર્તન સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ) 


સ્વામીશ્રીના કીર્તનો લગભગ આઠ હજારની સંખ્યાનાં જાણવામાં આવે છે. 
તેમાંથી માત્ર ૨૫૦૦ અઢી હજાર છપાઈ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. તે સાથે તેમાં બ્રહ્માવિલાસ 
અને સુમતિપ્રકાશ એ બે ગ્રંથોપણ પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. 


(૧૬) શ્રી છંદરત્નાવલી (પ્રસિદ્ધ) 


આ ગ્રંથમાં સ્વામીશ્રીના રચેલા છંદોનો સંગ્રહ કાઠીઆવાડના લોધીકા 
તાલુકાના ઠાકોરસાહેબ શ્રી અભયસિંજી સાહેબ કે, જેઓ મહામુક્તરાજે અક્ષર મૂર્તિ શ્રી 
ગોપાળાનંદજીસ્વામીના હાથથી વર્તમાન ધરાવીને અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી 
ના ઉપદેશથી શુધ્ધ શ્રીજીની ઉપાસના કરી છ છ કલાક ધ્યાનમાં બેસતા તેથી 
અભયસિંહજી ધ્યાની (દરબાર) તરીખે સત્સંગમાં પ્રસિદ્ધ થયા. હતા, જેમણે 
મહાકવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈને અમદાવાદથી લોધીકા તેડાવી લગભગ દોઢેક 
વરસત્યાં રાખી હિન્દીભાષામાં રામાયણના ઢાળનો એક * પુરૂષોત્તમ 


એ ગ્રંથની શરૂઆત જામશ્રી વિભાજીના રાજકવિ કાલાવાડના રહીશ કવિશ્રી 
ભીમજીભાઇ બનાભાઈ રત્નુ (મારા પિતાશ્રી) એ કરી હતી અને તેમના જ આગ્રહથી 
કવીશ્વર દલપતરામભાઇને તેડાવ્યા હતા. (વાંચો-કવીશ્વર દલપતરામ ભાગ બીજો) 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૪ આધ્યાય ૧૨ ૩૬૩ 


ચરિત્ર'' નામનો ગ્રંથ રચાવેલ હતો. એ સમયે મુળ મુળીના રહીશને હાલ કાલાવાડના 
રહીશ મારા પૂ. (પિતાશ્રી) શ્રી ભીમજીભાઈએ સંગ્રહેલ સ્વામીના છંદો વંચાવતાં 
કવિશ્વર દલપતરામભાઈ પણ સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી થકી કરેલો સંગ્રહ લાવી, તે બંને 
સંગ્રહમાંથી કાવ્યો લઈ “છંદ રત્નાવલી'' ના નામે દરબારશ્રી અભયસિંહજી ઠાકોર 
સાહેબ સં. ૧૯૪૦ ના અરસમાં છપાવિ પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. જેમા નીચેના છંદો કવિતો, 
સવૈયાઓ, ઝુલણાઓ, વગેરે રત્ન જેવા છેદોની પંક્તિઓ કરી રત્નની આવલી રૂપ છંદ 
રત્નાવલી પ્રસિદ્ધ કરીને ઠાકોર શ્રી અભયસિંહજી સાહેબે સત્સંગમાં ઘણો જ કિંમતી 
ફાળો આપ્યો છે જો તે પ્રસિદ્ધ ન થયેલ હોત તો આજે સ્વામીશ્રી રચિત પાંગળ ડીંગળનું 
ઉત્તમ ચારણી સાહિત્ય મેળવવું દુર્લભ થઈ પડત. હવે તો તે ગંથની પ્રતો પણ મળતી નથી 
અને ભવિષ્યમાં સ્વામીશ્રીનો કાવ્ય વારસો જળવાઈ રહે તેટલા માટે તે છંદ રત્નાવલી 
ગ્રંથમાંથી આ ગ્રંથમાં ઘણાંએક કાવ્યો લઈ તનો જીણોધ્ધાર કરવો અને મને યોગ્ય લાગ્યો 
છે. આ છંદ રત્નાવલી સહિત સ્વામી કૃત ગ્રંથોની કુલ સંખ્યા ૧૮ ગ્રંથોની છે. 


આબ્રહ્મસંહિતા લખવાની શરૂઆત કર્યા પછી હું મુળીએ મારા ગીરાસના કામે 
ગયેલ ત્યારે મુળી મંદિરના મહંત સ્વામી સદગુરૂ શાસ્ત્રી શ્રી બાળકૃષ્ણદાસજીની 
સહાયતાથી અમે કોઠારમાં હસ્ત લિખિત પુસ્તકોનો સંગ્રહ જોયો. જેમા નાં. પ. નો 
“સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના કાવ્યો'' એ નામનો મોટો ચોપડો છે. તેમા શ્રીજી 
મહિમાના નારાચ છંદ સંખ્યા ૪પ ને એક છપય છે; (૨) જીવા (જીવ) ને ઉપદેશી 
ચંદ્રાયણા સંખ્યા૧૪ ની છે; (૩) ધર્મકુલ ધ્યાન (દીક્ષાવિર્ધિ) એક અધ્યાય છે; (૪) દશ 
અવતાર લીલા ચરિત્રનો એક અધ્યાય છે, (૫) સતી ગીતા છ અધ્યાયની છે. વગેરે 
ઘણાક છંદો તેમા લખાયેલા છે. એક ચોપડો સદગુરુ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી નાં કાવ્યો, એ 
નામે છે; જેમા ગુજરાતી ભાષાના કીર્તનો જ છે. પિંગળ સાહિત્યના સ્વામી પ્રસાદોના 
પણ નીચે લખ્યા ગ્રંથો છે. (૧) સંવત ૧૮૬૮ માં રચાયેલ “પિંગળ પ્રકાર'' એ નામનો 
ચોપડો સાં. ૧૮૭૫ ની સાલનો ભુજના લહીયાનો લખેલ છે. તેમ જ કવિપ્રિયા મુળ તથા 
ટીકાસહિત બેપ્રતો છે. વગેરે અપ્રસિદ્ધ હસ્ત લિખિત સાહિત્યસંગ્ર છે. 


૩૬૪ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સ્વામિરચિતગ્રંથોનીનામાવલી 


(૧) શ્રી સુમતિ પ્રકાશ સં. ૧૮૭૮ પ્રસિદ્ધ, (૨) શ્રી નારાયણ ગીતા સં. 
૧૮૭૯ અપ્રસિદ્ધ (૩) દશાવતાર ચરિત્ર અપ્રસિદ્ધ; (૪) વર્તમાન વિવેક સં. ૧૮૮૨ 
અપ્રસિદ્ધ; (૫) બ્રહ્મવિલાસ સં. ૧૮૮૩ પ્રસિદ્ધ; (૬) સતી ગીતા સં. ૧૮૮૩ 
અપ્રસિદ્ધ; (૭) નીતિ પ્રકાશ સં. ૧૮૮૪ અપ્રસિદ્ધ; (૮) ઉપદેશ ચિંતામણી ચંદ્રાવળા 
સં. ૧૮૬૧ પ્રસિદ્ધ; (૯) ઉપદેશ રત્ન દિપક ઝુલણા સં. ૧૮૬૨ પ્રસિદ્ધ (૧૦) ધર્મવંશ 
પ્રકાશ પ્રસિદ્ધ; (૧૧-૧૨) શિક્ષાપત્રિ ગુજરાતિ તથા હિન્દી સં. ૧૮૮૨ અપ્રસિદ્ધ; 
(૧૩) સંપ્રદાય પ્રદિપ અપ્રસિદ્ધ; (૧૪) ધર્મ સિદ્ધાંત પ્રસિદ્ધ; (૧૫) વિવેક ચિંતામણી 
પ્રસિદ્ધ; (૧૬) બ્રહ્માનંદ કાવ્ય પ્રસિદ્ધ; (૧૭) છંદરત્નાવલીનાછંદો પ્રસિદ્ધ; (૧૮) 
ધર્મકુળ ધ્યાન (દિક્ષા વિધી) અપ્રસિદ્ધ,_પર લખ્યા કુલ ૧૮ ગ્રંથો સ્વામીશ્રી રચેલા છે, 
તેમાનૌ ગ્રંથ છપાઈ પ્રસિદ્ધ થયા છે અને નૌ અપ્રસિદ્ધ છે. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ચતુર્થ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે સ્વામીશ્રીકૃત 
ગ્રંથોસાર સંગ્રહે બારમો અધ્યાય; સમાપ્તઃ॥૧૨ ॥ 


પ્રકરણ ૪ ચોથું સમાપ્ત 


પ શ્રીજી ॥ 


શ્રી અમદાવાદ સ દિર 
( પૃષ-૩૬૫ ) 
॥ દોહો ॥ 
સાહેખ ગૌડન સ્તેહસે* દિય ભૃમિકેો દાન 1 
ખ્રબાન'દ શ્રીનગરમે', મ'દિર રચ્યો મહાન | 
(કવિ માવદાનજી) 


સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી વડતાલ મદિર (ષૃષ્ટ-૩૭૮) ર 


ઝં 


જ કન“. વિ 
ક્ત... 


: રાહો : સ્ટ 
દેશ ચરોતર મધ્યમે', શ્રી વરતાલ વિશાલ ॥ પ 
મદિર બ્રહ્મસુનિ મહા, રચિચે! ભોમ રશાલ ॥ 
કવિ માવદટાનજી 


ક્ટ 


પ્રકરણ પ પાંચમું 
( મંદિર પ્રારંભ પ્રકરણ ) 
અધ્યાય ૧ પહેલો 
શ્રીનગર અમદાવાદ મંદિર નિર્માણ 


સંવત ૧૮૭૪ ના અરસામાં શ્રીજી મહારાજને જનરલ ગોર્ડન સાહેબે શ્રીનગર 
* (અમદાવાદ) માં પધરાવ્યા, શ્રીજી અને સંતોના મિલાપથી તેઓને સંપૂર્ણ સંતોષ થયો 
તેમા પણ સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીના શ્રીજી સન્મુખ બોલાયેલા હિન્દી કાવ્યો, (છંદ 
છપય) સાંભળી, સાહેબને હિન્દી ભાષાનું સાર્‌ જ્ઞાન હોવાથી, તેમજ સાહિત્ય કળાનો 
શોખ હોવાથી સ્વામી તરફ તેઓની સહજ લાગણી ઉભરાઈ આવી. 


શ્રીજી મહારાજના મુકામ દરમ્યાન સાહેબે સ્વામીશ્રીને બે ચાર વખત પોતાના 
બંગલે બોલાવી કાવ્યો વગેરે વાતો સાંભળેલી હતી. સ્વામીશ્રીએ અરસામાં “બંદેકો 
ઉપદેશી અંગ'' ના કુંડળિયા છંદો નવા બનાવેલા હતા, તે સાહેબને પોતે સંભળાવેલા. 
જેમાના થોડા આ નીચે છે. 


કુંડળિયા છંદ 


બંદે બહુત ન કીજીએ, અંતર મેં અભિમાન; 
અપના કિઆ ન હોત હૈ, કરતા હક સુલતાન; 
કરતા હક સુલતાન હુકમ બિન પાન ન ડોલે; 
મગરૂરી મેં મૂર્ખ કાહિકેં બક બક બોલે; 
દાખત બ્રહ્માનંદ પલક મેં હિ કાલ ગ્રસંદે; 


બંદે બહુત ન બોલિએ, અંતર ધરિ અહંકાર; 
તેરા કિયા ન હોત હૈ, કરતા સરજન હાર; 


* એ સમયે અમદાવાદમાં કલેક્ટર તરીકે ““સર, એન્ડયુ ડનલૉપ'' હતા અને 
હાઈકમીશ્નર ““જનરલગાર્ડન”' સાહેબ હતા. 


૩૬૬ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કરતા સરજનહાર, કરક પેદા સોઈ મારે, 
કરત રાવકું રંક રંક શિર છત્ર હિ ધારે; 
દાખત બ્રહ્માનંદ, સોઈ ખાવન સબ હદે, 
સોઈ સહેગા નાહિ, બહુત બોલ મત બંદે ॥ ૨ ॥ 
બંદે બાજી જગતકી, જ્યુ સુપને કો ખ્યાલ, 
નૃપતી હોયો નીંદમેં, જાગે ફેર બેહાલ; 
જાગે ફેર બેહાલ, ફિરત ઘરઘર અન કાજ, 
છિનમેં ગયે વિલાપ સેજ, ત્રિય સંપતિ સાજા; 
દાખત બ્રહ્માનંદ રહ્યાં નહિ નાંહિ રહંદે, 
જ્યું સુપને કા ખ્યાલ, જગતકી બાજી બંદે, ॥ ૩ ॥ 
બંદે કીજે બંદગી, તજી દે ચીજ હરામ, 
ફના સમજ બે ફકર અરૂ, જકર રખડું સબ જામ; 
જકર રખહું સબ જામ. નામ નામી જાત લેતાં, 
સાહિબકું ૧૨ ગા, દગા કોઉકું નહિ દેના; 
દાખત બ્રહ્માનંદ, છોડ દુનિયા કે ફંદે, 
તજી દે ચીજ હરામ, બંદગી કીજે બંદે. ॥ ૪ ॥ 


ઉપર મુજબ અનેક કાવ્ય રસાસ્વાદ સાહેબને ચખાડવાથી સાહેબને સ્વામી 
સાથે ગાઢ પિછાણ થઈ. સ્વામીશ્રીની મા મનોહર આકર્ષક આકૃતિ સાથે ધર્મ, નિયમ, 
વિવેક, અખંડ બાળ બ્રહ્મચર્યનું તપોબળ તેજ આદિ દિવ્ય ગુણોથી ગોર્ડન સાહેબ તો 
સ્વામીશ્રીનેએક મહાન ઓલીયા પુરૂષ માનવા લાગ્યા. 


શ્રીજી મહારાજને હવે મંદિરો ચણાવી, દેવ પધરાવી, ભક્તિમાર્ગ પ્રવર્તાવી. 
જનતાને ધર્મપરાયણ કરવાની ઈચ્છા થતાં, પ્રથમ શ્રીનગરમાં મંદિર ચણાવવા માટે 
જમીન ખરીદવા સાહેબને સ્વામી મારફત પુછાવ્યું ત્યારે સાહેબે કહ્યું કે, ““આ કુપની 
સરકારના રાજ્યમાં ૯૯ નવાણું વરસને પેટે જમીન આપવામાં આવે છે. તો હું નવાણુ 
વર્ષના પટનો લેખ લખી આપું. શ્રીજી મહારાજને તો “યાવધચંદ્રદિવાકરૌ'' એ જગ્યા 


જૌઈતી હતી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧ ૩૭૬૭ 


પછી ત્યાંના હરિભક્તોના આગ્રહથી શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને અને સદગુરૂ આનંદ 
સ્વામીને અમદાવાદમાં રાખીને શ્રીજી મહારાજ ગઢપુર પધાર્યા. 
જા 


સ્વામીશ્રી કોઈ કોઈ વખત (રવિવાર કે રજાને દિવસે) સાહેબ પાસે બેસી કાવ્ય 


જ 


વિનોદ કરી આવતા, સાહેબ મીલટરી લાઈનના હોવાથી તેઓ ઘોડેસવારી સરસ કરી 
જાણતા એક દિવસ પોતાની સ્વારીનો ઘોડો બીમાર થતાં ઘોડો ડોક્ટરથી તેની બીમારી 
નહિ મટતાં સ્વામીએ દવા બતાવેલ, તે દવાથી ઘોડો સાજો થતાં, સાહેબે તે વિષે ચર્ચા 
કરતા સ્વામીએ શાલીહોત્ર શાસ્ત્ર સંભળાવ્યું હતું તે સાંભળી તેણે સ્વારીમાં વિજય પ્રાપ્ત 
થાય તેવી જાતિનો ઘોડો પરીક્ષા કરી ખરીદવા માટે સ્વામીશ્રી પાસેથી એ શાસ્ત્રના 
કેટલાએક છંદો લખાવી લીધા અને તેના અર્થો જાણી એ સબંધનો થોડો અભ્યાસ 
સ્વામીશ્રી પાસે કરેલો હતો, કવિશ્રી દલપતરામે ઉપરની હકીકત “કીન્લોક ફાબર્સ 
સાહેબને પણ કહેલ કે, “તમારા જાતિભાઈ જનરલ ગાર્ડન સાહેબ અશ્ચ પરીક્ષાનો 
અભ્યાસ મરા ગુરૂના ગુરૂશ્રી પાસે કરેલ હતો અને ગુરૂ દક્ષિણમાં અમદાવાદના મદિર 
માટે યાવદ્દચંદ્રદિવાકરૌ નો લેખ ઠેઠ વિલાયત સુધી લખાણ કરીને ઈસ્ટ ઈન્ડીઆ કંપની 
મારફત મંજૂર કરાવી આપી, સ્વામીશ્રીને રાજી કરેલ હતા. એમ મારા ગુરૃ શ્રી 
દેવાનંદસ્વામીએ મને કહેલું હતું.'' તે હકીકત જાણ્યા પછી ફાબર્સ સાહેબે પણ એ 
અશ્વપરીશ્રાના કાવ્યોનો અભ્યાસ કવીશ્વર પાસેથી કરેલ હતો. એ શાલીહોત્રના 
કેટલાએક કાવ્યો સ્વામીશ્રીની પ્રસાદીના જાણી અહીં નીચે આપેલ છે, 


અશ્વચતુર્વર્ણોદભવ-પરીક્ષા ભેદ (શાલીહોત્ર) 


છપય છંદ 
જલ ઉદ્ભવ, દ્વિજ પુષ્પ; ગંધ મંગલ અસવારી, 
અગ્નિ ક્ષત્રિ તન અમર, કલહ ચઢિયત જયકારી 
મરત, વૈશ્ય, કૃત ગંધ, સહજ ગમનં સુખદાઈ, 
ભૂમિ શુદ્ર મધુમકર, યહે આખેટ ઉપાઈ; 
મુખબોર બ્રહ્મ પાની પિવત, ખૂર લગાય ક્ષત્રિય લહે; 
ખેંચત બાર બૈસહ અધુર, શુદ્ર સદા ઠરપત રહે; 


અર્થ - બ્રાહ્મણ જાતિના ઘોડાની ઉત્પત્તિ જળમાંથી છે. અને તેના શરીરનો સુગંધ 
પુષ્પજોવો હોય છે. તે માંગલિક કાર્યમાં સ્વારીકરવાથી શુભ ફળની પ્રાપ્તી કરાવે છે. 


૩૬૮ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અગ્નિમાંથી ઉત્પન થયેલ ક્ષત્રિય જાતિનો ઘોડો જાણવો તેના શરીરનો સુગંધ 
અગરના જેવો હોય છે. અને તે લડાઈમાં વિજય દેવાવાળો છે. 


વાયુથી ઉત્પન થયેલ વૈશ્ય જાતિનો ઘોડો જાણવો અને તેના શરીરની સુગંધ 
“ઘી' નાજેવી હોય છે તે સહજ કાર્ય (વાણિજ્ય વ્યાપારાધિકમાં સવારી કરવાથી શુભફળ 
આપે છે. 

શુદ્ધ જાતના ઘોડાની ઉત્પતિ જમીનમાંથી થી છે. તેના શરીરનો સુગંધ 
“મધરમચ્છ' જેવો હોય છે તે શીકારમાં ઉત્તમ ફળ આપે છે, એ ચારે જાતિના ઘોડાની 
પાણી પીવા વખતની પરીક્ષામાં બ્રાહ્મણ જાતિનો ઘોડો પાણીમાં મોઢું ડુબાડી પાણી પીએ 
છે; ક્ષત્રિય જાતિનો ઘોડો આગલો પગ લાંબો રાખી પગના ડાબલા ઉપર મોઢું રાખીને 
પાણી પીએ છે; વૈશ્ય જાતિનો ઘોડો હોઠથી ખેચી (સબડકા બોલાવતો) પાણી પીએ છે 
અને શુદ્ર જાતિનો ઘોડો પાણી પીતાં ડરતો રહે છે. (થોડું પાણી પી પછી આજુ બાજુ જોઈ 
ફરીનેપાછો પીવા માંડે છે.) 


અશ્વ અશુભ ભમરીના સ્થાન ભેદ 


છપય 
હૃદય કર્ણ કટિ ન નાભિ, કપોલહ વામ કહીજે, 
કુક્ષ પાંસુ પુનિ ભાલ, ત્રિવલિ નીચે લખી લીજે, 
જધ પુચ્છપરિ ગુહ્ય, પુચ્છ ઢંપતિ ગૂદહ ગનિ, 
કુકુદિ પુષ્ટ કુર પેર, પાદુ ઉદરંતરહિ ભનિ; 
કક્ષાંત ઔર આધુર અગર, બીશ ભ્રમર અશુભા કહે, 
અનુમાન ખોટિ એતી સુતજી લહન હાર સિંધવ લહે. 


અર્થ-છાતીમાં, કાનમાં, કટીમાં, નાભીમાં, ડાબા ગાલમાં, કુખભાલ 
ત્રિવણીના નીચે જંધાપર, પુચ્છનીપર, ગુદ્યેન્દ્રી ઉપર, પુંચ્છથી ઢાંકેલ ગુદા ઉપર, 
કુકુદપર (કવા ઉપર), ખંભા ઉપર, આગલા પગના ઘુંટણ ઉપર, પગમાં પેટ વચ્ચે, 
આંખની નીચે અને હોઠની પાસે એમ વીશ સ્થાનોમાં ભમરી અશુભ છે. તેને છોડીને 


જ. 


લેવાવાળા ઘોડા ખરીદે છે. મતલબ કે, તે સ્થાનની ભમરીવાળો ઘોડો લેતા નથી. (૧) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧ ૩૬૯ 


અશ્વ શુભ ભમરીના સ્થાન ભેદ 


છપય 

ભાલ શુદ્ધ ત્રય સુભગ, સુભગ શશિકલા ભાલ મહિ 
શુદ્ધ કંઠ ત્રય સુભગ, કંઠ ઈક ચિંતામણિ કહિ; 
કુંધ પરત ત્રય સુભગ, સુભગ દત્તહ કપોલ પર, 
શ્રવણ મૂલપેં સુભગ, સુભગ સોહત ત્રિવલી સર; 
પુનિ તાલુ સેત મધ્યહ સુભગ, યહ નવ ભ્રંગ નિહારિયે, 
તજી અશુભ ભેદ સુભ સંગહે, બાજ ખરીદ બિચારીયે. 


અર્થ- જેના કપાળમાં ત્રણ ભમરા છે તે ઉત્તમ, કપાળમાં ચંદ્રકળા જેવા ઉજવળ 
ચાંદલામાં ભમરો હોય તે ઉત્તમ. કંઠમાં ત્રણ ભમરી હોય તે સારી,કંઠમાં એકજ ભમરી 
હોય તે પણ શુભ છે. તે ભમરીને ચિંતામણી (દેવમણી) કહે છે. કાન ઉપર ત્રણ ભમરી 
શુભ છે. જે ઘોડાને જમણી જાંઘ ઉપર ભમરી હોય તે શુભ છે. એજ પ્રમાણે જમણા કાન 
પાસેનો ભમરો પણ શ્રેષ્ઠ છે. ત્રિવળી ઉપર ભમરો પણ શુભ છે. સફેદ તાળવામાં પણ 
ભમરો શુભ છે એ પ્રમાણે નવ સ્થાન ઉપર ભમરા જોઈને અશુભને તજી શુભ સ્થાન પર 
પડેલા ભમરાઓવાળા ઘોડાઓ ખરીદ કરવા વિચાર કરવો. 


કડ કત 
અશ્ચવવ્યાધિ ભેદ દોહા 

બહંતર વ્યાધિસુ બાજ વપુ, આનહિ આન નિદાન; 

વિક્રય લહત વિચારવો, સો દ્વાદશ અભિધાન. 


અર્થ-ઘોડાના શરીરમાં બહતર એટલે બહુતેર (અથવા બહુ તરહની) પ્રકારની 
વ્યાધીઓ હોય છે એના પ્રથક પ્રથક કરણો છે, પણ ઘોડા ખરીદનારાઓએ મુખ્ય બાર 
રોગોનો વિચાર કરીને ખરીદવા. 


અથ અશ્ચ ઠ્વાદશ વ્યાધિ અભિધાન ભેદ 
ચોપાઈ 


પેટકીટ, પખશૂલ, કહાઈ, લોહી લધુ પિત્ત અરૂબાઈ; 
કમખુરાક, અતપુરષા ઘાંસો, આંસુઝરન વારીચલ નાશા. 
ભાલ શૂલ, પુનિમુખ, જલધારા, વ્યાધિવિલોકિ ખરીદનહારા. 


૩૭૦ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અર્થ - પેટમાં ક્રમી, પડખામાં શૂળ, મૂત્રમાં લોહી પડતું હોય, પીત અને બાદી, 
ખોરાક થોડો ખાનાર, શરીરમાં ખુજલી, ખાંસી, આંખમાં આંસુ આવતા હોય, નાકથી 
પાણી પડે, કપાળમાં શુળ, અને મોઢામાંથી પાણીની લાળ ટપકે, એ બાર વ્યાધિઓને 
પારખી ઘોડાઓ ખરીદવા. 


ઉપર મુજબ ભાષા શાલીહોત્રમાંથી સ્વામીએ જનરલ ગાર્ડન સાહેબને 
ખોડાની જાતિ, શુભ અશુભ ભમરીઓ અને વ્યાધિ વગેરેના ભેદ સમજાવતાં, સાહેબે 
સ્વામીશ્રીનો ખૂબ આભાર માની (નોટમાં તે કાવ્યો હિન્દીમાં લખાવી લીધા હતા) 
સ્વામીશ્રી સાથે સાહેબને એથી ગાઢ મૈત્રી થઈ અને સ્વામીશ્રીની ઈચ્છા જાણી, ઠેઠ 
વિલાયત સુધી લખાણ ચલાવી પોતે ઉત્તમ અભિપ્રાય આપવાથી અમદાવાદના મંદિરનો 
લેખ ““યાવતચંદ્રદિવાકરો'' નો મંજુર કરાવી સ્વામીશ્રીના હાથમાં આપેલ હતો. તે પછી 
સ્વામી અને આનંદમુનિએ ગઢડા આવી શ્રીજી મહારાજને સઘળી હકીકત જણાવી લેખને 
ચરણમાં ધર્યો. શ્રીજી મહારાજ એ જોઈને બહુજ રાજી થયા અને તેઓ બન્ને સદગુરૂઓને 
અમદાવાદ પાછા મોકલી મંદિર ચણાવ્યાની આજ્ઞા આપી. તેથી બન્ને સદગુરૂઓએ ત્યાં 
જઈ મંદિરનો આરંભકર્યો. 


જ્યારે શ્રીજી મહારાજ વડતાલથી આવતા આમદાવાદ આવ્યા ત્યારે 
આનંદમુનિને બોલાવી કહ્યું કે, ““બ્રહ્મમુનિ મંદિરના કામમાં રોકાઈ રહ્યાં છે. તેથી અમારા 
કાવ્ય કીર્તનો કરવા બંધ રહેલ છે પ્રગટ ભગવાનની મૂર્તિનું નખશીખા પર્યતનું વર્ણન 
શોભા તથા ચરિત્રોના કીર્તનો કરે છે, તેથી મૂર્તિ અંતરમાં ચોટી જાય તો તેને કાંઈ કરવા 
પણું રહેતું નથી મંદિર કરતા કીર્તનો અધિક છે. માટે તમને અમો ગઢપુર લઈ જઈએ ને તમે 
મંદિરનુંકામ ચાલુરાખજો ને જરૂર જેવું જણાય તો અમને પુછીને કામ કરજો. જ્યારે પ્રગટ 
ભગવાન વિચરે છે. ત્યારે તેમની બધી વાતોનો (લીળા ચરિત્રનો ગ્રંથ થાય છે. અને તે 
ગ્રંથમાં તીર્થ, મંદિરનો મહિમા, વગેરે બધુ તેમાં આવી જાય છે.'' (આધારાનંદસ્વામીની 
વાત૭૦) 

ઉપર મુજબ શ્રીજીએ આનંદસ્વામીને કહીને સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 
સાથે લઈ શ્રીજી મહારાજ અને સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી વગેરે ગઢપુર પધાર્યા. ત્યાં 
શ્રીજી આજ્ઞાથી સ્વામીએ ગઢપુર રહી “સુમતિ પ્રકાશ'' નામના ગ્રંથનો પ્રારંભ કર્યો, 


પરતુ અમદાવાદથી કાગળ આવતાં. 


સદ્દગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામીને અને સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામીને એ બન્ને સદગુરૂઓને 
અમદાવાદ પાછા મોકલ્યા સ્વામીએ ત્યાં રહી મંદિરના કામ સાથે ગ્રંથનું કામ પણ ચાલુ 
રાખ્યું; અને મંદિર પૂર્ણ થતા સં. ૧૮૭૮ ના ફાગણ સુદી ત્રીજના દિવસે “શ્રી 
નારનારાયણ દેવી' ની પ્રતિષ્ઠા શ્રીજી મહારાજે સ્વહસ્તે કરી. તે વખતે સ્વામીએ પોતે 
રચેલા શ્રી સુમતિપ્રકાશ ગ્રંથ પણ શ્રીજીને અર્પણ કરી નરનારાયણ દેવના મંદિરને ઉંબરે 
ધરી સ્તુતિ કાવ્યો સંભળાવ્યા. એ ગ્રંથના છેલ્લા અધ્યાયમાં છેલ્લા દોહામાં ગ્રંથ 
સમાપ્તિસાક્ષીપુરે છે કે આ ગ્રંથ સ્વામીએ અમદાવાદમં રહી રચેલ છે. 


સંવત અષ્ટાદશ સહી, વરસ અઠોતર જાણ, 
મહાસુદ પંચમિ વાર બુધ, પુરણ ગ્રંથ પ્રમાણ. 
શ્રીનગર શુભ શહેરમેં, નરનારાયણ પાસ 
તહાં રહિ બ્રહ્માનંદ કવિ, કીનો સુમતિ પ્રકાશ. 


એટલે મહાવદી પ વસંત પચંમીએ ગ્રંથ પુરો થયો અને મંદિર પુમ પુરું થતા 
ફાગણ સુદી ૩ જે શ્રી નરનારાયણ પધરાવ્યા હતા એવી રીતે અમદાવાદના મંદિર 
બનાવવામાં સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસમીનો સંપૂર્ણફાળો હતો. 
સ્વામીશ્રીના વિશેષ ભાષા કાવ્યો 


શ્રી નરનારાયણ પ્રતિષ્ટા સમય સ્તુતિ કાવ્ય 


દોહા 
નરનારાયણ નામ જગ, જપત કપત જજાલ; 
કરત કઠિન તપ દેહ ધાર, જનહિત દીન દયાલ. 


છંદ ત્રિભગી 


જયનાથ નિરંજન, ભવદુઃખ, ભંજન જનમન રંજન, જગ ત્રાતા, 
જય કામ નિકંદન, વર સુદ વંદન, ધર્મ સુનંદન દોભ્રાત, 
જય મહિતલ મંડન, ખલખલ ખંડન, વિષય વિખંડન વનવાશી, 
જય સહાસક સંતન, કાલ નિક્રતન, આદ ન અંતન અવિનાશી.॥ ૧ ॥। 


૩૭૨ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પદ ત્રીજું 


ઢોંગી છો થૂર્ત છો કપટી છો કુટીલ છો, કોણ થઈ દાસ વિશ્વાસ કરશે ॥ 
છળ કરી લોકનેં છેતરો છો તમે, મસ્તક સોંપશે તેજ મરશે. ॥ ટેક ।॥ 
હુંઢીયાનું હતું જોર જે ગામમાં. ત્યાં જઈને તમેં કપટ કીધું. ॥ 
મુમતિઓ બંધાવી મુનિજ્નને મુખે, વશ કરી વસ્તીને નીમ દોધુ, ઢોંગી ૧ 
જઈ ચડયા જ્યાંહી શિવપંથીના શહેરમાં, કોઈએ અલ્પ નહિં અન્ન આપ્યું. 
સર્વ સાધુને રૂદ્રાક્ષ બંધાવીયા, સ્થિર ત્યાં આપનું થાણું થાપ્યું, ઢોંગી ૨ 
ખત્રી ખૈયો હતો કચ્છમાં જ્યાં કણે, જૈ ચડયા નાથજી જેહ ટાંણે. 
ગુરૂ કરી ગાદીએ મને બેસાડીઓ, કપટ કળી લીધું ખૈયે સુજાણે ઢોંગી ૩ 
વસ્તિ વેદાંતિની જોઈ જ્યાં જે સમે, વેશ વેદાંતિનો ત્યાંજ ધાર્યો. 
ધીરવી દીરવી ધર્મ ઉપદેશ દઈ, પ્રગટ મત આપનો ત્યાં પ્રસાર્યો ઢોંગી ૪ 
કામ હીંસા તણું કોઈ કરશો નહિં, કપટથી એમ ઉપદેશ કીધો, 
સાધુ લોલંગરાનો તમે તે સમે, દાસને હાથ સંહાર કીધો, ઢોંગી પ 
ક્યાંય સંતાય બેઠા તમે શામળા, ક્યાંઈ નિર્બળ પણુ ધારી નાઠા, 
ક્યાંય કહ્યું કોઈને મારૂ રક્ષણ કરો, નહિ કરો તો થશે હાલ માઠા. ઢોંગી ૬ 
ક્યાંય એશ્ચર્ય અતિશેંજ દેખાડીઉં,ક્યાંય તો જોયાજ જીવ જેવા 
જેમ બહુરૂપી બહુરૂપ ધારી ઠગે, આવડે ઢોંગ એવાને એવા. ઢોંગી ૭ 
ઠગ તણા ઠગ થકી હુંજ ઠગાઉં નહીં, જાદુગર તણી હું તોડું જાક્ષ 
વાતની વાતમાં માવમુજનેં તમેં, વશ કર્યો વિશ્વ વિહારીલાલ. ઢોંગી ૮ 
પદ ચોથું 
લાજનું કાજ તો કાંઈ કીધઉ નથી, હોય નિર્લજ નેં લાજ શેની, 


 .. 


ચોરીનું કામ તો નાનપણમાં શિખ્યો, ચીજ તું ચોરતો જેની તેની. ટેક 
લાગ ફાવ્યા થકી નિત્ય લંઘન કરી, ભાભીની એક અંગુઠી ચોરી, 
માનનીયો તણા ચિત્ત ચોરી લીધાં, લલચાણી બાળ વૃદ્ધ કીશોરી. લાજ. ૧ 
નાત કે જાતમાં નવ રહી આબરૂ, કોઈએ એક કન્યા ન દીધી, 
તેથી મા બાપનું ઘર તજી નીશર્યો, થઈ વેરાગી વનવાટ લીધી. લાજ. ૨ 
ગરીબ મુજને ગણી આવી નથી બોલતો, વૈભવો પામી વિશેષ ફુલ્યો, 


ભુખનાં દુઃખથી ધરો ધર ભટકતે, માંગતો ભીખ તે કેમ ભૂલ્યો. ? લાજ. ૩ 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧ ૩૭૩ 


જય મુનિધરવેશં, ત્યાગ તપેશ, ગ્યાન હમેશ, ગુરૂવાઈ, 
જય સહિત સમાજા, ભુવનધિરાજા દિલજનમાજા,સુખદાઈ. ॥ ૮ ॥ 
(સુમતિ પ્રકાશ) 
કવિત 

ભરતખંડ મેં પ્રસિદ્ધ, સિદ્ધ નર નારાયન, 
બૈઠે સિધ્ધાસન, જટા જાટ ડું સમારે હૈ; 
બદ્રિવત તાકો સ્થાન, કાઢે તરૂ વંદ આન, 
પ્રસરે કદંબ અંબ ફલજાત અપારે હૈ; 
તપકે પ્રતાપ આપ, કીને નિષપાપ જન, 
દર્શન દુરાપ નાથે, પાનન સેં પ્યારે હૈ; 
બ્રહદવૃત વારે બ્રહ્માનંદ કહે મતવારે. 
સૂરજ શશાંક માનુ દોનું તનુ ધારે હૈ. 

દશકોશી ચોરાસી વિષે-દોહા 

નરનારાયન મૂરતિ, સ્થાપી મંદિર માંય. 
તેહિ નિમિત્ત દ્રિજ ભોજકી, ચાહ કરિ જગરાય. ૧ 
સભા કરી સંજ્યા રસમય મિલ બેઠ મુનિવૃંદ, 
શ્રી હરિપુછયો સબનકું કરૂણાનિધિ સુખકંદ. ૨ 
અમદ।વાદરૂ પ્રતર્ક, દશકોશી પરયત, 
દ્વિજ ચોરાસી જ્ઞાતિકે, જીમાવન મનખંત ૩ 
કહ્યો મુનીકર જોરકે, સુનિયે શ્રી ભગવાન. 
કાલ, જીમાવન કહતહો, ક્યું હોયગો સામાન ? ૪ 
ચિંતા ન કરો સંત તુમ, હસિ બોલે શ્રીનાથ; 
“ગહું પીસન અરૂ નૂતરા, દિજે એકહી સાથ.. પ 
શ્રીહરિ સબ ઠ્વિજકું કહ્યો, સીધો લેહુ પ્રભાત; 
સંજ્યા પાક બનાયકે, જીમો લડુ હરખત. ૬ 
યુ કહે ઉતારે ગયે, કોમલ ધર્મકુમાર ૭ 
કાંકરીએ લીલા કરી, કરિકે તિહાં મુકામ; 
દીને સુખ નિજ દાસકું, સુંદર વર ઘનશ્યામ. ૮ 


૩૭૪ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


રચ્યો, મંચ કોઉ રીતકો, તાપર બૈઠે આપ; 
દીખાયો અંગરેજ કું, પૂરન પ્રગટ પ્રતાપ. ૫ ૯ ॥ 
ક।કરીઓએ ક તોીરક, શોભા કહી ન જાય, 
કોમળ દળ પ્રફુલ્લિત કમળ, નિરમળ નિર સુહાય. ॥ ૧૦ ॥ 
ધૂમર ઘોડન ક ફિરત, પાળાકો નહિં પાર; 
બિચહી બ્રહ્મન જીમત હૈ, કરિ જય શબ્દ ઉચાર. ॥ ૧૧ ॥ 
અસવારી અઓપત અજબ, તાતે તુરલ તુરંગ. 
ચળકત કુંત કરાગ્રેલ, સુભટ જુથ્થ હરિસંગ. ॥ ૧૨ ॥ 
અગણિત ધ્વિજ એહી દિવસ જીમાયે જગદીશ; 
સ્થિત વિમાન કૌતકલખી, મગન ભયે અનમીશ. ॥ ૧૩ ॥ 
નરનારાયન દેવકી, મૂર્તિ અચલ તહાં સ્થાપ; 
પુનિ તેહિ સ્થળ સ્થાપન કરી; ચહુ, અક્ષર જુત છાપ. ॥ ૧૪ ॥। 
એકાદશી પ્રબોધની, રામર્ની'મિ તિથિ સાર, 
તહાપુનિ શ્રીહરિ આતહે, બરસહુંમે દો બાર. ॥ ૧૫ ॥ 
શ્રીનગર હુતાશી ઉત્સવ કાવ્ય 
દોહા 
એક સમય ઘનશ્યામ પ્રભુ, ઉત્તમ અમદાવાદ; 
હોરી ખેલન હેત અતિ, ઉચ્છવ કરન અગાદ. 
છંદ પદ્ધરી 
મનરંજન કુમકુમ ભરેમાટ, થિર હોય દેખ રવિ ખેલ થાટ; 
ઘનશ્યામ ગૃહી પિચકારી હાથ, સજભયે ઔર પુનિ સખા સાથ. 
ભર આય સઘન ચહું ઓર ભીર, ઉડવંત શામ સુંદર અબીર; 
અતિ રચ્યો શ્યામ સુંદર સુખ્યાલ, ગહ ધૂમ ઝુમ મારત ગુલાલ. 
ઈક ઔર ભયે નટવર અનંત, ભયે ઔર ધ્વિતિય મિલ સર્વ સંત; 


અષ્ાદશ વાજીત્ર નામાવલી 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫પ દુ 
નિશાણ બજત બાજત નફેર, શરનાઈ શ્રંગી કરનાટ ભેર; 
૭ ૮ લ ૧૦ 
બાજત તાલ સુંદર મૃદંગ, ચિત્ત ચાહ કરત ઊપંગ ચંગ 
૧૧ ૧૨ ૧૩ 


રસવંત સરસ બાજત રવાજ સારંગિ સરોદા સરવ સાજ. 


૧૪ ૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮ 
તંબૂર, ખંજરી, અરૂ સત્તાર, સં. પ્રણવ બજાવારઠાર. 
હોલી ખેલન વર્ણન 


ભરપૂર રહે રગ વસન ભીજ, પિચકારી ચલાવત રીજ રીજ; 
આયે જાં સખા ઝુક ચહું ઔર, હરિ પકર પકર રંગ દેત રોર, 
કિલકારિ કતોહલ કરિ કલોલ, અત ગાત તાન તોરત અમોલ; 
રંગભરે શામ મુખ કરત રાગ, સબ સુનત સંત બડભાગ જાગ. 
કોઉકું જાં દેત શિર રંગડાર, કોઉંકું જ કહે તુમ ગયે હાર; 
કોઉકે જા વદન લપટત ગુલાલ, કોઉંકે જાં અલૌકિક કરત ખ્યાલ. 
કોઉકું, જ પકરલે અપની ઔર, નહિ, જાન દેત ગ્રહિ જોર જોર; 
નહિં પાર વહત રંગ જાકતનીર, કહિ હોરિ હોરિ ઉડવત અબીર. 
સુર ત્રિયન સહિત અપછરા આય, ગંધર્વ સર્વ ગુન હરખ ગાય. 
શિવ શિવાઆય સનપતિ સહીત, લખિ નવલ ચરિત ચિત વધતપપ્રીત 


સનકદિ આય નારદ મુનિંદ, રંગ હોરી રમત મુનિવંદ ચંદ. 
જળઝીલણ સવારી વર્ણન દોહા 
રંગભર હરિ હોરિ રમે, અમદાપુર અતિ પ્રીત; 
નૈન સુફલ નર નારી કે, ભયે પ્રફુલ્લિત ચીત. 
હોરિ રમિકે શ્રીહરિ સજ ભયે ઝીલણ કાજ, 
પેદલ હેદલ પ્રેમ જાત, ચલેજા રહિત સમાજ. 
અશ્વવર્ણન-અ્ધ ભુજંગીો છંદ 
ચલે સ્નાન કાજ, લિયે હાથ સાજા, તતે સંગ તાજી, નચે રંગ બાજી; 
અવંતા ઉઝાણા, વહે મૃગડાણાં, જરી સાજ જોપે, અછે અંગ ઓપે 
કપી રીત ઝપે નિજ છાંય કાંપે, અતિવેગવંતા, અકાશે ઉડંતા; 
તન રૂપ તાતા, કરે વ્યોમ વાતા ભરે જોર ફાલી, નચે માંહી થાલી. 
છબી દાર ચંગા, કુદે જશું કુરંગા, રસીમેં કરેલા, મસાલા ચરેલા, 
દિસંતા દિવાલાં છતી પુર ઢાલાં સવે વાગ સાચે, નટાં રીત નાચે. 
રતે શ્વેત રોજે, સદા શીલ મોજે, પટાદાર પીલે, નલી શામ નીલે; 
કિતે રંગકારે, ભુરે જોર ભારે, તિખે ખૂબ તાજા, રિઝે દેક રાજા. 


૩૭૬ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


॥ શ્રીજીના હજુરી પાર્ષદો, સંતો ગૃહસ્થો ।॥। 
વડા જોધ વંકા, ધરે નાંહિ શંકા, પ્રભુ સાથ પ્રીતી, રહે શુદ્ધ રીતી, 
હરિદાસ પુરા, સદા અંગ સુરા, સબેનીમ રાખે, મિથ્યા નાંહિ ભંખે. 
લિયે હાથ ભાલા, કિયે નાથવાલા, નહિં નીમ ચુકે, ઉડે ટુક ટુકે, 
સદા શીલ સાચે. નહિં નીમ કાચે, હરિ કેફ માતે,રહે રામ રાતે. 
હરી કે હજૂરી, પ્રિતિ અંગપુરી, પરાપારા પાલા, વ્રજાધીશવાલા; 
ગુણી સંત ગ્યાની, અતંતા અમાની, ભરે પ્રેમ ભારી, બડે બ્રહ્મચારી, 
ગૃહિ ત્યાગ જે તે, નિતીકે, સબેરંગભીને, હરિ સંગલીને, 
કહે હોરિ હોરી, ઉડે રંગ ઝોરી, ચલે નાથ શેરી, જું જાથ્થ ધેરી. 
ત્રિયા ગોંખ ઠાઢી, લખી પ્રીત બાઢી, ઝરૂંખે નિહારે, ધનંધામ વારે, 
કબૂ આય હેરે, ત્રિયા ફુલ વેરે,વંદે જીત બાની, જગન્નાથ જાની. 
છડીદાર ટેરે બહુ બેર બેર, ચલે સંમ ગાતે, મહા મોદ મોતે, 
નદી તીર આયે, હરિ ચિત્ત ભાયે, તરૂ બેલી તીરા, સુગંધી સમીરા. 
તહાં તીર સારી, કુલી ફુલ વારી, અલી લે સુગંધી, રહે તાર સંધી. 

॥ શાહીબાગ વર્ણન છપય ।॥। 

પતશાવાટિ પ્રસિદ્ધ તહાં તરૂવર ઝુક છ, 

અંબ કદંબ અશોક, લલિત ધરપર લપટાઈ; 

પાટલ પીપલ પ્લક્ષ, વૃક્ષ નિગ્રોધ વિશાલા, 

સાલવ સાગ સરેસ, તરૂ ધવ નીય તમાલા, 

કૈટેર કંબુ અરૂ કેવડા, ઉપજાવન અનુરાગ કે, 

કહે બ્રહ્મમુનિ હરિચરન કરી, બડે ભાગ તેહિ બાગ કે. 1 ૧ ॥ 

કંજુ ઝઝ કણિકારિ, વ્રજે મનરંજન વેલો, 

કંજ પ્રંજ બહુ કેલી, જાથ્થિકા જાય ચંબેલી, 

ગહરે, રંગ ગુલાબ, વિમલ ફૂલી સેવતીયાં, 

ચંપા મોગર સરસ, લતા સુંદર માલતિયાં, 

કનિહાર સુખ સંગાર કે તરૂ વેલિ બહુ વિધ કહે, 

કહે બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામ કે, પર્સ પ્રકુલિત હી રહે. પ ૨ ॥ 
(ધર્મવંશ પ્રકાશ) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧ ૩૭૭ 


સાભ્રમતિ સ્નાન છપય 
સાભર ગંગા સરસ, અણકલ ઓધ અપાર, 
ઊઠત લહરી અતંત, વહત જલ નીરન ધારા, 
તામહિં ઠાડે શામ, અધિક કર નીર ઉછાલે, 
આસ પાસ નિજ દાસ, અમૃત દ્રગતાહિ નિહાલે, 
કસ્તુરી રંગ કેસર કરી, જલ પ્રવાહ વ્યાપત કરે, 
હે બ્રહ્મમુનિ જનવૃંદ સબ, જય જય ધુનિ મુખ ઉચ્ચરે. ॥ ૩ ॥ 


સાભર ગંગા શ્રી હરિ સ્તુતિ 


તબ ગંગા કર જોર, કહત નિજ મૂર્તિ ધારી, 
બહુત દિવસસે નાથ. ભવ તવ પસે ન્યારી, 
જગકે પાપી જીવ, સ્નાન કરિ અધ દે જાઈ, 
તાતે પૂરવ ત્યાગ, જાન પચ્છમ મેં આઈ. 
હરિકૃષ્ણ તુમારે દર્સહતિ, અતિ અંતર અનુરાગી, 
કહે બ્રહ્મમુનિ તવ પર્સ કરી, ભઈ મેંતો બડભાગની. ॥ ૪ ॥ 


હસિ બોલે ઘનશ્યામ, ભાગ બડ ગંગા તેરો, 
સંત સહિત સાક્ષાત, ભયો તન સ્પર્શહિ મેરો. 
જો અધિકાર જીવ, આય તો મેં પમ ધરહી, 
હેહિ શુદ્ધ તતકાલ, વાસ મમ ચરણે કરહી. 
ત્રૌલોક માંહિ તીરથ અવર, તેરી તુલ્ય ન આવહી, 
કહે બ્રહ્મમુનિ તવ સ્નાન કરિ, મનવાંછિત ફલ પાવહી. ॥ ૫ ॥ 


ઈતિશ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે પ. પુ. 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદસ્વામી સંવાદે અમદાવાદ મંદિર નિર્માણ 
તથા વિશેષચારણી સાહિત્યનામ પહેલો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ પ ॥ 


૩૭૮ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
॥ શ્રીજી ॥ 


પ્ર અધ્યાય ૨ બીજો ॥। 


શ્રી વડતાલ મદિર પ્રસંગ 


એક ગામ ગઢપુરમાં શ્રીજી મહારાજે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને વડતાલ 
મંદિર કરવા સારૂ જવાનું કહ્યું. ત્યારે સ્વામી કહે, મહારાજ અમારે ખરચી જોઈએ. ત્યારે 
શ્રીજી મહારાજ હરજી ઠાકરને કહે કે, ““સ્વામીને ખરચી માટે બાર રૂપિયા આપજો'' એમ 
કહી શ્રીજી મહારાજ થાળ જમવા પધાર્યા; તે જમીને અક્ષરઓરડીએ પોઢી ગયા. બીજે 
દિવસેસ્નાનાદિક નત્યવિધિ કરી લીંબતરૂ નીચે સભા કરી બિરાજમાન થયા. તે સમયેશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી તૈયાર થઈને આવ્યા અને શ્રીજી મહારજને દંડવત કરી મળીને ચાલ્યા. 
ત્યારે શ્રીજી કહે કે, ““વડતાલના તળાવ ઉપર હનુમાનજીનું મંદિર છે તેવું નાનુ મંદિર 
કરવું'' ત્યારે સ્વામી કહે “ઠીક મહારજ'' પછી સ્વામી પોતાના સંતમંડળ સાથે 
કારીયાણી થઈ પોલારપુર ગયા. ત્યાંથી કમી કમીયાળા, નાની બોરૂ ને સીંજીવાડે થી 
વડતાલ આવ્યા; ને વડેઉ માતાજી ! ધર્મશાળામાં ઉતારો કર્યો, પછી નારાયણગીરી 
બાવાજી જોબન વડંતાતા, પટેલ કુબેરભાઇ, રણછોડભાઈ તથા વાસણ સુતાર એ આદિક 
હરિભક્તોને ભેળા કરીને કહે કે, ““અમોને તો અહીં મંદિર કરવા સાર્‌ શ્રીજી મહારાજે 
મોકલ્યા છે,'' તે સાંભળી સહુ હર્ષને પામ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, “સ્વામી ! જેમ તમે 
કહી તેમ અમે કરીએ, અમારૂ ધન, ધામ તમારૂં જ છે, તેમ જાણજો.” ત્યારે સ્વામી કહે, 
પ્રથમ તો જેની જેની જગ્યાઓ મંદિરમાં આવે, તેનો લેખ કરી આપો, એટલે તે 
જગ્યાવાળાએ લેખ લખાવીને સ્વામીના હાથમાં આપ્યા. પછી સ્વામી કહે કે હવે પ્રથમ 
આપણે “ઈટો'' પડાવીએ ત્યારે જોબન પગી કહે કે “સ્વામી હું ઈટો પાડવા સાર્‌ વગર 
પૈસે બોલાવી લાવીશ. તમારે તે સહુને રોટલા આપવા ત્યારે સ્વામી કહે કે, અમે ઝોળી 
ફેરવીને પણ તેઓને જમાડશું.'' વળી જોબન પગી કહે કે, અહીં લાકડાનો (બળતણ)નો 
કઈ તોટો નથી. એમ ઠરાવ કરીને હાલ જ્ઞાનબાગમાં ઉગમણી બેઠક છે ત્યાંનવ લાખ ઈંટો 
પડાવીને તેના એકેક 


* સદગુરૂશ્રી અદ્ભૂતાનંદસ્વામીકૃત “વાર્તાસંગ્રહ'' માથી ઉધ્ધૃત. 


જ. 


લાખના નવ ઈંટવાડા જુદા જુદા ખડકાયા તે તૈયાર થયા છતાંયે શ્રીજીના આપેલા 
ખરચીનારૂ।. ૧૨ બાર તો જેમના તેમજ ચીંયરીમાં બાંધેલા રહ્યાં. 


હાલ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનું અને શ્રી ધર્મદેવનું મંદિર છે, ત્યાં સ્વામીએ બે 
શિખરોનો પાયો નખાવ્યો. તે પાયા બહુજ વિશાળ (પખતા) અને ઉડા ખોદાવ્યા, 
ગુજરાતની ધરતી એટલે પાકો પથ્થરનો કસ ન આવ્યો; પણ જેમ જેમ ઉંડા ખોદતા ગયા 
તેમ તેમ પાણી આવ્યા. એથી કોશ જોડાવીને તે પાણી ઉલેચાવી અને ત્યાં પાકી ઈંટોની 
કમાનો વાળીને તમામ પાયા પુરવતાં લાખો ઈંટો પાયામાં જ ચણાઈ ગઈ, આ વાતની 
ખબર ગઢઢડે શ્રીજી મહારાજને થતા શ્રીજી મહારાજે આનંદ સ્વામિને વડતાલ મોકલાવીને 
તેની સાથે કહેરાવ્યું કે, ““તમો એક શિખરનું મંદિર કરજો'' પણ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામિએ શ્રી 
આનંદસ્વામીને ક્હયું કે, “સ્વામિ ! આમાં તમારી નજર ન પુગે'' આ પ્રમાણએ થયેલ 
હકીકત આનંદસ્વામીએ ગઢડે આવીને શ્રીજી મહારાજને કહી એટલે શ્રીજી મહારાજે 
સદગુરૂ શ્રી નિત્યાનંદસ્વામીને એક સાખી લખી આપીને મોકલ્યા. જે સાખી નીચે પ્રમાણે 
હતી. 


આપની પહોંચ બિચારક, કરિયે તેતી દોડ, 
તેતા પાંઊ પસારિયે, જેતી લંબી સોડ. 


ભાવાર્થ - આપણી શક્તિનો વિચાર કરી કાર્યનો આરંભ કરવો; જેમ કે 
આપણી સોડ (પછેડી) પ્રમાણે પગ લાંબા કરવા સદગુરૂ શ્રી નિત્યાનંદસ્વામીએ વરતાલ 
જઈને સ્વામીશ્રીના હાથમાં એ સાખીવાળો પત્ર આપ્યો ત્યારે તે વાંચીને સ્વામીશ્રીએ જે 
ઉત્તર મોકલ્યો, તેમા તેઓનું દુરંદર્શીપણું ને પોતાના ઈષ્ટદેવ ઉપરની દ્રઢ શ્રધ્ધા કેવા 
ઉત્તમ હતાં તે સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. તે ઉત્તરપણ એક નાની સાખીમાં જ હતો. 


સાહેબ સખિયા શેઠિયા બસે નગ્રકે માંહી, 
તાકે ધનકી ક્યા કમી ! હું ડિ, ચલે નવખંડ માંહી. 


ભાવાર્થ - આપશ્રી (સાહેબ) જેવા શેઠ નગરમાં બિરાજે છે. તેના 


૩૮૦ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ક 


સેવકને ધનની કમી નથી. કેમકે તેના માલીકના નામની હુંડીઓ નવેખંડમાં ચાલે છે. 


આ સાખી ઉપર સાંભલી શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી પણ બહુજ રાજી થયા; ને પોતે 
પણ મંદિરના કામકાજમાં ઉમંગથી ભાગ લેવા માંડયા. એક દિવસે શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી કહે 
કે, સ્વામી બે શિખર સારા ન લાગે તેમજ શિલ્પશાસ્ત્રના નિયમ મુજબ બે શિખર ન થાય 
“એકી'' જોઈએ. તે તમો પણ ક્યાં નથી જાણતા ? માટે હવે તો ત્રણ શિખરનો આરંભ કરો 
એમ કહેતાં સ્વામીએ ત્રીજા શિકરનો પાયો સદગુરૂ નિત્યાનંદસ્વામીના હાથથી જ નંખાવ્યો 
એેપછીત્રણે શિખરનુંકામ એકી સાથે શરૂકરીકમળાકારનુંમંદિર આરભ્યું. 


નિત્યાનંદસ્વામીએ ગઢડે જઈને સાખીનો ઉત્તર શ્રીજી મહારાજને ચરણે ધર્યો, 
અને શ્રીજી આજ્ઞાથી સર્વસભા સમક્ષ તે સાખી અર્થ સહિત વાંચી સંભળાવી કે, “સર્વોપરી 
અવતારી ને લક્ષ્મીના પતિ એવા જે તમે, તેના સેવક એવો જે હું, તેને ધનની શી કમી છે ? 
માટે હે હરિ ધારેલું કાર્ય થશે કે નહીં થાય ? તેવૌ મન સંદેહ નથી.'' તે ઉતરથી શ્રીજી 
મહારાજ ઘણા રાજી થયા. તે સમયે ઓરડામાંથી અ. મુ. બા શ્રી જીવુબાબા બોલ્યા જે “હે 
મહારાજ બ્રહ્માનંદસ્વામીનો સંકલ્પ સિદ્ધ થવા દીઓ”' તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજ કહે કે, 
“આલક્ષ્મીજી બોલ્યા તે હવેબ્રહ્માનંદસ્વામીનો સંકલ્પ સિદ્ધ થશે.” 


તે પછી શ્રીજી મહારાજ મંદિરનું કામ જોવાને પોતે વડતાલ પધાર્યાષ બધી 
જગ્યા જોઈને મહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીનેકહ્યું જે, હવે તો ત્રણે શિખરના ઘુંમટ અને મંડપ 
સહિત બધા પડથારનો પાયો એકી સાથે ગળાવીને ભરાવો “પછી સ્વામીએ મંદિરનો 
એકંદર (બધો પાયો ગળાવીને પુરાવ્યો ત્યાં તો તે તેમામ ઈંટવાડાની ઈંટુ, પાયામાં જ 
સમાઈ ગઈ. તેથી મહારાજ કહે ““બ્રહ્મમુનિ હવે શું કરશો ?'' સ્વામી કહે “મહારાજ ? 
આ ચડોતર તો ગુજરાતનો મધ્ય પ્રદેશ છે. તેમા ઘણા ઝાડવાં છે, તેમાનું એક ઝાડવું 
ઝંઝોડીશ (ખંખેરીશ) ત્યાં એક શિખર તેયાર થશે. એમ ઝાડવાં ખંખેરતો જોઈશ અને 
મંદિરનું કામ ચલાવતો રહીશ'' એમ કહીને સ્વામી પોતાની પર્ણકુટીમાં મહારાજને 
પધરાવી, અનાજની નાની કોઠીઓ, નાંદો ગોળાઓ, વગેરેમાં લોટ, દાળ, ભાત વગેરે 
ભરેલા હતા, તે તથા પરચુરણ પૈસાઓના ભંભાઓ ભરેલા હતા, તે સર્વ બતાવી સહુ 
બતાવી સહુ ઉપર શ્રીજીનો હાથ ફેરવાવ્યો; અને કહ્યું કે, મહારાજ, આપના પ્રતાપે આ 
સહુ સાધુઓ આસપાસના ગામમો ઝોળી ફેરવિ આવી, કામ કરતા કડીઆ અને મજુરોને 


રોટલા, દાળ 


ભાત જમાડવાની બહું અંગ સેવા કરે છે. અને આ જોગી (સદગુરૂશ્રી 
ગુણાતીતાનંદસ્વામી) તો આ પર્ણકુટીમાં બેસી રાત્રી દિવસ તમારૂં ભજન કરીને બધા 
માલથાલની સંભાળ રાખે છે ને લોકો મંદિર જોવા આવે તેને ઉપદેશ આપી આપના 
લીલાચરિત્ર, પ્રતાપ અને સ્વરૂપનિષ્ઠાની વાતો સંભળાવી, વર્તમાન ધરાવી,સત્સંગમાં 
વધારો કરે છે. હું તથા જોબન પગી ઘોડે ચડી આસપાસના ગામડાઓમાં જઈને મોટા 
પૈસાપાત્ર પાટીદારો પાસેથી મંદિરની “ધન” ની સેવા કરાવી કારીગરોના પગારો ચૂકવીએ 
છીએ. આવી રીતે મારા મંડળના સંતો અને હું આપને રાજી કરવા સેવા કરીએ છીએ.'' તે 
સાંભળી મહારાજ બહુજ રાજી થયા અને વર આપ્યો કે “સ્વામી ! આ મંદિરનું કામ 
ચાલશે ત્યાં સુધી આ પર્ણકુટીમાંથી ધન અને ધાન્ય નહીં ખુટે તેમજ કોઈ જાતનું તમને 
સંકટ આવશે નહી.'' એવું વરદાન મળતા સ્વામીએ કહ્યું કે “મહારાજ ! મને પણ એ 
વાતની સંપુર્ણશ્રધ્ધા છે. એમ કહીને નીચેનું કાવ્ય બોલ્યાઃ 


સવૈયો 
આસન જાસુ હુતાસન કે ઢિગ, સોનર સીતકો કષ્ટ સહેના, 
જાકર વાસ દિવાકર પાસ હૈ, સોનર તિમીર લેશ લહે નાં; 


સાગર બીચ નિવાસ કરે, કબહુ ઈનકે તન દાહ દહે નાં, 
યું પુરૂષોત્તમ કે પરતાપ સેં, સંનકુ સંકટ રંચ રહે નાં. 


અર્થ :- અગ્નિ પાસે જેનું આસન હોય તેને ઠંડીનું દુઃખ રહે નહીં; સૂર્યની પાસે 
જેનો વાસ છે તે નરને લેશ માત્ર અંધારું નડતું નથી; સમુદ્ર વચ્ચે જેનો વાસ છે, તેના શરીરને 
કોઈ વખતે અગ્નિથી બળવાનો ભય રહેતો નથી; તેવાજ રીતે આપ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ 
નારાયણના પ્રતાપથી સંતોને રંચે માત્ર પણ સંક્ટ રહેતું નથી, હે કરુણાસાગર ! મને સંપૂર્ણ 
આપશ્રીનો ભરોસો છે. આપે આવેલો વર સત્ય જ થશે. એમ કહી સ્વામીએ દંડવત કર્યા. 
શ્રીજીનેસ્વામીને બાથમાં લઈ મળ્યા. અને હસ્તમાં ધારણ કરેલ રેશમી કોરનો 


* વડતાલના ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી શ્રીપતિપ્રસાદજી મહારાજ સાથે છું, બેટ 
દ્વારિકા ગયો ત્યારે આ સવૈયો સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ રચી મહારાજને વડતાલમાં 
સંભળાવેલ તેમ કહી મને આચાર્યશ્રીએ દ્વારિકામાં લખાવ્યો હતો. 


૩૮૨ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


રૂમાલ સ્વામીને પ્રસાદીનો આપ્યો. તેમજ સદગુરૂશ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી* આદિક સર્વ 
સંતો અને પાર્ષદોને માથે હાથ મુક્યો તેથી સહુ બહુજ રાજી થયા તે બીજે દિવસે શ્રીજી 
મહારાજ ગઢપુર પધાર્યા. 


* સદગુરૂ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના મંડળમાં રહેતા 


પા સાં દ ફી 


હતા, તે વિષે પોતે પોતાની વાતોમાં લખે છે કે, ““પ્રથમ મહારાજે મંડળ બંધાવ્યા ત્યારે 
સર્વ સાધુને કહ્યું જે, ““ગુરૂ હોય તે ઉઠીને એકકોરે બેસો,'' ત્યારે જેટલા ગુરૂઓ હતા તે 
ઉઠીને એકકોર બેઠા પછે મહારાજે કહ્યું કે, ““જેને જ્યાં મળતુ આવે તેમ બેસો.'' પછે જેને 
જેમ મળતુ હતું તેમ તે સર્વ બેઠા, પછે સ્વામી કહે ““હું બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે રહેતો 
ઉઠીને આત્માનંદસ્વામી પાસે જઈને બેઠો. કેમજે બ્રહ્માનંદસ્વામી ટેકો નહી ને પોતે તો 
મહા કવિરાજ તે ખાવાનું બહુ આવે તે જુવાન અવસ્થાવાળાને ઠીક નહીં'' પછે મહારાજ 
ઉઠીને જ્યાં સંતના મંડળ બેઠા હતાં ત્યા આવીને જોતે જોતે જ્યાં આત્માનંદસ્વામી બેઠા 
હતા ત્યાં આવીને મને કહ્યું જે, આત્માનંદસ્વામી વૃદ્ધ સાધુ છે. તેની સેવા કરનારો કોઈ 
નથી. તે સારૂ રહ્યો છું. પછે મહારાજે કહ્યું કે, “ઠીક' પછે તો સર્વને જોઈને બોલ્યા જે 
“ગુરૂએ મુરખ છે તે ચેલાએ મુરખ છે, કેમ જે સત્સંગના થંભ જેવા છે તેને ઓળખતા 
નથી, ને ઓલ્યા હિંદુસ્થાનમાં લઈ જાય એવા છે તેની પાસે જઈને રહ્યાં છે, ને ગુરૂએ 
મુરખ છે જે સાધુની ગરજ રાખતા નથી. માટે કાંઈક ગરજ રાખવા શીખો”' એટલી શિક્ષા 


કરીનેગુરૂ ગુરૂના મંડળ બંધાવ્યા”' (પ્ર-૨વાતા-૧૮) 


” ત્ર” 


(સ્વામી વાતનું પ્રકરણ પાંચની, પહેલી આવૃતિ સને ૧૯૧૦ ની પ્રકરણ-૨ 
વાર્તા-૧૮૫ાને- ૮૫) 


(સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૩૮૩ 


સદગુરૂ શ્રી પ્રસાદાનંદસ્વામીકૃત શ્રી સ્વામિનારાયણ 
વિચરણ લીલામૃતમાંથી વડતાલ મંદિર વિષેની હકીકત. 


એક વખત વડતાલ આવતા મહારાજ ગામ '“મેળાવ્યમાં આવ્યાના સમાચાર 
સ્વામીને મળતા સ્વામી, સંતો અને પાર્ષદો મેળાવ આવ્યા, સભામાં આવી સ્વામી 
મહારાજને દંડવત કરી મહારાજને સહુ ભેટયા. પછી સ્વામીએ વડતાલથી ગોટા (હજારી 
કુલ)ના હાર ગુંથીને લાવેલા, તે મહારાજને કંઠમાં પહેરાવ્યા તેમાંથી મહારાજે એક હાર 
પ્રસાદીનો સ્વામીને પહેરાવ્યો પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી હાથ જોડી બોલ્યા જે, “હે મહારાજ 
! મેંતો મંદિર અર્થે લીલાં ઝાડો બહુ કપાવ્યા છે; અને ચુનાની ભટ્ટીઓ પણ ઘણી કરાવી 
છે''' તેસાંભળી શ્રીજી મહારાજ કહે કે, ““તે સર્વે જીવોનો સત્સંગમાં અવતાર આવશે.” 
ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““મારે પણ એમ જ ઈચ્છા હતી.'' મહારાજ કહે “સ્વામી તમો સહુ 
મોડા કેમ આવ્યા ? કંઈ ખબર મોડી મળી હતી કે શું ?'' ત્યારે સ્વામી કહે કે, “ખબર તો 
મને કાલે આવ્યા હતા, પણ હરે પહેલા આવીએ તો તમારા ભેળા જમનારા હોય, તેને 
પણ પુરૂં ન થાય; અને અમોને પણ પુરૂં ન થાય, એમ જાણીને સહુ જમી રહે ત્યાર પછી 
આપણે જાવું. એવો મનસુબો કરીને અમો સહુ જમીને આ વખતે આવ્યા છીએ.'' પછી 
મહારાજ મંદિર સબંધી વાત પુછતા જાય અને સ્વામી ઉત્તર આપતા જાય પછી મહારાજ 


ન્‌ 


પોઢ્યા. અને સવારે ચાલ્યા તે ગામ રાવલી આવ્યા. ત્યાં તો વરતાલથી સામૈયું આવ્યું, તે 
ઢોલ શરણાઈ વગેરે વાજાં સાથે ગાજતે વાજતે વડતાલના મદિરમાં પધાર્યા; તે માણકી 
ઘોડીએથી ઉતારીને સ્વામીનો હાથ ઝાલી મંદિર ઉપર ચડયા. ત્યાં બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
ત્રણ મંદિરના પાયા ભરેલા તે તથા સવા નવ ગડ ઉંચો ઓટો કર્યો હતો તે મહારાજને 
દિખાડી કહ્યું કે, ““હવે કાંઈ કામકાજ હોય તો કહો”” ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે, ““તમારી 
આગળ જે ભેટને પૂજાનો સામાન આવે તે અમારાપાળાઓ લીએ; તથા મોટા બે ઈંટવાડા 
છે તેમાંથી પાંચ પાંચ વખત ઈંટુ પાળા, સાધુ, બ્રહ્મચારી, સન્યાસી, હરિભક્ત બાઈ 


ભાઈ, સહુ અહીં'' 


૩૮૪ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મંદિર સુધી લાવે.'' પછી શ્રીજી મહારાજ એ મોટા ઊંચા ઓટા ઉપરથી તાળી પાડીને 
બોલ્યાજે, “સર્વેબાઈ ભાઈ ત્યાગી ગૃહસ્થ ઈંટવાડેથી પાંચ પાંચ ફેરા ઈટુના અહીં લાવજો, 
અને સર્વ સંત પરમહંસ બ્રહ્મચારી સન્યાસી પાર્ષદ, બધા એક ઈંટવાડે જાય; અને બીજે 
ઈટવાડે ગૃહસ્થ હભિક્ત બાઈ ભાઈ જાય, તે પણ એક છેડેથી બાઈઓ લીએ અને બીજે 
છેડેથી ભાઈઓ લીએ. એમ આજ્ઞા કરીને મહારાજે મસ્તક ઉપર ધારણ કરેલી જે ફુલની 
ટોપી અને કંઠમાંથી ફુલનો હાર કાઢી એ બન્ને બ્રહ્માનંદસ્વામીને પહેરાવ્યો અને સ્વામીનો 
હાથઝાલી હેઠો ઉતારી ઉતારેજતા સ્વામીનેપુછયુજે, ““તમારાપાળા અમારી ભેટ સામગ્રી 
લીએ તે તમારા મંદિરમાં રહે, એટલા માટે તેમ કર્યું ને ? ત્યારે સ્વામી કહે. હા મહારાજ'' 
પછી ઉતારે જઈને મહારાજે પોશાક ઉતાર્યો. એટલે સ્વામીએ અત્તર અને સુગંધી તેલે મર્દન 
કરી મહારાજને ગરમ જળે સ્નાન કરાવ્યું. ત્યાં ગંગાબા અને વરીયાળીબા થાળ લઈને 
આવ્યા, તે જમવા બિરાજ્યા; તે જમતા જાય અને બ્રહ્માનંદસ્વામી સાથે વાતો કરતા જાય. 
જમી રહીનેપ્રસાદીનો થાળ બ્રહ્માનંદસ્વામીને આપ્યો.'' 


બીજે દિવસે સંતની પંક્તિમાં મહારાજ પીરસતા પધાર્યા, ત્યારે 
ભગવદાનંદસ્વામીને તથા આત્માનંદસ્વામીને તથા મને (પ્રસાદાનંદસ્વામીને) આજ્ઞ। 
કરી કે. ““જે કોઈ હરિભક્ત રસોઈનું કહેવા આવે ત્યારે તમારે (ત્રણેયે મળીને તે) નક્કી 
કરવી તે સાંભળી બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, ““ હે મહારાજ ! રસોઈ તો અમે માનશું; પણ 
તમો જેને આજ્ઞા કરો છો તે ન માને ?'' તે સાંભળી મહારાજ બોલ્યા કે, ““આપણે સહુ 
બ્રહ્માનંદ સ્વામીના મહેમાન છીએ, તે એમની નજરમાં આવે તેની રસોઈ લીયે''. એમ 
વાત કરતા જાય અને પીરસતા જાય. (વિશ્રામ ૬૧-૬૪) 


સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ મદિરનું કારખાનું ચલાવવા માંડયું સંતો પાંચ છ 
ગાઉ ઝોળી માંગવા જાય; તે માગીને દાળ, ચોખાને લોટ તેના ગાંસડા બાંધીને લાવે, કે 
કોઈ સાથે મોકલાવે અને શાક અથાણાંને પાપડ તથા છાશના ઘડા ભરીને હરિભક્તોને 
લાવેનેકારખાનું ચલાવે (વિશ્રામ - ૬૦) 


સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ, વડતાલના મંદિર માટે ગામ “ગાના” ના મુખીને 
પુછીને એક રાંણનું ઝાડ અરધું લીલું અને અરદુ સુકુ 


હતું. તેને વર્તમાન ધરાવીને કપાવ્યું. ત્યારે મતદારે કહ્યું કે ““તમે તે રાણ કાપીને લઈ જાવ 
તો સરકારની દુવાઈ છે'' ત્યારે પાળા હતા તેમણે તે રાણને ત્યાંજ રહેવા દઈને ભીજા 
લાકડાના ગાડા ભરીને લાવ્યા, ને સ્વામીને સઘળી વાત કહી. તે દિવસની અરધી રાતે 
રાણ મૂર્તિમાન થઈ, હાથમાં મોટું કાતું લઈને ના પાડનારની છાતી ઉપર ચડી બેઠી. અને 
બોલી જે, “સ્વામિનારાયણના મંદિરના ઉપજોગમાં આવતી હતી. તે લખ ચોરાસીના 
ફેરા મટતા હતા; ત્યાં તુ મને આડો ફર્યો ?'” ત્યારે તે કહે કે, ““હું સવારે મંદિરમાં જઈને 
તને આપીશ” ત્યારે રાણ કહે કે સારૂં, પછી તેણે તેમ કર્યું આવી સત્સંગમાં અનેક 
પરચાની વાતુ છે. (વિશ્રામ -૧૧૩) 


શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરની વડતાલ મદિરનું ચાલતુકામ જોવા જતા એક વખત 
રસ્તામાં પીપળાવ રાત રહીને સવારે ચાલવા તૈયાર થયા. તે સમયે મનોરભાઇ નામે 
પાટીદારે મહારાજને તાણ કરી કે ““મહારાજ ! સહુ કાઠી સવારો અને આપ, છાશું પીતા 
જાવ” ત્યારે મહારાજ કહે કે, ““અમારે તો વડતાલ જઈને થાળ જમવા છે.'' ત્યારે કાઠી 
સ્વારોએ એમ જાણ્યુ જે વડતાલે પુગતા બહુ મોડું થાશે, તેથી આપણે મહારાજને જવા 
દઈએ એમ પછવાડેથી આપમે છાશું પીઈને પહોંચી જાશું. એમ કહીને તેઓ રોકાણા; 
અને મહારાજ ચાલતા થયા, તે પછી પાટીદારની સાથે કાઠીઓ છાશું પીવા ગયા 
પાટીદારે ત્રણ ચાર દિવસની ખાટી છાસ અને ચણાનો સુકલ અરધો અરધો રોટલો 
બધાયને આપ્યો, તે કાઠીઓએ સુકલ રોટલાનું એક બટકું લઈ, છાશનો ઘુંટડો ભર્યો, ત્યાં 
તો માથામાં કોઈ ઝાટકો મારે એવુ વસમું લાગ્યુ, રોટલો સુકલ હોવાથી કરડ કરડ બોલે. 
પછી યુક્તથી રોટલો કુતરાને નાખી દઈ ઘોડો સ્વારથઈ સહુ વડતાલ આવી પહોંચ્યા. 
ઘોડાઓ બાંધી આવીને મંદિર પાછળ શ્રીજી મહારાજ સભા કરી બેઠા હતા ત્યાં દાદો 
ખાચર સુરોખાચર, સોમલોખાચર, મોકોખાચર, અલૈયોખાચર, વગેરે કાઠીઓ આવીને 
શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરી સભામાં બેઠા . તે સહુને જોઈને મહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
કહ્યું જે, આ કાઠીઓ માટે જમવાની કોઈ ઉતાવળ કરશો નહીં કારણ કેતેઓ છાશ પીને 
આવય છે. તે સાંભળી સુરોખાચરે વિચાર કર્યો કે હવે આપણને મોડું જમવા મળશે તેથી 
કંઈ “કળા કરીએ તો વ્હેલું મળે, એમ વિચારીને પોતાના માથેથી મોળીઉ (પાઘડી) 
ઉતારીને સોમલાખાચર આગળ માથું નીચુંકરીનેકહે કે “એ ભણે” 


૩૮૬ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સોમલા ! મોહે માથું જોને, ગધીનો વાળ છે કેમ ગરૂન ગયો છે !'' ત્યારે સોમલા ખાચરે 
માથેથી મોળીઉ ઉતારીને સુરાખાચર આગળ માથું નીચું કરીને કહે કે, ““ભણું સુરા ! જોને 
મોહે માથા ઉપર મોવાળો છે કે ગરૂન ગો છે ?'' એવી રીતે બધા કાઠીઓ માથેથી 
મોળીઆ ઉતારી, ઉતારીને એક બીજાના આગળ માથા નીચા કરીને પરસ્પર કહેવા 
લાગ્યા કે, ““ભણે તોળા માથા ઉપર મોવાળો થોડોક રીયો છે; ને બીજા બધા મુંવાળા 
ગરૂન ગયા છે.'' સભામાં એવું ટીખળ થતું જોઈ ને મહારાજ કહે કે, સુરાખાચર ! આ શું 
થયું છે ? આમ કેમ કરો છો ? ત્યારે સુરાખાચર કહે કે, ““ ભણે મહારાજ ભગવાનને 
મેલીને અમો છાશો પીવા રોકાણા, તે પટેલ ત્રણ ચાર દિવસની ખાટી છાશ અને 
ચીણાનો અરધો અરધો સુકલ રોટલો આપ્યો, તે અમો ખાવા બેઠા; તે સમે બાપુ ! એવો 
વસમો કે જેમ કૌ માથામા તરવારનો ઝાટકો મારે તેવો વસમો લાગ્યો. ને ગધીનો રોટલો 
“કડક કડુક બોલે' પછી અમે સહુ તે રોટલો કુતરાને નાખી દઈને અહીં આવ્યા, ત્યાં તમે 
બ્રહ્માનંદસ્વામને રોટલો આપવાની ના પાડી, તેથી અમો માથેથી મોળીઆ ઉતારી એક 
બીજાને માથાં દેખાડીએ છીએ કે, “માથાના વાળ છે કે ખરી ગયા છે ?'” તે સાંભળી 
મહારાજ મોઢે રૂમાલ દઈને ઘણું હસ્તા હતા. પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહે “એ સહુ એને 
જમવા તેડી જાવ' એટલે સ્વામી કહે કે “ભગવાનને મુકીને જુદા રહે તેમના એ હાલ થાયા 
છે. એટલા સારૂ પ્રેમાનંદસ્વામીએ કીર્તનમાં કહ્યું છે કે, “વાલા એ રસના ચાખણ હાર, 
છાશ ને નવ પીએ રે લોલ,' એમ કહી સ્વામી કહે કે બીજાં સુખ તો ખાટી છાશ જેવા છે, 
એમ સભામાં રમુજ કરી. પછી કાઠીઓને સ્વામી જમવાને તેડી ગયા. (વિશ્રામ-૧૯૧) 


સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી વરતાલના મંદિરને ફરતો ઈંટુનો કિલ્લો (કોટ) 
કરાવતા હતા, તે વખતે મહારાજે ગઢડેથી પત્ર લખ્યો કે, સારી સારી કેરીઓ લઈને સાત 
આઠ ગાડા ભરાવીને ગઢડે મોકલજો.' એ પત્ર લઈને દેવોભક્ત વરતાલ આવતાં 
સ્વામીએ પત્ર વાંચી માથે ચડાવ્યો. અને પછી પીપળગામના પાટીદાર જે મહાત્મવાળા 
હતા તેમને ત્યાં જઈને પત્ર વંચાવ્યો, તેથી સર્વ હરિભક્તોને જેમ જેમ બ્રહ્મમુનિએ કહ્યું 
તેમ કેરીઓના આઠ ગાડાઓ ભરીને ઠેઠ ગઢપુરમાં લીંબડાના ચોક નીચે એ ગાડાઓ 
છોડયા દરેક ગાડામાં ત્રીશ ત્રીશ મણ કેરીઓ હતી તે જોઈ શ્રીજી મહારજ બહુજ રાજી 
થયા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૩૮૭ 


આધારનદસ્વામી કૃત શ્રીહરિચરિત્રામૃત સાગરમાંથી 
(તરંગ - ૩૯ - પૂર ૨૮) 


શ્રીજી મહારાજ એક વખત શીયાળાની ત્રક્તુમાં કાઠીઓના સવારો સાથે મંદિરનું 
કામ જોવા વડતાલ પધાર્યા હતા. આ વખતે શીયાળામાં કાઠીઓ ઘોડાઓને રાતબ 
(મસાલો) નાખી પાકના મસાલાવાળા લાડવા ઘોડાને ખવરાવે. ઠંડીમાં ઘોડાને ઘી પાય 
તેથી ત્યાં જેવી જોઈએ એવી ઘોડાની બરદાસની સગવડતા ન થઈ અને ચંદી (જોગાણ 
વગેરે) ખવરાવવામાં ભંડારી સાધુએ કંઈક સંકોચ કરવાથી કાઠીઓ કોચવાઈને ગઢડે 
જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા. એ વાત મહારાજના જાણવામાં આવતા કાઠીઓને સારૂ 
લગાડવા માટે શ્રીજી મહારાજ પણ જવાને સાબાદ થવા લાગ્યા એ ખબર શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને થતા સ્વામીએ સઘળી પરિસ્થિતિને જાણી શ્રીજીને પ્રાર્થના કરી કે, 


રાગ સોરઠ (મારવાડી ભાષા) 


જાવાને દેશાંજી નંદકુમાર, માને થારા દરશનનો છે અતિ પ્યાર; 
થારે વિના મેંકોણ વિધજીવાં, ચતુર પિયાહો મારા પ્રાણ આધાર ॥ જાવા ।। 
હાલું હાલું કાંઈ કરે છો વારી, શ્યામળીઆજી સરદાર; 
રસીયા થાને રોકશાં, ઠાલી કાંઈ કરાવોછોજી થેં મનુવાર ॥ જાવા. ।॥ 
સાથીડાને જમાડશોજી, ધૃત સાકર મેવા સાર; 
ઘોડલાને ઘી દેવાડશાંજી રૂડી રાતબ નીલી નીલી ચાર. ॥ જાવ ॥ 
જો મારો બરજ્યો નહિ કરો પીયા તો મારો ઔર વિચાર; 
બ્રહ્માનંદરા નાથજી વારીઆં શા મેંથાકી સાયબા ધુંમર લાર. ॥ જાવા. ॥ 


એક કીર્તન સાંભળી મહારાજ અને સહુ કાઠી સવારો રોકાણા સ્વામીએ 
ઘોડાઓને રાતબ, ચંદી (જોગાણ) લીલા ઘાસ વગેરે અપાવ્યા ઉપરાંત દરેક ઘોડાઓને 
ય 


“ઘી' ની નાળો ભરી ભરીને પીવરાવી. તેમજ કાઠીઓ વગેરેને નવન જમણો કરાવીને 
જમાડવાથી એ સહુએ રાજી થયા હતા. 


* “ઔર વિચાર” એટલે પ્રાર્થના કરતાં નહિં રોકાવ તો હું ત્રાગું કરીશ 
(મરીશ) ઘોડાની ઘુંમર આડા સુઈજઈ કચરાઈ મરીશ એવોડારો દીએ છે. 


૩૮૮ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મંદિર સંપૂર્ણ થતાં સંવત ૧૮૮૧ ના કાર્તિક સુદી ૧૨ (એકાદશી) ને દિવસ 
શ્રીજી મહારાજે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણદેવની તથા પોતાની મૂર્તિશ્રીહરિકૃષ્ણ મહારાજ નામે 
તેની વેદ વિધિથી પ્રતિષ્ઠા કરી એ મહોત્સવમાં હજારો માણસો આવ્યા હતા. પ્રતિષ્ઠાને 
દિવસે શ્રીજી મહારાજની પુજા જેટલી આવે તેટલી મંદિરમાં આપવાની સ્વામીએ ઈચ્છા 
કરતા તે દિવસે શ્રીજી પૂજનના પચીશહજાર રૂપીઆ રોકડા આવ્યા તે મંદિરમાં જમા 
કરાવેલ હતા. એવો એ મહોત્સવ થયો હતો. 


શ્રી હરિ - કાવ્યાષ્ટક - ત્રિભગી છંદ 
સુદંર છબિ પ્યારી ત્રિભુવન ન્યારી; અનંત અપારી ઉપકારી; 
અગણિત નરનારી શરણ ઉગારી; ભવદુઃ: ખવારી ઊતારી. 
શિખવત બુદ્ધિ સારી, વિષયવિસારી, રટત ઉરચારી ત્તિપુરારી, 
જયહરિ વૃત ધારી જનદુઃખહારી, અતિસુખકારી અવતારી. 1 ૧ ॥ 


સિજ જન સુખ દાતા, સબજગત્રાતા, રહત વિધાતા ગુણ ગાતા 
સમરત સુખશાતા, વિમલ વિખ્યાતા, ભક્તિમાતા ધર્મતાતાઃ 
રતિ પતિ મદ હાતા, રંગ નિજ રાતા, ધ્યાન લગાતા કામારી, 
જયહરિ વ્રત ધારી; જનદુઃખહારી, અતિ સુખકારી, અવતારી. ॥ ૨ર ॥ 


સમરત જેહિ શ્વેતા, સમુહ સમેતા, સુકત નિકેતા, ઉર્ધરેતા, 
હરિપદ અતિહેતા ચૈતન ચેતા, વિમલ અભેતા બહ્યવેત્તા. 
જેહિ અનંત અધેતા, પાર ન લેતા, ત્રિભૂવનમેં તા ગતિન્યારી, 
જયહરિ વ્રત ધારી, જનદુઃખહારી, અતિ સુખકારી અવતારી. ॥ ૩ ॥ 


સુખ સંપતિ દરિયા, અતિરંગ ભરિયા; પદ ચિત્ત ધરિયા ઉદ્ધરીયા. 
કલિ સતજાગ કરિયા, બહદુઃખ હરિયા, જનમન ઠરિયા ક્રમજરિયા; 
સબ તજી અનુસરિયા, સોઈ ઉગરિયા; વિષય વિસરિયા સંસારી, 
જયહરિ વૃત ધારી જનદુઃખહારી, અતિ સુખકારી, અવતારી. ॥ ૪ ॥ 


જય ચૈતન્ય ધામી, સબ જગ સ્વામી, ભજન અકામી શિરનામી, 
જેહિ રીત ઉદામી લખિ નિજખામિ, નાશત વામી ભયપામી, 


સહજાનંદસ્વામી અંતર જામી, અગણિતનામી ઉપકારી. 
જયહરિ વૃત ધારી જન દુઃખહારી, અતિ શુખકારી અવતારી. ॥ ૫ ॥ 
મેટણ ભવમરણા અભરણા, અસરણ શરણા સુખકરણા, 
દુઃખદુક્રિત હરણા વ્રહિજન વરણા, જગત ઉધરણા અતિજરણા, 
જન ઉરછબિધરણા જ્ઞાન નિઝરણા, લખિદ્રગકરણા નરનારી, 
જયહરિવૃત ધારી જનદુઃખહારી, અતિસુખકારી અવતારી ॥ ૬ ॥ 
જય ધર્મકે નદા કટભવફંદા, વૃષકુલચંદા ગોવિંદા 
કેવળ સુખ કંદા મુખ અરવિંદા નલહત ગંદા નરમંદા; 
મુનિવર સમરંદા હરખભરંદા, ભ્રમનિકંદા કૃતભારી, 
જયહરિ વ્રત ધારી જનદુઃખહારી અતિ સુખકારી અવતારી. ॥ ૭ ॥ 
નટવર નવરંગી ચલત ત્રિભંગી, લલિત કલંગી શિર ચંગી, 
તનુલહર તરકી પ્રેમપ્રસંગી અલચ અભગી ઉમંગી; 
કલિજન કુસંગી કિય સત સંગી મુનિબ્રહ્મરંગી બલિહારી, 
જયહરિ વૃત ધારી જનદુઃખહારી અતિ સુખકારી અવતારી, ॥ ૮ ॥ 
છપય છંદ 
જય જય હરીદિનેશ, વેશ નટવર પ્રિયબાનો, 
ભક્તિ ધર્મકુ માર, પારક'ને ભવ પ્રાન; 
વ્રત નૈષ્ટિક મહાવીર, ધીરજન ચરન ઉપાસે, 
પ્રતિદિન અધિક પ્રતાપ, દરસજેહિ પાપવિનાસે; 
સુખસિંધુ બધુદીનન સદા, લીજે ચરન લગાયર્કે, 
ઘનશ્યામ હરિ નિશદિન બસો, બ્રહ્મમુનિ ઉર આયકે. 
શ્રી વડતાલ મંદિર પ્રસંગનું વિશેષ ચારણી સાહિત્ય 
દોહા 
ગણિયલ ગુજ્જર દેશકે, કીનેઉ લોક પુનીત; 
તહાં નિત આવત જાત હે, પ્રભુ ધરિ અંતર પ્રીત. ॥ ૧ ॥ 


ન- શ્રી હરિઅષ્ટક છંદ મુળી મંદિરના કોઠારમાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના કાવ્યના હસ્તે 
લિખીત ચોપડામાંથી મળેલ છે. 


૩૯૦ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વિમલ ગામ વરતાલ માહિ મંદિર રચ્યો વિશાલ; 
લક્ષ્મીનારાયણ તિહાં, સ્થાપન કરે દયાલ ॥ ૨ ॥ 
મહા મનોપમ ધામકી, શોભા કહી ન જાય ; 
સુંદર વર કમળા સહિત, અખંડ બિરાજે આય. ॥ ૩ ॥ 


છંદ ભુજગી 


બિરાજે જીહા નાથ આનંદકારી, પ્રલંબીત બાહુ રમા સંગ પ્યારી; 
ભુજા ચારહું મેં રખે શંખ ચક્ર, ગદા કંજ નીકે નમે શીશ ચક્ર ॥। ૧ ॥। 
છબીધામ હું સે રહ્યો ગ્રામ છાઈ, હરિદાસ હૂલાસ ભીંજે સદાય; 
તરૂ અંબ ઝંબા ઝુકે આયનીકે, લગે દેવહી કે તરૂં દેખ ફીકે ॥ ૨ ॥ 
બગીચે ચહુ ઔર નીકે બિરાજે, વન નંદન કી છબી પેખ લાજે; 
છટા વૃક્ષહુંકી ઘટાધૂમ શોભે, લટા લુંબઝુંબી લખી ચિત્ત લોભે. 1 ૩॥ 
ઝુકી અંબલી નિંબ કાદંબ ઝંબે, આતીકાર ભારે ઝુકે શાલ લંબેઃ 
ફલી આંબલી ડાલ નિગ્રોધ ફુટે, ફલં ભાર જબી રસે ઝુંબે તુટે ।॥ ૪ 
છબીધાર ચંબેલિયાં જાય ચંપે, કંપીઝંપરી મોદવંતે અકંપે; 
સબે પ્રેમ વંતે તહા લોક શોભે, ખમે પીરસં ભિરકી નાંહિ ક્ષોભે ॥૫ ॥ 
મુનીનાથ મંડે તહા આયમેલા, ભરે ભાવકે હોત હે દાસ ભેલા; 
તરૂકે બહુ વૃંદરૂ વૃંદનારી, ભરે પ્રેમ કે નીમ કે દાસ ભારી. ॥ ૬ ॥ 
બિરાજે મુનિરાજ કે જોર વૃંદા, કરે પ્રેમ વિલોકનં મોહ ફંદા; 
જરીયન પાટબંરં પોતઝીના, ગ્રહિ દેતહે નાથકું સો પ્રવિના ॥ ૭ ॥ 
કડાં સાંકળાં વેઢ વીંટી હાવે, ચિતં ચાહતે આય પ્રેમી ચઢાવે; 
પ્રભૂકું વિધી વેદસે વિપ્ર બુજે, બહુ પ્રેમવંતા હરિ રીઝ બૂજે ॥ ૮ ॥ 
રસોઈ ગ્રહી દેતહે ખૂબ રીતે, તબે પીરસે આયકે આપ પ્રીતે; 
ફિરે પંગતીમેં બહૂવાર ફેરા, કરે લાડ સંપુરનં દાસ કરા પ ૯ ॥ 
હસે આપહું ઔર છુંકું હસાવે, પ્રભુકું લખી દાસ હુલ્લાસ પાવે; 
જલેબી લડુ ખંડકે સક્રપારા, ગ્રહી દેતડે આય પ્રેમી અપારા. ॥ ૧૦ ॥ 

(ધર્મવંશ પ્રકાશ) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૩૭૯૧ 


॥ દોહ।। 
અતિ ઉત્તમ વરતાલ મહીં, ધામ રચ્યો જગદેવ; 
ચક્રાદિક કી છાપસે, ક્રરત પાપ ત્તત્તખખેવ. ॥ ૧ ॥ 
કાર્તિક શુદી એકાદશી, નામ પ્રબોધની જાસ; 
તેહિદિન તહાં હરિ આતહૈ, કરત દરસ નિજદાસ. ॥ ૨ ॥ 
રામનૌમિ શુભ ચૈત્ર શુદ, આવત લોક અપાર; 
તેહિ અવસર પુનિ આયકે દેત દરસ સુખકાર. ॥ ૩ ॥ 


શ્રી અદ્દભુતાનંદસ્વામીકૃત વાર્તા સંગ્રડ્માંથી 


શ્રીજીએ વડતાલ મંદિરમાં દેવ પધરાવ્યા પછી એક વખત વહેલી સવારમાં 
શ્રીજી બિરાજમાન હતા ત્યારે બુરાનપુરના હરિભક્તો પૂજા કરવા આવ્યા, તે સોનેરી 
ભારે ભારે વસો, જામો, પાઘ, રેટો,પાયજામો, રૂમાલ, કમરબંધ વગેરે રેશમી ભરતનાં 
ધરાવ્યાં, તેમજ સુવર્ણના ઘરેણાઓ સાથે બરાસ કપુરના હારો, પુષ્પના હારો, ચંદન 
ચર્ચી હાથમાં કુલનો મોટો ગડરો ધરાવી આરતી ઉતારી એ પુજા પુરી થઈ રહી. ત્યારે શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના મનમાં એમ થયુ કે, ““આ બુરાનપુરી પોષાક શ્રીજી મહારાજ હમણાં 
કોઈને દઈ દેશે, માટે તે દેવને ધરાવવા આપેતો સારું'' પછી સ્વામીએ દેવની સેવામાં 
રહેતા બ્રહ્મચારીને બોલાવી કહ્યું કે, “બ્રહ્મચારી ! આજે લક્ષ્મીનારાયણ દેવને દર્શન 
કરવા મંદિર ઉપર પધાર્યા, તે ઉતરાદી શાખ ઝાલીને દર્શન કરતા બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
કહેવા લાગ્યો કે સ્વામી ! દેવને આવા સાદા શણગાર કેમ છે ? ત્યારે સ્વામી કહે મહારાજ 
! દેવ અરજ કરે છે કે અમે જે તમારા આજ્ઞાર્કિંત સેવક તેના આવા હાલ છે, તે શોભે ? તે 
સાંભળીને મહારાજે પહેરેલા ઉત્તમ પ્રકારના તમામ વસ્ત્રો આભૂષણો ત્યાંજ ઉતારીને 
લક્ષ્મીનારાયણ દેવના ઊંબરા ઉપર મેલી દેવને અર્પણ કર્યા. અને પોતે શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ 
કરીસભામાં આવી બિરાજ્યા, 


(આદ્દભુતાનંદ સ્વામીની વાત - ૧૭૫) 


૩૯૨ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વડતાલથી સ્વામીશ્રીનું ગઢપુરમાં આવવું 


સદ્દગુરૂ શ્રી પ્રસાદાનંદસ્વામી (વિશ્રામ ૮૪ માં) લખે છે કે વડતાલમાં 
મહારાજ પાટ ઉપર બિરાજ્યા તે વખતે સહુ સંત મંડળ બ્રહ્મચારી પાર્ષદ મહારાજને પગે 
લાગી બેઠા, ત્યારે શ્રીજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી સામું જોઈને બોલ્યા જે, 
“મંદિરના કામ તો સહુ કરશે; પણ અમારા કાવ્ય કીર્તનો કોણ કરશે ? અમારે તો કીર્તનો 
બંધ થયાં. ને તમે તો મંદિરમાં બંધાઈ જાવ પણ ખરા. મારે કોઈને બંધાવા દેવા નથી. જેમ 
માતા બાળકની અગ્નિથી, જળથી અને સર્પથી રક્ષા કરે છે. તેવી રીતે માયાના 
શુભગુણોમાં પણ અમારે કોઈને બંધાવા દેવા નથી.” તે સાંભળી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી 
હાથ જોડીને બોલ્યા કે, હે મહારાજ ! મારી પણ એમજ ઈચ્છા છે, જે તમારી પાસે રહીને 
તમારા, તમારા કુળના ને ભક્તના ગુણ ગાવા. મંદિર સબંધી કામ તમારે વચને કરીને 
કરીએ તેમાં જરાયે બાધ નથી; પણ તમારા પ્રત્યક્ષ દર્શન તે મને નથી થતાં'” ત્યારે 
મહારાજ કહે “ચાલો અમારા ભેળા, '' એમ કહીને સ્વામીને ફુલના હાર આપ્યા ને 
મહારાજ થાળ જમવા પધાર્યા. થાળ જમીને મહારાજ પાટ ઉપર બિરાજ્યા એટલે 
સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પૂજાનો સામાન મંગાવ્યો ને મહારાજને ચંદનની ચર્ચા કરી 
ભારે પોશાંગ પહેરાવ્યો, ફુલના હાર પહેરાવ્યા, ને ચરણેચંદન ચર્ચાને છાતીમાં લીધા. 
પછી મુક્તાનંદસ્વામી આદિ સર્વ સંતોની પૂજા કરી, હાર પહેરાવી, વસ્ત્ર ઓઢાડયાં ને 
દંડવત કર્યા તે પછી મહારાજે સ્વામીને કુલના હાર આપ્યા. બીજે દિવસે સવારે વહેલા 
જાગીને મહારાજ ઘોડીએ (માણકીએ) અસ્વાર થયા ને બ્રહ્માનંદસ્વામીને ચડવા માટે 
પણ ઘોડો આપ્યો ને ચાલનારા સંત અને પાળા તે પણ સહુ તૈયાર થયા ને વડતાલથી સહુ 
ચાલ્યા તે વિષે ભક્તચિંતામણીમાં પણ લખ્યું છે. 


ચોપાઈ 


આવતી બ્રહ્માનંદને ભાગ્ય, તે ઉપાધીનો કરાવ્યો ત્યાગ, 
એવે સમાન વિધન કાપી, નિજ સમીપનીં સેવા આપી. 
(પ્રસાદાનંદસ્વામી કૃત વિશ્રામ ૮૪) 


હવે એક હસ્ત લિખિત પ્રતમાંથી પણ ઉપરની હકીકત થોડા તફાવતવાળી 
કેવા જ સ લે ને 
મળેલ છે તેનીચે મુજબ છે :- 


મારવાડપ્રદેશમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડવાથી એ દેશના ઘણાંક લોકો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧ ૩૭૯૩ 


સાથે સ્વામીની જન્મભુમીના ખાણ ગામની આસપાસના જ્ઞાતિજનો અને કેટલાક 
સબંધીઓ ગુજરાત પ્રદેશમાં ગુજરાન માટે આવેલા હતા, એ વખતે મંદિરનું બાંધકામ 
ધમધોકાર ચાલતું હતું, તેમા કેટલાએક મજુરી કરી નિભાવ કરવા મારવાડી સબંધીઓ 
પણ મંદિરનું કામ કરતા હતા. સાત આઠ માસ કામ કરતા ચોમાસુ આવતા દેશમાં વર્ષાદ 
થયાના સમાચાર આવતા સહુ મારવાડીઓ વતનમાં જવાના હતા. પણ પ્રતિષ્ઠા 
ઉત્સવના દર્શન કરવાને થોડાએક (બીજા ઘણાંજનો મારવાડમાં ગયા હતા) રોકાણા 
હતા. ત્યારે કોઈ વિધ્ન સંતોષીએ ઈર્ષાભાવે શ્રીજી મહારાજને કહેલ કે, “મહારાજ 
બ્રહ્માનંદસ્વામી તો આ દેશમાં (ગુજરાતમાં) ભગવાન થઈને પુજાય છે, તેમના દેશ 
(મારવાડ) ના લોકો અને સગા-સબંધીઓને તેડાવી મંદિરમાં રાખ્યા છે, તો પાછળથી 
તેઓ મંદિરના ધણી થઈ બેસસે.'' ઉપરના વચના સાંભળી શ્રીજી મહારાજે 
અંતર્યામીપણે સઘળું જાણતા છતાં મનુષ્ય ચરિત્ર કરી સ્વામીની નિસ્પ્રેહીતા બતાવવા 
કહ્યુંકે ““બ્રહ્મમુનિ ! તમે મંદિરના કારખાનામાં રોકાવાથી અમારાકાવ્ય કીર્તનો થતા નથી, 
માટે હવે તમો ગઢડા જાવ'' સ્વામીએ એ આજ્ઞા શિર ચડાવી. પોતાના આસન ઉપર પણ 
નહીં જતાં પોતાની પૂજા અને પત્તર તું બડાની ઝોળી એક સાધુ સાથે સભામાંજ મગાવી 
લીધી અને શ્રીજીના પૂજનનો સામાન મગાવિ શ્રીજી મહારાજ તથા સંતોની પૂજા કરીને 
કેડ બાંધી (ભેઠબાંધી) મહાજને દંડવત કરી ચાલવાની રજા માંગી. મહારાજે પણ 
બાથમાં લઈ મળી હાર પહેરાવી ચાલવાની રજા આપી. 


ત્રણ ત્રણ વરસોથી મોટા ત્રણ શીખરો અને દશાવતારોના સ્થાનોવાળું દરીઆ 
જેવડું મંદિર ચણાવતા, હજારો રૂપીઆનો વહેવાર કરી, મહાન પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવમાં 
આવેલા સબંધીજનો તેમજ મંદિરના અનેક વહેવારી પ્રશ્નોનો કંઈપણ ઉકેલ નહીંકરતા, 
પોતે જળકમળ વત્‌ સ્થિતિએ અલિપ્ત હોવાથી શ્રીજી આજ્ઞા શિર ચડાવી પોતાની સાથે 
માત્ર પાંચ સાધુને એક પાર્ષદ લઈ સહુને ઉંચે સાદે જય સ્વામિનારાયણ કહી વડતાલથી 
ગઢપુરની વાડે ચાલી નીકળ્યા, તે નજીકના ગામ સંજીવાડે રાત્રી રહ્યાં, ત્યાંના જગરૃપ 
બારોટ વગેરે સહુ વડતાલ સામૈયા ઉપર ગયેલ હોવાથી સત્સંગીની હાજરી નહોતી, પણ 
ત્યાંનામંદિર તરીખે ઓળખાતા ઓરડામાંપોતેરાત્રી રહ્યાં. 


સ્વામી જ્યારે જ્યારે શ્રીજીનું ધ્યાન ધરી મૂર્તિના કીર્તનો ગાતા ત્યારે શ્રીજી 
મહારાજનાપોતાનેપ્રત્યક્ષ દર્શન થતા અને તેથી તેઓ બ્રહ્માનંદ 


૩૯૪ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


માં કાયમ રહતા. આજ રાત્રે નિત્ય વિધિ કરી સહુ સંતો સુતા એટલે સ્વામી પોતાનો 
સિતાર લઈને એકાંતમાં બેસી શ્રી સ્મરણકરી કીર્તનો ગાવા લાગ્યા. બે ચાર ચોરસ પદો 
ગાયા પણ શ્રીજીની મૂર્તિના દર્શન ન થયાં તેથી સ્વામી બહુ અકળાયા ને મનમાં ઉદ્ઠેગ 
થવા લાગ્યોકે શું મારા ઉપર શ્રીજી મહારાજ નારાજ થયા હશે ? શું મારી કોઈક વ્હેવારિક 
કસુર કે અપરાધ સમજી શ્રીજી મહારાજ મારા ઉપર મનમાં ખીજાયા હશે ? અનેક 
તર્કવિર્તક થતાં શ્રીજી મહારાજ લીળાચરિત્રોનાં અને પ્રાર્થનાનાં અનેક કીર્તનો ગાયા પણ 
શ્રીજીના દર્શન થયાં નહિં પ્રાતઃકાળ થતાં પ્રભાતિઆ ગાયાં પહેલાં એક નવુ ચોરસ પદ 
રચી ગદગદ કંઠે થી અપરાધની માફી માંગતા હોય તેમ નીચેના પદો ગાવા લાગ્યા;- 


પ્રાર્થના પદ-રાગ વેળાવળ 
મેં વારી તવ પર મહેરમ મતવાલા; 
પીર મીટાયે દીનકી; તુમ દીન દયાલ. ટેક 
સુનિએ ધાહ ગરીબકી, હો ગબીર નિવાજા, 
દુઃખ દરિયા ઉતાર દેક્રરી મહેર જહાજા મે વારી ૧ 
દોષ ન દેખત દાસકો, એહિ બીરદ તું હારો, 
જગપતિ આપનો જાન કે, ઉર કષ્ટ નિવારોમેં વારી. 
જેસેહી તેસેહી રાવ રે, કપટી કુલહીને; 
જ્યું કો નીગૂની કામિની, સમરથ પતિકીનો મેં વારી; 
ત્રીભુવન નાયક તોરીએ, સંકટ કી બેરી મેં વારી. ૪ 
ર૨ 

વાસુદેવ દુઃખ વારીએ, સમરથ છોગાળા, 
દુષ્ટ વિનાસન બિરદહે, સેવક રખવાળા, ટેક 
દુઃખ દરિઆ સંસાર સેં, તુમ બીનું કોન તારે ? 
નટવર નાવ સમાન હો, હમ શરન તુમારે. વાસુદેવ. ૧ 
હમહી તુમારે આશરે, તુમ હમરે નાથા; 

તુમ બીન કોન મેટહી સંકટ સમરાથા વાસુદેવ. ૨ 
ઉચે તંબુ તાનીએ, સબ ભાર તનીકું, 
ચાકરકી મોટપ કહા, સબે લાજ ધનીકું, વાસુદેવ. ૩ 
સરેન બીગરે ઓરસેં, કારજ કછૂ કબહી; 
બ્રહ્માનંદ સુખ હોવહી, તુમ કરી હો તબહિ વાસુદેવ. ૪ 


દીનાનાથ દયાલ હો, દીનન કે બંધુ; 
દયા કરી જે દાસ પર, સુંદર સુખ સિંધુ. ટેક 
કોઉકું બલ ગઢ ગામકો, કોઉકું પરીવાર; 
હંમકું બળ એકરાવરો, પુરૂષોત્તમ પ્યારા, દીનાનાથ. ૧ 
મન; વચન, કમ, કરીકે ગ્રહ્યો, ઈક શરન તુંહારે; 
અંતર બહાર અરિન કું, તુંમ નાથ નિવારો. દિનાનાથ. ૨ 
અચળ ભરૂંશો આપકો, નિશ્ચે મન માંહી; 
હિતકારી સંસારમેં, તુમ બીન કોઉ નાંહી દીનાનાથ. ૩ 
જૈસે પુતરી કાષ્ટકી, નાચત ઘર માથે; 
બ્રહ્માનંદ કળ યાહીકી, કારીગર હાથે. દીનાનાથ ૪ 
૪ 
શ્યામ રંગીલે સાંવરે, સબર્ક સુખકારી; 
આપનો બીરદ બીચારકે, કરો મ્હેર મૂરારી. ટેક 
અરજી દાસ ગરીબકી, સાંઈયાં સુંની લીજે; 
ભજન વિરોધી દુષ્ટકે, મદગંજન કીજે, શ્યામ. ૧ 
અંતર તાપ મીટાઈએ, કીજે સુખ શાતા; 
કરૂણાસાગર કૃષ્ણ હો, શરણાગત ત્રાતા શ્યામ; ૨ 
જેહિ વિધી રાજીનાથ તુમ તેહિ વિધિ હમ રાજી; 
હાર, જીત, વૃદ્ધિ હાનકી, તુમરે હથ બાજી. શ્યામ. ૩ 
બ્રહ્માનંદ કે નાથજી કીજે દુઃખ દુરા; 
મૂર્તિમનોહર રેનદિન રહી નૈન હજુરા. શ્યામ. ૪ 


ઉપરના ચારે પદો પાર્થનાના આર્તનાદથી, નિર્માણિ પણે, દાસભાવથી 
સ્વામીએ રચી ગાયા છેલ્લા પદની કડીમાં, આપશ્રીની મનોહર મૂર્તિ રાત્રી દિવસ અખંડ 
મારા નેત્ર સન્મુખ રહો. એજ માંગણી કરી, શ્રીજી મહારાજ સ્વામીની ધીરજની કસોટી 
કરવાદર્શન દેતા નથી. આવાપ્રાર્થનાના પદો સાંભળી મહારાજ કેમ દર્શન નહીંદેતા હોય 
તે ચિંતામાં સ્વામી અકળાઈ ગયા. પછી પ્રાતઃકાળ થતાં પ્રભાતી રાગના નીચેના પદો 
રચીને વિરહશ્રુથી સીતારને ભીંજવી સ્તુતિ કરવા લાગ્યા હે, પ્રભુ ! તુ હવે તારા બિરદ 
સામુજો. 


૩૯૬ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પ્રભાતિ - રાગ ભૈરવ 
(૧) 
અધમ ઉદ્દારન અવિનાશી, તારા બિરદની બલહારિ રે, 
ગ્રહી બાહ્ય છોડો નહિ ગિરધર, અવિચળ ટેક તમારી રે, ટેક 
ભરી સભામાં ભુધરજી તમે, “માં' * થયા છો મારી રે, 
બેટાને હેતે બોલાવો, અવગુણીયાં વીસારી રે, અધમ ૧ 
જેવો તેવો પુત્ર તમારો, અણ સમજુ અહંકારી રે, 
પ વ ન લ કમ હ પ પ. 
પેટ પડ્યો તે અવશ્ય પાળવો, વાલમ જુવોને વિચારી રે, અધમ ૨ 
અનળ, અહી, જો ગ્રહે અજાણે, તો છોડાવે રોવારી રે, 
બાળકને જનુનિ સમ બીજું, નહિ જગમાં હિતકારી રે, અધમ ૩ 
બ્રહ્માનદની એજ વિનતિ, મનધારીએ મોરારી રે. 
પ્રીત સહિત દર્શન પ્રશાદી, જોઈએ સાંજ સવારી રે, અધમ. ૪. 
) 

જ ક ચ ને 
મન મોહન સુંદર વર મારા, અવગુણીયાં વિસરાયા રે, 
અધમોદ્દારક પતિત જન પાવન, બિરદ તમારૂ ચહાવારે. ટેક 
સહુ દેખતાં શામળીઆ તમે, “માં' “ થયા છો માવારે, 
છોરૂની ચિંતા રાખીને, માં દેશો મુંઝાવારે. મન. ૧ 
બાળક હોય તે જેમ તેમ બોલે, (ને) માગે કુટાણે ખાવારે, 
જનુની દોષ ન લેખે જાણે અણસમજા હોય આવા રે. મન. ૨ 
શેરડીએ રમતા આથડતા, છોરા રાખે દાવારે, 
સબળ થઈ કોઈ લીએ ચુંટીઆ, તો માતા જાય મેલાવારે. મન. ૩ 

ક ક ન ક ક ્ી 

મનગમતુ સરવે મેલોને, એક તમને રીઝાવારે, 
બ્રહ્માનંદ કહે મન ક્રમ વચને, ગુણ તમારા ગાવારે, મન. ૪. 


ઉપરનું બીજું પ્રભાતી પદ પૂરૂં થતાં ત્રીજા પદની કડી સ્વામી ગોઠવવા લાગ્યા, 
ત્યાં જ શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યક્ષ આવી સ્વામીનો સીતાર હાથમાં ઝાલી, આંસુથી 
પલળેલા સ્વામીના ગાલોનેપોતાના ખેસના છોડેથી 


« સ્વામીના માતુશ્રીએ બાશ્રી જીવુબા મારફત કહેવરાવેલ કે, મારા 
લાડદાનજીને “મા' વિના લાડ કોણ લડાવશે ? ત્યારે એ ભરી સભામાં મહારાજે કહેલા 


ષ્ગ 


હતુ કે, બ્રહ્માનંદસ્વામીની મા હું થઈશ.'' એ વચનની આજે સ્વામી યાદી આપી “મા' ને 


ષ્ગ 


સંબોધે છે. (જુઓ પાનુ ૨૨૦) 


લુઈ, માતા જેમ બાળકના માથા ઉપર વ્હાલથી હાથ ફેરવીને પંપાળે અને ગાય જેમ 
હીંહોરા કરી વચ્છને જીભ વડે ચાટે, તેમ વાત્સલ્ય પ્રેમ લાવીને ““બેટા, એ બેટા ! કેમ 
અકળાશહું તારી “મા' તારીપાસેજ છું'' એમ કહી સ્વમીના બંને હાથ ઝાલી, ઉભા કરી, 
બાથમાં ઘાલી છાતી સાથે ચાંપી, આંખમાના આંસુ લુઈ નાંખી, અતિ ઉમળકાથી 
કરૂણામય નેણે સ્વામી સામે જોયું, સ્વામી અતિ આવેશમાં આવી ગયેલ હોઈ દેહની શુદ્ધિ 
ભુલી ગયા હતા. શુદ્ધિમાં આવતા દંડવત કરવા લાગ્યા અને પ્રેમાશ્રુથી શ્રીજીના ચરણ 
પલાળી દઈ, ચરણારવિન્દ પકડીને નીચે બેસી ગયા, આમ બે ઘડી શાન્ત રસનું સુખ 
આપ્યા પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા ““બ્રહ્મમુનિ ! મેં તો તમારી ધીરજ જોવા અને મારા 
સંતો કેવા નિસ્પ્રેહી છે તેવું બીજાઓને બતાવવા આ મનુષ્યચરિત્ર કરેલ હતું તમે તો એક 
સ્વરૂપે સદાય મારી પાસે છો, અને બીજે સ્વરૂપે બહાર જણાઓ છો. આંહી બે દિવસ 
રોકાજો. ત્યાં અમો સહુ આવીને મળશું. પછી સાથે ગઢપુર જઈશું.'' એમ કહી સ્વામીને 
પોતાનાખંભા ઉપરનું રેશમી શેલું ઓઢાડીને શ્રીજી અદ્રશ્ય થયા. 


સ્વામી સ્વસ્થ થયા, આનંદના કુવારા છુટયા અને માન્યું કે, મહારાજ તો 
સદાય મારા ઉપર રાજી જ છે. ખેશ પ્રત્યક્ષ મળેલ તે આંખે અડાડી સંકેલી પુજામાં મેલી, 
સહું સંતોનેજગાડી સ્નાનાદિક ક્રિયા કરી પછી ત્યાં બે દિવસ રોકાયા. ત્યાં તો ત્રીજે દહાડે 
શ્રીજી સવારી આવતા મહારાજ માણકી ઉપર અને સમી એક રોઝા ઘોડા ઉપર બેસી સુહ 
સાથેગઢપુર આવ્યા. 

બ્રહ્માનંદસ્વામીને સંજીવાડામાં દર્શન આપી વડતાલમાં સવારની સભામાં 
શ્રીજીએ સદગુરૂ શ્રી નિત્યાંનંદસ્વામીને વાત કરેલ જે, ““બ્રહ્મમુનિએ ગઈ રાત્રે 
પ્રભાતીઆ બહુજ સરસ બનાવી ગયા છે,'' એ વાતની યાદી રાખી જ્યારે મહારાજ ગઢડે 
પધાર્યાને બીજે દિવસે જ્યારે લક્ષ્મીબાગની બેઠક બિરાજ્યા ત્યારે સદગુરૂ 
નિત્યાનંદસ્વામીએ મહારાજ આગળ પહેલા પ્રભાતિઆં સાંભળવાની અરજ કરી, તેથી 
મહારાજે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને તે સંજીવાડામાં બનાવેલ બે પ્રભાતીઆ 
બોલવાની આજ્ઞા કરી પછી સ્વામી સતારમાં એ બે પદો બોલ્યા, એટલે મહારાજે 
પોતાની પ્રસાદીનો થાળ સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીને તથા સદગુરૂ નિત્યાનંદસ્વામીને 
આપ્યો. 


ગઢડા આવ્યાપછી મહારાજે પ્રગટ મૂર્તિના કીર્તનો રચવાની 


૩૯૮ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આજ્ઞા કરી સ્વામીએ તે જ દિવસે, મૂર્તિવર્ણન અને ચિક્ષચિંતવણીના આઠ પદો રચી 
સંભળાવેલા હતા. 


7 


શ્રી ઘનશ્યામને, દક્ષીણ પદમાં ઉર્ધરેખા અતિ છાજે રે 
પાનીની બેઉ કોરે પ્રસરી, રૂપાળી બહુ રોજે રે 
લેજો રે 

રે 


ડાબે પડખે ઉર્ધ્વ રેખાની, પાસે બે ચિન્હ દેખી લેજો રે, 
કા. 


બ્રહ્માનંદ કહે એ પદ પંકજ, અંતરમાં રેજો 


ઉપર પ્રમાણે શ્રીજી મૂર્તિના નખશીખા પર્યતના ઘણા પદો સ્વામી એ વખતે 
રચી શ્રીજીને સંભળાવ્યા હતા. 


ઈતિ શ્રીકસરભક્ત્ત વિરછિતે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી 


અયોધ્યાપ્રસાદીજ મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે પંચમ પ્રકરણે શ્રી વડતાલ 
મંદિર પ્રસંગેનામ બીજો આધ્યાયસમાપ્તઃ ॥ ૨ ॥ 


--_ // --_ 
પ શ્રીજી ॥ 


અધ્યાય ૩ ત્રીજો 
શ્રી જીર્ણદુર્ગ (જુનાગઢ) મંદિર પ્રારંભ પ્રસંગ 
શ્રી ભાષાકાવ્ય-દોહા 


સોરઠ ધર પાવન કરન. ચાહ કરી નિજ ચિત 
ગઢજીરન રઈવત ગિરી, પ્રભુ તહી આય સુપ્રિત. ૧ 
લખિ શોભા ગિરનારકી, આશ્રમ સિદ્ધ અનૂપ; 
તીર્થ પુરાતન દેખીકે, પ્રસન્ન ભયે સુખરૂપ, ૨ 
પુનિ દામોદર કુંકડી, છબી સુંદર તરૂ છાઈ; 
દત્તગુરૂ ગિરનારકે, ચરન કમલ પૂજાઈ. ૩ 
જીરનગઢ મહિ જગપતિ, મંદિર રચ્યો મુરાર; 
મૂર્તિ રાધારમનકી, સ્થાપન કીન ઉદાર. ૪ 
પુશ્તિ ત્રિકમ રનછ રક, મૂર્તિ મગલરૂપ; 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૩૯૯ 


સિધ્ધેશ્વર શિવ શક્તિ સુત. સ્થાપિત મુર્તિ અનુપ, પ 
કીની તહા લીલા કૃષ્ણ, બળ, પુનિ બહુત પ્રકાર; 
દ્રારામતિ જયું રાતદિન, વિચરે પરમ ઉદાર. ૬ 
પુણ્ય તીર્થ પ્રાચિન અતિ, મહાત્મ કહત પુરાન; 
તેહિ કરી કે બહુ મુર્તિકો, સ્થાપન કીન સુજાન. ૭ 

(ધર્મવંશ પ્રકાશ) 


શ્રી ગઢપુરમાં નિમ્બવૃક્ષ નીચે સભામાં શ્રીજી મહારાજે સદગુરૂ 
મુક્તાનંદસ્વામી અને સદગુરૂ ગોપાળાનંદસ્વામી વગેરેને કહ્યું કે, “અમે ઝીણાભાઇને 
અંતકાળ વખતે જુનાગઢમાં મંદિર કરવાનો કોલ દોધો છે, તો હવે મંદિર કરવાને કોને 
મોકલશું ?'' ત્યારે સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, “હે મહારાજ ! ત્યાં તો 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને મોકલો. કારણ કે ત્યાં તો મુસલમાની રાજ છે. રાજ્યમાં નાગરો 
કર્તાહર્તા છે અને નાગરવાડા વચ્ચે મંદિર કરવું છે; તેથી ત્યાં બ્રહ્માનંદસ્વામી વિના બીજા 
કોઈનું કામ નથી.”' તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને જુનાગઢ મંદિર 
કરવા જવાની આજ્ઞા કરી. ત્યારે સ્વામી કહે કે, “મારી સાથે ત્યાં સદગુરૂ 
ગૌપાળાનંદસ્વામીને મોકલો તો હું જાઉં” તેથી શ્રીજી મહારાજે ગોપાળાનંદસ્વામીને 
પણ સાથેજવાની આજ્ઞા કરી. તેથી બ્રહ્માનંદસ્વામી બહુજ રાજી થયા. 


શ્રીજી મહારાજ કહે કે, “જુનાગઢમાં દરબારશ્રી ઝીણાબાઈનો ઉતારો છે. 
તેમા દાદાભાઈની વાડીમાં વાવ (પગથીયાવાળો કુવો) છે, તેની પાસે જ પુર્વ તરફ 
ઉતરાબાદરનું ત્રણ શિખરવાળુ મંદિર કરજો. પછી બીજે દિવસે મહારાજને મળી આજ્ઞા 
લઈને સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી * સાથે સ્વામી પોતાના મંડળના સાધુઓ લઈને 
જુનાગઢ ગયા એ વખતે સદગુરૂ ગુણાતીતાનંદસ્વામી પણ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના 
મંડળમાં સાથે જ હતા અને અનુવૃત્તિમાં જેમ વડતાલનું મંદિર ચણાવતી વખતે રહ્યાં હતા 
તેમજ જુનાગઢ મંદિરની સેવામાં પણ સ્વામી સાથેજ રહ્યાં હતા. 


બન્ને સદગુરૂઓએ જુનાગઢ જઈ ઝીણાભાઈના દરબારમાં ઉતારો કર્યો. 


* સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી જુનાગઢ મુર્તિપ્રતિષ્ઠા થયા પછી પણ સ્વામી 
સાથે મંદિરમના કામમાં રોકાયા હતા, તેવો એ પ્રસાદીનો પત્ર છેલ્લે પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. 


૪૦૦ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રીજીની આજ્ઞા મુજબ દાદાભાઇની વાવ પાસે સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદ 
સ્વામીના શુભ હસ્તે મંદિરનું ખાત મુર્હૂત કરાવી કામ શરૂ કર્યું. જુનાગઢ શહેર ગિરનારની 
તળાટીમાં હોવાથી પાયો ખોદવાની જરૂર ન હોતી. પથ્થરાળ જમીન ઉપર જ ચણતર 
શરૂ કરાવ્યું. પથ્થરા પણ પાસેના ડુંગરમાંથી કઢાવી, ચુનાની ભટ્ટીઓ વગેરે પણ ત્યાંને 
ત્યાં કરાવી કામ એકદમ ચલાવ્યું, ઝીણાભાઈના દરબારની નજદીક નાગરવાડો હતો. 
વળી મંદિર જ્યાં થતું હતું. તે ઝીણાભાઈના દીવાનખાનાની માઢ મેડીના દરવાજાથી 
પશ્ચિમ દિશામાં નાગરોના કુળદેવ શ્રી હાટકેશ્વર મહાદેવનું “ દેરૂ હતુ એ દેરાની નજદીક 
જ અને નાગરવાડા પાસે સ્વામિનારાયણનું મંદિર તેના સાધુઓ ચણાવે છે, તે કેટલાક 
નાગરોને રૂચતું ન હતું. તેથી તેમના ઘણાક વિઘ્નસંતોષી માણસોને ઉપાધી આદરી. ત્યાં 
મંદિર ન ચણાવા દેવું તેવી ખટપટ રાજદ્વારમાં પણ મુખ્ય દિવાનનાગર હોવાથી તેઓ 
કરવા લાગ્યા. પરંતુ શ્રીજી ઈચ્છાથી તે દિવાન રંગીલાદાસને જુનાગઢ સ્ટેટના કામે 
વડોદરા ગાયકવાડ સરકાર પાસે ઓચિંતુ જવાનું થયું ને તેનો ચાર્જ નાયબ દિવાન (કે તે 
પણ નાગર હતા તે) પાસે રહ્યો. મંદિરનું કામ તો રાત્રી દિવસ ધમધોકાર ચાલતું હતું તેમા 
પથરા, ચુનો લાકડા વગેરે જે કંઈ વસ્તુ શહેર બહારથી આવતી તેને નાકાચીઠી (દરવાજે 
જકાત ભરી પાવતી મેળવવી તો જેમ હાલ ઓકટ્રોય લે છે તેમ) મેળવવામાં મેલી 
મુસદીગીરીની ખટપટથી ઘણી અડચણો વખતો વખત થવા લાગી, કેટલીક વખત તો 
સરકારી શિરબંધઈના માણસો મારફત ચણતર બંધ રાખવાનાડારાઓ (મૌખિક હુકમો) 
મુત્સલીઓ તરફથી મળવા લાગ્યા. એમ બે ત્રણ વખત ચણતર કામ બંધ રહેલ. 
નાકાચીઠીમાં પણ મંદિરના માલનાં ગાડાને રજા ચીઠી સહુને છેલ્લે મોડે મોડે મળે ને તેમા 
પણ જકાત ચુકવવાના હિસાબ કામમાં પણ ખોટી વધારે રકમની પાવતીઓ આપી, 
બહુજ ઝીણી ઝીણી કનડગત અનેક વખત થવા લાગી તેથી કામ ધીમી ગતિએ ચાલવા 
માંડયું. ઉપર મુજબ નવા નવા ચપરાસીઓ આવી કામ બંધ રાખવાના મૌખિક હુકમો કરી 
વારંવાર કનડગત કરતા. તેથી એક દિવસ સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું, ““બ્રહ્મમુનિ ! તમો જઈને અહીંના નવાબ સાહેબની મુલાકત 
લ્યો; ને તેને કાવ્ય છંદો સંભળાવી રાજી કરો, તો ભવિષ્યમાં પછી આવી કોઈ 
મુત્સદીઓની ઉપાધિ 


* એ હાટકેશ્વર મહાદેવ શ્રીજી પ્રસાદિત છે. શ્રીજી મહારાજે ત્યાં જઈ દર્શના 
કરી તેનો પુજારીને એક ખોબો ભરીને રોકડા રૂપીયા આપ્યા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ 


પ્રાંત સુ ઝાલાવાડ કં, પત્તિ જ્ઞાતિ પરમાર ॥ 
મૂળી મે' મ'દિર રચ્યો, હરિ અગ્યા અનુસાર 11૧11 


સર્જ શ્રેણ મ'દિર ૨ચિ; મૂળી ધામ મહાન ॥. 
માવદાન કહે બ્રહ્માસુનિ, શચે સુ અ'તરધ્યાન :1ર। 
(કવિ માવદાનજી) 


સદ્દગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ટ 
૧/ 

અ/ 

832 

1 

23 

ઝ 

પા મ ૧ 
જ ર 
ઝન ઈ રુટ 
જ છ 

જ * 

ક ક 

છ 


કૈ 
જ 
જ્ય. આમાત્ય 


ર્‌ 


ચવન 


1હો--જીણ* 
(/ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૪૦૧ 


આપણને નર્હિ નડે,'' એ સાંભળી સ્વામી કહે કે ““સ્વામી ! આ જે હાલમાં નવાબ સાહેબ 
ગાદી ઉપર છે તેને તો મેં પૂર્વાશ્રમમાં સંગીત અને કાવ્ય સાહિત્ય વગેરેનો અભ્યાસ 
કરાવેલ છે. મારી સાથે તેઓની અને તેઓના પિતાશ્રી (મર્હુમ નવાબની) ઘણી જ 
મહોબત હતી. મને મારી જન્મભૂમિમાં જવા દેતી વખતે ફેરી પાછુ અહીં. (જુનાગઢમાં) 
આવવાનો કોલ મારી પાસેથી તે બંનેએ મેળવેલ હતો. તેમજ તાજમી સરદાર બનાવી 
સોનું બક્ષીને મને ખુદ ઉમદા શીરપાવ આપી બહુજ માનભરી રાજરીતથી વિદાય આપી 
હતી. આવો મારો આ રાજ્ય સાથે બહુ જ ઘાટો અને આબરૂવાળો તાજમી સરદારનો * 
સબંધ છે પણ એપુર્વાશ્રમનો સબંધ સાધુએ ન રાખવો. ને આપણા ધર્મબંધનથી હું મળવા 
ગયો નથી.'”' સ્વામી કહે “'બ્રહ્મમુનિ ! એ તમારો પૂર્વાશ્રમનો સબંધ અત્યારે તમોને 
ઘણોજ ઉપયોગી થઈ પડશે. માટે તમો તુરત જ નવાબને મળી પુર્વાશ્રમના સંબંધની યાદી 
આપી અનેક કાવ્યકાળથી તેને રાજી કરી સત્સંગની સેવા કરો. એવી મારી તમોને આજ્ઞા 
છે. અને સાથા શુભાષિર્વાધ પણ છે કે, તમારા તમામ શુભ મનોરથો શ્રીહરિજી હાલના 


નવાબ સાહેબદ્વારા સિદ્ધ કરશે.'' 


સ્વામીને મહાયોગેશ્વરના આશીર્વચન મળતા હર્ષનો પાર ન રહ્યો અને બીજે જ 
દિવસે નવાબની કચેરીમાં જવાનું પ્રયાણ કરી, શ્રી રૂપશંકરભાઈ કીકાણી નામના 
સત્સંગીને બોલાવ્યા. રૂપશંકરભાઈ પાસેથી રાજ્યદ્રારની માહિતી જાણવામાં આવી કે, 
“પૂર્વાશ્રમમાં મળેલ નવાબશ્રી હામદખાનજી તથા તેના વજીર તરીકે મનાતા મોટા કાજી 
સાહેબ મુકબુલમીયા, એ બંને ગુજરી ગયા છે, અને તે વખતના નાગર દિવાન રૂગનાથજી 
પણ સ્વામીના પૂર્વાશ્રમના હેતવાળા હતા તેઓ નવાબના દેહાંત પછી જામનગર ગયા 
હતા. હાલના નવાબશ્રી 


* તાજમી સરદાર એટલે મહારાજા જેને સોનાની બેડી પગમાં પહેરાવી 
રાજપોષાક સાથે સોનેરી મુઠની તલવાર કમરે બંધાવા સરદાર બનાવે તે સરદારે જ્યારે 
રાજકચેરીમાં આવે ત્યારે તે મહારાજા અને સભા તેનો ઊભા થઈ સત્કાર કરે અને બીજા 
રાજ્યમાં તે બેડી પોશાક પહેરી તલવાર બાંધી જાય ત્યારે તે રાજ્યના રાજાઓ પણ તેનો 
ઊભા થઈ સત્કાર કરે. એ રીવાજ દિલ્હીના મોગલબાદશાહથી શરૂ થતાં રાજપુતાના, 
(મારવાડ) કચ્છ, કાઠીઆવાડ, ને ગુજરાત, (ગાયકવાડ)માં મોજુદ છે. 


૪૦૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બહાદુરખાનજી પોતે બહુજ રાજ્ય કાર્યમાં બાહોશ હોવાથી પોતાની બુદ્ધિ બળથી જ 
રાજય ચલાવે છે. દરેક ધર્મો ઉપર ઘણી જ શ્રધ્ધા રાખી પોતે મુસ્લીમ ધર્મના હોવા છતાં 
દાઢી કઢાવી નાખી હિંદુ રાજવી,રાજપૂતો અને કાઠીઓ જેવો જ પોષાક પહેરે છે. સંગીત 
સાહિત્યનું ઉત્તમ જ્ઞાન હોવાથી ગવૈયાઓ, કવિઓ, પંડિતો દેશદેશાવરથી જે આવે છે. 
તેના ઉપર સદ્ભાવ રાખી તેની પરીક્ષા કરી ઈનામ અકરામ આપી પોતાની ઈજ્જત 


ભ 


વધાર છ. 


સ્વામી કહે કે “જ્યારે આ નવાબ શાહજાદાના પદે હતા ત્યારે તેના એક મિત્ર 
શેખ સાહેબ (નજીમુદીન) હતા કે જેઓ રાત્રી દિવસ સાથે જ રહેતા હતા. તે શેખ સાહેબ 
હાલમાં ક્યાં છે ?'”” શ્રી રૂષશંકરભાઈ કહે કે ““ તે શેખ સાહેબ હાલમાં પણ નવાબ 
સરકારની હજૂરમાં જ છે. રાજ્યમાં કર્તાહર્તા (વજીર જેમ) તે જે છે. તેઓ પણ ઘણાજાં 
સાદા અને મિલનસાર, રહેમદિના, બહુજ ભોળા અને ભલા ભાવના, ધર્મની 
લાગણીવાળા છે, સ્વામી કહે કે ““તેઓ બંને મિત્રો મારી પાસે સંગીત અને સાહિત્યા 
પૂર્વાશ્રમમાં જ્યારે હું અહી આવેલ ત્યારે છ માસ સુધી શીખ્યા હતા; અને મારા પ્રત્યે 
તેઓ વિદ્યાગુરૂ જાણી બહુજ પ્રેમ બતાવતા હવે તમને આજે મારો એક પત્ર આપું તે શ્રી 
શેખ સાહેબને તમો જાતે જઈને તેના હાથો હાથ પહોંચાડો અને તેનો જવાબ પણ તમે જ 
લાવજો'' એમ કહી સ્વામીએ નીચેનો પત્ર લખીને આપ્યો. 


“શ્રીનજીમુદીન શેખ સાહેબની ઉમર જ્યાદા બઢો, (જુનાગઢ): ખાત્રી છે કે, 
આપશ્રીને અને નવાબદાર નવાબ સાહેબને (તે વખતે શાહજાદા પદે હતા) સંગીત - 
સાહિત્યના શીખવનાર વિદ્યાગુરૂ મારવાડી કવિ, લાડુદાનજીને તો તમે નહિ ભુલ્યા હો, 
લગભગ બાવીસ વરસે ફરી મુલાકાતનો “કોલબોલ ' મને ઈશ્વર ઈચ્છાએ અહીં લાવેલ 
છે, તેથી નામદાર નવાબ સરકારશ્રી અને આપશ્રીની રૂબરૂની મુલાકાત લઈ, કોલબોલ 
પૂર્ણ કરવાની મારી ઈચ્છા છે. પરંતુ મે હવે ફકીરી (સંન્યાસ) લીધેલ છે. તેથી કોઈ પણ 
ઓરત લોક હોય ત્યાં હું હાજરી ન આપી શકું માટે એ બીના ધ્યાન રાખી બંદોબસ્ત થાય 
તે હું મળવા ઈચ્છુ છું. નામદાર નવાબ સરકારને મારા શુભાશિષ છે. પ્રજામાં આપ 
બન્નેની તારીફ સાંભળી મને સંતોષ સાથે સંપૂર્ણ હર્ષ થયો છે. પ્રભુ તમારી જાહોજલાલી 
ને તંદુરસ્તી આબાદ રાખે. 

લી. વિદ્યાગુરૂ, પુરાનો મિત્ર 
(કવિલ્ડુદાનજી) હાલ, સ્વામી બ્રહ્માનંદજીના 
શુભાશિષ, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ ૪૦૩ 


એપત્ર લઈશ્રી રૂપશંકરભાઈએ શ્રી શેખસાહેબને વંચાવ્યો. તેઓ બહુજ ખુશી 
થયા, અને સ્વામી ક્યારે આવ્યા છે ? ક્યાં ઉતર્યા છે ? વગેરેની માહિતી મેળવી, “આજ 
સાંજે ચાર બજે સરકારી ગાડી તેડવા આવશે અને કોઈ ઓરતલોક ત્યાં નહિ હોય, હું 
સોરઠ સરકારને હમણાંજ ખબર આપી સઘળો બંદોબસ્ત કરાવું છું. પાછું આ ખબર 
રૂપશંકરભાઈએ “ આવી સ્વામીશ્રીને આપતાં. સ્વામીએ સઘળી હકીકત સદગુરૂશ્રી 


ગોપાળાનંદ સ્વામીનેજણાવી એ સાંભળી પોતે રાજી થયા. 


* એ શ્રી રૂપેશંકરભાઇ પણ જુનાગઢના જ વતની “કીકાણી' શાખાના નાગર 
ગૃહસ્થ અને શ્રીજી મહારાજના અનન્ય ભક્ત હતા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના 
શુભ હસ્તે વર્તમાન ધરાવી આશ્રિત થયા હતા. જુનાગઢમાં જેમ શ્રી નરસિંહ મહેતા એક 
જ વૈશ્રવ હતા. તેમ આ રૂપશંકરભાઈ પણ નાગરોમાં એક જ શ્રીજીના કૃપાપાત્ર હતા. 
એમને સત્સંગ થયાનો એક ઈતિહાસિક ચમત્કાર અહીં લખું તો તે અસ્થાને નહિં ગણાય. 
પંચાળા ઠાકોરશ્રી ઝીણાભાઈની હૈયાતીમાં શ્રીજી મહારાજ જુનાગઢમાં તેમને ઉતારે 
પધારેલા. શ્રીજીનો પ્રતાપ સાંભળી શહેરના હજારો મનુષ્યો દર્શને આવતાં પાડોશમાં 
નાગરવાડમાંથી પણ ઘણા ઘમાં સ્ત્રી પુરૂષો દર્શને આવેલા. શ્રીજીની મુખાકૃતિ કોઈ 
અજબ ચિતાકર્ષક હતી અને જોનારને તેમના દર્શનથી ઈશ્વરના દર્શન તુલ્ય સંતોષ થયો. 
નાગરજ્ઞાતિ બહુજ બુદ્ધિશાળી અને ચિકિત્સક હોય છે, નાગરવાડમાંથી આવેલા એક 
મુક્તાત્મા પુર્વના યોગભ્રષ્ટ બાઈશ્રી “બાઉબા' પણ સૌભેગા દર્શને આવેલા તેને દર્શન 
કરતા સંતોષ થયો; પરંતુ ઈશ્વરમાં અંતર્યામીશક્તિ હોય. એની પરીક્ષા કરવા પોતે મનમાં 
ગુપ્ત સંકલ્પ કર્યો કે, “આવતી કાલે સવારે વગર નોતરે મારે ઘરે શ્રીજી મહારાજ જમવા 
પધારે અને મેં તેઓશ્રી તૈયાર કરેલ રસોઈ પોતે પ્રેમથી જમે, તો તે સાક્ષાત, ઈશ્વરાવતાર 
છે, તેવી મને ખાત્રી થાય.' આમ મનમાં ધારી રાત્રી થતા ઘરે ગયા; અને વ્હેલાં ઉઠી 
સ્નાનાદિક કરી પોતે શ્રીજી મહારાજ માટે અનેક પ્રકારની સુંદર રસોઈ બનાવી રાખી અને 
સ્નાનકરવાગમર પાણી પણ તેયાર રાખીનેશ્રીજી મહારાજની રાહ જોવા લાગ્યા. 


ઠાકોરશ્રી ઝીણાભાઈના દરબારમાં શ્રીજીને જમવાનો થાળ તૈયાર કરી. શ્રી 
મુકુંદબ્રહ્મચારી મહારાજને જમવા પધારવા વિનંતી કરવા આવ્યા એટલે શ્રીજી મહારાજ 
કહે કે, “અમારે આજે તમારો થાળ જમવો નથી.”” 


૪૦૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શેખ સાહેબે નવાબ સરકાર પાસે જઈને કહ્યું કે, “નામદાર હજારશ્રી ! 
આપણને સંગીત સાહિત્ય શિખવનાર વિદ્યાગુરૂ મારવાડી કવિ “રાજકવિ રત્ન' તાજમી 
સરદાર, શ્રી લાફુદાનજીએ ફકીરી લઈ લીધી છે અને તેઓ જુનાગઢમાં આવ્યા છે. વગેરે 
હકીકત જણાવીને સ્વામીશ્રીનો પત્ર વંચાવ્યો. તેથી નવાબ સાહેબ બહુજ ખુશી થયા, 
અનેએપુરાનાકાવ્ય-ગુરૂનાંદર્શનકરવાની ઈચ્છા બતાવીને યોગ્ય બંદોબસ્ત કરાવી 


તે સાંભળી ઠાકોર ઝીણાભાઈ કહે કે “મહારાજ આજે કોઈના તરફથી જમવાનું 
આણંત્રણ નથી આવ્યું, માટે આપ કેમ ના પાડો છો ?'' એટલે શ્રીજી કહે, “અમારા માટે 
એક પ્રેમી હરિભક્ત બાઈ રસોઈ તૈયાર કરી અમારી રાહ જોતા બેઠા છે. માટે ચાલો મોડુ 
થાય છે.'' એમ કહી મરાહારજ ચાંખડીઓ પહેરી ચાલ્યા ને પાછળ મુકુંદબ્રહ્મચારી, 
ઠાકોર ઝીણાભાઈ, પાર્ષદ ભગુજી વગેરે ચાલ્યા શ્રીજી મહારાજે તે સીધા નાગરવાડામાં 
જઈને જાહેર રસ્તા ઉપર આવેલી ઉગમમાદ્ઠારની કીકાણી શ્રી અંબાશંરભાઈની ડેલીની 
સાંકળ ખખડાવી, એટલે બાઈ શ્રી બાઉબા કહે કે, કોણ છે ? તે સાંભળી મહારાજ કહે કે, 
“અમો સ્વામિનારાયણ છીએ.'' બાઈએ તુરત જ આવી ડેલી ખોલી સહુને ઓસરીમાં 
લાવ્યા મહારાજ કહે બાઉબા અમાર જમવું છે, તો જલદી નાવાનું પાણી આપી થાળ 
પીરસો'' બાઈએ ગરમ જળ ત્રાંબાકુંડીમાં ભરી મહારાજને આપ્યું અને રંગોળી પુરી 
પાટલા નાખી મહારાજ સ્નાન કરી પીળું પીતાંબર પહેરી, માથે કાશ્મીરી શાલ ઓઢી 
બાજોઠ પર જમવા બીરાજ્યા અને જે વસ્તુઓ પીરસી હતી તે તમામ ભાવથી જમી, ચળુ 
કરી, મુખવાસ લઈ, કપડાં પહેરી તૈયાર થયા ત્યારે બાઈએ શ્રીજી મહારાજની પૂજા કરવા 
પોતાના પતિ અંબાશંર તથા ચાર પુત્રો (શ્રી રૂપશંકરભાઈ, શ્રી શિવશંકરભાઈ, શ્રી 
જટાશંકરભાઈ, શ્રી માધવરાયભાઈ) ને કહ્યું. તેઓએ મહારાજને ચંદન ચર્ચી કુંકુમનો 
ચાંદલો કરી, પુષ્પનો હાર પેરાવી, કપુરથી આરતી ઉતારી, તંડવત પ્રણામ કર્યા. શ્રીજી 
મહારાજે પ્રસન્ન થઈ પાંચેના મસ્તક ઉપર પોતાના હાથ મેલી શુભાશીર્વાદ આપ્યો. 
(હરિલીલામૃત કળશ ૬ ૧૮) આ રૂપશંકરભાઈએ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને પણ ખુબ 
પ્રસન્ન કરેલા હતા. તેના પુત્ર ગોવિંદરાય થયા, તેના પ્રભુદાસ થયા, ને તેના શ્રી 
તનસુખરાયભાઈ કીકાણી હાલ વિદ્યામાન છે અને જ્યારે જુનાગઢમાં શ્રી આચાર્ય 
મહારાજ પધારે ત્યારે ઘેરપધરામણી કરાવે છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ ૪૦૫ 


પાંચ બજે મુલાકાત લેવાનું ફરમાવ્યું . સાંજના ચાર બજતાં રાજ્યની બગી (ચારોટ- 
ફેટીન ગાડી) અને ચાર ઘોડેસવારો સ્વામીને તેડવા આવતાં શ્રી દેવાનંદસ્વામીશ્રી 
પૂર્ણાનંદસ્વામી તથા એક પાર્ષદ સાથે સ્વામીશ્રી દરબારમાં પધાર્યા. 


જુનાગઢ નવાબના દરબારમાં સ્વામીશ્રી 


બાવીસેક વર્ષ પહેલા જે રાજમહેલમાં રાજ્યકવિ તરીકે સત્કાર થયો હતો એ 
પૂર્વાશ્રમના લહુદાનજીએ આજે કામસાંબરી થઈ પોતાના શિષ્યમંડળ સાથે એ 
રાજ્યમહેલમાં બીજીવાર પ્રવેશ કર્યો, સ્વામીને આવતા ભાળી નવાબ સાહેબ ઊભા 
થયા, એટલે તમામ કચેરીમંડળ ઊભું થયું તે જોઈ સ્વામીએ નવાબનો સ્પર્શ નહિ કરતા 
દુરથી બન્ને ભુજાઓ ઉંચી કરી અબય વરદાનની સંજ્ઞાથી આબાદ રહેવાની આશિષ 
આપી બેઠક લીધી. નવાબ સરકાર, શેખ સાહેબ અને બીજા કચેરીના જુના અમીર 
ઉમરાવો, મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીને સાધૂ વેશે જોઈને આશ્ચર્ય પામ્યા; અને ખુદ નવાબ 
તો નાની ઉમરમાં જેની પાસેથી સંગીત સાહિત્ય શીખતો, એ પુરૂષને આજે કોઈ દેવતાઈ 


પેગાંબરઓઇલયાના વેશમાં જોઈને હર્ષઘેલો બની જઈને સ્વામીને પુછવા લાગ્યો. 


“કવિરાજશ્રી સ્વામીશ્રી ! તુમ યે દુનિયાદારીકા સબ મોજશોખ છોડકે ફકીર 
ક્યુ બન ગયે ? હમને બહોત દિન તુમેરી રાહ દેખી, લેકીન તુમ પીછે ઈશ્વર નહિ આયે, 
હમેરા બડા ભાગ્ય કે આજ બહોત વરસે આપકા દિદાર હુવા.'' શેખ સાહેબ પણ પુછવા 
લાગ્યા કે ““ક્યુ અપને દુનિયાદારીકા ત્યાગ કર દિયા ? ક્યા કુછ યે દુનિયાસે આપું બુરા 
નાતિજા માલુમ હુવા ? ઔર લાખો રૂપૈકા કીમતી જવાબર ઔર સોનેરી રેશમી કપડેકું 
પહેરને વાલે બડેમેં બડે કવિરાજ આપનેક્યું ફકીરી લે લિયા ? આપ ક્રીપાકર ઈધર સબ ઠેર 
જાવ. નામદાર સોરઠ સરકાર આપકું વિદ્યાગુરૂ સમજકર ગામ, ગીરાસ, વાડી, વજીફા, 
હવેલી, ધરતી ઓર કુછ દામ દુમાલા આપકા અહેશાન કા બદલામે દેકે, આપકી બડી 
કદર કરનેકું ઈન્તેજાર હે. આપ ફરમાવ, ચાહેસો ફરમાવો, હમેરી ઉમીદ પુરી કરો. ઔર 
ઈધર ઠેરકે હમકું સત્ય ઉપદેશ દેકે ખુદાકા રાહ બતલાવ.'”' 


બધું શાન્તિથી સાંભી સ્વામીજી કહે છે કે, “નામદાર સોરઠ સરકાર ! આપકા 
વાલીદ નવાબ સાહેબશ્રી હામીદખાનજી બેહસ્તનશીન હો ગયે. વોહી હમેરા ખાસ 
જીગર દોસ્ત થે, ઈસીકી ઔર આપ સરકારકી મહોબત 


૪૦૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સેં હમેરી પાસ જો આપને કોલબોલ લીયા થા કે, એક દફે ઔર જુનાગઢ આકે ફીર 
મિલના'' ઓહી સત્ય કરને કે લિયે યે ફકીરી હાલતમેં બી આજ આપકા દરબારમે આયા 
હું. મે દેખતાહું કે આપકી ચાહ (પ્રેમ) આજ તકભી મેરી તરફ જો પુરાનીથી ઉસીસેંબી 
સવાઈ માલુલ હોતી હૈ. આહી લાખો કરોડો રૂપૈયે ગામ-ગીરાસસબ હૈ, મેં તો ફકીર 
આદમી હું, સત્યવક્તા હું, ધર્મકા રોહ બતાનેવાલા દરવેશ હું, આપ સરકાર ખુદ ધર્મકી 
ચાહ રખતે હો, ઓર ધર્મકી બાત સુનને ઈન્તેજાર હૌ તો સુનો, સચ્ચા સાધુ પુરૂષોકા 
ઉમદા ઉપદેશ, સભા સહુ શાન્ત થઈ ગઈ, ખુદ નવાબ પણ ઇન્તેજાર થયા કે આ 
ઓલિયા શું કહેશે? ત્યાં તોસ્વામીશ્રીએ ઉપદેશ રત્નદીપક પ્રગટાવ્યો. 
ઉપદેશ રત્નદિપક - દોહા 
કુલ્યાનર નિશદિન ફિરે, શિરે ન સૂજત કાલ; 
આઈ અચનાક પકરહી, જ્યું મુસેકુ * વ્યાલ 1૧ ॥ 
જોબન ધનકે જોરસે, ઉર ધરત અભિમાન; 
સબે ચવીના કાલકા, કહા ખાન સુલ્લતાન ? ॥૨ ॥ 
ભુજગી છંદ 
કહા ખાન સુલ્તાન ઉપરમા કહાવે, સબે સંપતિ જુગ્ત જુગમેં સુહાવે; 
ઉદે અસ્ત લોં આપકી આણ ફેરી, દિનં એક હોસે સખી ખાખઢોરી, ૧ 
બને ઈન્દ્ર જ્યુંહિ સભામેં બિરાજે, કરે અમરકે શિરે છત્ર છાજે; 
છડીદાર ઉચ્ચારહી બેરબેરી, દિન એક હોસી સબી ખાખઢેરી. ૨ 
દિલંરંજ આગે ખડે દાસદાસી, ખમા જીહ બોલે કરંતા ખવાસી; 
જયંકાર વારં હજાંર જપેરી, દિન એક હોસી સબી ખાખઢેરી, ૩ 
સુખંપાલ બૈઠે ચલે જુથ્થ સંગં, રથં સુંદરં બેલ જાતે તુરંમ; 
તિખે સાદ આગે છડીદાર ટેરી, દિનં એક હોસી સબ ખાખઢેરી. ૪ 
હઠાળા પટાળા દતાળા હજારં, સુંઢાળા બને મેઘમાળા સમારેઃ 
ઝરંતા મદે ખંભઠાને ઝુલેરી, દિનં એક હોસે સબી ખાખઢેરી. પ 
તુરી વેગવંતા જરિસાજ ઠાણાં, દિયંતા ઉડાણાં જ્યુંહી મૃગડાણાં; 
સચે વાગ રાગાં નટાં જા નચેરી, દિનં એક હોસી સબી ખાખઢેરી. ૬ 


* ઉંદરનેસરપપકડે તેમ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ ૪૦૭ 


બહ્‌ થાટભીડો હટાં હો બજારાં, કરે હાટ પાટં અતિ ચિત્રકારાં; 
વેપારાં લખાં હોત સંજા સવેરી, દિનં એક હોસી સબી ખાખઢેરી ૭ 
ઝુલે ફુલ હિંડોરમેં આઠ જામં, બને હામ કામં અતિ રૃૂપવામં; 
સદા ભૂષણં અંગ નંગ સજેરી, દિન એક હોસી સબે ખાખડેરી. ૮ 
તનંસાર વારાંગના તાન તોડે, જપે ક્રિત બંદિજનો હાત જોડે; 
ઘરે રાજભોમી રહે જાુથ્થ ઘેરી, દિનં હોસી સબે ખાખઢેરી. ૯ 
પ્રથીનાં રહે, ના રહે આપ, પૌનાં, હુંતાસં અકાશં, સબે નાશ હોનાં; 
સ્થિતિના રહે પિંડ બ્રહ્માંડ ઠેરી, દિન એક હોસી સબે ખાખઢેરી. ૧૦ 
દિનં ચાર કા જીવના આ દુનિમેં, ભ્રમે મોહવંતા બુદ્ધિ આપનીમેંઃ 
તુછ સુખમેં લુબ્ધ ભૈ વૃતિ તેરી, દિન એક હોસી સબેં ખાખઢેરી. ૧૧ 
બ્રહ્માનંદ કહે ક્યું બધે મોહ પ્રાની, બિના સુઝ તેરી બુદ્ધિ ક્યા બિકાની; 
લક્ષ્મી તણા નાથકી ઓટ લેરી, દિન એક હોસી સબે ખાખઢેરી, ૧૨ 
છપય 

ખલક મલક હોઈ ખાખ, એક દિન અંબર અવનકી, 

બ્રહ્માટિક પર્યત રહે નહિ દેહ કવનકી; 

કહા રાવ કહા રંક, કહા સુર અસુર કહાવે, 

વિતથ પિંડ બ્રહ્માંડ કોઉજગ રહન ન પાવે; 

કહા ઈન્દ્ર, ચંદ્ર, દુડીયંદહુ, ઊંચ નીચ અંતરાલકા; 

કહે બ્રહ્મમુનિ ગુરૂ ચરનબિન, સબેં ચવિના કાલકા. 


ઉપરના મુજબ આવા ઉપદેશ રત્ન દિપકના ૪૦ છંદોમાંથી સ્થળ સંકોચને 
લીધે માત્ર ૧૨ જ આપ્યા છે. તેમા માયાના ઉદરમાંથી થયેલ આકૃતિ સર્વનાશ (ખાખની 
ઢગલી) થવાની છે, એટલે કે ““જગત મિથ્યા બ્રહ્મ સત્ય'' એ વાક્ય પ્રમાણે તેમજ 
મુસ્લીમ ધર્મમાં પણ કયામતના દિવસે બધુ નાશ થવાનું છે, વગેરેની યાદી આપી, 
સાધુવેશે સુકંઠે ચાલીસ રત્નોની દીપમાલા પ્રગટતા રાજસભામાં એ ઉપદેશનો પ્રકાશ 
ઝળહળી રહ્યો ! નવાબ સાહેબ અને શેખ સાહેબને પોતાના વિદ્યાગુરૂથી આવો ધર્મ 
ઉપદેશ મળતાં વધારે સમજાયું કે, ““એક દિવસ બધુ ખાખની ઢગલી થવાનું છે.” 


૪૦૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આ સંસાર નાશવંત છે. માટે નીતિ ધર્મમાં રહી ખુદાતાલાની બંદગી કરી, દરેક તરફ રહેમ 
રાખી, “ખેર ત્યાં મહેર'' એ સત્ય જાણી, આવા ઓલીયા, મહાત્માઓને રાજી કરી તેની 
દુવા લેવી એજ મનુષ્ય દેહનું સાર્થક છે. 


નવાબ સાહેબ બહુજ પવિત્ર હૃદયના ભોળા રાજવી હતા. વળી પોતે કાવ્યના 
જાણકાર અને રસજ્ઞ હોવાથી તેમજ સ્વામીશ્રી પ્રત્યે ગુરૂભાવ હોવાથી, એ કાવ્યની ખૂબ 
અસર થઈ, અને મનમાં થયું કે આવા ઓલિયા પુરૂષને ઉપદેશ આપી કોણે ફકીરી આપી 
હશે ? એ તેના ગુરૂ કેવા મહાન સમર્થ હશે ? વગેરે વિચારો દિલમાં ધોળાતાં સ્વામીને 
નમન કરીને પુછ્યું કે, ““સ્વામીશ્રી ! આપકું ફકીરી કીસને દીયા ? ઔર આપકા યે ગુરૂ 
મહારાજ કોન હે ? અબ વો કહા હે ? ત્યારે સ્વામીશ્રી કહે કે, “હમેરા ગુરૂ મહારાજ શ્રી 
સ્વામિનારાયણ ભગવાન હૈ, ઉસીકા દિદાર કરનેસે બહોત જન્મોકા પાપ કટ જાતે હે, 
ઓહી પોતે સાક્ષાત નારાયણ પ્રભુકા અવતાર હે, અબ તો કાઠીઆવાડમેં 'ગઢડા' ગામમે 
બિરાજતે હૈ, મેરે જેસેપ૦૦ પાંચસો આદમીઓકો ફકીર બના દીયા હે. યે સ્વામીકા બડેમેં 
બડા જો ફકીર સાહેબ હૈ, વોહી હમારી સાથમેં (ઈધર ઉતારો પર હૈ. વહભી પવિત્ર 

જ ડસ ક 


આદમીકું ખુદાકા દરબાર કા દીદાર (સમાધિ) કર દેતે હે. એસે મે સમર્થયોગી પુરૂષ હે.'” 


ન્‌ 


ઉપરની હકોકત જાણી નવાબ સાહેબ ખુશી થયા. અને મોટા ફકીર સાહેબ 
(ગોપાળાનંદ સ્વામી) નાં દર્શન કરવાની ઈચ્છા જણાવી પુછયું કે. ““આપ ઈધર 
કિતની રોજ ઠેરોગે ?'' સ્વામી કહે કે, નામદાર ઈધર હમ, હમેરા ગુરૂ મહારાજ 
(સ્વામિનારાયણ ભગવાન) કા બડા મકાન (મંદિર) બનાનેકા ઈરાદા રખતે હે. 
પંચાલા ઠાકોર શ્રી ઝીણાભાઈ કા ઈધર ઉતારા હૈ વોહી જમીનમેં મંદિરકા ખોદકામ 
શરૂ કરદિયા હૈ, મહારાજશ્રીકી ગુરૂ આજ્ઞા (ફરમાન) હે કે, ગિનારકે પહાડ પર 
જૈસા બડાબડા દેરા હૈ, વેસા વહા હો બડા શિખરરબંધ પકકા મંદિર બનવાન॥ 
વહાંહી હમેરે બડે બડે ફકીર મહાત્માઓ કાયમ રહકે ખુદાકી બંદગી કરેગેં. ઔર 
વોહી બંદગીકા દસમાં હિસ્સા, શહેર કે રાજાકું મિલતા હૈ. એસા હમારા હિંદુધર્મ 
શાસ્ત્રકા ફરમાન હૈ. ઉસીસે આપકું બડેબડે સંતમહાત્મા ઓલિયાઓંકી રાજધાની 
શહેરમેં એસા બડા ધર્મકા ધામ હોતા હૈ, એ સાંભળી નવાબ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ ૪૦૯ 


જ જ 


બહુજ ખુશી થયા, અને કહે કે, ““આપકા યે બડા ગુરૂ મહારાજકા દીદાર મેરેકું કબ હોગા 
0??? 


સ્વામી કહે. યે બના રહા હે વો મંદિરકા કામ સંપૂર્ણ હોયગા, ઉસી મોકે પર ગુરૂ 
મહારાજ ઈધર પધારેંગે, ઓર ખુદકે પવિત્ર હાથસે બડા યાગ (યજ્ઞ) હોગા, હજારો 
લોકોકું ખના ખીલાકે ધર્મકી ધજા ચઢાયગે. 


નવાબ કહે, સ્વામીજી, હમેરા લાયક કચ્છુ કામકાજ હોવે; તો જરૂર ફરમાના, 
ઔર જહાંતક આપ ઈધર ઠેરો વહાંતક ખાનેકા બંદોબસ્ત હમેરી તરફસેં હોગા.'' 


સ્વામી કહે, હમજો ભોજન પાતે હે વોહી આપ સકારકાજ હે, હમ સાધુ 
(ફકીર) કો હાથસેં રોટી પકાકે દિનેમે એક દફે ખાનેકા ગુરૂ મહારાજ કા ફરમાન હે. આપ 
હંજૂરકી મહરબાની હે, સોઈ સબી હે, ઓર એક બાત કહનેકી હે કે, “જો મંદરિ બન રહા 
હે ઉસીકે લિયે, કોઈ ચીજ બહારસેં આયાત હોતી હે ઉસકી ઉપકી ઉપર સરકારી જકાત 
લગતી હે, ઓ જકાત દેનેમં હાકીમકી પાસ અદાલતમેં જાનેઆનેમેં હમેરે સાધુકો બડી 
તકલીફ હોતી હે. તો વોહી તકલીફ કે લીયે સરકાર જો કચ્છુ બંદોબસ્ત કર દેવે તો બડી 
અચ્છી બાત હોવે.” 


નવાબ કહે, સ્વામીજી ! મેં અબી ફરમાન ભેજતાહું કે, “સ્વામી કે મંદિરકી 
જકાતકું સરકારને માફી બક્ષી હે, તો અબસેં કુછભી લાગાટકા નહિં લીયા જાયકા. એમ 
કહી બક્ષીને બોલાવી સ્વામિનારાયણના મંદિરની જગાતનું માફીપત્ર લખાવી પ્રસિદ્ધ 
કરાવી દોધું. (જેનો અમલ રાજ્યોના એકમ થથા સુધી નવાબી રાજ્ય રહ્યું ત્યાં સુધી ચાલુ 
રહ્યો હતો.) 


સ્વામીશ્રીએ રજા માંગતા સંકેત મુજબ શેખ સાહેબે સ્વામીશ્રીના સત્કાર માટે 
(શીરપાવ નિમિત્ત) શાલ, દુશાલા, કડાં, વેઢ, વીંટી અને રૂપીયાના થાળો વગેરે મંગાવી 
સ્વામીશ્રીના સન્મુખ સ્વીકારવા વિનંતી કરી. 


જ શે શે! 


સ્વામીશ્રી કહે “સરકાર ! યે કપડે, ગહને, ઔર પૈસે મેં અબ નહિ લે શકતાક્યું 
કે “ધન ઓર ઓરત' હમેરી જીંદગીકી આખીર તક ઉસકું હમેરા હાથ ભી નર્હિ લગાનેકા 
કસમ (પ્રતિશ્ઞ) હમેરા ગુરૂ મહારાજશ્રી (સ્વામિનારાયણ ભગવાન) ને હમકુ દીયા હે 
માફ કરો, સરકાર, મેંફકીર બનાહું તો ફકીરી હાલતકા કાનુનસે કુછબી ઉસીસે સેં ચીજ મેં 
નહિ લે શકતા.”” 


૪૧૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


નવાબ સરકાર ઉપરની હકીકત સાંભળી બહુજ આશ્ચર્ય પામ્યા અને સભા સમક્ષ બોલ્યા 
કે “હમને કભી એસા આદમી નહિં દેખા કે રૂપૈયો ઓર ઔરત નહિં ચાહિયે.” તુમને યે 
બડી બાત કીયા ! બાવીસ વરસ પહિલે સા આપકા રાજાઓકી માફીક ગહને કપડેકા 
દીમાગ હમને દેખા થા. અબ તો આપ યે તીન ચાર ભગવે કપડેમેં શરીર લપેટ કર, હાથમે 
બડી તસબી ઔર તકદીરમેં બડા કુમકુમકા ટીકા કીયા હૈ, લેકીન આપકા દીદારકા નૂર 
(તેજ) ઓર આંખોકી ચમક જ્યાદા બઢી હૈ. આપ બડી નેકી ટેકી રખનેવાલે સિદ્ધ 
મહાત્મા ઓલિયા હો. હમેરે પર ક્રીપાકર ખૂબ દુવા દેના; ઔર આપકી સાથમેં જો બડા 
ર 


મહારાજ ગુરૂભાઈ હૈ ઉસીકું કલ સાથમેં લેકે જરૂર પધારના હમ ગાડી ભેજેંગે.'' એમ કહી 
ઉભા થઈ વંદન કરી બહુજ સત્કારભરી વિદા આપી. 


સ્વામીશ્રી ગાડીમાં બેસી ઝીણાભાઈના દીવાનખાને (ઉતારે)આવ્યા 
સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીને સઘળી વાત કહી. મંદિર માટેના આવતા હરકોઈ માલની 
જગાત માફી થયાનું સાંભળી ગોપાળાનંદસ્વામી બહુજ રાજી થયા, બીજે દિવસે સાંજે 
ચાર બજે નવાબ સરકારે ત્રણ ચાર ફેટીન ગાડીઓ મોકલતાં સદગુરૂ શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામી સહિત ગવૈયા મંડળને અને શ્રી રૂપશંકરભાઇ વગેરેને સાથે લઈ 
સ્વામીશ્રીનવાબ સાહેબની કચેરીમાં પધાર્યા. 


નવાબે ઉભા થઈ નમસ્કાર કર્યા અને સદગુરૂ ગોપાળાનંદસ્વામી ને મોટા ગાદી 
તકીયા ઉપર બેસારીને પોતાની ગાદીએ બેઠા. સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીની 
ચિતાકર્ષક યોગીરાજને શોભે તેવી મુખમુદ્રા યોગ કાળાવાળા તીક્ષ્ણ નેત્રકૃશપણ તેજસ્વી 
શરીર વગેરે સ્વામીની આકૃતિને શેખ સાહેબ એકી નજરે નીરખતા જ તેમને સમાધી થઈ 
અને નવાબના ગાદી તકીઆ ઉપર ઢળી પડયા. કચેરીમાં કુતુહલ થઈ પડ્યું. નવાબ 
સાહેબપણ શેખ સાહેબને શબ જેવા થઈ ગયેલા જોઈ વિસ્મય પામ્યા. હકીમે નાડી જોતા 
કઈ વ્યાધિ કળાઈ નહીં. સહુ ગભરાવા લાગ્યા એ પરિસ્થિતિને પારખી શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કહ્યું કે “સરકાર ! ગભરાનેકી કોઈ જરૂર નહિં હૈ. અબ થોડી દેરીસે 
અચ્છે હોકર શેખ સાહેબ સબી બાત કરેંગે.'' સાંભળી સહુ શાન્ત થયા. 
ગોપાળાનંદસ્વામીએ સર્વ સાધુ મંડળ પાસે 'સ્વામિનારાયણ' ના નામની થોડીવાર ધુન 


કરાવી, ત્યાં તો તેઓજાગૃત થયા. તેથી સહુના મન આનંદિત થયાં. તેણે શુદ્ધિમાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૪૧૧ 


આવી પ્રથમ પાણી માંગ્યું. પાણી પીને પછી સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીના ચરણમાં 
મસ્તક નમાવી, ગળગળા, થઈ ગયા ને પછી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના ચરણમાં મસ્તક 
નમાવી કહ્યું કે, “આપકી ક્રીપાસે હમેરા અચ્છા હો ગયા. હમને સબી પેગાંબર, ઔર 
લાખ્ખો ઓલિઓકી સાથ ખુદાકા દીદાર કીઆ, યે આપકી મહોબતકા નતીજા હૈ,'' એમ 
કહી પછી સર્વસંતોને અને સર્વ સભાને નમન કરી શ્રી નવાબ સરકાર સાથે હાથ મીલાવી 
ચુમી કરીને કહેવા લાગ્યા કે, ““આપ સરકારના પુન્ય પ્રતાપસે યે મહાત્માઓકી નિધાસે 
મૈને ખુદાતાલાકો દરબાર દેખા, એક લાખ એંસી હજાર ઓલિએ ઓર ચોવીશ પેગાંબર 
હાથ જોડ કે ખુદા કે આગે ખડે હે કરોડો ચાંદ સુરજકા તેજ જૈસા ખુદાકા જીનતકા (મુકામ- 
ધામ) નૂર (તેજ) હે; લેકીન યે તેજ આગ જેસા નહિં ઠંડા બહોત ઠંડા (શીતલ, શાન્ત) 
હે. વહાંભી યે બડે ગુરૂમહારાજશ્રી ઔર યે અપને રાજકવિ લાડુદાનજી (કવિ સ્વામીજી) 
ઓરએસે બહોત મહાત્માઓ બીરાજતે થે. ઉસીકી મેંક્યા તારીફ કરૂ !“'સુભાન અલ્લાહ 
! સુભાન અલ્લાહ ! કહી સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી તરફ જોઈને વારંવાર શેખ 
સાહેબે નમસ્કાર કરવા લાગ્યા . પછી નવાબને પુછીને સ્વામીશ્રીએ થોડુંક સંગીત 
સંભળાવવા, દેવાનંદસ્વામી, પૂર્ણાનંદસ્વામી વગેરે સંતોને આજ્ઞા કરતાં, 
દેવાનંદસ્વામીએ સીતાર, પૂર્ણાનંદસ્વામી એ સરોદો અને સ્વામીએ પોતે નરઘાં (દુકડ) 
લીધાં ને જંગલા રાગનું નીચેનું ફકીરી હાલતનું સુંદર પદ સંપૂર્ણ આલાપ સહિત 
બોલ્યા.''' 
ફકીરી હાલત વિષે - રાગ જંગલો 
હાજી બલા ફિરનાં ફકડ ફકીર 
દેશ પ્રદેશમાં સોઈ ફીરના. ટેક. 

નિષ્પ્રેહી, નિષ્કામી, નિરલોભી, નિરસ્વાદ; 

નિરમાની નિત્ય રહે, જતન સહિત મરજાદ. હાંજી. ૧ 

રાજી રહીયે રામસે, દામ વામસે દૂર; 

પીયા પીયાલા પ્રેમકા,મતવાલા મગરૂર. હાંજી. ૨ 

એક ગુરૂકા આશરા, એક ગુરૂકી આશ, 

તિનસેં રાજી રહિયે, ઓરન સેં ઉદાસ. હાજી ર૨ 

સોઈ ફકડ ફકીર હે, સુને ગુરૂ આદેશ, 

શ્રીરંગ સમજે સાંનસે, ઓ સચ્ચા દરવેશ. હાંજી. ૪ 


૪૧૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપરનું સચ્ચી ફકીરી હાલતનું પદ ફકીરી મસ્તિમાં (બ્રહ્માનંદની મસ્તીમાં) 
આવી વાંજીત્રોના સુરો સાથે આલાપતાં ઘડીભર રાજસભામાં પણ ફકીરીની છાંયા 
છવાઈ જતા સહુના મસ્તકો ડોલવા લાગ્યા. જેને રાજકવિ સ્વરૂપે શતાવધાન કરીને તથા 
ગૂઢાર્થવાળા કાવ્યો બોલાવી એ નવાબી સભાને શ્રીંગાર અને અદભુત રસમાં બાવીસ વર્ષ 
પહેલા રંગી હતી, એજ રાજકવિ શ્રી લાડુદાનજી મટીને બ્રહ્માનંદજી નામના સાધુ ફકીર 
આજે એજ રાજસભાને ફરીને ભક્તિરસ અને શાન્તરસમાં ઝબોળી દીધી. 


સ્વામીશ્રીએ જવાની રજા માગી એટલે શ્રી નવાબ સરાકેર સદુગુરૂ શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીને બે હાથ જોડી પ્રાર્થના કરી કે, ““બડે સ્વામીજી ! યે કવિ સ્વામીજી 
હમેશ ઔર યે શેખ સાહેબકા સંગીત ઔર કાવ્ય સાહિત્યકા વિદ્યાગુરૂ હે, મેંગુરદછીના મેં 
કલ જો કુછ દીયા ઓ ઉન્હીને નહીં લીયા. આપ ફમાવો કે મેરી ઉમીદ યે પુરી કરે. ક્યું કે 
ખુદાતાલાને આજ બરાબર મોકા દીયા હે, એમ કહી પોતે સાયર (કવિ) હોવાથી નીચેના 
એક ઉદુ શેર બોલ્યા કે - 
નિગાહે મુંતજીર રહતીથી, જીસકી એક મુદત સેં, 
દિખાયા ઓસમા અલ્લાહનેં, અપની ઈનાયતસેં, 


ભાવાર્થ - જેની રાહ હું ઘણી મુદતથી જોતો હતો (રાજકવિ લાડુદાનજીને 
પુનઃમળવાની) એ સમય ખુદાએ પોતાની મહેરબાની આજે મને બતાવી મારી ઉમીદ 
પુરી કરી છે. 


નબાવનું કહેવું સાંભળી શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ બ્રહ્માનંદસ્વામી સામું જોયું 
એટલે સ્વામીશ્રીએ યોગીરાજની યોગભાષા, ચક્ષુથી પિછાનીને નવાબ સન્મુખ જોઈ 
બોલ્યા કે, “સરકાર સાહીબ ! આપ સરકારી ગુરૂદછીના હમેશ ગુરૂ મહારાજકા જો બડા 
તકીઆ (મંદિર) હમ ઈશ્વર (જુનાગઢમાં) બનાતે હે, ઉસી ઉપર આપકી રહેમ (કૃપા) 
નજર કાયમ રહે ઓહી હે” તે સાંભળી નવાબ સાહેબ બહુજ રાજી થયાં. પછી શેખ 
સાહેબને સુચના થતા “એક સીગરામગાડી ઉત્તમ બળદોના જુત સહિત તથા 
વીંછણઘોડીની ઓલાદનો શણગારેલો ક વીંછીઓ ઘોડો, ગીરની ઉમદા ઓલાદની બે 
દુઝણી ગાયો, અને બે હજાર જુનાગઢી કોરીઓ તથા સહુ સંતો પાર્ષઠોને ઓઢાડવાની 
ચદરો (તાકાઓ) વગેરે, સ્વામિમંદિર માટે અર્પણ કરૂં છું. અને કંઈકામકાજ હોય તો મને 
કહેજો, એમ કહી હાથ જોડીને નવાબ પગે લાગ્યા. એટલે સહુને ફુલહાર વગેરેથી રાજ 
સત્કાર થતાં સહુ રાજમહેલથી નીચે રાઆંગણમાં આવ્યા' 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ ૪૧૩ 


અને નવાબ મહેલ ઝરોંખામાં ઉભા રહી નીચે રાઆંગણમાં હાજર રાખેલ ગાયો, * 
સીગરામ ગાડી, ઘોડો વગેરેનો સ્વીકાર કરવા અને ઘોડા ઉપર બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
બીરાજવા વિનંતી કરવા લાગ્યા. તેથશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ આજ્ઞા આપતા સ્વામી 
ઘોડેસવાર થયા અને બીજા સંતો વગેરે સૌ સીગરામમાં તથા બગીમાં બેસી ઉતારે આવ્યા. 


મંદિરનું કામ ધમધોકાર ચાલવા લાગ્યું. પરંતુ પાડોશમાં રહેતા વિધ્નસંતોષી 
લોકોથી, એ નહિં સહન થતાં કોઈ કોઈ વખત નાની નાની ઉપાધિઓ કરી, ચણતર કામ 
અટકાવવાના પ્રયાસો પણ કરતા. એ વખતે સ્વામી વીંછીઆ ઘોડા ઉપર સવારી કરી બે 
બાજુ બે સાધુઓને સાથે રાખી નવાબ પાસે જઈ ઉપાદિ દૂર કરાવતા. આમ ઘણો વખત 
બનેલ હતું. 


મંદિરનાત્રણે શિખરોના કોઠાઓનું ચણતર કામ લગભગ પુરૂં થવા આવ્યું. આ 
વખતે હાટકેશ્વરમાં સઘળા નાગરોએ મળી વડોદરા રંગીલાદાસ સુબા ઉપર એક લાંબો 
પત્ર લખી મુદામ ઉંટસ્વારને (વડોદરા) મોકલ્યો. એ વાંચી રંગીલાદાસે જવાબ લખ્યોકે, 
“એ સ્વામિનારાયણનું મંદિર મારા વતન જુનાગઢમાં મારે થવા દેવું નથી. હું ત્યાં 
આવીને તેના ચણેલાકાંકરે કાંકરો ઉડાડી દઈશ'' એ પત્ર રાત્રેઆવતા સહુએ હાટકેશ્વરમાં 
મળી અને વાંચ્યો. વાંચીને સૌ રાજી થયાને દીવાન સાહેબના આગમનની રાહ જોવા 
લાગ્યા. રંગીલાદાસના પત્રની સત્સંગી નાગર ગૃહસ્થ શ્રી રૂપશંકરભાઈને પણ જાણ થી. 
તેથી તેણે મોડી રાત્રે મંદિરમાં આવી સ્વામીશ્રીને વાત કરી જે સ્વામી ! વડોદરેથી સુબા 
દીવાનનો આવી રીતનો કાગળ આવેલ છે. માટે આપણો બધો દાખડોશું એલેખે જશે ?”” 
તે સાંભળી સ્વામી જરા ઉદાસ થયા ને રાતે પુરી ઊંઘ પણ નહિં આવતાં, શ્રીજી 
મહારાજની પ્રાર્થનાના ચાર પદો નવા રચી પ્રાતઃકાળ થતાં સ્નાન વિધિ કરી શ્રીજી 


મહારાજનેસંભારીએ ચારેપદો ગાઈપ્રભુપ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. 
શ્રી હરિ પ્રાર્થના પદ રાગ કનડો 
દીનનાથ દીન સુખદાઈ. (ટેક) 
ધર્મદેશી અર્ધમ કે કરતા, અબ તુમ મારો દુષ્ટ અન્યાઈ - દીનાનાથ (૧) 


હ હાદ છ 


* એ ગાયોનો કેડવા હજી જુનાગઢ મંદિરમાં ચાલુ છે; અને વીંછીઓ ઘોડો 
સ્વામી સવારીમાં કાયમ રાખતા તે મૂળી મંદિરમાં હતો. 


૪૧૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જનતાપી પાપી જો જગમેં, દિન દિન પાપ કરત અધિકાઈ, 
તેહિ કારન હિત મૂર્તિ ધરકેં, જુગજુગ હોતહો સંતસહાઈ. દીનાનાથ. ૨ 
વેદ પુરાન નિરંતર ગાવે, બહુ જનકી તુમ પીર મીટાઈ, 
સુખકે ધામ શામ સુંદર વર, અબ ક્યું ઈતની બેર લગાઈ. દીનાનાથ. ૩ 
તુમ તો સમદર્શી હોઈ બૈઠે, બ્રહ્મરૂપ રીસ ભુલા; 
બ્રહ્મનંદ કહે હરિ તુમ્કું, “ હજહું ચટકી લાગત નાંઈઈ દીનાનાથ. ૪ 
૨ 
ભક્ત વત્સલ હરિ બિરદ (તિહારો, ટક. 
કલ, બલ, છલ, ભાવેત્યું કરકે, ખળ મંડળકું,હરિ બેગે સંધારો, ભક્ત. ૧ 
જો હરિજન કે ભજન વિરોધી, તાકે તુમ જડ મૂલ ઉખારો, 
આરત જન બંધુ અવિનાશી, સંત કો મન શોક નિવારો. ભક્ત ૨ 
ધનમદ અંધ ધર્મ કે વૈરી, તિનકો પ્રભુ અભિમાન ઉતારો, 
આલસ તજો ભલા હોઈકે અબ, ઈતનો માનો બચન હમારો, ભક્ત. ૩ 
સગુણ સ્વરૂપ ધર્યો તબતો હરિ, અતિ કૃપાલુપનો નહિં સારો. 
બ્રહ્માનંદ કહે દુષ્ટન પર, રોષ, કછુક અંતરમેં ધારો, ભક્ત. ૪ 
૩ 
હે મહારાજ ભક્ત દુઃખ હારી. ટેક 
જબ જબ ભીર પરત સંતનું, તબ તબ શ્યામ તનુ તુમ ધારી હે. ૧ 
પ્રગટ તુમ પ્રહલાદકે કારન, નાથ નૃસિંધ બિકટ થંભ ફારી, 
મહા અસુર બળવંત અભિમાની, માર્યો ક્ષણ મહિ ઉદર વિદારી. હે. ૨ 
જબ તુમ પ્રભુ રધુકુલ મહીં પ્રગટે, અદભુત ચરિત્ર કિયો અતિભારી 
કુટુંબ સહિત માર્યો દશકંધર, ધરૂં લ્યાયે તુમ જનક્કુમારી. હે. ૩ 
જદુકુલ તિલક ભયે જગજીવન, કંસાદિક મારે દુઃખકારી, 
બ્રહ્માનંદ કહે અબ તુમ તો, કઠીન ભયે ક્યું ? બેર હમારી. હે. ૪ 
૪ 
તુમ પ્રભુ અશરણ શરણ કહાયે. (ટેક) 
જો કોઈ નહિં યા જગમેં, તાકે હો તુમ નાથ સહાયે. તુમ. ૧ 
બહુત જતન કરકેં બહુનામી, નિજ જનકે તુમ વિધન મીટાયે, 
જૈસે હરિ * કરૂરીકે બાબક, મહાભારત મેં લિયરી બચાયે. તુમ. ૨ 


* હજી સુધી ન- ટીંટોડીના ઈંડા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ ૪૧૫ 


શરણાગત વચ્છલ તુમ સરમથ, બેદ પુરાન કવિજન ગાયે, 
દુષ્ટ વિનાસન બિરદ તિહારો, ઓ તુમ ક્યું બૈઠે બિસરાયે ? તુમ ૩ 
રાખ્યો તુમ પ્રલ્હાદ અગિતેં ગજકે કાજ ગરૂડ તજી ધાયે, 
બ્રહ્માનંદ કહે બેર હમારી, કહો તુમ કુણને અલસાયે ? તુમ, ૪ 


ઉપરના ચારે પદો શ્રીજીની મૂર્થિ પાસે પુજામાં ગાયા અને પછી શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામી પાસે ગયા. ત્યાં શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી શાલીગ્રામા ઉપર તુલસી પત્રો 
પુષ્પોની શિખર કરી રહ્યાં હતા, તે જોઈને સ્વામી પગે લાગી કહેવા લાગ્યા કે, “હે સ્વામી 
! આપ તુલસી ફુલની શિકર શાલીગ્રામ ઉપર કરો છો, પણ વડોદરાથી દીવન 
રંગીલદાસનો કાગળ આવ્યો છે કે, “સ્વામીના મંદિરનો કાંકરે કાંકરો હું ત્યાં આવીને કાઢી 
નાખીશ. ત્યાં શિખરવાળું મંદિર નહીં થવા દઉં.'' તે સાંભળી ગોપાળાનંદસ્વામીએ 
કાખમાંથી એક મોવાળો તોડીને નાખી આંગળી ચીંધીને બોલ્યા કે, ““આ બીચારો 
રંગીલદાસ તે શું કરવાનો હતો ? આ ગામમાં જ તે નર્હિ આવે.'' તેમ જરાપણ ફિકર 
કરશો નહીં.'' તે સાંભળી બ્રહ્માંદસ્વામીએ નવા રચેલા ગોપાળાનંદસ્વામી કહે 
“બ્રહ્મમુનિ ! તમારી કવિની અરજી શ્રી હરિજીએ સાંભળીને સ્વીકારી છે. માટે તમે 
નચિંત થઈને મંદિરનું કામ ચલાવો છો તેમજ ચલાવો. હવે કારખાને જાવ.'' એ સાંભળી 


સ્વામી કારખાને ગયા. 


વડોદરાથી રંગીલાદાસ આરબોની બેરખ અને કેટલાએક ઘોડેસવારો સાથે પોતે 
ઘોડેસ્વાર થી સવારી સહિત ચાલ્યો. રાજકોટ થી જુનાગઢ આવતા રસ્તામાં ગામ વડાળ 
(હાલ સ્ટેશન) છે. ત્યાં રાત રોકાયો અને બીજે દિ સવારે જુનાગઢ આવતા માર્ગમાં 
જાળાંમાંથી સસલું નીકળતાં રંગીલાદાસનો ઘોડો ભડક્યો તેથી પોતે નીચે પડી ગયો અને 
પોતાના હાથમાં જે બરછી હતી તેની અણી પોતાનાજ પેટમાં જતા પેટ ચીરાઈ ગયું અને 
તરત જ ત્યાં જ તે મરણ પામ્યો. એ હકીકત બે આરબ જમાદારે આવી નવાબ સરકારને 
જાહેર કરી, નવાબે તેના કુટુંબીઓને ખબર આપી. તેઓ સહુએ તેને લાશને ઘરે લાવવા 
રજામાંગી. નવાબ કહે કે, “મડાં ગામમાં ન આવે તેથી તેને મજેવડીના નાકાથી બારોબાર 
દામોદર કુંડ (શ્મશાને) લઈગયા. ઉપરની' 


૪૧૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


વાત કીકાણી રૂપશંકરભાઈએ આવી સ્વામીને કહી. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે કે, 
અમે તો તેને મરેલોજ દેખતા હતા.' મહારાજે સ્વામીના પાર્થનાના પદો સાક્ષાત જેમ 
પ્રગટ સાંભળે તેમ ગઢપુર કે બીજે સ્થાને જ્યાં તે દિવસે બીરજતા હશે, ત્યાંથી સાંભળેલ 
અને સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી દ્વારા એ ધર્મ વિરોધી રંગીલદાસને ગામમાં પેસવા ન 
દીધો. શ્રી બ્રહ્મમુનિનના આ પ્રાર્થના કીર્તનો વિષે ગુરૂપરંપરાથી સાધુઓ કહે છે કે, “જે 


પ 


કોઈ વિપતિ સમયે ગાય છે તેને શ્રીજી મહારાજ અવશ્ય મેવા સહાયતા કરે છે.”” 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહરાજ સદગુરૃ દેવાનંદસ્વામી સંવાદે શ્રી જીર્ણદૂર્ગમંદિર 
પ્રસંગનામ ત્રીજો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ ૩ ॥ 


કટ // ર 


ત 


અધ્યાય ૪ ચોથો 


શ્રી જુનાગઢ મંદિર મૂર્તિપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 


લગભગ દોઢેક વર્ષમાં મંદિર તેૈયરા થતા સ્વામીએ પત્ર લખી ગગાભાઈને 
મહારાજને તેડાવાને અને પ્રતિષ્ઠા મુર્હુત નક્કી કરવાને ગઢડે મોકલ્યા. પત્ર વાંચીને શ્રીજી 
મહારાજે મુહુર્ત જોવરાતાં સાં. ૧૮૮૪ ના વૈશાખ વદ ર બીજનું આવ્યું તેથી ગગાભાઈ 
સાથે શ્રીજી મહારાજે કહેવરાવ્યું કે અમો મુહુર્ત પહેલા આવી પહોંચશું. બન્ને સદગુરૂઓ 
પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો સામાન ભેગો કરાવી સઘળી તૈયારી કરાવી રાખે.'' શ્રીજી 
મહારાજની જે આજ્ઞાપ્રમાણે સ્વામીએ સઘળી તેયારી કરવા માંડી. 


શ્રીજી મહારાજ ગઢપુરથી પરમહંસો અને મુક્તરાજ શ્રી દાદાખાચર ના કુટુંબ 
સહ સર્વે કાઠી દરબારો સાથે જુનાગઢ પધાર્યા. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામી તથા દરબાર 
ગગાભઈ તથા શ્રી રૂપશંકરભાઇ કીકાણી તથા ધોળકીયા અને વસાવઠા આદી નાગર 
ગ્રહસ્થો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪૧૭ 


તથા રામજી મહેતા તથા ભીમજી મહેતા, નારણજી ઘડીયાળી, શેઠ મંગળજી અને લુહાર 
ભગાભાઈ આદિ સર્વસત્સંગીઓ મળી શ્રી નવાબ સરકાર પાસે જઈ શ્રીજીના આગમની 
હકીકત કહી અને રાજ્યની રિયાસત વગેરેથી સવારી શણગારી સામૈયુ કરવા અરજ 
કરતાં, નવાબે તમામ રાજ્ય રિયાસત, હાથી, ઘોડા, પલટન, ડંકો નિશાન, છત્ર, ચામર, 
પાલખી, મ્યાના,રથવેલ, ગાડીઓ, આરબની બેરખ શિરબંધી સીપાઈઓની પલટન, 
સરકારી નગારખાનું, વાજીત્રો, વગેરે શ્રીજી મહારાજના સામૈયામાં મોકલાવીશ અને હું, 
રાજમહેલના ઝરૂખામાંથી નારાયણ સ્વામીના દર્શન કરીશ અને સ્વામીશ્રીનેકહ્યું. 


॥ મેલી મુસદીગીરી ॥ 


રાજ્યના મુખ્ય નાગર અમાત્યે તેજોટ્ધેષથી એક યુક્તિ રચી. રિયાસત 
ઓફિસરને રૂબરૂ બોલાવી કહેલું કે “જે નવાબ સરકારનો મોટો અલખ અધલખીયો 
વાળી ઘોડો છે, તેના માથે પલાણ માંડી શણગારી, સ્વામીની સવારીમાં મોકલજો. તેમજ 
તે ઘોડા ઉપર “કવિ સ્વામીજી બ્રહ્માનંદજીને સવારી કરવા ખુદ નવાબ સરકારે ફરમાન 
કરેલ છે તેમ ખાસદાર સાથે કહેજો.' એવો હુકમ આપી તે દીવાન પણ તે સ્વારીને જોવા 
માટે નવાબશ્રીની પાછળ મહેલના ઝરૂખામાં બેઠો; અન કલ્પનાના ઘોડાઓ દોડાવવા 
માંડયો, કે હમણાં તે વાળી ઘોડો કવિ સ્વામીને બજાર વચ્ચે પછાડી લાતો મારી છુટ્ટો 
થઈને સ્વારીમાં ભંગાણ પાડશે. એ તમાશો જોવા લાંબી નજર નાખી વારમવાર 
ઉંચાનીચો થવા લાગ્યો. 


સ્વારીમાંશ્રીજી મહારાજ હાથી ઉપર સોનાની અંબાડીમાં બીરાજ્યા અનેમુકુંદ 
બ્રહ્મચારી ચંમર કરવા પાછળ બેઠા. બન્ને આચાર્ય મહારાજથી અને સદગુરુ શ્રી 
ગૌપાળાનંદસ્વામી તથા સદગુરુ શ્રી મુક્તાનંદ સ્વામી સુવર્ણની પાલખી, ઓમાં અને 
તાવાદાનમાં બેઠા, બીજા સદગુરૂઓ ફેટીન ગાડી અને રથવેલોમાં બેઠા. બાકીનું સંતમંડળ 
અને ઉત્સવીયા મંડળ કીર્તન ગાતુ તાલ મૃદંગ સાથે આગળ ચાલ્યું. શ્રીજીના હાથીના 
મોઢા આગળ કાઠીઆવાડી ઘોડીઓ ઉપર શંખલાદી પલાણઓ નાખી, હાથમાં બરછી 
ભાલાં ખંભે ઢાલ તલવારો રાખી, કાઠીદરબારો અને અન્ય ક્ષત્રિયો પોત પોતાની 
ઘોડીઓને બાજી, લંગુરી ઠેંક, ઝપ આદિ ચાલમાં નચાવતા ખુંદાવતા, ધમાલ કરાવતા 
ચાલતા હતા. તેની આગળ સંતો અને ઓછવ મંડળ હતું. તેની 


ન- અબલખ એટલે બેરંગવાળો કાળો ઘોડો કે લાલ ઘોળો રંગના શરીરમાં ગલ હોય તેનુ 


૪૧૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આગળ અનેક વાંજીત્રો સહિત રાજ્યની પ્યાદલ પલટન ચાલતી હતી છેક પાછળ 
જોબનપગી, ભગુજી, રતનજી અને ભીમભગત, ઉટીઆઓ ઉપર ચડી તમામ સ્વારીની 
જાણે દેખરેખ રાખતા હોય, તેમ મોટી પાઘો_પર લાલ મધરાસીનાં બોકાનાંઓ બાંધી 
મોટા છોગાઓ મેલી, હાથમાં હથીયારો ધરી જુનાગઢ શહેર વચે નરબંકા બની શ્રીજીની 
સ્વારીને શોભાવતા હતા. 


મોજેવડી દરવાજેથી સામૈયું ચડયુ ત્યારે ખુદ નવાબે પસંદ કરી પોતે ખરીદેલો 
અધલખીઓ, અબલખ--વાળી ઘોડાને શંખલાદી સામાનથી શણગારી કાંટાળાં 
જીભાળાં ડબલ ચોકડા (લગામ) ચડાવી, આગમ દોરો, જેરબંધ, તંગ ડુમચી કસી, બન્ને 
બાજુએ બે ગલરીઆઓ (સાંચવનારા ખાસદાર માણસો) હીરની બેવડી સરકોથી ઝાલી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે લાવ્યા. સ્વારીમાંની ઘોડીઓની ગંધથી અને તેને નજરથી જોતાં 
પોતે આખો ઘોડો(ખસી નહિ કરેલો) હોવાથી તે વાળી ઘોડો આગલા બન્ને પગે ઝાડ થઈને 
વારંવર ઉલળતો હતો. તેમજ હાવળો ઉપર હાવળો નાખતો (હણહણતો) હતો. ચાર 
ગલરીઆઓ બન્ને બાજુની વાઘો અને સરકો જોરથી પકડી રાખતા હોવાથી જ્યારે તે ઘોડો 
ઝાડ થતો એટલે (આગલા બન્ને પગો ઉંચા કરી ઉભો થતો) ત્યારે તેગલરીઆઓ ટીંગાઇઈ। 
રહેતા. એટલો તે તાકાતવાળો હતો. પછી તે ગલરીઆઓ લગામો ખેંચી ખેંચી તેને નીચો 
નમાડતો ત્યારે તેના મોઢામાંથી (કાંટાળા ચોકડા હોવાથી) લોહી નીકળતું અનેફીણ વળતા. 


કમ ડસ 


એવો તાકાતદાર વાળી ઘોડો ઘોડીઓનેજોઈને તો વધુન્મત થયો. 


ગલરીઆઓએ સ્વામીશ્રીએ પાસે આવી નમન કરી અને થડકતે દીલે નવાબ 
સાહેબનું (ખોટુ) ફરમાન સંભળાવીને તે ઘોડા પર સવારી કરવા વિનંતી કરી. 
સ્વામીશ્રીએ ઘોડાને જોતા જ બધું પારખી લઈને સાથોસાથ મુત્સદીઓનું મેલુ કાવત્રું પણા 
પારખી લીધું. પછી સ્વામીએ ઘોડાને પ્રદક્ષિણા ફરી, તેના જમણા કાનમાં શાલીહોત્રા 
શાસ્રનો શાન્તિમંત્ર ભણી, 


અ ક 
જ ઝા કે 
ખામ અબલખ ક બાવળા કહવાય. 


* વાળીઘોડો હોય તેને સ્વારીના કામમાં લેવાય નહીં, પરંતુ તેને ખાસી કરતા 


ક 


નથી અને તેનાધી ઉમદી ઓલાદના વછેરાઓ ઉત્પન્ન કરાવાય. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪૧૯ 


ક 


સ્વામિનારાયણનું નામ લઈને તેના જમણા કાનમાં જોરથી કુંક મારીને જમણી તરફની 
કાંધરોટી થાબડી, કેશવાળી અને માણેકલટ માથે હાથ ફેરવી તેના મોઢા સામા ઊભા રહી 
તેની દ્રષ્ટિથી પોતાની દ્રષ્ટિ સાંધી અને ડાબી બાજુ જઈને ડાબા હાથમાં લગામ ઝાલી. 
જેમણે કાંડે માળા વીંટી, ગલરીઆએઓને કહ્યું કે, ““હવે તમો તેને છોડી દઈ આવો ખસી 
જાવ” ત્યારે તેઓ કહે કે, સ્વામીજી ! આ ઘોડાને છુટો મેલીએ તો તે સ્વારીમાં તોફાન કરી 
હાહાકાર મચાવે અને તેના ઉપર ભલે ગમે તેવો સ્વાર હોય તેને પાંચજ મીનીટમાં નીચે 
પછાડે તે પોતાની પીઠ ઉપર કોઈને સવારી કરવા ન આપે, માટે અમો ચારે જણાઓ બન્ને 


બાજુથી તેનેપકડી સ્વારીમાં સાથો સાથ ચાલશું. 


સ્વામી કહે, ““હુ બરાબર સમજુ છું. તમે કહ્યું તે સાવ સાચે સાચું છે. પણ આ 
સ્વામિનારાયણ તો સાક્ષાત ભગવાનનો અવતાર છે. તેની સ્વારીમાં ઘોડો આવ્યો છે,તે 
હવે તોફાની નહિ કરે. જુવો, તમે આ આગળ ચાલતાં (ઘોડા ઉપર બેઠેલો) કાઠીઓ કે જે 
ઘોડાપાડતા, ગામ ભાંગતા, બહારવટા કરતા, પહેલો કાળાઉટ કે જે ઘોડા પાડતા, ગામ 
ભાંગતા, બહારવટાં કરતા, પહેલો કાળા ઉંટ ઉપર ચડેલો અડોતરનો જોબન (વડતાલો) 
પગી જે ચોરનો રાજા કહેવાતો, તેવા ખુનીઓ પણ ભગવાન આગળ પોતાના સ્વભાવને 
મેલી, શાણા થી ચાલી રહ્યાં છે, તો આ ઘોડો પણ ઉંચી ઓલાદનો દેવાંગી છે, તે હવે 
તોફાન નહિ કરે, તેથી તમો હવે મારી ચિંતા કરો નહિ. સામી બાજુનું પેગડું ઝાલો એટલે 
હું તેના ઉપર સવારી કરૂં'' એ સાંભળી ગલીઆઓ સામુ પેગડું ઝાલતા સ્વામી પેગડામાં 
ડાબો પગ મેલી કપાડૅ સંકોચી “જય સ્વમિનારાયણ'” બોલી તે ઘોડા ઉપર સવાર થયા. 
સ્વાર થતાંજ પગની એડી મારી ઘોડો દોડાવી શ્રીજીના હાથીની આગળ જઈ 
કાઠીદરબારોની ઘોડીઓના ઘેરા વચોવચ આવી, લગામ પલાણના હનામાં ભરાવી,કાંડે 
વીટેલી માળા જમણા હાતમાં લઈને નાસીકાગ્ર દ્રષ્ટિ રાખીને સ્વામી માળા ફેરવવા 
લાગ્યા. અને ઘોડો તો ઘોડીઓની ઘુંમરમાં બરાબર વચોવચ નીચું મોઢું કરી નીચી દ્રષ્ટિ 
અને નીચા કાન ઢાળી, ગરીબ ગાય જેવો થઈને, ધીમે ધીમે ચાલવા લાગ્યો. કાઠીઓની 
ઘોડીઓ નાચતી ખુંદતી તેની સાથે ભટકવા લાગી, છતાં ઘોડે એક હાવળ પણ ન કરી 
(હળહણ્યો નહિ) તેમ તે ઘોડીઓ સામું જોયું પણ નહિ. તે જોઈને સઘળા સવારો તથા 
ગલરીઆએઓ તેમજ જુનાગઢના સહુ શહેરીઓ તો આવું શ્રી બ્રહ્મમુનિનું એશ્ચર્ય જોઈને 
વિસ્મયપામ્યા. 


શહેર મધ્યેના માણેક ચોકમાં થઈ રાજમહેલના ઝરૂખા પાસેથી શ્રીજીનો હાથી 
નીકળ્યો તે વખતે ઝરૂખામાં બેઠેલા નવાબ સરકારને શેખ સાહેબ કહ્યું કે, 


૪૨૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દેખો વહ કેંસા મંદમંદ હંસતે હે, આપકી ઔર હમેરી તરફ કૌસી રહેમ નજર કર 
દેખતેં હે, સૂર્ય ચાંદકી માફીક ““મૂંકી'' આસ પાસ કેસા તેજકા ચકર હૈ, દેખો, દેખો, 
અપની નજદીક આ ગયે ! ખડે હોકર દીદાર કરો. કીર એસાં મોકા નહિં મિલેકાં. ત્યાં તો 
ખુદ નવાબ સાહેબને પણ દૈવી ખુદાઈ દર્શન થતાં ઝરૂખામાંથી ઊભા થી પુષ્પની વૃષ્ટિ 
કરી બન્ને હાથ જોડી મહારાજને નમસ્કાર કર્યા. સહુ ઘડીભર એ દૌવી તેજમાં અંઝાઈ 
ગયા અને સવારી કરવાથી બ્રહ્માનંદસ્વામીને ઘોડો પછાડી લાતો મારી ખુંદી કચરી 
સ્વારીમાં તોફાન કરી સ્વારીમાં ભંગાણ પાડશે, તે ભાંગ'પડ્યો તેવામાં એજ માણેક 
ચોકમાં એક અપંગ (લંગડો) લંઘો સીતાર બજાવતો હતો તેને પણ શ્રીજી મહારાજના 
દિવ્ય દર્શન થયાં. તેથી તેણે ખુદા જાણી અને સીતાર બજાવતાં ગાતાં ગાતાં બોલ્યો “યે 
ખુદાતાલા ! મેં ગરીબ આદમી હું. મેરે પરનિધા કરો, નિધા કરો.'' એ વાક્ય સાંભળી 
શ્રીજીએ પોતે ઓઢેલ કાશ્મીરી દુશાલો તેના ઉપર ફેંક્યો. તેને ખંભે ઓઢી શીતાર 
બજાવીને ત્યાં મુજરો કર્યો. એવી રીતે શ્રીજી મહારાજે જુનાગઢમાં પોતાનું પુરૃષોત્તમપણું 
બતાવી, લાખો લોકોને દિવ્ય દર્શન દઈ સ્વામિનારાયણ નામનો જયનાદ શહેરમાં 
ગજાવી શ્રીજીની સવારી મંદિરમાં આવી પહોંચી. એટલે સ્વામીશ્રીએ રાજ્યમાંથી 
સ્વારીમાં આવેલા સર્વેનોકરોનો યથા યોગ્ય સત્કાર કરી રાજ્યની સઘળી રિસાસતપાછી 
મોકલી આપી. 


શ્રીજી મહારાજ, સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી અને સદગુરૂશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના કાંડાઝાલી મંદિર ઉપર ચઢયા અને મંદિરના બહુજ વખાણ કરી મુહૂર્ત 
આવતા વેદ વિધિથી પ્રતિષ્ઠા યજ્ઞ કરી, મધ્યાલયમાં શ્રીરણછોડ-ત્રિકમરાય, પૂર્વ 
મંદિરમાં શ્રી રાધારમણ દેવ અને પશ્ચિમના મંદિરમાં શ્વેતઆરસના સિધ્ધેશ્વર મહાદેવની 
મૂર્તિ તથા સતી પાર્વતીજી વિધ્નેશ અને નંદગણ સહિત પધરાવી, ત્રણે મંદિરોના દેવોની 
આરતી ઉતારી, લાખો જનોને અન્નદાન દઈ, અતિ ઉત્તમ મહોત્સવ કર્યો. એ સમયે શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી રાધારણદેવ અને સિધ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્તુતિના છંદો બોલ્યા. તે છંદો 
સાંભલી શ્રીજી મહારાજ કહે કે “આ રાધા રમણ દેવના છંદમાં શ્રીમદ ભાગવતના દશમાં 
સ્કંદનો તમામ સાર આવી જાય છે, અને આ મહાદેવજીના છંદોમાં શિવપુરાણ અને શ્રી 


મહાદેવજીનો મહિમા કહ્યો છે.'” 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૩ 


શ્રી રાધારમણ દેવની સ્તુતિ 
દોહા 


રહો અંતર રાધા રમન, સુંદર વર ઘનશ્યામ, 
ભવજલ પાર ઉતારહી, નિગમ સાર જેહી નામ. 


હરિગીત છંદ 


જેહિ નામ આધા ગયંદ સાધા જલ અગાધા અંતરે, 
જબ જાડ ખાધા, કરિય હાધા, શરણ લાધા અનુસરે. 
મિટ ગઈ ઉપાધા ચેનબાધા બંધબાધા, ધાકરી, 
જય રમનધારા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરિ. ॥ ૧ ॥ 


વસુદેવ દ્વારે દેહધારે ભારટારે ભોમર્ક, 
સુરકાજસારે સંત્તારે દ્વેષીમારે હોમે ; 
સુરપતિ હંકારે મેધબારે બ્રજ ઉગારે ગિરિધરી, 
જય રમનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરી. ॥ ૨ ॥ 


બકલીનપ્રાના સકટભાના જગતજાના જોરહે, 
બ્રજહો તુફાના વ્યોમતાના કંઠઠાના દોર હે; 
અતિસે મુઝાના મૃત્યુમાના કરિબિછાના શિલપરી, 
જય રમનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરી. 1 ૩ ॥ 


રાધાસુગોરી વયકિશોરી સંજભોરી નિસરી, 
તબ આતદોરી અંગખોરી દાનચોરી શિરધરી; 
કરિદ્રગ કઠોરી જોરજોરી બાંહ મોરી બલકરી, 
જય રમનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરિ. ।॥ ૪ ॥ 


૪૨૧ 


૪૨૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મુરલીબર્જૈયા ગોપરૈયા લારરગૈયા બનફીરે, 
બલદેવ ભૈયા સંગલૈયા બ્રજકનૈયા બીચરે; 
બલિ જાતમૈયા નૃતકરેયા કહત થૈયા ફરીફરી, 
જયરમનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરિ. 1 પ ॥ 


નટવર તરંગી ચાલચંગી નવરંગી નાથજા, 
લટર્કેક્લંગો માનતંગી જીતજંગી હાથજા. 
તનતે ત્રિભંગી ગોપસંગી ત્રિયઉમંગી ઈક્ષરી, 
જય રામનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરિ. ॥ ૬ ॥ 


પુતના જ્યું મારી નથ્યોકારી ધેનુચારી પ્રીતસે, 
ત્રિયગોપતારી વ્રજવીહારી રમન ન્યારી રીતસે; 
દ્વિજદેવનારી સમજસારી અચલયારી અનુસરી, 
જય રમનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રીહરિ. 1 ૭ ॥ 


અહિ નથ્યોકાલા જહરબાલા હિત તાલા નૃત કરે, 
વિષ તોય ટાલા જીયતબાલા હરિ કૃપાલા નજ્જરે. 
ગલફૂલ માલા સંગગ્વાલા બાતલાલા બંસરી' 
જય રમનરાધા મિત્ર માધા હરન બાધા શ્રી હરી.. ॥૮॥ 


વ્રજકે વિલાસી પ્રેમપ્યાસી વદન હાંસી મંદ જ્યું, 
જુધ કે અધ્યાસી દુષ્ટનાસી જન પ્રકાસી ચંદ જ્યું, 
રસ રૂપ રાસી નિત હુલાસી અરણ્યવાસી ત્રિયતરી, 


જય રમનારાધા મિત્ર માધા હરન બાધા શ્રી હરિ. પ ૯ ।॥ 


પ્રેમી ખજીના રંગભીના તિલકદોના ભાલુજાં. 
વસુ કોપકોના જાનદીના રાખીલીના ગ્વાલજાં, 
જા કે અધીના લોકતીના પ્રવીના સર્વોપરી, 
જય રમનરાધા મિત્રમાધા હરન બાદા શ્રીહરિ. 1 ૧૦ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪ચ્ડ 


વ્રજનારવાલી મુક્તમાલી નયન લાલી રેખહે, 
કની દમ્યોકાલી કરિબેહાલી ત્રિય ઉતાલી દેખહે, 
દ્રહકીન ખાલી પીર ટાલી ચરિત ભાલી શ્રીવરી, 
જય રમનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રી હરિ. ॥ ૧૧ ॥ 


બનેમેં બિલાસા હોહુલાસા રમતરાસા રંગમેં, 
કલ દૈતનાસા કરીતમાસા અતિઉજાસા અંગમે, 
મુનિ બ્રહ્મદાસા રખોપાસા દરશઆ।શા ઉરખરી, 
જય રામનરાધા મિત્રમાધા હરનબાધા શ્રી હરિ. ॥ ૧૨ ॥ 


દ્ર “છૌપય” ક 


બાધા હરન બ્રજશ, વેશનર કુંજ બિહારી, 
લે મુરલી (નિજહાથ, નાથ તારે નરનારી, 
દિનદિન ચરિત્ર ઉદાર, ભાર મહી હરન ભુજાકર, 
મનહર નદકુમાર નાર કર, પ્યાર 4િરતર, 
રસરૂપ ભુપ રાધારમન અજબ છબી બની આજકો 
કહે બ્રહ્મમુનિ મમ ઉર સદા, રહો મૂર્તિ બ્રજરાજકી. 


શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્તુતિ 
દોહા 


પારવતી પતિ અતિ પ્રબલ, વિમલ સદા નરવેશ; 

નંદી સંગ ઉમંગ નિત્ત, સરમત જેહી ગુન શેશ; 
ત્રિભગી છંદ 

સમરત જેહિ શેશા દિપત સુરેશા પુત્ર ગનેશાનિજ પ્યારા, 

બ્રહ્માંડ પ્રવેશા પ્રસિદ્ધ પરેશા અજર ઉમેશા ઉદ્ધાર; 

બેહદ નરવેશા ક્રત શિર કેશા, ટલત અશેશા અધરેશા, 

જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હમેશાં માહેશા. ॥૧ ॥ 


ભકત ન થટભારી હલક હજારી કનક અહારી સુખકારી, 
શિર ગંગ સુધારી દ્રઢ બ્રહ્મચારી હરદુઃખહારી ત્રિપુરારી, 
રહે ધ્યાન ખુમારી બ્રહ્મવિહારી ગિરીજા પ્યારી જોગેશા, 
જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હમેશાં માહેશા. ॥ ૨ ॥ 


કૈલાસ નિવાસી જોગ અધ્યાસી રિદ્ધિસિદ્ધ દાસી પતિકાસી, 
ચિદવ્યોમ વિલાસી હિતજુતહાસી રટત પ્રયાસી સુખરાસી, 
મુનિ સહસ્ત્ર અઠયાસી કહિ અવિનાશી જેહિ દુઃખત્રાસી ઉપદેસા, 
જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હમેશા માહેશા. ॥ ૩ ॥ 


ગૌરી નિત સંગા અતિ શુભઅંગા હારભુયંગા શિરગંગા, 
રહવત નિજરંગા ઉઠત અથંગા જ્ઞાન તરંગા અતિચંગા, 
ઉર હોત ઉમંગા જયક્રત જગા અચલ અભંગા આવેશા, 
જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હમેશા માહેશા. ॥ ૪ ॥ 


નાચત નિશંકા મૃગમદ પંકા ધમધમ ધમકા ધુધરૂકા, 
ઢોલૂકા ઢંકા હોવત હંકા ડમ ડમ ડંકા ડમરૂકા, 
રણતૂર રણંકા ભેર ભણંકા ગગન ઝણંકા ગહરેશા, 
જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હંમેશા માહેશા. ॥૫ ॥ 


મણિધર ગલમાલા ભૂપ ભુજાલા શિશજટાલા ચરીતાલા, 
જગમૂલ પ્રજાલા શૂલ હથાલા જન પ્રતિપાલા જોરાલા, 
દ્રગ તૃતિય કરાલા હારફણાલા રહત કપાલા રાકેશા, 
જયદેવ સિધ્ધેશ હરન કલેશા મગન હમેશાં માહેશા. ॥ ૬ ॥ 


ખળક્ત શિરનીરા અદલઅમીરા પીરનપીરા હરપીરા, 
વિહરત સંગવીરા ધ્યાવતધીરા ગૌર શરીરા ગંભીરા. 
દાતાર રધીશ જહાજ બુદ્ધિરા કાંતસિદ્ધિરા શિરકેશા, 
જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હમેશા માહેશા. ॥ ૭ ॥ 


નર રૂપ બનાયા અકળ અમાયા કાય મકાયા જગરાયા, 
તનકામ જલાયા શાંબ સુહાયા મુનિરૂર લાયા મનભાયા, 
સિધ્ધેશ્વર છાયા જનસુખપાયા મુનિબ્રહ્મગાયા ગુણલેશા, 
જયદેવ સિધ્ધેશા હરન કલેશા મગન હંમેશા માંહેશા. 1૮ ॥ 


૪૨૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪૨૫ 


છપય 
જય જય દેવ સિધેશ, શેષ નિશદિન ગુનગાવે, 
દરસ પરસ દુઃખ દૂર, સૂરજન અંતર લાવે, 
અણભય અકળ અપાર, સાર સુંદર જગ સ્વામી, 
અગણિત કીન ઉદ્ધાર, નાર નર ચૈતન ધામી, 
નરરૂપ ભૂપ મૂર્તિ નવલ, નહિં સંખ્યા જેહી નામકો, 
કહે, બ્રહ્મમુનિ બલિહારીમેં, સિધ્ધેશ્વર જગ શ્યામકી. 


ચારણી સાહિત્યનું ડીંગળી કાવ્ય-શિવસ્તુતિ 
રાગ-સપાખરૂં ગીત 


ધરા ઉપર અગાધ ધરા હરાનરા રૂપ ધરા 
અમર। નમરા કધ ભ્રમરા અમીર, 
કર ।ખેમ ગેમ હરા, કામરા વિનાશ કરા, 
ભરા ભરા ક્રિતભરા, બુધ્ધિરા ગંભીર. પ્ર ૧ ॥ 


સાગરા રાગરાલેત નાગરા શ્રંગરા સારા, 
આગરા ત્યાગરા ચિન ભાગરા અથાહ, 
જાગરા અધિશ રૂદ્ર, સદા ધ્યાન પ્રજાગરા, 
વાઘરા અંબરા વેણ બાગરા સુવાહ. ॥ ર૨ ॥ 


ડંમરા ભ્રમરા ફરા દેખ ભેખ આડંબરા, 
થરથરા અથરા હો ડરા કાલ ઠીક, 
જરાજીત જામજરા અજરા હલાહલ જરા, 
જરાતરા અંગપરા નાં જરા નજીક. ॥ ૩ ॥ 


વરણાદેણ સવિરા શેખરા સરીત વરા, 
પરવર। જોગેશરા ઉચ્ચરા અપાર, 
શિરાગંગ નીરઝરા મુનિબ્રહ્મ અનુસરા, 
સિધ્ધેશરા ! દેવ ખરા ઉધ્ધારા સંસાર 1 ૪ ॥ 


૪૨૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ભાવાર્થ- પૃથ્વી ઉપર જેના ઘર અપાર છે. એવા હે હર એટલે મહાદેવ, નરનું રૂપ 
ધરવાવાળા અને દેવતાઓ જેના આગળ પોતાના કાંધ નમાવે છે, તથા મર્મના જાણનાર 
અમીરો પણ નમાવે છે. તમે ક્ષેમ કરનારા દુઃખના હરનારા અને કામદેવના નાશ કરનારા 


અને ભરી ભરીનેજગતમાંકીર્તિ ભરનારા અનેગંભીર બુદ્ધિવાળા છો. (૧) 


તમે રાગના સમુદ્ર છો, અને તમે ચતુરપણાથી સારો શણગાર ધરી લ્યો છો, 
અને ત્યાગીઓમાં આગેવાન છો, તમારા નશીબના ચિન્હ અપાર છે, અને હે રૂદ્ર, તમે 
થજ્નના અધિષ્ઠાતા છો. અને નિરંતર ધ્યાનના ધરનારા ઉત્તમ છો, અને વાઘનું ચર્મ 
ધરનારા તથા પોતાના વચનરૂપબાગને સારી રીતે વહન કરો છો અર્થાત કહેલા વચનને 
પાળો છો. (૨) 


તમારા ડમરૂના શબ્દના મર્મથી ફરીને તમરા ભેખનો આડંબર દેખીને કાળ 
અસ્થિર થઈને થરથર ધ્રુજે છે. અનેડરે છે તે ઠીક છે. તમે જરા એટલે બુઢી (વૃદ્ધપણાને) 
જીતનારા (અને જામ એટલે) રાજા છો, તથા ન જીરવાયા એવા હળાહળ ઝેરને 
જીરવનારા છો, અને તમારા અંગ ઉપર જરાતરા એટલે લગાર પણ (જરા) બુઢાઈ 
(નજીક) પાસે આવી શકતી નથી. (૩) 


હે વરદાનના આપનારા, પાર્વતીના સ્વામી તમારી જટાના તોરા રૂપે ગંગાજી 
ન. જ જડ ૪ જ. ક ર 
છે અને અપાર જોગેશ્વરો તમને સર્વોપરી કહે છે, અને તમારા મસ્તક ઉપરથી ગંગાનું જળ 
ઝરે છે. અને બ્રહ્માનંદસ્વામી તમને અનુસરે છે, અર્થાત તમે જેનું ધ્યાન કરો છો તેનું તે 
ધ્યાન કરે છે. હે સિધ્ધેશ્વરદેવ તમે સંસાર સાગરમાંથી ઉધ્ધાર કરનારા છો. (૪) 


(છંદ રત્નાવલી) 


મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પછી બીજે દિવસે નવાબ સરકારની વિનંતી સ્વીકારીને શ્રીજી 
મહારાજે મોટા મોટા સર્વ સદગુરૂઓ બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો દાદાખાચર આદિ સર્વ કાઠી 
દરબારો સાથે નવાબના રાજમહેલે, પધાર્યા. નવાબે મહારાજનો સત્કાર કરી કચેરીમાં 
પધરાવી મહારાજની પૂજા કરાવી સંતોને ચંદન ચર્ચાવી ચદરો ઓઢાડી, શ્રીજી સન્મુખ 
સોનેરી પોષાક, શેલા, શાલ, દુશાલ,। પાધ અને સુવર્ણના અલંકારો સાથે નવાબી 
કોરીઓના 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪૨૭ 


અને રૂપીઓના થાળો ભરીને મેવા આદિ અનેક વસ્તુઓ ભેટ ધરી; અને મસ્તક 
નમાવીને ખૂબ પ્રાર્થના કરી કે, “મહારાજ ! આપશ્રી તો સાક્ષાત ખુદા હો ! આપકા દીયા 
મે રાજ કરતા હું યે બડે સ્વામીજી (ગોપાળાનંદસ્વામી) ઓર કવિ સ્વામીજી 
(બ્રહ્માનંદસ્વામી) જેસે બડે બડે મહાત્માઓ આપકા કદમુકા શિષ્ય બન ગયે, આપકા 


ક 


દિદારસે મેરેકું બહુત શાન્તિ હુઈ હે. 


હે.” 


શ્રીજી મહારાજ કહે કે, ““મહા સમર્થ એવા જે આ બ્રહ્મમુનિ * તેના સાથે તમારે 
હેત થયું છે તેથી તમારો બેડો પાર છે. તેમ તમે ચોકસ માનજો અને નીતિધર્મથી રાજ્ય 
ચલાવી, પ્રજાને પાળી પોષી જગતમાં જશ લેજો. જ્યા સુધી હિન્દુ, મુસ્લિમ બન્ને ધર્મને 


તમો સમાનદ્રષ્ટિથી પોષશો ત્યાં સુધી તમારૂં રાજ્ય સલામત અને સર્વશ્રેષ્ઠ રહેશે. 


પછી માવણું કરવા આજ્ઞા કરી. તેથીસદગુરૂ શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી નીચેનું ધ્રુવપદ 
આલાપસાથેગાવા લાગ્યા 


કલ્યાણ ધ્રુવપદ 


શ્રી રાધિકા રસિકલાલ, દેત તાલ તાન ગાવે, 
મૃદંગ બજાવે-ગીડ, ગીડ, ગીડ, ગીડ, થોંગ, થોંગ, થોંગ, શ્રી૦ 
- અંતરા - 

બાજત મૃદંગતાલ ગદિ ગનધા ગદિ ગનદા, 
ધિત્રામ ધિત્રામ, તા. ધિલાંગ તા ધિલાંગ; 
ધિરી કીટતક ધિરી કીટતક ઘાતીં ધાર્તી ધા, શ્રી૦ 
સુધર સુજાન શામ, સકલ બિધ પ્રશંસિત, 
ભલેજુ ભલેજુ , બ્રકુભાન દુલારી, 
દેત ઉર હાર લેત, ઉર લપટાયે લાલ, 
પ્રેમાનંદ જુગલ રૂપકી, લેત બલિહારી, શ્રી૦ 


ઉપરનું શાસ્ત્રીય ઢબે “કલ્યાણ ધ્રુવપદ' નું સંગીત સાંભળી નવાબ સાહેબ 
સંગીતજ્ઞ હોવાથી ખૂબ ખૂશી થયા અને ત્યારથી 


* કાકડીજમ્યાનો - અને નમસી પંડયાનો પ્રસંગ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના 


જીવનપ્રસંગથી અસંગત હોઈ દ્વિતીયા વૃતિમાં રાખ્યો નથી. (સંપાદક) 


૪૨૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તેઓશ્રીના મનમાં એમ દ્રઢ થઈ ગયું કે,““સંગીત શાસ્ત્ર તો સ્વામિનારાયણના ફકીરોનું 
સુંવાગ છે !'” 
શ્રીજી મહારાજ ઉતારે પધારતા કચેરીના દ્રાર સુધી નવાબ વળાવવા આવી 
ઘણીજ વિનયથી પગે લાગ્યા. અને સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહે કે. ““કવિસ્વામીજી 
! આપકી મહોબતસેં મેરેકું યે બડા લાભ મીલ્યા આજ બડા અચ્છા સંગીત સુના,'' કહી 


ખુબ ખુશી બતાવી. 


શ્રીજી મહારાજે મંદિરનું અઘરૂં કામ પુરૂં કરવાને સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને 
અને સદગુરૂ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને મંદિરની * મહાંતતાઈ સોંપી. તેમજ બ્રહ્મચારી 
વાસુદેવાનંદજી અને આનંદાનંદજીને રાધારમણદેવની સેવામાં રાખ્યા, અને પોતે પછી 
ગઢપુર પધાર્યા. 


નવાબનો અલલખ ઘોડો નિષ્કી થયો 


શ્રીજીની સવારી ચડયા પછી બીજેજ દિવસે સરકારી ઘોડીઓ તણાવા માટે 
ઘોડા પાસે લાવ્યાને ઘોડાને છોડયો. છતાં ઘોડો ઘોડી પાશે નહિં જતાં મોઢું પાછું ફેરવી 
ઉભો રહ્યો એ જોઈ ગલરીઆઓ સહું વિચારમાં પડયા અને તેથી તેના ઉપર અધિકારીને 
તે વાત જાહેર કરી; એટલે તે ત્યાં આવી પરીક્ષા કરી; પરંતુ તેવાળી (અબલખ)ેઘોડો ઘોડી 
પાસે જઈને તેને સુંઘે પણ નહિં. તેથી તે ઉપરી ગભરાણો. કારણકે નવાબનો મનપસંદ 
અધલખીઓ ઘોડો એકાએક તદન નકામો નીવડતાં પોતા ઉપર તેનું જોખમ નહં રાખતાં 
ઘોડાના વૈદોને બોલાવી બતાવ્યો. વૈદોએ તપાસી જોતા કોઈ પણ જાતની બીમારી 
જોવામાં આવી નહીં. તે પછી દીનાનને સઘળી વાત કરી કે, સ્વામિનારાયણની સવારી 
ભરી આવ્યા પછી અધલખીઓ (અબલખ) ઘોડો હવે રાજના ઉપયોગનો રહ્યો નથી. 
તેથી તે દિવાન પણ હકીમો સાથે લઈ તેને જોવા આવ્યો. ઘોડી છોડાવી પરીક્ષા કરી જોતા 


જ કો 


તેપણમુંઝાણો વૈદ્યો કહેકે ઘાડાજરૂર 


મહંતતાઈનો હાર શ્રીજીએ સદગુરૂશ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પહેરાવ્યો ત્યારે 
સદગુર્‌ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામીએ માગ્યું કે દર વરસે સદગુરૂ ગોપાળાનંદ સ્વામી આંહી 
આવી એક માસ રહેતો હું મહાંતતાઈ લઉ, તેથી શ્રીજીએ તેવી આજ્ઞા કરવાથી સદગુરૂશ્રી 
ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાની હૈયાતી સુધી દર વરસ જુનાગઢ પધારતા. 


જ 


( પ્રષ્ટ-૪૨૮ ) 


“જુનાગઢ નવાબ બહાઠ્ૂર'ખાનજી' 


“સ્વામીશ્રીની સ્વારરીથી નિષ્કામી થયેલો! ઘોડો?” 
( પૃષ્ટ-૪ર૮) ' 


અનર ૪-૦૫૪-૫૫ દૂ/જ 


૨. 


પૂસફ ક ૨૦૦૧૦/ 


£પ૫પ્-તદ. (08૬) પાશે પ્ટપ ])% 


સ 


દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪૨૯ 


બીમાર હોવો જોઈએ પણ શું બીમાર છે ? તેનું નિદાન થતું નથી. આથી દોવાને તે સઘળી 
હકીકત નવાબ સરકારને જાહેર કરી, વૈદો કહે કે હજુર કંઈક મુત્રાશયની ગુપ્ત બીમારી જેવું 
જણાય છે. પછી તેની લીદ અને પેશાબ તપાસી ખાત્રી કરતા કંઈ દરદનું નિદાન ન થુયં. 
ચંદી-રાતબ-ઘાસચારો જેટલું તેઆગળ ખાતો તેટલું જ ખાય છે, પચાવે છે અને ઉઘે છે 
એ બધી વિગત ગલરીયાઓથી જાણી. 


આ પછી નવાબની ખાનગી કચેરીમાં આ વાતની ચર્ચા નવાબે કરી હકીકત 
પુછતા “સ્વામીની સ્વારીમાં દીવાન સાહેબના ફરમાનથી કવિ સ્વામીએ તેના ઉપર 
સવારી કરી હતી. તેમ બાતમી મળતા, કચેરી મંડળ બોલી ઉઠયું કે, ““હજુર યે વાલી ઘોડે 
ઉપર સવારી હોય ? કબી ન હોય ? નવાબ કહે, ““સચ બાત હૈ, અબી ઉસકુ દરદ ક્યા હે ? 
ઉસકી માહિતી મીલે, તો દવાઈ હોવે'' એટલે પાસવાનો કહે કે હજુર યે અપને કવિ 
સ્વામીજી પરીક્ષા કરે તો કુછ રસ્તા મીલેગા'' પછી સવારે નવાબ સરકારે ગાડી મોકલી 
સ્વામીશ્રીને તેડાતા સ્વામી સાધુ સાથે આવ્યા સ્વામી અને નવાબ હકીમો, વૈદો, દીવન 
વગેરે કચેરી મંડળ સહુ ઘોડારમાં ઘોડાને જોવા ગયા. સ્વામીએ ત્યાં આવીને ઘોડાને 
તપાસ્યો. પોતે સવારી કરી હતી એજ આ ઘોડો છે તેમ પણ ઓળખ્યો અને બીમારી પણ 
ઓળખી કાઢી. પછી નવાબ સરકારને સ્વામી કહેવા લાગ્યા કે, ““સરકાર !યે ઘોડકું અબી 
કુચ્છબી બીમારી નહિં હૈ. ઘાસ ચંદી ખાતા પીતા હૈ, શરીરબી મજબૂત તંદુરસ્ત હૈ લીદ 
પીસાબ અચ્છા હૈ. ઈસસે માલુમ હોતા હે કી, કોઈબી તરહકી ઈસીકું બીમારી નહિં હે. 
લેકીન યે ફકીરોંકી સોબતસે ઉસીને બી અબ ફકીરી લે લીયા હૈ. યે ઉનકી જીંદગીભર 
ઔરત (ઘોડી) કી પાસ નહિં જાવે, ઓહી સવારી અચ્છી તરહ સે દેગા, આપ હજુરને 
દીખા હોગા કે, ““ભગવાનકી સ્વારીમે યે બડી બડી ઉમદા ઓલાદકી ઘોડીઓકી બીચમેં 
નીચા મુ રખકે, કેસા ધીમા ધીમા ચલ રહા થા ? હજુર ! મહાત્માઓ કા તો એસાખુદીી 
મામલા હૈ દીવાનજીકા બદ ઈરાદા થા કે કવિસ્વામીજી શહેરકી બજાર બીસમેં ઘોડસે ગીર 
પડે ઓહી મોતકા મામલેકા સૌદા પીછાનકે દેવાંગીકું નમસ્કાર કર શાલીહોત્ર શાસ્ત્રકા મંત્ર 
ઈષ્દેવકા નામકી સાથ ઓ મંત્ર હંમોને ઈસકે કાનમે પઢ કુંકા, ફીર ઈસપર સવારી કર 
ખુદાકી સુરતમેં ધ્યાન લગા કર લગામ છોડકે તસબી ફીરાને સેં યે ઘોડાબી ખુદી ફીરસ્તા 
બન ગયા ઉસકી જીંદગી તક આપ સાહેબ ઉસીકુ ખુદી જાનવર સમજ અચ્છી તરહસે 
ખાનેપીનેકા બંદોબસ્ત રખાકર ઘોડારમેં “ઘી ' કી અખંડ 


૪૩૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દીવી જલાનેસે આપ સરકારી ઘોડારમે બહોત ઘોડે બઢેગેં; ઔર સબી જાનવરોકી 
તંદુરસ્તી અચ્છી રહેગી, યે ઘોડા તો અબ હજરત નબી પેગંબરકા (દેવાંગી) દુલ્દુલ બન 
ગયા હૈ. સરકાર ! કોઈ બડી ઈદકે દિન ઔર બડી ખુશાલીકી સવારીમેં આપ હજૂર યે 
ઘોડેકી સવારી કરના દુસરા કોઈ આદમીકું ઉસી પર નહિં બેઠને દેના. એમ કહી સ્વામીએ 
ઘોડાની જમણી કાંધરોટી સ્વહસ્થે થાબડી કાનસુરીની ટીસીઓ (બન્ને કાનના 
અગ્રભાગને) મસળી માણેક લટ કેશવાળી અને પીઠ_પર પોતાનો હાથ ફેરવી વાંસો 
થાબડતાં ઘોડો સ્વામીશ્રીના કપડા સુંઘવા લાગ્યો. સ્વામીએ ચોખું પાણી મંગાવીને તેના 
મોઢા ઉપર છાંટયું ને થોડું એમ વર્તમાન ધરાવીએ જીવનું કલ્યાણકર્યું. 


નવાબ સરકારે સ્વામીશ્રીના કહેવા મુજબ એ ઘોડા પાસે અખંડ ઘીનો દીવો 
પ્રગટાવ્યો અને તેને દૈવી ઘોડો (દુલદુલ ઘોડો) માની તેની ઘણીજ માવજત રખાવી 
સંભળવા લાગ્યા. પોતે કોઈ વખત માંગલિક સ્વામરીમાં કે મોટી ઈદ દરગાએ જતા તેના 
ઉપર સવારી કરતા. એ નવાબ બહાદુરખાનજીના રાજમહેલની દિવાલ ઉપરના ચિત્રો એ 
અબલખ (બાવળા) ઘોડા ઉપર પોતે રજવાડી પોશાકમાં બેઠેલા જોવામાં આવે છે. 
જુનાગઢના એતિહાસિક આલબમમાં તમામ નવાબોના ફોટા છાપેલા છે, તેમા પણ । 
અબલખ (બાવળા) ઘોડા ઉપર નવાબ બહાદુરખાનજીનો ફોટો છે. તેઓ દાઢી પણ ન 

હ 


રખાવાતા એટલુ જ નહિં, પરંતુપોષાક પણ હિન્દુ રાજા (કાઠી દરબાર) જેવો પહેરતા, તે 
તેનાઆલબમના ફોટા ઉપરથી ચોખું જણાય આવે છે. 


સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ અબલખા (બાવળા) ઘોડા ઉપર સવારી કર્યા પછીથી 
એ ઘોડો જીંદગી પર્યત નિષ્કામી રહ્યો હતો, એ ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ વાત છે. જેની સ્વારીથી 
ઘોડા જેવું પ્રાણી નિષ્કામી થયું એવા મહાન નૌષ્ટિક્વૃત ધારણ કરનાર સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ 
સ્વામીને સંબોધી શ્રીજી મહારાજે “નિષ્કામ શુદ્ધિ'' લખેલી છે. જે હાલ સત્સંગમાં ખુબ 
પ્રસિદ્ધ છે. એવા અખંડ બાળ બ્રહ્મચારી અષ્ટ પ્રકારે બ્રહ્મચર્ય વૃત ધારણ કરનાર સદગુરુ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને જેટલી ઉપમાઓ આપીએ તેટલી ઓછી છે. બ્રહ્મચર્યવૃત ધારણ કર્યા 
પછી અખંડ નિભાવવું એ અસાધારણ વાત છે. તેવો પુરૂષ તો બે ભુજાવાળો પરમેશ્વર છે. એ 
વિષેનુંઅમારી ચારણી (ડીંગળી) ભાષાનુંએકપ્રાચીનકાવ્ય (ગીત ) છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૪ ૪૩૧ 


કમને જીતવા વિષેનું ગૌત-જાતી સપાખરૂ 
પંથા ધાહેબો ખગેશ જોડે, ઉઠા હેબો પબે પાણ, 
ખીજીઅ પનાક' નખે, વાહેબો ખતંગ; 
ધોમઝાળ નાહેબો કે, જગાહેબો વ્હાલ ધિરા, 
એસો એક ઈરાયેબો, મરદાં ““અનંગ'' ૧ 
બેસવોસુ ધારા ખંડા, ધારા ખંડા, ગ્રંહબો બ્રહ્મમંડા બાથ 
મહા સુર ધીરસોં, લરેબો રન મોજ; 
કહેબો કણીકા રેણ, સહેબો સુ વજબાણ, 
ગ્રહેબો કેસરી કંઠ, દાહેબો “મનોજ'' ૨ 
ચાખવો હળાહળ દંત, નાખવો રેવંત ચમું 
નીરા જંત્ર ધાખવો, બીરાણમંત્ર નામ; 
ક્રોધવંત અહીતન, ધાખવો મણિકે કાજ, 
કામીની પેખીઆં જકો, રાખવો સ '“કામ' ૩ 
અઠાસી હજાર રૂષી, ગ્રહાચાર આગે કીન, 
ધરે અવતાર જકે કરે નારી ધરમ; 
રહે સાર ધાર તાકું સલામું હજાર વાર, 
પારાવાર જીતે ઓતો દુસરો પરમ ૪ 
ભાવાર્થ - ગરૂડપક્ષી સાથે દોડવું મોટા પર્વતને હાથમાં ઝાલી ઉઠાવવો, અગ્નિ 
જવાલામં નાવું, શેષનાગને જગાડવો, વગેરે જેવું મુશ્કેલી ભરેલું છે. તેવું જ મદને અનંગ 
જે કામદેવ તેને હરાવવો તે સરખુ છે. (૧ 
ખાંડા (તલવાર) ની ધાર ઉપર બેસવું, બ્રહ્માંડને બાથ ભરવી, મહા શુરવીર 
અને ધીર પુરૂષ સાથે રણ ક્ષેત્રમાં લડવું, તથા ધરતીના રજકણો ગણીને કહેવા વજબાણે 
સહન કરવું અને કેશરી સિંહનું ગળું પકડવું વગેરેના જેવું જ મનોજ (કામદેવ) ને જીતવો તે 
તો મુશ્કેલી ભરેલું છે. (૨) 
હળાહળ ઝહેરને દાંતેથી ચાખવું, રણ સંગ્રામ વચ્ચે ઘોડો નાખવો, “નીર જત્ર' 


(તાંત્રિક યંત્ર) ને બીરાણ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો. ક્રોધ પામેલા સર્પનો શરીર ઉપરથી મણિ 
લેવાની ઈચ્છા કરવી વગેરે 


૪૩૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્કેલી ભરેલું છે, તેવુ જ સ્રીઓના સાથે રહી કામદેવને સાંચવવો તે પણ મુશ્કેલી 
છે. (૩) 


તે 
ત” 
65. 6૪ 


ય” 


આગલ યુગમાં આઠયાસી હજાર રૂષી મુનિઓને ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવેલો હતો, 
કેમ કે જે આ પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધરે તેણે જરૂર ગૃહસ્થાશ્રમ કરવાનો ધર્મ છે, પરંતુ જે 
પુરૃષ, જીંદગી પર્યત અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળી જે સારધાર (અખંડિત) રહી કામદેવને જીતે તે 
નરને હજારોવાર (સલામ) પ્રણામ કરવા જોઈએ. કેમ કે તે તો બે ભુજાવાળે બીજો 
પરમેશ્વર કહેવાય એટલે નિષ્કામીવૃત ધારવાને ઈશ્વર કે ઈશ્વરના ભક્ત સિવાય કોઈ 


સમર્થનથી. (૪) 


ઉપર પ્રમાણે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી યાવત જીવન અખંડ બ્રહ્મચર્ય પાળતા 
ઉપરનાકાવ્યમુજબ તેઓને બીજા પરમેશ્વર તુલ્યકહી શકાય 


જુનાગઢના અને વડતાલ મંદિર ચણાવવાની કામગીરીમાં પણ સ્વામીશ્રીનો 
કાવ્ય ફાળો ચાલુ જ હતો. જુનાગડમાં લોટ દળવાનો ઘંટ સ્વામીએ પ્રથમ જ બનાવેલો 
હતો. તેમા બળદને જોડીને ધાણીની માફક બળદ ચલાવતી વખતે ઘંટની ખુરશી જેવી 
બેઠક ઉપર સ્વામી બીરાજી, એક હાથમા બળદની રસી અને પરોણો અને બીજા 
(જમણા) હાથમાં કાવ્યોના કાગળો, લઈ વાંચતા અને લખતાં. ચુનાની ચકીઓ પણા 
પોતે જાતે કોઈ કોઈ વખત ચલાવતાં ચલાવતાં કીર્તનો લખતાં વાંચતા, એવા દર્શન 
ઘણાએક હરિભક્તોએ કરેલા હતાં. તેમ કર્ણોપકર્ણ સાંભળેલ છે. 


જુનાગઢ મંદિર ચણતી વખતે સ્વામીએ ત્યાં નાગરોને, બ્રાહ્મણોને, 
ભાટીઆઓ, વગેરે ઘણા મુમુક્ષુઓને વર્તમાન ધરાવી સત્સંગ કરાવેલો હતો, તેમ જ 
નવાબ સરકાર પાસેથી એક ચારણકવિને અને એક બ્રહ્મભટને બે ગામો ખેરાતમાં 
અપાવેલા હતા. અને એ બન્ને રાજકવિઓને આફતના સમયમાં આત્મઘાત કરત॥ 
અટકાવી તેની આજીવિકાના ગામો કાયમ રખાવી જીવતદાનો આપેલા હતા. આ પ્રસંગો 
એતિહાસિક હોઈ આ પછીના અધ્યાયમાં આપેલ છે. તે પ્રસંગના કાવ્યો પણ અમોએ તે 


કવિરાજના વારસદારો તરફતી મળેલ, તેપણ આ હકીકત સાથે રાખેલ છે. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે જુનાગઢ મંદિર 
મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા નામ ચોથો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ ૪ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૩૩ 
શ્રીજી 
અધ્યાય પાંચમો 
જુનાગઢ મંદિર પ્રસંગ (ચાલુ) 
સ્વામીએ નવાબ પાસે બે ગામોની ખેરાત કરાવી 


હારાલ પ્રદેશમાંથી ગઢવી જીવાબાઈ મિસણ શાખાના ચારણ જુનાગઢમાં 
નવાબ પાસે આવ્યા, તેઓ ચંદકવિનો બનાવેલો “પૃથ્વીરાજ રાસો'' બહુજ સુકંઠે 
બોલવાથી તથા મધુર વચની અને પ્રાચીન ઈતિહાસના જાણકાર હોવાથી નવાબ 
સાહેબની કૃપા દિવસે દિવસે તેના ઉપર વધવા લાગી. જુનાગઢમાં રહેતાકવિ છગનભાઇ 
બ્રહ્મભટને આથી ઈર્ષા વધી કે, “મારે જુનાગઢનું રાજકવિ પદ મેળવવું હતું તેમા આ 
ગઢવી આડખીલી રૂપે નડયા' એક દિવસે નવાબે કચેરીમાં જીવા ગઢવીના બહુ વખાણ 
કર્યા. તે સાંભલી બ્રહ્મભટ કવિ છગનભાઇ કહે કે, “નામદાર સરકાર એ જીવો ગઢવી તો 
જુની એતિહાસિક વાતો કરી જાણે છે; પણ તેને નવું કાવ્ય રચતા આવડતું નથી, તેથી તે 
કવિનકહેવાય? ખાત્રી કરવી હોય તો સરકારનુંએક કવિત તેઓ બનાવી લાવે.' 


બીજે દિવસે કચેરીમાં જીવા ગઢવીને નવાબ સરકારે પોતાનું એક નવું કવિત 
બનાવવા હુકમ કર્યો, જીવા ગઢવીએ એક દિવસની મુદતમાંગી અને તેજ રાત્રે મંદિરમા 
આવી સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને સઘળી હકીકત કહી વિનંતી કરી કે, “એક ઉત્તમ કવિત 
તમો મને નવાબ સરકારનું બનાવી આપો.' સ્વામી કહે હવે હું ત્યાગી થયા પછીથી 
ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તો સિવાયનું કોઈ મનુષ્યનું કાવ્ય બનાવતો નથી. તે સાંભળી 
જીવોભાઈ કહે કે, હું પિંગળ ભણ્યો નથી તેથી નવા કાવ્યો રચી શકતો નથી માત્ર 
પૃથ્વીરાજ રાસાના અભ્યાસથી જુના કાવ્યો બોલી રાજાઓને રીઝવું છું જો હવે હું કાલે 
કચેરીમાં નવું કાવ્ય નવાબને ન સંભળાવું તો મારી બેઈજત થાય.' “માર ઈજત 
જાળવવાહું તમોને દિશા સુચન કરૂં, એ પ્રમાણે તે વાક્યો તમે એક કવિત”' માં ગોઠવો. 


૪૩૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આ સાંભળી જીવાભાઈને ધીરજ આવી તેને સેંકડો કાવ્યોનું વિપૂલ વાચન હોવાથી કંઠે 
હતાં. વળી પોતે ચારણ હતા કાવ્યોનો અનુભવ હતો, માત્ર કોઈ વખત કાવ્યની રચના 
કરેલ નહીં, તેથી મુંઝવણ હતી. પણ સ્વામીશ્રીના આશ્ચાસનથી તેને હિંમત આવી અને 
કહ્યું કોઈ આપ મને સુંદર કોઈ ઉપમાઓ બતાવો ને આશીર્વાદ આપો એટલે હું તે 
રચનાકરી શકીશ. પછી સ્વામીશ્રીએ તે નવાબને ઉત્તમ ઉપમાઓવાળું એક કવિત પોતા 
પાસે બેસારી રચનાની દિશા બતાવી; એટલે તેને રચી લખ્યું. સ્વામીએ તેનું સંશોધન કરી 
શુદ્ધ રીતે એક કાગળ ઉપર કંઠાગ્ર કરાવ્યું. પછી તેઓ સ્વામીને દંડવત કરી ચાલ્યા. ત્યારે 
સ્વામી કહે કે “કદી નવાબ મને કચેરીમાં બોલાવી આ કાવ્ય વિષે પુછશે, તો મેં તમોને 
કાવ્ય બનાવતાં શીખવી આ કવિત રચાવ્યું છે તેમ કહીશ, પણ હું જુઠું નહિ બોલું, પ્રભુ 
બધાસારાવાના કરશે. 

બીજે દિવસે નવાબની કચેરીમાં બંને કવિતાઓએ નવા કાવ્યો સંભળાવ્યા. 
પછી જીવા ગઢવીનું કાવ્ય સાંભળી બ્રહ્મભટ છગનલાલ કહે કે, “આ કાવ્યની ઝડઝમક 
અને ઉપમા વગેરે શબ્દની કૃતિ જોતા જીવાગઢવીનું “આ કવિત બનાવેલું નથી. આવી 
અલૌકિક ઉપમાઓ અને નવીન તર્ક લાવી શબ્દ રચના જોતા કવિ બ્રહ્માનંદજી સ્વામીના 
આવું કાવ્ય બીજાથી ન લખાય ? ખાત્રી કરવી હોય તો સરકાર અત્યારે જ કવિ 
સ્વામીજીને દરબારમાં બોલાવો. તેથી નવાબે સ્વામીશ્રીને તેડવા તુરત જ ગાડી મોકલી 
અને તેમા સ્વામી કચેરીમાં પધારતાં નવાબે એ કવિત વિષે પુછયું. ત્યારે સ્વામીએ જે 
હકીકત બનેલ હતી તે સર્વ કહી બતાવી. એ સાંભળી નવાબ બહુજ ખુશ થઈને કહેવા 
લાગ્યા કે, “સ્વામીજી તુમ બડા સત્યવક્તા મહાત્મા પુરૂષ હો. આપકી ઉપર મેં બહોત 
ખુશ હુવાહું દિલ ચાય સો માગો જલ્દી માંગો; જો ચાહીયે સો ફરમાવો”' આ સાંભળીને 
સ્વામી કહે કે ““મે ફકીર આદમી ક્યા માંગુ ? મેરે કું કુછબી નહિ ચાહિયે લેકીન આપકા 
દિલકો મોજખાલી ન જાવે ઈસ લીયે મેં મંગતા હુકે સોરઠ સરકાર એક ગામ બ્રહ્મભટ 
છગનલાલ કવિકું ઓર એક ગામ જીવાગઢવીકું ખેરાતમે દેવે. તો ઉસીકે બાલબચ્ચે આપકું 
દુવા ખેર કરેગે. એ સાંભળી નવાબ બહાદુરખાનજીએ બક્ષીને બોલાવી બન્ને ગામોના 
લેખ લખાવી બન્ને કવિઓને બક્ષીસ કર્યા અને બન્નેને પોતાના (જુનાગઢ રાજ્યના) 
રાજ્યકવિ સ્થાપ્યા. હાલ અત્યારે પણ તે, બન્ને કવિઓના વંશજો એટલે ગઢવી 
જીવાભાઈના વારસદારો શાપર નામનું ગામ ખાય છે. અને બ્રહ્મભટ છગનભાઈના 
વંશજો આદપર નામનું ગામ ખાય છે. હવે આપણે એ સ્વામીશ્રીએ રચાવી આપેલું 


(પ્રસાદી) નુંકવિત વાંચીએ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૩૫ 


સોરઠ સરકાર નવાબ શ્રી બહાદુરખાનજી સંબંધી 
ક્રવિત 
હંસ ગજ બાહનમેં, દિલ્લી પત્તશાહનમેં, 
ઉત્તર જ્યું શહનમેં, પારસ જ્યું પાન હૈ, 
ગાન સુર તાલનમેં, મેરૂ દિંગ પાલનમેં, 
શેષ મુખ્ય વ્યાલન મેં, ગ્વાલન મેં કાન હે, 
ગંગ નદિ નીરનમેં, ધરમ જ્યું ધીરનમેં, 
લક્ષમાન જ્યું બીરનમેં, બીર હ નુ માન હે, 
સામ વેદ ગાનનમેં, ગનપત ગુનગાવનનમેં, 


ઝ્િ 


એસે મહા ખાનનમેં, બહાદૂરખાન હૈ, 


ભાવાર્થ-વાહનોમાં હંસ અને હાથી શ્રેષ્ઠ છે, પાતશાહોમાં દિલ્હીપતિ શ્રેષ્ઠ 
છે, રાહ નામ રસ્તામાં ઉત્તર દિશાનો પંથ (અખૂટ) શ્રેષ્ઠ છે પારમણી પથ્થરની જાતિમાં 
શ્રેષ્ઠ છે, ગાનકળાના સુરતાલામાં તાન સેનજી શ્રેષ્ઠ છે. મેરૂ પર્વત પર્વતોમાં શ્રેષ્ઠ છે. દરેક 
સર્પોમાં શેષનાગ શ્રેષ્ઠ છે. ગ્વાલ મંડલીમાં કાનજી (કૃષ્ણજી) શ્રેષ્ઠ છે, નદિઓના 
જળમાં ગંગાજળ શ્રેષ્ઠ છે. ધીરજતામાં ધર્મ (યુધિષ્ઠીર) શ્રેષ્ઠ છે, વિસ્તારમાં લક્ષ્મણજી 
શ્રેષઠ છે, બાવન વીરોમાં હનુમાનજી શ્રેષ્ઠ છે. ગાનકળામાં સામવેદનું ગાન શ્રેષ્ઠ છે, 
ગુણાના ગુણવાનપણામાં (અથવા મહાદેવના ગણોમાં) જેમ ગણપતિ શ્રેષ્ઠ છે; તેમજ 
સઘળાગુણોની ખાંણોમાં નવાબ સરકાર બહાદુરખાનજી સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. 


રાજકવિઓને જીવતદાન આપ્યાનો પ્રસંગ 


નવાબની કચેરીમાં રાજપુતાના તરફથી એક ભાટ કવિ આવ્યો. તેણે પોતાના 

સામે પિંગળ વિદ્યા કાવ્ય સાહિત્યનો શાસ્ત્રાર્થ કરવા ત્યાંના રાજકવિની માંગણી કરતા 

નવાબે પોતાના બંને આશ્રિત રાજજવિઓને પરદેશી ભાટકવિ સાથે સંવાદ કરવાનો હુકમ 

કરીને ત્રીજે દિવસે જાહેર કચેરીમાં કાવ્ય સાહિત્યના શાસ્ત્રાર્થનું કવિ સંમેલન ભરવાનું 

નક્કી કર્યું. સાથો સાથ એમ પણ કહેવામાં આવેલ કે, “'જો તમો તેનાથી ચર્ચા કરવામાં 
ક 


હારી જશો તો તમોને આપેલાં ગામો હું પાછા લઈ ને નવા કવિને આપી રાજ્યકવિ 
બનાવીશએસાંભળી બન્ને” 


૪૩૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


રાજ્ય કવિઓની આજીવિકા ઉપર હારજીતની સરત થતાં અને આવાલ કવિ બહુ વિદ્વાન 
હોવાનું જાણી ““આપણે તેઓને નર્હિ જીતી શકીએ'' એમ વિચારી બન્નેએ મહાદેવ 
ઉપર કમળ પુજા ખાઈ આત્મધાત કરવાનું ધાર્યું પણ જીવ ગઢવી સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના શિષ્ય થયા હોવાથી ગુરૂશ્રીના છેલ્લા દર્શન કરી લેવાને મન ખેંચાતા 
બન્ને જણા મંદિરમાં રાત્રે સ્વામી પાસે આવ્યા; અને એકાંતમાં સ્વામીને સઘળી હકીકત 
સંભળાવી પોતાનો નિશ્ચય પણ સંભળાવ્યો સ્વામીશ્રી બહુજ દયાળુ સ્વભાવના હોવાથી 
તેઓને ખૂબ ધીરજ આપી શ્રીજી મહારાજને સંભારી એક યુક્તિ અજમાવવા કહ્યું કે 
“તમો બન્ને નવાબ સાહેબને રૂબરૂ મળીને કહો કે, અમારા પિંગળ કાવ્યની પરીક્ષા તેમજ 
તેનો શાસ્ાર્થ થતી વખતે અધ્યક્ષપણે ન્યાય આપવા મંદિરમાંથી કવિસ્વામીશ્રીને આપ 
સરકાર બોલાવો તેથી તેઓ મને બોલાવશે. એટલે હું ત્યાં આવીને બધુ યોગ્ય કરીશપણ 
તમો બંનેમાંથી એક જણ એક દુહો બે હોઠ વચ્ચે સોયને ઉભી રાખી બોલવાની તાલીમા 
લીઓ; જેથી સોઈ લાગવાથી લોહિ ન નીકળે અને સોય બોલતા સુધી નીચે પડે નહિ તથા 
તે દોહાના શબ્દો સ્પષ્ટ સમજાય તેવા ઉચ્ચારથી બોલવા તમારા બન્નેમાંથી જે કુશળ, 
સુકંઠી અને હિંમતવાન હો તે આ કાર્ય કરો. એમ કહીને સ્વામીએ “અધરોષ્ટ પ્રબંધ' નો 
એક દોહો ઈષ્ટદેવ ભગવાનના મહિમાનો રચી આપ્યો, ને તે વખતે જ સોય હોઠટ વચે 
ઉભી રાખી પોતે તે દુહો બોલ્યા તે સ્પષ્ટ ઉચ્ચારથી સહુ કોઈએ સાંભળ્યો. પછી ગઢવી 
જીવાભાઈએ તે દોહો કચેરીમાં બોલવો તેમ નક્કી થયું તેથી તે વખતે જ તેની તાલીમ 
સ્વામીએ પ્રથમ ઝીણી શળી હોઠમાં રખાવી નવો દોહો બોલાવ્યો. 


અધરોષ્ટ પ્રબંધ - દોહો 
શ્રષ્ટા કારન સકલ કે, દ્રષ્ટા નષ્ટા દેખ; 
કષા હર નિજ દાસકે, ઈષ્ા દ્રગકી રેખ. 
ભાવાર્થ - જે કંઈ દ્રષ્ટિથી દેખાય છે તે સઘળું નષ્ટ (નાશ) થવાનું છે તેમા પણ 
સકળ કારણના સુષ્ટા એવા જે આપણા ઈષ્દેવ તેના નેત્રની રેખાથી (કૃપા નજરથી) 
પોતાના દાસના કષ્ટો હરિ લે છે. 


બીજે દિવસે સંકેત પ્રમાણે નવાબ સાહેબને કવિઓએ અરજ કરવાથી 
સ્વામીશ્રીને બોલાવા સરકારી ગાડી મંદિરમાં મોકલી તેથી સ્વામીશ્રી નવાબની કચેરીમાં 
પધાર્યાનવાબના અમીર ઉમરાવ શાસ્રી પુરાણી પંડિતો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૩૭ 


સહુ આવી બેઠા. તેમજ રાજપૂતાનાનો આવેલો નવો કવિ પણ સામે આવી બેઠો. એ 
વખતે વજીરે કહ્યું કે, “અમારા કવિરાજો તમારા સામા કાવ્યો બોલે અને તમે પણ જે કાવ્યો 
બોલશો, તેમા કોનું કાવ્ય સારૂ છે, તેનો ન્યાય આ મહા કવિરાજ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીજી 
આપશે, માટે સંવાદ શરૂ કરો.' પરદેશી કવિએ જાણ્યુ કે આવા ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરનાર 
સ્વામીજી કાવ્યમાં શું સમજીન ન્યાય આપશે ? માટે પ્રથમ નવાબના કવિઓના કાવ્ય 
સાંભળી, પછી હું બોલું એવો મનમાં વિચાર કરીને તે વજીર સાહેબને કહે કે, પ્રથમ આપના 
કવિરાજો ભલેકાવ્યો બોલે.' એ સાંભળી સ્વામીશ્રીએ જીવા ગઢવીના સામુ જોઈ બોલવાનું 
કહ્યુંતેથી જીવા ગઢવીએ તેકવિને સંબોધી કહ્યુંકે, “કવિરાજ ! કાવ્યનોએક મહા અગમ્ય દોહો, 
છે. તેદોહાનુંકાવ્યબોલતી વખતે હોઠ વચ્ચે 'સોય' ઉભી રાખી બોલવાનું છે. તેમા કાવ્યના 
શબ્દ સ્પષ્ટ સમજાય તેવા ઉચ્ચાર કરવા, તેમજ સોય હોઠ વચ્ચે હોવાથી લોહી ન નિકળે 
અને બોલતા બોલતા સોય નીચે પણ ન પીડ જાય, એવી રીતે બોલવાનું છે. આપને તે સુગમ 
હોય તો બોલી બતાવો નર્હિ તો હું બોલી બતાવું એ સાંભળી તુરત જ અધ્યક્ષપદે બીરાજી 
રહેલા સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા કે, કવિરાજ ! એ અગમ્ય કાવ્ય ઉચ્ચારો, દોહો, 
સવૈયો, કવિત, છંદ, છપય જે બોલો તેમા સોય નીચે ન પડે, લોહી પણ હોઠ માંથી ન નીકળે 
અનેકાવ્યના શબ્દોના શુદ્ધ ઉચ્ચાર થવાજોઈએ; હો! 


વિદેશીકવિ તો વિચાર સાગરમાં ડબી ગયો. સહુ સભાસદો પણ વિચારમાં પડી 
ગયા. કેમકે શબ્દો બોલાય તેમાં હોઠ તો ભેળા થાયજ; ને તે ભેળા થતા માંજ હોઠ સોઈથી 
વિંધાય જાય ને લોહી નીકળે તેથી કાવ્ય પુરૂ બોલાય નહિ. એ ઘડીભરની શાન્તી પછી 
વજીરે કહ્યું કે, “કવિરાજ એવું કાવ્યો બોલો. નહ તો અમારા કવિ બોલશે.' એટલે તે 
વિદેશી કવિ કહે કે, એવું કાવ્ય કદિ બને નહિ; તેમ બોલાય પણ નહિ, અમે પિંગળના 
એકેય ગ્રંથમાં એવું કાવ્ય વાંચેલ નથી. કોઈ રસ, અલંકાર, નાયકા, ભેદ, પ્રસ્‍તાર, ખંડન 
મંડન, વગેરેની ચર્ચાઓ કરીએ પણ આવું કાવ્ય હોય જ નર્હિ !'' એ મુજબની થોડો સમય। 
તેની વાતો સાંભળતા સ્વામીશ્રીના મનમાં એમ થયું કે, આ વ્યક્તિનો મને કોઈ જગ્યાએ 
પરિચય થયો છે. તેનો અવાજ પરિચત છે, એમ જાણી સ્મરણ કરતા યાદ આવ્યું કે, 
આજથી વીશ બાવીશ વર્ષ પહેલા પૂર્વાશ્રમમાં જામનગરના જામસાહેબની કચેરીમાં મેં 
એને હરાવેલો હતો, તેજ આ જરૂર છે. વીશ વરસ 


૪૩૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પહેલા જ્યારે જોયેલો ત્યારે તો યુવાન, ખોટો આડંબરી અને અધુરા ઘડા જેવો હતો વગેરે 
હકીકત યાદ આવી પોતાના હૃદયને ખાત્રી થયા પછી સ્વામશ્રી ધીરે રહીને બોલ્યા. 
“કવિરાજ ! તમો રસ, અલંકાર, નાયકાભેદ, ખંડન મંડન યુક્તિ વગેરે પિંગલ શાસ્ત્ર જે કંઈ 
જાણો છે તે મારાથી અજાણ નથી. પરંતુ આંહિના રાજ્યકવિએ જે કાવ્ય બોલવાનું સુચના 
કરેલ છે, તે તો ““કોઈ અજબ તમાસા દેખા, જહા રૂપરંગકી રેખા'' એ કાવ્યના જેવો જ, 
આ પણ એક અજબ તમાસો છે. તેનું કંઈ રૂપ, રંગ, રેખા, કોઈ પિંગળ શાસ્ત્રમાં તમે તો 
જોયેલ નથી ને ? લગભગ એકવીશી વીતી ગઈ, તો તોય પણ તમારો અજબ તમાસો 
જેવોને તેવો જ હજુ મોજુદ છે, હવે તો તમો પણ વૃદ્ધ થવા આવ્યા છો. બહુ થયું 
જામનગરમાં વીશ વરસ પહેલા જામકચેરીની વાત તમોને અત્યારે કંઈ યાદ આવે છે. ? 


આવેલો નવો કવિ ચમક્યો; શું આ મહાત્માજી સિદ્ધ પુરૂષ ભુતકાળની વાત 
અંતર્યામીપણાથી જાણી ગયા ? કે મહાકવિશ્રી લ્‌હુદાનજીએ મને જામનગરમાં હરાવ્યો 
હતો તેને સન્યસ્તર લઈ લીધો છે, તે શું આ પોતે જ હશે ? બસ એ વાતની યાદી આવતાં 
તો તેનું મોઢું સીવાઈ ગયું. સ્વામીશ્રીના ચ્હેરા સામું ખૂબ એકી નજરે જોઈ પોતાના મનમાં 
ખાત્રી થતાં સ્વામીના ચરણ પાસે આવી પાઘડી ઉતારીને નમન કર્યું. એ જોઈને સભા 
વિસ્મય પામી પછી સ્વામીશ્રીએ કવિ જીવાગઢવીને એક “સોઈ' આપી, તે કાવ્ય 
બોલવાની આજ્ઞા આપી. તેથી તેને સ્વામીશ્રીને પગે લાગી ઉભા થી, નવાબ સરકારની 
સલામ લઈ, બન્ને હોઠ વચ્ચે એ લોઢાની અણીદાર નાજુક 'સોઈ' ઉભી રાખી, નવાબ 
સન્મુખ મોઢું રાખી, નીચેનો દોહો બ્લોયાકે, 
દોહા 
શ્રષ્ા કારણ સકલ કે દ્રષ્ટા નષા દેખ, 
કષ્ટાહર નિજદાસ કે, ઈષ્ટા દ્રગકી રેખ. 


કાવ્યના સ્પષ્ટ શબ્દોના ઉચ્ચારો થયા છતાં લોહી નીકળ્યું નહિં તેમ સોઈ નીચે 
પડી નહિ. એ જોઈ સભાજનો સહુ તારીફ કરવા લાગ્યા. એ વખતે સ્વામીશ્રી બોલ્યા કે, 
“વાહ જીવો વાહ, વાહ જીવો વાહ, જીવો તો જીવો, એ છે નવાબની કચેરીનો દીવો.” 
એમ કહીને કહેવા લાગ્યાકે. 


દોહા 
કેસર, ચંદન, નિજકુરંગ, સિંધુર ચારણ સિધ્ધ ॥ 
એતાં નગર ન નીપજે ઓ પહાડંમેપ્રસિધ્ધ ॥ ૧ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૩૯ 


એ છ વસ્તુઓતો દૈવી છે ને પહાડો| જ નીપજ છે શહેરમાં નહિ. એ સાંભલી સહુ સભા 
સદોએ પણ એકી અવાજે જીવા ગઢવીને ધન્યવાદ ઉચ્ચાર્યા પછી નવા કવિની હકોકત 
વિષે વજીરે સ્વામીશ્રીને પુછતાં સ્વામીએ વીસ વરસો પહેલાના જામનગરમાં 
જામસાહેબની કચેરીમાં બનેલા બનાવની સઘળી હકીકત કહી સંભળાવી (પ્રકરણ ૨ અ. 
૨) આવેલા કવિએ તે કબુલ કરી માફી માંગી, સ્વામીશ્રીએ પછી નવાબ સરકાર પાસે એ 
વિદેશી કવિને બહુજ કીંમતી શિરપાવ તેમજ બન્ને રાજકવિઓને પણ કીંમતી ઈનામો 
અપાવ્યા. 


ઉપર મુજબ સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ રાજકવિઓની આજીવિકાઓ ચાલુ 
રખાવી તેમની જીંદગીઓ(આત્માધાતથી) બચાવી જીવતદાન આપેલા હતા, એવું 
સ્વામીશ્રીનું દયાળુ અને ઉદાર દિલ હતું. 


મંદિરમાં દાણા ભરવાના કોઠારીઆં 


સ્વામીએ જુનાગઢમાં રહીને મંદિરના દાણા ભરવાને માટે મંદિરના શિખરોની 
પાછળે ઉતરાદાબાર જાળી વાળા વિશાળ અને ઉંડા કોઠારીઆંઓ બનાવ્યા અને તે 
કોઠારીઆંઓમાં પ્રથમ નવાબ તરફથી ઘઉં, બાજરો, કમોદ વગેરેના ગાડાંઓ ધર્માદાના 
મેળવી અંદર નખાવ્યા હતા. પ્રતિષ્ઠા થયા પછી ફરીને શ્રીજી મહારાજ જ્યારે પધાર્યા 
ત્યારે શ્રીજી મહારાજને એ કોઠારીઆમાં પધરાવી પ્રસાદીના કરાવીને તેમા દાણા અખુટ 
રહે તેવો વર મેળવેલો હતો. 

સદગુરૂશ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી જુનાગઢ મંદિરના મહંત થયા ત્યારથી 
સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી દર સાલ ત્યાં પધારતા હતા. એક વખત બન્ને 
સદગુરૃઓશ્રી મંદિર ઉપર દેવના દર્શન કરી વળતાં, તેઓએ સહુ સંતોને એ દાણાના 
કોઠારીઆમાં બેસારી સહુને કહેલું હતુકે, 


“આ કોઠારીઆં બ્રહ્માનંદસ્વામીએ ખાસ ચણાવી શ્રીજી મહારાજને અંદર 
પધરાવી પ્રસાદીના કરાવેલ છે.'' તેમજ બ્રહ્મમુનીએ શ્રીજી પાસેથી આ કોઠારીઆમાં 
નાખેલા દાણા અખુટ રહેવાનો વર માંગેલ છે. આ વાત અમે બન્ને 


૪૪૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(સદદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી સદગુરૂશ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી) જાણીએ છીએ. માટે 
તમો સહુ આ પ્રસાદીના વરદાઈ સ્થાનને સાંચવજો. આજે પણ એ જુનાગઢ મંદિરના 
કોઠારીઆં લગભગ સવાસો વર્ષ ઉપરાંત થયું છતાં તેને તે સ્થિતિમાં રાખી તેમાં 
મહંતસ્વામી દાણાઓ ભરે છે અને એ વરદાઈ પ્રસાદીના સ્થાનકને કાળજીથી સાંચવી 
સંભાળી રાખે છે. 


મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા વિ. સં. ૧૮૮૪ ના વૈશાખ વદ-૨ બીજની શ્રીજી મહારાજે કરી 
તે પછી પણ સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી સાથે સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી પણા 
જુનાગઢના મંદિરના કામમાં રોકાયા હતા તેઓ પુરાવો નીચેના પત્ર આપે છે. 


સદ્દગુરૂ ગોપાળાનંદસ્વામીએ તથા સગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
શ્રીજી મહારાજ ઉપર લખેલો પત્ર 
દ્ર શ્રીઃ 


સ્વસ્તીશ્રી દુર્ગપુર મહા શુભસ્થાને તત્રવિરાજમાન પતિત પાવન અધમ 
ઓધારણ એવં અનેક ઉપમાં અંગિકૃત સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ચરૅંજીવી 
હોજ્યો. એતાન શ્રી જીર્ણગઢથી લીખાવીતં ચરણ રજ ઉપાશીક ગોપાલાનંદ ત- 
બ્રહ્માનંદના કોટાન કોટ દંડવન સેવામા અંગિકાર કરવા બીજું લખવા કારણ એમ છે જે 
ગામમાં અવિધા જેવું તો કાંઈ લાગતું નથી. હશે તો કોઈકને મનમાં હશે, પણ ઉપર તો 
સંભળાતું નથી. બીજુ મંદિર બેના ધોમ દન દસ તથા બારમાં તિયાર થાસે. મોટા મંદિરને 
સાખુ તથા માઢ ચડાવિને તિયાર કિધું છે, અને શિવજીના મંદિરને સાખું બે તથા ત્રણ 
દિવસમાં તિયાર થાસે. સુા।તર વસતો દર્શને આવ્યો છે. તેને દર્શન દેઈને તથા વાતચિત 
કરીને પ્રસન્ન કરીને પાછો ઈયાં મુક્જો. શા માટે જે, જુના ગાડલાં ને પથરામાં ચાલવું તેને 
કરિને દાડામાં બેવાર ખોટકો થાય તે કારખાનામાં સુતાર હોય તો કારખાનું ચાલે માટે 
દીવાળી મોર રાજી કરિને મેલજો જવાબ તરત લખજો હમણા ઘીનું આકરૂ છે. મણ પ્રત્યે 
કોરી ૨૧ વીસને આસરે ઉપજે છે પછે સંધુ થાય તથા મુંધું થાય તે તો ઈશ્વર ઈચ્છા, બીજું 
ઠાકોરગગાભાઈ તથા 


સ્વામી શ્રાજીમ્રસાદીને” પગ  (પૃણ્-૪૪૦) 


શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિ 


કન પા 
ન ય 


સ્વામી શ્રીજીપ્રસાદીને। પત્ર (પ્રષ્ટ ૪૪૦) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૪૧ 


નારણજીને વેલા મોકલજો, બીજું ગામ વાંકિયાના ધર્મવરાનું પણ મણ ૧૪ ગોળ છે અને 
બાજરો કલશી ત્રણ છે તે ભટ મયારામ ગયા હતા તારે ખાચર મોકો કે જે મહારાજને કાને 
સુરત નાખી ને લઈ જાવો માટે મહારાજની નજરમાં આવે તો ઈયાં પોતાડો ને તો 
મહારાજની નજરમાં આવે તેમ અને આ કારખાનું તો નોંધારૂં છે. એનિ મહારાજ બરદાસ 
રાખસ્યો તો રેસે, બીજુ લાલજીનિ ભોગ મૂર્તિ તલાસ કરી દઈ મોકલજો. સદગુરૂ 
મુક્તાનંદસ્વામી આદિ સર્વ મુક્ત મંડલને તથા અજોધ્યા વાસિને તથા પાલા ભગુજી 


આદિસર્વેનેતથા દાદાખાચર આદિ સર્વહરિભક્તને અમારા નારાયણ કેજો. 


સં. ૧૮૮૪ ના જેષ્ઠ સુદિ ૩ નો લખ્યો છે. બીજા અદ્ભૂતાનંદસ્વામી 
સૂર્યાનંદસ્વામી બે મંડલને આજ્ઞા કિધિ હતિ, તેમાંથી અરધ અરધ મંડલ આવ્યાં છે ને 
અરધ મંડલ.. પાસે છે તે સાજા થયા હોય તો મેલજો. (ઈતિપત્ર ” સમાપ્ત) 


ગ્વાલિયરના ગાયકો વિષે 


જુનાગઢ મંદિરમાં કોઠારીઆં ચણાવી શ્રીજી પ્રસાદિના કરાવ્યા પછી 
સ્વામિશ્રી એક સમય ગઢડે પધાર્યા હતા. એ અરસામાં ગ્વાલીયર રાજ્યના સંગીત 
કળાકારો (ગવૈયાઓ) જુનાગઢ નવાબ સરકાર પાસે આવેલા, મંદિરમાં સ્વામીશ્રીની 
તપાસ કરાવતા ગઢડે ગયાનું જાણવામાં આવવાથી, નવાબે આવેલા ગાયકોને કહેવરાવ્યું 
કે, ““પ્રથમ તમો ગઢડા જઈ સ્વામિનારાયણ પાસે તમારૂં સંગીત સંભળાવી આવી ત્યાંના 
મહાનકવિ અને સંગીત શાસ્ત્રી સ્વામીજી બ્રહ્માનંદજી છે. તેમને મળી આવી પછી 


આહીંઆવો, એટલે હું તમારી યોગ્યકદરકરીશ. 


* આપ્રસાદીનો પત્ર મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા પછરીબરાબર પનર દિવસ પછી લખાયો છે 
એ પત્ર અમદાવાદથી મહારાજશ્રીના હજુરીપાર્ષદ મહોબતસિંહજી માર્ફત મળેલ છે તે જ 
શબ્દોમાં તેનો ફોટો બ્લોક આંહી છાપેલ છે. 


૪૪૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપરના ફરમાનથી એ રાજગાયકોની મંડળી જુનાગઢ રાજ્યના ખરચે ગઢપુર આવી 
પહોંચી. 


શ્રીજી મહારાજ સંધ્યાકાળ સમયે દાદા ખાચરના વિશાળ ચોગાનમાં નિમ્બ 
વૃક્ષનીચે સભા કરીને બીરાજેલા હતા. ત્યાંગ્વાલિયર રાજ્યના ગાયકો સાથે જૂનાગઢના 
મુત્સદીએ આવી સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને મળી નવાબ સરકારનો સંદેશો શ્રીજી 
મહારાજને સંભળાવ્યો. શ્રીજીએ એ રાજ્ય ગાયકોનું સન્માન કરી પોતાના સન્મુખ 
બેસાર્યા ગાયકોએ ગાવાથી રજા માંગતા શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે, ““તમે તો વયોવૃદ્ધ અને 
જ્ઞાનવૃદ્ધ વિદેશી રાજ્યના ગાયકો (સંગીતકારો) છો. તમોને પ્રવાસનો થાક પણ લાગેલ 
હશે. માટે અમારા સંતો પ્રથમ તમોને સંગીત સંભળાવશે.'' એમ કહી પ્રેમાનંદસ્વામી 
અને સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી તરફ કૃપા દ્રષ્ટિ કરતાં, તેઓએ પોત પોતાના સાજ તૈયાર 
કરી ક્યો રોગ ગાઈએ ? એમ શ્રીજી આજ્ઞા માગશ્રીજીએ “ભૈરવરાગ' ગાવાનું કહ્યું તેથી 
ગ્વાલિયરના ગાયકો અંદરો અંદર કહેવા લાગ્યા કે ગુજરાત ગાંડી કહેવાય છે, તે આનું 
નામ કે, જ્યા ભૈરવ રાગ પ્રભાતને બદલે સંધ્યાકાળે ગવાય છે ! પછી સદગુરૂ 
પ્રેમાનંદસ્વામી સીતાર લઈ નીચેનો ધૃવ પદ ભૈરવમાં ગાયો સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
નરઘાં લીધાં સદગુરૂ મુક્તાનંદસ્વામીએ સારંગી લીધી, આલાપ કરી સો ગાવા લાગ્યા. 


ધૃવપદ ભેરવ 


ચંદન અર્ચિત નીલ કલેવર, સુંદર કટિતટ કસ્યો કટપીત. પ 
ચંચલ લોચન ભવ દુઃખમોચન, રોચન એ મનમોહન મીત ॥ 
ચિતવતી ચિતવતી દેખી સુખ ઉપજત, હસત મન ખોરત બરજોરી પ્રીત ॥ 
પ્રેમાનંદ પ્રીતમ પ્યારે કી, છબીપર તન મન બલિ જાઉં નિતતિત ॥ 


ઉપરનો ધ્રુવપદ ભૈરવમાં ગવાતાં સભામાં બેઠેલા સર્વને તેમ જણાયું જે, પ્રબાત 
થવામાંડયું છે.' પશ્ચિમ તરફ સૂર્ય અસ્ત થવાથી સંધ્યાની લાલીમાં અરૂણની ભાંતિ થઈ; 
તે ત્યાં સુધી કે બહાર તો કુકડાઓ પણ બોલવા લાગ્યા. એવી પરિસ્થિતિપામીને આવેલા 
ગાયકો એકા એક પ્રભૂચરણમાં ઢળી પડ્યા અને સજળનેત્રે બોલ્યાકે, પ્રભુ ! હવે અમને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૪૩ 


સમજ પડી કે આપે અમને ભૈરવ % રાગ શા માટે સંધ્યાકાળે સંભળાવ્યો? 


તે રાજગાયકો ગઢડામાં બેચાર દિવસ રહ્યાં અને દરરોજ શ્રીજી મહારાજને 
પોતાની કાવ્યકળા સંગીતકળા સંભળાવી શ્રીજીને પ્રસન્ન કરી શિરપાવ સાથે સદગુરુ શ્રી 
બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો પત્ર લઈ તેઓ પાછા જુનાગઢમાં ગયા અને નવાબ સરકારને સઘળી 
હકીકત જાહેર કરતાં નવાબ બોલ્યા કે, “સ્વામિનારાયણ તો સાક્ષાત ખુદા છે. ને તેના 
ફકીરો પણ પેગંબરને ઓલીઆ જેવા છે,' એમ કહીને આવેલા ગાયકોનું સંગીત સાંભળી 
ખૂબ બક્ષીસ આપી વિદાય કર્યા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મમુનિને શ્રીજી મહારાજના છેલ્લા દર્શન 


શ્રીજીના દેહોત્સર્ગના સમયે (સં. ૧૮૮૬ માં) શ્રીજીએ જાણેલ કે, જો 
બ્રહ્મમુનિ આંહી હશે તો મને તેઓ ધામમાં જવા નહીંદે. તેથી પોતાની પ્રેરણાથી તે વખતે 
જુનાગઢથી આક્ષરમૂર્તિ સદગુરૂ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામીનો પત્ર આવ્યો કે, સદગુરૂશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને આંહી તુરત જ મોકલો. તેઓશ્રી વિના અત્રેના મંદિરની ઉપાધિ નહિ 
ટળે, એ પત્રથી શ્રીજીએ સ્વામીને જાનાગઢ તુરત જ જવાની આજ્ઞા કરી, સ્વામીશ્રી 
શ્રીજીનો મંદવાડ જાણી ગયા હતા; પણ આજ્ઞા કેમ લોપાય ? એ વિચારમાં પોતાને 
આસને આવી ખૂબ જ મનાં વિચાર કરતા એક દવા યાદ આવી પોતે જ્યારે જુનાગઢ મંદિર 
ચણાવતા હતા ત્યારે એક વખત સાધુઓ સાથે દામોદર કુંડ તરફ નહાવા ગયેલા, ત્યાં 
સાધુઓને બેસાડી પોતે ગીરનાર પર્વતની એક ઉડી ખીણમાં ગયા હતા ને ત્યાંથી 
વનસ્પતિઓ જોતા જોતા (પોતે જેને ગોતતા હતા તે) સંજીવની ઔષધિ જડી ગઈ, તેને 
લાવેલા હતા. તે પોતે તેને શોધી દુધમાં કાંજી (રાબ જેવી) બનાવી એક નાની કટોરી ભરી 
શ્રીજી મહારાજ પાસે અક્ષર ઓરડીમાં જી સદગુર્‌ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી અને મુળજી 
બ્રહ્મચારીને વાત કરી કે, 


ન- આ હકીકત જુનાગઢ મંદિર પાસેના નાગરવાડામાં રહેતા એક નાગર 
સત્સંગી જયશંકર ઉર્કે ચકુભાઇ ધોળકીયા નામના ગૃહસ્થ કે જેઓ સદગુરૂ 
પ્રેમાનંદસ્વામીના પાસે સંગીત શીખેલા હતા ને તે નાગર મંડળ રાધારમણદેવીની પાસે 
કીર્તન ગાતા હતા. તેઓએ આ વાત કવિશ્વર દલપતરામભાઈને કહેલી હતી તેથી હરિ 
લીલામૃતના આઠમાં કળશયાં આ વાતનો નિદેશ કરેલ છે. 


દંડવત કરી બે હાથ જોડી પ્રણામ કરી રજા લઈ શ્રીજીની મૂર્તિને અંતરમા ધરીને ચાલ્યા, 


૪૪૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આ કાંજીમાં એવું અમૂલ્ય ઔષધ છે કે ગમે તેવી બીમારી હોય તો પણ આ કાંજી પીવાથી 
મટી જાય જ. માટે તે ઔષધ મહારાજને પીવરાવીએ તો હવે જલદી સાજા થાય. પછી 
ત્રણે સદગુરૂઓએ શ્રીજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી કાંજી પીવાને આપી; પણ મહારાજ 
સમજી ગયા કે, “બ્રહમ મુનિ સંજીવની * ઔષધિને ઓળખે છે, તેથી તેની કાંજી 
બનાવીને લાવ્યા છે. પણ મારે તો હવે જરૂર ધામમાં જાવું છે.'' તેથી પોતે પોતાના હોઠને 
કટારો અડાડીને ઢોલણી નીચે પોતાને હાથે મેલી દીધો. અને હોઠને તુરત જ રૂમાલથી 
લઈ નાખ્યા તેથી સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી સમજી ગયા કે મહારાજ હવે આ પૃથ્વી ઉપર 
ઝાઝો વખત નહિં રહે તેથી બહુ દિલગીરી થઈ ગયા, પણ જુનાગઢ જવાની આજ્ઞા કેમા 
લોપાય ? પછી શ્રીજીને દંડવત કરી મળીને ચાલ્યા. સ્વામીશ્રી ગઢડાને સીમાડે ગયા ત્યાં 
હરણ ડાબાં ઉતર્યા. તેને જોઈ સ્વામી કહે “શુકન સારા નથી થતાં'' એમ કહી દોહરો 
બોલ્યાકે - 

હરણ એજ સુખનાં હરણ, હરણ બુદ્ધિબળ હરણ ॥ 

હરણ તેજ હિંમત હરણ, હરણ પ્રાણ તન હરણ ॥ 


એ દોહરો બોલી પાછા વળ્યા અને ગઢપુર આવીને અક્ષર ઓરડીમાં જઈ 
શ્રીજીને દંડવત કરવા લાગ્યા. એટલે શ્રીજી મહારાજને કસર હતી છતાં એકદમ ઉભા થી 
સ્વામીને બાથમાં (ભુજામાં ભીડી, લઈ) ખુબ પોતાના હૃદય સાથે ચાંપી, ધીરજ આપી 
શંકા નિવારણ કરી, છાતીમાં ચરણાવિન્દ આપી, પ્રસાદીનો ગૂઢો રૅટો આપી, ગુલાબન॥ 
પુષ્પનો હાર સ્વામીના ગળામાં પહેરાવી, આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે, બ્રહ્મમુનિ ! 
દિલગીર થાવ માં હું સદાય તમારા ભેળો જ છું. તમો જુનાગઢ જલદી જાવ એમ વરદાન 
આપી માથે બન્ને હાથ મેલી, વાંસો થાબડયો, આથી સ્વામીને જરા હિંમત આવી અને 
દંડવત કરી પછી શ્રીજીની મૂર્તિને નિરખતા નિરખતા પાછે પગલે ચાલી અક્ષર ઓરડીની 


ઓસરીની કોરથી નીચે ઉતરીને તેના આંગણામાં (ફળીમાં) આવી ત્યાં પાછા ફરીથી 


રે 


આ વાત જુનાગઢના સદગુરૂ શ્રી બાળમુકુન્દદાસજીસ્વામી કરતા કે, 
“સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માન્દ સ્વામી કવિ તો હતાજ, પણ તે સાથે વૈદપણ હતા.'' એમ સદગુરૂ 
પુરાણી શ્રી હરિસ્વપદાસજી જુનાગઢ વાળાએ મને (સંપાદકને) કહ્યું હતું. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય પ ૪૪પ 


સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પ્રત્યક્ષ શ્રીજી મહારાજના એ છેલ્લામાં છેલ્લા 
દર્શન હતા અને પ્રગટ ભગાવનના હાથની ગુઢા રેટાંની અને ગુલાના પુષ્પના હારની પણ 
છેલ્લામાં છેલ્લી શ્રીજીની મોજ સ્વામીને મળેલ હતી. મહા મુક્તરાજ દાદા ખાચરના 
દરબારમાં સ્વામીશ્રીને શ્રીજીના પ્રથમા મિલાપ વખતે શ્રીજીએ પ્રથમનો ગુલાબનો હાર 
આપ્યો હતે, તેવી જ રીતે આજે સ્વામીશ્રી જુનાગઢ જતી વખતની વિદાય લેતાં, શ્રીજી 
મહારાજે આજે દાદા ખાચરના દરબારમાં સ્વામીશ્રીને ગુલાબના પુષ્પનો છેલ્લા હાર 
પહેરાવી ““બ્રહ્મમુનિ, હું તમારી સાથે સદાય છું'' એવો વર આપ્યો હતો. 


સ્વામીએ જુનાગઢ મંદિર માટે મંદિરથી ઉતરાદી જે નવી જમીન લીધેલ તેની 
દીવાલ (વંડી) ચણવામાં સ્વામીશ્રીની ગેરહાજરીનો લાભ લઈને કેટલા ટ્ેેષીઓ વિધ્ન 
કરતા હતા, તે સ્વામીએ જુનાગડ પહોંચી એક જ રાત્રીમાં એ લાંબી અને ઉંચી દિવાલ 
ચણાવી પૂર્ણ કરી હતી. સવારે ઉપાધિ કરનારાઓએ જાણ્યું કે કવિ સ્વામીજી આવી ગયા 
લાગે છે. હવે આણું કાંઈ નહિ ચાલે જો કંઈકે અડચણ કરશું તો સ્વામીજી નવાબ સાહેબને 
કહીને આપણને જુનાગઢ રાજ્યની હદબહાર કઢાવશે, એમ મનમાં સમજી અને તેઓ 


શાંતથઈ જતાં, એ પછીથી સર્વ ઉપાધિઓ શમી ગઈ હતી. 


સ્વામીશ્રીની જુનાગઢમાંથી છેલ્લી વિદાય 


સ્વામીશ્રી જુનાગઢ ગયાપછી ગઢપુરમાં શ્રીજી મહારાજે સંવત ૧૮૮૮ નાજેઠ 
સુદી ૧૦ ના રોજ દેહોત્સર્ગ કરતા સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ અને દાદા ખાચરે 
ભગુજી પાર્ષદને ઉંટ ઉપર સ્વામીને જલ્દી તેડી લાવવા જુનાગઢ મોકલ્યા. જુનાગઢમાં 
સ્વામી મંદિરના શિખરોનું કામ કરાવતા હતા. તેથી સ્વામી ઘુમટના દ્રાબાઓ ઉપર ઉભા 
હતા ને કડીઆઓ કામ કરતા હતા ને પોતે જોતા હતા. એ વખતે ગઢડાના માર્ગેથી ઉંટ 
ઉપર ભગુજીને ઉતાવળ ।આવતા જોઈ સ્વામી વિચારમાં પડી ગયા અને મંદિર નીચે 
ઉતરી ચોકમાં આવ્યા ભગુજી પણ ત્યાં આવી પહોંચતા ઉટીઆને ઝુકાડી સ્વામીશ્રીના 
પગમાં માથુ નમાવી શ્રીજી મહારાજના સ્વધામ ગમનના અતિ દિલગીરી ભર્યા સમાચાર 


કહ્યાં. તેસાંભળી સ્વામી 


૪૪૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કડીઆને કહેવા લાગ્યા કે, “રતના ! એ પાણો હવે ચોડજે માં નીચે નાખી દે. કપટીએ 
કપટ કર્યું. !'' એમ કહી સહુને સ્નાન કર્યા અને ઉપવાસ કર્યો. પછી સહુ સંતો વગેરેને 
ધીરજ આપી દેવાનંદસ્વામીને સાથે * લઈને આવેલા ઉટ ઉપર ભગુજી સાથે સ્વામી 
ગઢપુર જવાને રવના થયા એ સ્વામીની જાનાગઢથી છેલ્લી વિદાય હતી. 


સ્વામીએ ગઢડે આવી દાદા ખાચરના દરબારમાં ઉટ ઝુકાવ્યો, ત્યાં સહુ 
સદગુરૂઓ આવી મળ્યા. મુક્તાનંદસ્વામી, ગૌપાળાનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, અને 
નિષ્કુળાનંદસ્વામી વગેરેને મળતા જ સ્વામીની ધીરજ નહિ રહેતા રૂદન કરવા લાગ્યા 
અને કહેવા લાગ્યા કે, “સ્વામી ! તમો સહુએ શ્રીજી મહારાજના દેહની દહન ક્રિયા શા 
માટે કરી ? હું અક્ષર ધામમાંથી બોલાવીને પાછા બેઠા કરત. પણ શરીર ગયા પછી હવે 
શ્યો ઉપાય ?'' એ સાંભલી સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે કે, બ્રહ્મમુનિ ! શ્રીજી 
મહારાજ તો આ સત્સંગમાં હજુ પ્રગટ જ બીરાજે છે. ચાલો ગોપીનાથજી મહારાજના 
દર્શન કરી.'' સહુ સાથે સ્વામી મંદિર ઉપર ગયા. શ્રી ગોપીનાથજી મહારજની મૂર્તિ સામે 
ઉભા રહી. “પ્રાણ સ્નેહી ધરૂં આવો પિયારા, હિયરા ધીર ધરત નહિ મેરા'' એ કીર્તના 
સજળ નેત્રે સ્વામીએ ગાયું; ત્યાં સોના દેખાતા શ્રીજી મહારાજ ગોપીનાથજીની 
મૂર્તિમાંથઈ નિસરીને બ્રહ્માનંદસ્વામીને બાથમાં લઈ મળ્યા ને મોગરાના પુષ્પનો મોટો 
હાર પોતાની ડોકમાંથી કાઢીને સ્વામીને પહેરાવ્યો. તેથી સ્વામીનું મુખ પ્રકુલિત થયું અને 
સત્સંગમાં શ્રીજી મહારજ પ્રગટ બિરાજે છે. તેમ જાણ્યું એમ સહુને પ્રત્યક્ષ દર્શન દઈને 
મહારાજ શ્રી ગોપીનાથજી મહારજની મૂર્તિમાં પુનઃ અદ્રશ્ય થી ગયા. 


ઈતિશ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે જુનાગઢ 
મંદિર પ્રસંગે સ્વામી શ્રીજીનાં છેલાં મિલન અને જુનાગઢમાંથી છેલ્લી વિદાય એ નામે 
પાંચમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ પ ॥ 


ન્‌ 


* કવિશ્ષર દલપતરામભાઈ લખે છે કે ઉટ ઉપર સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સાથે 
ગયા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૪૭ 


શ્રીજી 
શ્રી અધ્યાય ૬ છઠ્ઠો 
શ્રી મુળી મંદિર નિર્માણ 
શ્રી મુળી મંદિર વિષેનું કાવ્ય ભાષા 


દોહા 
કોઉ સમય કરૂના નિધી. બિચરત ઝાલાવાર. 
ધૂલિ આયે મહા પ્રભુ, કોમલ ધર્મકુમાર. ૧ 
શોભા મૂળી શહરકી, કહતે બનતન આત; 
વિપ્ર રહત નિધિ વેદકી, “ચારન' રહત સુપાત. ૨ 
રહત સુખી અનધન સબે. પુત્ર પૌત્ર પરિવાર, 
નૌત્તમ છબિ તેહિનગ્રકી, પતિ જ્ઞાતી પરમાર ૩ 
ખાગ ત્યાગ ક્ષત્રિય ખરા અરિદલ સમર અજીત, 
ગૌ, બ્રહ્માન, પાલક સુગુન, રાજનીત શુભ રીત. ૪ 
પશ્ચિમ દિશ ગંગા વહે, નૌતમ ઉજવલ નીર, 
સ્નાન કરત નર તિય સબે, તરૂ શોભિત દોઉ તીર. પ 
હરિપદ કરિ ગંગાભઈ, નદી ભોગવતિ નામ; 
તેહિ તટ સાધુ જપકરત, નીર ભરત સબ ગામ. ૬ 
આસ પાસ તરૂ વર ઘટા, સુંદર શીતલ છાંહી, 
ઉતત્રે મહાપ્રભુ આય કે, તોહ બાગકે માંહી. ૭ 
ભાત ભાતકે વૃક્ષ તહાં, ભાત ભાતકી વેલ; 
લળે સધન લપટાયકે ચંપા જાય ચંમેલ. ૮ 
બાગ વર્ણન-છંદ પદ્ધરી 
ચંપા સુ જાય સુંદર ચંમેલ, કોવિદાર દ્રાખ બહુ પાનકેલ; 
પિષ્પલા સવન પાલાસ પ્લક્ષ, વૈકલા શાગગિર માલ વૃક્ષ. ૧ 
કેતકી થાટ સુંદર કનેર. ધન જાથ્થગુલાબ સુ રહે ઘેર; 
દાવદી અરૂ ડોલર દિસંત, અતિ નવલ ઝાર ફૂલન અનંત. ૨ 
બહુગુચ્છબને છબી ગુલહબાસ, સેવતી શ્વેત સુંદર હિબાસ; 
બિજોર નિંબુ ફલજંબુ બેસ, ફલરામ સિતા આદિક હમેશ. ૩ 
આલરક વાવ કે ચહૂ ઔર, વંતાક શાક સુંદર વાલોર, 


૪૪૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તરકારી ભારી ટકા તંદુલ મહાસ્વાદ વંત અતિકંદ મૂલ, ૪ 
ચોલેરી ગ્વાલદલ સાર ચીલ, નોલી રૂ પણ જ પાનલી નીલ; 
મોગરી અદિ બહુ શાક માંહી, નિત નવલ ભાંતિ તેહિ અંત નાંહી. પ 
વેપાર વર્ણન 
તેહિ નગ્ર શાહ ઘનવટ નિરાટ, બાજાર છબી સુંદર સુઘાટ, 
હોવંત વણિજનિત ચીરહીર, પુન્યવંત લોક પર હરન પીર. ૬ 
અશ્વવર્ણન 
તેહિ શહર--અશ્વ નિપજત અનૂપ, ભરપૂર જોર લખિ રીઝ ભુપ; 
અરિસ સદ્રસઅંગ મૃગઉડાન, પ્રતિબીંબ હુસે નિજડરત પ્રાન. ૭ 
લેખનિયકાન દોરધલટીર, નાજૂક વદન કર પીત નીર, 
અતિ થૂલઘાટ સુજેનસંઘ. કોંડગ્રીવ ભરબાથ કંધ. ૮ 
પ્રાસાદ થંભ સમ પાવપેખ, ડુબી સુ ડબર સમગોલ દેખ, 
ચોડેસુઉર છતિઢાલ સાચ, નટરીત કરત પગ દોય નાચ. ૯ 
પુનિ રાગમીઠ પીઠન પ્રથૂલ, મુદઝરા સદ્રસ પાવંત મૂલ, 
દેવંતઠકેક જા પડત દૂર, પખવંત બરાબર વેગ પૂર. ૧૦ 
એસે જુ અશ્વ નૃપકે અનંત, વહે પવનવાદ અતિ રૂપવંત, 
ક્ષત્રિય વર્ણન 
નૃપભ્રાત વ્રાતતહાં સૂરધીર, વર વિકટ થટાં વિરાધી વીર. ૧૧ 
અતિ શીલવંત સમહર ઉછાવ, પરસૈન દેખ નહિં ડગતપાવ, 
ભારાથ ચરન સનમુખભરંત, નિજ શીશ હુંસે રૂઠા ફિરંત. ૧૨ 
ગઢપતી સબે મન શંકખાત, જુધ બેર કબહુ જીતેન જાત, 
એહિભાંતિ શહર મૂલી અનૂપ, રનજીતકોટ ચહુતરફ કૂપ. ૧૩ 
શ્રી મંદિર રચના દોહા 
એસા નગ્ર અનૂપ લખિ મન રીઝે ઘનશ્યામ, 
કરૂના નિધિ ઈચ્છા કરી, કરન હરિકો ધામ. ૧ 
ગંગાબિચ અરૂગ્રામબિચ, ઉત્તમ ભોમીજાન; 
તેહિસ્થલ મંદિર કરન્‌કું, ધાર્યો કૃપા નિધાન. ૨ 


» મૂળીની ભુમીમાં ઉત્તમ જાતિના ઘોડાઓ નિપજતા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૪૯ 


અગ્યા અનુસારે ભયો, મંદિર મહા વિશાલ, 
ભાગ્ય બડો તેહિ ભોમકો, નરત્રિય ભયેનિહાલ. ૩ 
મૂર્તિ રાધાકૃશ્નકી, પુનિ નીજ મૂરતિ સહીત, 
ધર્મજાકત સબસંત મિલી, પધરાઈ કરિ પ્રીત. ૪ 
ભુખેકું અન્ન દેત હે, પ્યાસેકું જલપાન, 


ન 


તેહિ કરિ મંદિરકો બઢયો મહિમા મેરૂ સમાન. પ 
મૂલીમે મંદરિભયો, મંદિર સબકો -4- મોર 
દૂજી માનુ દ્વારિકા કોની ધર્મ કીશોર. ૬ 


શ્રી મૂળી મંદિર પ્રારંભ પ્રસંગ 


સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી ગોપીનાથજીના દર્શન કરીને અક્ષર ઓરડીના દર્શન 
કરવા જતા શ્રીજી વિનાનું તે સ્થાન સુનું જોઈને પોતાનું હૈયુ ભરાઈ આવતાં તે અક્ષર 
ઓરડીને ઉંબરે બેસી ઉંચે સાદે પોકે પોકે રોઈને હૈયું ખાલી કર્યું. દરબારમાં પણ મહા 
મુક્તરાજ બાશ્રી જીવુબા એન બાશ્રી લાડુબા આદિ બાઈઓ અને દાદાખાચર આદિ 
દરબારમાનાં તમામ માણસોસ્વામીશ્રીનો વિલાપ સંભળી આક્રંદ કરવા લાગ્યાં. એ 
સાંભળી સ્વામીશ્રીએ મનમાં વિચાર્યું કે, ““જો હું હિંમત ખોઈ બેસીશ, તો આ બધા બાઈ 
ભાઈ શ્રીજીને સંભારી પ્રાણ ખોઈ બેસસે'' એમ સમજી પોતે છાના રહી, સહુને ધીરજ 
આપી, છાના રાખ્યા તે પછી દાદા ખાચરે અને મુળજી શેઠે આવી મુળી મંદિરનો લેખ 
(ત્રાંબાને પત્રે યાવત, ચંદ્રદીવાકરો) હતો તે લાવી અને શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું કે, 
“સ્વામી ! શ્રીજી મહારાજ છેલ્લે છેલ્લે ભલામણ કરી ગયા છે કે, બ્રહ્મમુનિને કહેજો કે 
મુળી મંદિર જલ્દી પુરૂ કરે અને આ લેખ તેમને સોંપજો'' એમ કહેતા શ્રી 
ગૌપાળાનંદસ્વામીએ પણ એવાંજ વચનો કહી સ્વામીના હાથમાં મુળી મંદિરનો લેખ 
સોપ્યો. સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજની ઉત્તર ક્રિયા પછી એ લેખ સંભાળવાનું કહી દાદા 
ખાચરના પટારામાં એ લેખ મેલાવ્યો અને પછી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારજ જ્યારે 


અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે તેમને દાદાખાચરે સોપ્યો હતો. 
શ્રીજી મહારાજની ઉત્તર ક્રિયા 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી અને સદગુરૂશ્રી નિત્યાનંદસ્વામી 


ન- સર્વમંદિરોના મોડારૂપેમુગટરૂપે 


૪૫૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એ બન્ને ને તથા ધ. ધુ. અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજશ્રી અને ધ. ધુ. રઘુવીરજી 
મહારાજશ્રી વગેરેને બોલાવી સદગુરૃ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહરાજની ઉત્તર 
ક્રિયા વિષેનો યોગ્ય વિચાર કરવા કહ્યું. કેમકે જ્યારે દેશ વિભાગનો લેખ તૈયાર કરી 
અશ્લાલી ગામ શ્રીજી મહારાજે સભા કરી એક પાટ ઉપર શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી 
મહારાજને બેસારી તેમના પાસે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીને બેસાર્યા અને બીજી પાટ 
ઉપર શ્રી રઘુવીરજી મહારાજને બેસારીને તેમના પાસે સદગુરૂશ્રી નિત્યાનંદસ્વામીને 
બેસાર્યા અને પછી તે બન્ને સદગુરૂઓને આજ્ઞા કરી કે, ““અયધ્યા પ્રસાદજીની ભલામણ 
અને તેના વહેવારની ખબર બ્રહ્માનંદસ્વામીએ રાખવી, અને રઘુવીરજી મહારાજની 
ભલામણ અને તેમના વહેવારની ખબર નિત્યાનંદસ્વામીએ રાખવી. બન્ને અમારા 
દતપુત્રોએ વહેવાર તે બન્ને સદગુરૂઓને પુછીને કરવો પણ મન ધાર્યું કોઈએ ન કરવું 
પોતાના દેશના સાધુઓ પ્રથમ અને દરેક મંદિરની ભલામણ એ બન્ને સદગુરૂઓને છે. 
એમ કહીને એક ચાદર શ્રીજીએ બ્રહ્માનંદસ્વામીને ઓઢાડી અને બીજી એક ચાદર 
નિત્યાનંદસ્વામીને ઓઢાડી તથા કાશ્મીરી શાલ અયોધ્યાપ્રશાદજી મહારાજને ઓઢાડી 
અને એક કાશ્મીરી શાલ રઘુવીરજી મહારાજને ઓઢાડી, અને બન્ને આચાર્યશ્રીને અને 
બન્ને સદગુરૂઓને છે, ભીડીને બાથમાં પ્રેમથી મળ્યા, ફુલના હારો પહેરાવ્યા અને વળી 
કહ્યું કે, “અમે મંદિર, શાસ્ત્ર, આચાર્ય ને સાધુ, એ ચાર પાયા રોપ્યા છે, તેને ઉખેડવાને 
કોઈ સમર્થ નતી. બીજું તમે સહુ મારી શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તજો ને બન્ને દેશમાં મારે 
સ્થાન આગોપાળાનંદસ્વામીને માની તેની આજ્ઞામાં સહુ રહેજો, અમે તો અનેક જીવોના 
મોક્ષમાટે આવો એકાંતિક ધર્મ સ્થાપી બન્ને દેશના વિભાગપાડી બન્ને ભાઈઓને વહેંચી 
આપેલ છે. બીજા જે સાધુ, બ્રહ્મચારી અને પાળાઓ, જેને જે દેશમાં ને જે ગુરૃ પાસે રહેવું 
હોય તે ત્યાંજઈને સુખેથી રહે. તેની વહેચણી નથી કરી.'' ઉપરની આજ્ઞાનું પાલન કરવા 
માટે અક્ષરમૂર્તિ ગોપાળાનંદસ્વામીએ બંને આચાર્યશ્રીને અને એ બંને સદગુરૂઓને શ્રીજી 
મહારાજની ઉત્તરક્રિયા વિષેનો મત લેવાને બોલાવ્યા એટલે તે સહુ આવ્યા અને શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીની આજ્ઞા સાંભળી. સદગુરૂ શ્રી નિત્યાનંદ સ્વામી બોલ્યા કે, 
“મહારાજની ઉત્તર ક્રિયાનું જે ખર્ચ આવે તે બન્ને આચાર્ય સરખુ ભરવું અને બંનેના 
દેશના હરિભક્તો તરફથી જે જે ઉપજ, ભેટ, સામગ્રી, રોકડ વગેરે જે કંઈ આવે તે તેણે 
સહુ સહુએ રાખવી.'' તે સાંભળી સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે કે, “સ્વામી ! એ ઠીક 
નકેહવાય ? એમ નથી કરવું ? ઉપજ પણ સૈયારી અને ખર્ચ'” 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૫૧ 


કરવું.'' તે સાંભળી નિત્યાનંદસ્વામી કહે કે, અમારે તેમ નથી કરવું. અમારા દેશનાને અમે 
જમાડશું અને તમારા દેશનાને તમે જમાડજો. આમ બે ન્ઠા કરવા અને ઉપજ પણ સહુ 
સહુની સપુએ લેવી. પછી એ ઠરાવ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ માન્ય રાખ્યો. સદગુરૂ 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પોતાના દેશનો પન્ઠો રામપ્રતાપભાઈના વંડમાં કર્યો. અને 


નિત્યાનંદસ્વામીએ દાદાખાચરના દરબારમાં કર્યો હતો. 


ઉત્તરક્રિયા બાદ બન્ને આચાર્યશ્રીને સહુ સહુના દેશમાં જઈને રહેવાની આજ્ઞા 
ગૌપાળાનંદસ્વામીએ કરી અને ગઢડાની શ્રીજી પ્રસાદીની વસ્તુઓ, પુસ્તકો વગેરે 


પદાર્થોના બે સરખા હિસ્સા (ભાગ) પાડી ચીઠીઓ નાખી સહુ સહુને કબજે સોપ્યા. 


માણકી ઘોડી શ્રીજી મહારાજજ ધામમાં સિધ્વાયા પછીથી ખડ, પાણી કે 
જોગાણ કશુએ નહિ લેતા (ખાવું પીવું છોડી દેતાં) શ્રીજી એકાદશશ્રાદ્રને દિવસે દેહ 
મેલીને ધામમાં ગઈ. તેની વછેરી. તથા અ૭ર ઓરડીમાં શ્રીજીને સ્નાન કરવાનો પાકા 
પથ્થરનો ઘણોજ પ્રસાદીનો બાજોઠ હતો તે એમ બે વસ્તુઓ મોટપમાં (મોટાભાઇ 
તરીખે) શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાને આપવી હતી, હાલ પણ અમદાવાદ અને મુળી 
એ માણકી ઘોડીને કેડવા (વંશ) મોજુદ છે, અને શ્રીજી જેટલા વર્ષ ગઢપુરમાં બીરાજ્યા 
તેટલાવર્ષ સુધી જે બાજોઠ પણ હાલ મુળી મંદિરમાં શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જાળી પાસે 


દર્શન માટે રાખેલ છે. 


ઉપર પ્રમાણે શ્રીજી મહારાજની ઉત્તરક્રિયા પછી બન્ને આચાર્ય મહારાજો અન 
બન્ને સદ્ગુરૂઓ, પોત પોતાના મંડળના સાધુઓ, બ્રહ્મચારીઓ, પાર્ષદો અને 
અમદાવાદ તથા વડતાલ મંદિરમાં જઈ રહ્યાં અને અન્ય સાધુ બ્રહ્મચારી પાર્ષદો પણ જેમ 


ન્‌ 


જેને અનુકુળ અને ભળતુ હતુતેમ તે તેદેશમાંજઈ વસ્યા. 


૪૫૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
શ્રીજી મહારાજની હૈયાતિ વખતે મુળી મંદિરનો 


કરાવેલો પ્રારંભ 


(સદગુર્‌ શ્રી પ્રસાદાનંદસ્વામીની વાતો વિશ્રામ ૧) 


એક વખત સ. ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી જુનાગઢથી જ્યારે ગઢડે આવ્યા, ત્યોર 
શ્રીજી મહારાજે કહ્યું કે, “સ્વામી ! અમે તો ડુંગરપુર સંત અને પાળાને મૂર્તિઓ લેવાને 
મોકલ્યા છે. અને ગઢડામાં પણ શિખરબંધ મંદિરના પાયા નાખી કામ ચાલતું કરીએ 
છીએ. તમે હવે મુળીમાં જઈને ત્યાં શિખરબંધ મંદિર કરો.'' ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે, એક 
માસ પછી જઈશ.' એટલે મહારાજ કહે કે સારૂં. પછી એક માસ થવા આવ્યા ત્યારે શ્રીજી 
કહે “બ્રહ્મમુની ! તમે મૂળઈએ જઈ જગ્યા નક્કી કરો મંદિરનો લેખ કરાવી આવો.'' પછી 
આત્માનંદસ્વામીને તથા પ્રેમાનંદસ્વામી અને બીજા કેટલાએક સાધુઓને સાથે લઈ 
સ્વામી મુળીએ ગયા અને દરબારગઢમાં ઉતર્યા. રાત્રે ગવૈયા સંતો ગાવણાં કરે અને 
સ્વામી સભામાં શ્રીજી મહારાજના મહિમાની કથા વાર્તા કરી ઉપદેશ આપે. કેટલાએક 
દિવસો પછી મૂળઈના દરબારશ્રીએ સ્વામીને કહ્યું કે, સ્વામી ! ““શ્રીજી મહારાજે અમોને 
વચન દીધુ છે કે, ““તમરા ગામમાં મંદિર કરાવીને રાધાકૃષ્મ અને મૂર્તિઓ પધારાવશું તો 
કપા કરીને એ વચન પુરૂં કરાવો' તે સાંભળી સ્વામી કહે કે, દરબાર ! તમેમંદિર કરવાની 
જગ્યા બતાવો, અને તેનો પાકો લેખ કરી આપો. તેથી દરબારોનો ડાયરો તરત ઉઠીને 
સ્વામી સાથે ગામ બહાર ઉત્તર બાજુ ભોગાવતી નદીના ઉગમણે કીનારે ગયા. તેમાં 
દરબારશ્રી રામાભાઇ દરબાર રઘાભાઈ, દરબાર કેસાભાઈ, ગઢવી જીવાભાઈ, 
બનાભાઈ, રત્નુ પ્રભુ મહેતો, અને બીજા મહાજન વગેરે ઘણાંકને દરબારોએ સાથે 
રાખેલા પછી ગામથી ઉત્તર બાજુ એક વિશાળ લીમડાનું વૃક્ષ હતુ, અને શ્રીજી મહારાજ 
મૂળીએ પધારતા ત્યારે તે લીંબવૃક્ષ નીચે જ સભા કરતા, એ લીંબડાની આસપાસ 
(ચારેબાજુ) જેટલી જગ્યા સ્વામીએ બતાવી તેટલી જમીનનો લેખ ત્રાંબાને પતરે યાવત 
ચંદ્રદીવાકરો' નો કોતરાવી આપ્યો, તેમજ નજીકમાં એક વાડી બતાવી અને તે વાડીનો 
પણ પાકો લેખ કરાવી આપ્યો અને ખુશાલીમાં દરબારમાં સહુને મીઠાઈઉં વહેચી લેખા 
સ્વામીના હાથમાં આપ્યા સ્વામીએ ગઢપુર આવીને શ્રીજી મહારાજને સઘળી હકીકત 
વાત કહી તે લેખો. આપ્યા તેથી શ્રીજી મહારાજ બહુજ રાજી થયા, અને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૫૩ 


સ્વામીને પુછયું કે, ““ અમે પગકેડીએ થઈને જે લીંબડાની ડાળ ઝાલીને ઉભા હતા તે તેની 
ચારે કોરે કુવાઓ હતા તે જમીનને ?'' એટલે સ્વામી કહે કે “હા, મહારાજ એજ 
પ્રસાદીની જગ્યા'' પછી મહારાજે એ લેખ મુળજી બ્રહ્મચારીને મેલવાઆપી ભલામણ 
કરીકે “અમો જ્યારે તેમાગીએ ત્યારે આપજો”' (વાત ૧) 


કેટલાએક માસ પછી મુળીથી દરબાર કેશવભાઈ તથા રામભાઈ નો પત્ર લઈ 
જશાપરનાવાણીઆ માનસંગે રામનવી ઉપર ગઢડે આવી શ્રીજી મહારાજને પત્ર આપ્યો. 
તે મહારાજે વંચાવી સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું કે, ““તમો હવે મુળીનું મંદિર કરવા 
જાવ.'' ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““મહારાજ ? જુનાગઢમાં બહુ ઉબાધિ, હોવાથી ત્યાંનું 
અધુરૂ મંદિર મારા વિનાપુરૂ નહિ થાય ! માટે પ્રથમ ત્યાં જઈ પછી મુળીનું મદિર કરવા 
જઈશ,'” શ્રીજી કહે કે ઠીક. એમ કહીને લાધા ઠક્કર પાસે પત્રનો ઉત્તર લખાવી આપ્યો. 
(વાત-૨) 


સ્વામી શ્રી જુનાગઢ જઈ આવીને ગઢડા આવ્યા પછી બીજે દિવસે સ્વામીને 
તેઓના સાધુ પાળા વગેરે મંડળ સાથે સભામાં તેડાવ્યા, તે સહું આવી મહારાજને દંડવત 
પાળા વગેરે કરીને બેઠા પછી મહારાજ કહે કે ““બ્રહ્મમુનિ ! હવે વરસાદ પણ રહી ગયો છે, 
(મહા માસનું માવઠું બહુ જ થયું હતું) માટે તમો મંડલ સાથે મૂળીએ જાવ ને ત્યાંના 
મદિરનું કારખાનું ચાલુ કરાવો અને અમદાવાદ કાગળ લખજો કે, ““મૂર્તિઓના ગાડા 
આવે તો”' રાધાકૃષ્ણની * મૂર્તિઓ મુળી માટે મોકલજો અને ગોપીનાથજીની મૂર્તિઓના 
ગાડા ગઢડા મોકલજો. આવો મળીએ. પછે સર્વેને મળ્યા. પછી સ્વામીએ મહારાજ કહે કે, 
“તમે ઝાલાવાડમાં જાવ અને રજવાડાઓમાં ચાર ચાર દિવસ રોકાઈ મુળી આવીને 
રહેજો. પછી ત્યાં કામ ચાલુ થયે મંદિરમાં પાળા, સાધુ વગેરેને રોકી, તમે અમારી પાસે 
આંહિ આવજો.'' એમ કહીને સ્વામીને બાથમાં લઈ ફરીને મળ્યા, ત્યાં વાડી વાળે કુલના 
હાર પહેરાવ્યા, તે સ્વામીને આપી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજને મુળી મદિરની 
ભલામણ કરી. સંવત (૧૮૮૬ વસંતપંચમીથી વિશ્રામ૧૧૫) 


શ્રીજી આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વામી સંતો સાથે ઝાલાવાડના રજવાડાઓમાં જઈ ફરતા 
ફરતામુળી આવ્યા અને ત્યાં મંદિરની જગ્યાનાપાયા ખોદવા 


* મૂર્તિઓના ગાડા લેવામાં આવ્યા હતાં. 


૪૫૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તથા ખાડાઓમાં ભરતી વગેરેનું પરચુરણ કામ શરૂ કરાવી શ્રીજી મહારજની આજ્ઞા 
પ્રમાણે ગઢડા આવ્યા, ત્યાં મહારાજને દંડવત કરતાં, મહારાજે મુળી મંદિરની વાત પુછી. 
તે સ્વામીએ રૂડી રીતે કહીને મહારાજ બહુ રાજી થયા, ને સ્વામીને થાળ આપ્યો. બીજે 
દિવસે શ્રીજી ઈચ્છાથી જુનાગઢથી સદગુરૂ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો પત્ર આયો કે 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી આંહી તુરત જ મોકલો કારખાવું સ્વામી આવ્યા વિના ચાલશે 
નહિ. બંધ રાખવું પડેલ છે. તેથી મહારાજે સ્વામીને જુનાગઢ જવાની આજ્ઞા કરી. સ્વામી 
કહે કે “મહારાજ ! મૂળી મંદિરનું કામ ચાલુ કરેલ છે તે મારા ગયા વિના ત્યાં પણ અધુરું 
રહે. “મહારાજ કહે કે, જુનેગઢથી આવીને પુરૂં કરજો'' હાલ તો જુનાગઢ તુરત જાવ. 
કાંઈક ઉપાધિ થવાથી જોગી મંઝાણા છે. તેથી બીજે દિવસે સ્વામી જુનાગઢ ગયા અને 
પાછળથી શ્રીજી મહારાજે દેહોતસર્ગ કર્યો હતો. દેહોત્સર્ગ કરતી વખતે શ્રીજી મહારાજે 
દાદાખાચરને અને દિનાનાથ ભેટને સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી રૂબરૂ કહ્યું કે તમો સહુ 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહેજો કે, તમે મુળીનું મંદિર જલ્દી પુરૂ કરજો અને મંદિર પુરૂં નહિ થાય 
ત્યાં સુધી હું ધામમાં તેડી નહિ જાઊ એમ કહી મુળજી બ્રહ્મચારી પાસેથી મુળી મંદિરનો 
ત્રાંબા પતરાનો લેખ મંગાવી. દાદાખાચરને તથા મુળજી શેઠને સોંપી. સદગુરૂ 


હ પ ક 


બ્રહ્માનંદસ્વામી આવે ત્યારે તેઓને એ લેખ આપવાનુંકહ્યું હતું. (વાત-૪) 


સ્વામીશ્રીનો મુળીમ મુકામ 


ધ. ધુ. આદિ આચાર્ય શ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ સાથે સ્વામી 
અમદાવાદમાં આવી વસ્યા. એક દહાડે આચાર્ય મહારાજે સ્વામીને શ્રીજી વચનની યાદી 
આપી મુળીનું મંદિર પૂર્ણ કરવા કહ્યું. સ્વામીએ તે આજ્ઞા શિર ચડાવી, બીજે જ દિવસે 
મુળી જવાનું પ્રયાણ કરતાં આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પોતાના થાળની પ્રસાદી સ્વામીને 
આપી અને સ્વામી સાથે જનરા સહુ સંતો પાર્ષદોને મળ્યા. અને શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
મળી કુલનો મોટો હાર પહેરાવ્યો, પછી સ્વામીએ મહારાજશ્રીને દંડવત કરી, 
નરનારાયણદેવના દર્શન કરવા મંદિર ઉપર ગયા, એ વાતની જાણ (અયોધ્યાપ્રસાદજી 
મહારાજનાં) વહુજી મહારાજને થતા તેણે સ્વામીશ્રીને પાર્ષદ મારફત કહેવરાવ્યું કે, 
“શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે મુળીનું મંદિર સર્વ શ્રેષ્ઠ બનાવજો. અને આ સાથે 


ન 


મોકલેલ ઘરેણાની 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૫૫ 


નાની પેટી છે. તેમાંથી ઘરેણા વટાવી મંદિરના ઉપયોગમાં લેજો.”” 


શ્રી વહુજી મહારાજ શ્રીનો મંદિર પ્રત્યેનો આગ્રહ અને પોતાના સ્ત્રી ધનના 
ઘરેણા વેચી શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, વગેરે હકીકત જાણીને સ્વામી બહુ 
જ રાજી થયા અને ઘરેણા પાછા મોકલાવ્યા પરંતુ શ્રી વહુજી મહારાજે તે નહિ રાખતાં 
સ્વામીશ્રીને ન છટુકે તે સાથે લઈ જવા ફરજ પાડી. 


મંદિરનો ત્રાંબાપતરાનો લેખ અને તેની હરદિશા વર્ણન તથા દરબારની 
સહીવાળો કાગળનો(વાડીનો) લેખ જે એક કાપડામાં વીંટી શ્રીજીએ દાદા ખાચરને 
આપેલ, તે તેજ સ્થિતિમાં આચાર્ય મહારાજેસ્વામીને સોંપ્યો. 


સ્વામીશ્રી દેવનાં દર્શન કરીને સહુને હળી મળી પોતાના મંડળ સંતો સાથે મૂળી 
જવા અમદાવાદથી નીકળ્યા અને રસ્તામાં આવતાં સત્સંગીઓના ગામોગામ મુકામ 
કરતા કરતા મુળી આવ્યો. ત્યાં લેખવાળી પોટલી છોડતા શ્રીજી મહારાજે તે લેખની સાથે 
એક રૂપીઓ કંકુવાળો કરી એક ચીથરીમાં વીંટી રાખેલ છે તે સ્વામીએ જોયો. આતો 
પ્રસાદીની લક્ષ્મી છે. એમ મહીમાં સમજી, એ ચીંથરીને ભગવી ચીંથરીમાં બાંધી પોતાની 
પૂજામાં રાખી, તે ઝોળી શ્રીજી પ્રસાદીના લીંબડાની ડાળે ટીંગાડી, અને ત્યાંજ એક નાની 
છાપરી બનાવી તેમાં પોતાનું આસન જમાવ્યું. સાધુ પાર્ષદો સહુ મંદિરના કારખાનામાં 
જોડાયા, અને વઢવાણથી મોના સલાટને બોલાવી “ખાત મુહુર્ત' પોતાના હાથથી કરી 
પાયો ભરાવી કામ ધમધોકાર ચાલુ કર્યું. 


શ્રીજીએ પાયો ફેરવાવ્યો 


એક રાત્રીએ શ્રીજી મહારાજે સ્વામીને દર્શન દઈને કહ્યું કે ““સ્વામી ! દક્ષિણ 
તરફનો પાયો ખસેડો; કેમકે ત્યાં સંકડાશ છે; માટે ખસેડો'', એમ કહી સ્વામીને સાથે લઈ 
પાયાપાસે આવી, એ દિવ્ય સ્વરૂપે શ્રીજી મહારાજે પોતાના હસ્ત કમળમાં જે સોટી હતી 
તે વડે, જ્યાં પાયો નાંખવાનો હતો, ત્યાં એક લાંબો લીટો તાણીને કહ્યું કે ““ સ્વામી !આ 
લીટા પ્રમાણે (આ જગ્યાએ) પાયો ફેરવી નાંખો,'' એમ કહેતાં જ એ દિવ્ય મૂર્તિ અદ્રશ્ય 
થી ગઈ. સ્વામી પોતાના આસને આવ્યા. પ્રાતઃકાળે મોના સલાટને બોલાવીને કહ્યું કે, 
“આપણેદક્ષણાદી કોરનો”” 


૪૫૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પાયો ફેરવવો પડશે.'' ત્યારે મોનો સલાટ કહે કે, “સ્વામી ! પાયો તો શાસ્્રાધારે 
વિધિપૂર્વક નાખ્યો છે, તે ફરે નહીં,'' એ સાંભળી સ્વામી કહે કે, ““મોના ! પહેલી લીટી 
જો. એમ કહી શ્રીજી મહારાજે કાઢેલો લીંટો બતાવીને કહે કેઘણીનો કોઈ ધણી નથી, માટે 
પાયો તો ફેરવવોજ પડશે.'' પછી ત્યાં મહારાજે કરેલા લીટા પ્રમાણે પાયો ફેરવી કામ 
ધમધોકાર ચાલતું કર્યું. હવે મોટામાં મોટી મુંઝવણ “પાણા' ની આવી મુળી પ્રદેશમાં 
ક્યાયે પાકા પાણાઓ મળતા નહીં. તેથી સ્વામી ધ્રાંગધ્રા પધાર્યા ને ત્યાંના રાજા પાસે 
મંદિર ચણાવવા માટે પથ્થૅની માંગણી કરી. રાજાએ પ્રથમ તો હા પાડી, પણ કારભારી 
લોકોએ (રાજા હજી નાની સગીર ઉમરના હોઈ) પાણાની જગાત ભરી લઈ જવાનું 
કહેતા, સ્વામીશ્રીએ શાસ્ત્રોના આધારો ટાંકી ધર્માદાના કામમાં પાણા વપરાય તેની 
જગાત માફ કરવાનું કહી, જુનાગઢ રાજ્ય (મુસ્લીમ રાજ્યનો) દાખલો આપી જગાત ન 
લેવાનું કહેતા, કારભારીઓ દ્વેષી હોવાથી રાજાના વતી કહેવરાવ્યું કે, ““એનો અમે 
વિચારીને જવાબ આપશું.'' એમ બે દહાડા વિત્યા છતાં તેનો જવાબ નહીં મળવાથી 


સ્વામી ત્યાંથી તુરત જ ચાલી નીકળ્યાપાછા મુળીએ આવ્યા. 


થોડા દિવસો કામ ચાલતાં પથરો ખુટી પડયા અને કામ બંધ થયું. તેથી સ્વામી 

ચિંતાતુર થયા, સ્વામીશ્રીએ ત્યાંના દરબારો, મહારાજનો અને અન્ય બીજી વસ્તી 
મારફત આજુબાજુના ગામડાઓની સીમમાં વસ્તા માણસો પાસે ખુબ તપાસ કરાવ્યો, 
પરંતુ ચણતરના ઉપયોગમાં આવે તેવો પાકો પથ્થર મુળીની આજુબાજુ દશ દશ ગાઉમાં 
જે જ * ત ઝે ક્‌ ઝે કે 
ક્યાયે મળ્યો નહીં. (મુળીની હદમાં પથ્થરો નિકળતા પણ તે કાચા પથ્થરો હતા, તેને 
લુણો ખાય જાય તે મંદિરના ઉપયોગી નહોતા) એથી સ્વામીના ઘણીંજ મુંઝવણ વધી 


ગઈ. એક દિવસ શયન આરતી કરી સ્વામી પર્ણકુટીમાં બેઠા વિચાર કરવા લાગ્યાકે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૪૫૭ 


“હે મહારાજ ! તમારી આજ્ઞા થી મેંઅમદાવાદ વડતા, અનેજુનાગઢમાં મહાન 
વિશાળ મદિરો ચણાવ્યા. તેમા કોઈ વખત મને આંહી આવી તેવી મુંઝવણ પડી નથી. 
પથ્થર વિના કામ કેમ ચાલશે ? આપશ્રીની આજ્ઞાથી જ આંહીનું મંદિર ચણાવવું શરૂ કર્યુ 
છે. પાયા મોટાપ્હોળા અને ઉંડા નખાવ્યા, પણ હવે પથ્થરા નહિ મળવાથી તે પડતું મુકવું 
પડશે ! તેથી લોકમાં મારી હાંસી થશે, આપણા સત્સંગનું ખોટુ દેખાશે. આપ સાક્ષાત 
પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ નારાયણ છો. અને અંતર્ધાન થયા; છતાં હજી પણ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ 
બીરાજો છો. મને તમારો સંપૂર્ણ ભરૂંસો અને દ્રઢ નિશ્ચય છે, કારણ કે આપ કર્તુમક્તું અને 
અન્યથાકર્તુ છો. ધારો તો એક પળમાં મારી વિપતિ મટાડવા સમર્થ છો. માટે હે કૃપાનાથ ! 
મને પાકા પથ્થરો મળે તેવી કૃપા કરો. હે મહારાજ ! આપ સર્વના અંતર્યામી છો; તો હજી 
મારા અંતરનો પરિતાપ કેમ શમાવતા નથી ? મારી અરજી સ્વિકારો, સિવ્કારો ! એમ 
પ્રાર્થનાકરીને નીચેનુંપદ રચી સંભળાવ્યું.'” 


પ્રાર્થના પદ રાગ ગરબી 


રંગીલાકાન અરજી અમારી એક ઝોલીએ,; 
રંગીલાકાન મનની આંટી તે હવે મેલીએ. ૧ 
રંગીલાકાન, રહોને આવીને આંહી રાતડી, 
રંગીલાકાન વાલાપની કરીએ જો વાતડી. ૨ 
રંગીલાકાન, ઝાઝુ તમને શુ કહિ દાખીએ; 
રંગીલાકાન, રાંકુથી રીશ નવ રાખીએ. ૩ 
રંગીલાકાન, છેટે રહેવુ તે વારી નવઘટે; 
રંગીલાકાન, મળ્યા વિના તે પીડા નવ મટે. ૪ 
રંગીલાકાન, પ્રીત કરીને અમને પરહંય; 
રંગીલાકાન, કુબજાના ધર તે પોતાના કર્યા. પ 
રંગીલાકાન, બ્રહ્માનંદ અરજી તે સાંભળો; 
રંગીલાકાન, આવી એકાંતે મુજને મળો. ૬ 


* આવા ચાર પદો છે. આ પદની રચના પહેલા થઈ છે પછી બીજા ત્રણ પદો 
“આવોને ઓરા છેલછબીલા મારી શેરીએ,'”' એ પદો બ્રહ્માનંદ કાવ્યમાં છે. તેમા 
ઉપરની અરજીનું પદ છેલ્લુ લીધેલ છે. 


૪૫૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કવીશ્વર દલપતરામભાઈએ પોતાની નોંધ બુકમાં મુળી મંદિર વિષેની જે 
હકીકત લખેલ છે તેમાં ઉપરનું કીર્તન લખ્યા પછી પોતાના સ્વરચિત “પથ્થર મેળવવા 
વિષેપ્રભુપ્રાર્થના'' નાપદો ૧૪ ચૌદ લખેલા છે. “હરિલિલામૃત ગ્રંથ જ્યારે પોતે રચ્યો 
તે વખતે તે ગ્રંથમાં મુળી મંદિર ચણાવ્યાની હકકીત વિષે કળશ ૧૦માં વિશ્રામ૧ર ૧૩- 
૧૪ માં પોતાનાં સ્વરચિત પદો ૧૦ લખેલા છે. જેમાનાં કેટલાએક પદો અત્રે લખવા 

થોગ્યજણાતાં આ નીચે આપેલા છે. 

પથ્થર મેળવવા વિષે પ્રભુ પ્રાર્થના પદો 
(રાગ બિહાગ) 
(૧) 
સહયતા ઘનશ્યામ, સધ કરો, સહાયતા ઘનશ્યામ; 
કુપાનિધી તમે કરવા કહ્યું છે, મુળી વિષે મોટુ ધામ. ૧ 
એકે ઉપાય સુજે નહિ અમને, કેમ થશે એહ કામ, 
પાકા પથ્થર પ્રભુ આ સ્થળે ન મળે, ગોતિ વળ્યો બધા ગામ સદ્ય ર 
ભક્ત વત્સલ કૃપા સાગર કહિયે, નાથ તમારૂં નામ, 
કુપા તજી અતિ કઠોર થાવું, આપને ન ઘટે આમ. સઘ, ૩ 
હૃદય તો બળી રાખ થયું છે, ચર ચર દાઝે ચામ, 
દિવસ તો જેમ દુઃખથી વિત્યો (તેમ) જામીનના જશે જામ. સદ્ય. ૪ 
અમારે તો પ્રભુ એક જ છો તમે, મન ઠરવાનુ ઠામ, 
તે તો તમે તિરોધાન થયા વળી, દાઝ્યા ઉપરદયોદયો છો ડામ સદ્ય, પ 
તમે અરથે અમે સંસાર તજીઓ, તજયા છે સુખ તો તમામ, 
તે તમે અમને તજી ગયા છો, હે પ્રભુ પૂરણ કામ. સઘ. ૬ 
વચન થકી અમે વનમાં વસીને સહન કર્યા શિત ધામ, 
તે તપનું ફળ તો ત્રીકમાં અમો, પામીયા આ પરિણામ. સદ્ય. ૭ 
આ અવસર હવે આપ પધઆરો, કહિયે કરિને પ્રણામ, 
વિશ્ચવવિહારી છો વિશ્વભર, વાલમ જન વિશ્રામ સઘ. ૮ 
(૨) 

પ્રગટ પ્રાણ આધાર, આવો પ્રભુ, પ્રગટ પ્રાણ આધાર, 
હે ઘનશ્યામ હવે તો ધણી થઈ, વાલજી કરોને વિચાર આવો. ૧ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૫૯ 


પ્રથમ સુખ સંપૂર્ણ આપ્યા, ગણાતાં ન પામીયે પાર, 

હવે હળાહળ આપો છો પ્રીતમ, અમૃત દઈને આહાર ! આવો. ૨ 

સંકટમાં તમે સહાયતા પણ, કીધી અનેક પ્રકાર, 

આ અવસરે કેમ અળગા રહ્યાં છો, ભૂધર ગુણભંડાર._ આવો. ૩ 

જો નહિ આવે તો હવે નહિં રહે, લોકમાં લાજ લગાર, 

પ્રભુ નહિં, પણ પુરા પાખંડી, કુસંગી જન કહેનાર. આવો. ૪ 

મંદિર જો નહિં થાય મુળીમાં, હમસે લોક હજાર, 

માણસમા પછી ઊંચે મુખે અમે, એકે ન થાય ઉચ્ચાર ! આવો. પ 

કુપાનિધી નથી સહાય કરતા, મહા સંકટ મોઝાર, 

કૃષ્ણ હરિ તમે કેમ ઉતારશો, પાપીને ભવજળ પાર. આવો. ૬ 

આપ વિના ત્રીભુવનમાં અમારે, અન્યતો નથી આધાર, 

ભાર બીજાં કોઈ દેવદેવીનો, ભાસે નહિ તલ ભાર. આવો. ૭ 

ભાવ સહિત તમને જ ભજે નહિં, જે ગુણહીણ ગમાર, 

વિશ્વિહારીલાલ વિસારીને, કરે પામર પર પ્યાર આવો. ૮ 

પુષ્પિતાગ્રા વૃત 

વિનત ઉચરતાંજ વાતિ રાતે, દર્શન તોય દીધા ન ભક્તિ જાતે; 

મુનિવર મુનિબ્રહ્મ પ્રેમ આણી, વળિ વિનતી કરી ખૂબ રાગ તાણી. 
(હરિલિલામૃત ક. ૧૦ વિશ્રામ-૧૨) 

આગળ જતા ચોથા પદમાં કહે છે કે, 

મંદિર લાયક પથ્થેં ન મળે, એક સ્થળે આ ઠામ, 

દુરથી લાવતા દુઃખ ગણું પડે, દેવોને ન મળે દામ ૩ 

નહિં હોય તોય નવા નિપજાવો, પાષાણ, હે પરમેશ ! 

કોટી બ્રહ્માંડ કરો એક પળમાં, એવા છો આપ અજેશ. ૪ 

પાંચમાં પદમાં કહે છે કે, 

હશી હશી મુખમાં લાડું મુક્યા, શિર પર સિચ્યાં દુધ, 

લાડ લડાવિયા લાખ પ્રકારે, સ્વામિ ભુલ્યા હવે શુદ્ધ ! ૪ 

ખળખળીયામ। ખેંચિને લેતા, અમને તમે અલબેલ, 

ઉન્મતગંગ વિષે અમ સંગે, ખાંતથી કરતા ખેલ. પ 


૪૬૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સંતની સાથે વસંત રૂતુમાં રંગ ઉડાડતા રાજ, 
લક્ષધા લહાવ અલૌકિક લેતા, સૌ મળીસંત સમાજ. ૬ 
(વિશ્રામ-૧૩) 
પદ ૭ સાતમું - રાગ કેદારો 
(ધ્યાન ધર ધ્યાન ધર ધર્મના કુંવરનું-રાગ) 
ધર્મના નંદન ધીરજ ધરું ક્યાં લગી, શામળા કેમ નથી સાર લેતા ? 
કરગરી ગરગરી કોટી વિનંતી કરી, તો ય દર્શન નથી કેમ દેતા ? ધર્મ. 
કૈંકને સ્મરણ કરતાં જ દર્શન દીઓ, કૅંકના ઉર તણી આશ પૂરો, 
કેંકને પ્રઘટ પરચા પુરો આપ તો, કેમ સંકલ્પ મુજ એ અધુરો ? ધર્મ. ૧ 
ખારું 4] જળ મિષ્ટ કરનાર હરિ છો તમેં, છો તમે રંકને રાય કર્તા; 
છો તમે સર્વ સકષ્ટ હરનાર તો, કેમ નથી કષ્ટ મુજ કાન ધરતા ? ધર્મ. ૨ 
મહિ નદિ માંહિ રઘુવીરજીને તમેં, બૂડતાં બાંયગ્રહિ બાર લીધા, 
તુરત જઈ તારીયા શોક નીવારીયા, દાસને એમ આનંદ દીધા ! ધર્મ ૩ 
ભક્તનાજા શિરે કષ્ટ ભારે થયું, તે તમે ત્યાં જઈ તુર્ત ટાળ્યું, 
નિરખીને નાજો નિજનાથ નિધડક થયો, એમ બહુ નામિ નિજ બિરદ પાળ્યું. ૪ 
તેમ અહિઆ તમે કેમ નથી આવતા ? ભાવ અભાવ શો મારી જોડે ? ધર્મ. પ 
આવિયું કષ્ટ જીવરામને જે સમે, નાવથી નાખીયો સિંધુ નીરે, 
ત્યાં નહિં નાથ વિલંબ મુદલ કર્યો, એ સમે આપ આવ્યા અચીરે. ધર્મ. ૬ 
આજ અગણીત જનનેજ ઉદ્ધારીયા, આજ બહુ કાજ કરીયાં અલોકીક 
આજ મહારાજ મુજ કાજ કરતા નથી. આજ રહ્યું આપને કોણ રોકી ? ધર્મ. ૭ 
શામ ધીરજ હવે ચિતમાં ને રહે, જો નહિં આ સમે આવો હાલ; 
દાસ વિશ્વાસ પછી કોણ કરશે પ્રભુ, વિશ્વમાં વિશ્વવિહારીલાલ ધર્મ. ૮ 


ન- આ કદારો રાગ નરશી મહેતાએ જ્યારે જુનાગઢના રા' માંડલીકે કેદમાં પુરી 
પુષ્પનો હાર માગેલ ત્યારે ગાયો હતો; અને ભગવાને હાર આપેલો હતો. તે ઈતિહાસ 
પ્રસિદ્ધવાત છે. એજ રાગ સ્વામીશ્રી હવે ગાય છે. 


ન- કચ્છના રણમાં ખારું જળ મીઠુ કરી લાલજીભક્ત (નિષ્કુળાનંદસ્વામી)ને 
પાયુ હતું; તથા માંડવી બંદરના સમુદ્ર કિનારે ખૈયાખત્રીને મીઠી વીરડીમાંથી જળ મીઠુ કરી 
પાયું હતું તેહજી “'મીઠીવીરડી' ના નામે પ્રસિધ્ધ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૬૧ 


પદ ૮ 
દેવના દેવ દર્શન તમે નહિં દીયો, તો પ્રભુ કેમ ચિંત શન્તિ થાશે, 
આજ અકળાઈ અલબેલ અંતર થકી હિંમત હૈયા તણી સર્વ જાશે. (ટેક) 
જે મુનિબ્રહ્મ હું ભક્ત ખાચર સુરો, બે સખા આપના નિત્ય પાસે, 
મુખ્ય માન્યા તમે દાસ પોતા તણા, મુખ્ય તે માનિયા સર્વદાસે, દેવ. ૧ 
હાસ્યરસથી તમેં ખુશી ખુશી કરી, દાસને ખાસ આનંદ આપ્યો; 
એ સમો આજ કહો ક્યાં ગયો શ્રીહરિ, જે મને શોક સંપૂર્ણ વ્યાપ્યો દેવ. ૨ 
દુર્ગપુરમાં મને રાજ રાજી થઈ, શિધ્ર પદ શામ કરવા કહેતા; 
આ સમે આવિને કેમ શ્રીજી તમે, શિધ્ર નથિ કેમ સંભાળ લેતા. દેવ. ૩ 
હેતને હરખમાં ખુબ આનંદ દઈ, આજ મુંઝવણ અતિ આપી પાકી; 
શોક સાગર વિષે માવ નાખ્યો મુને, બોલવાનું નથી કાંઈ બાકી. દેવ. ૪ 
દૂરથી દેખાત દેવ મુજને તમે, ત્યાં અતિ ઉર આનંદ થાતો. 
સ્નેહએ આજ કહોને પ્રભુ કયાં ગયો, ક્યાં ગયો સ્નેહનો સર્વનાતો. દેવ. પ 
દાસને પાસ રહી રાસ લેતા તમે, તે સમે મુખ્ય મુજને જ કીધો; 
શ્રી હરિ તે તમે છેક ભુલી ગયા, આ સમે કેમ વિસારી દીધો. દેવ.. ૬ 
આપ ઉદાસમાં હો અતિ જે સમે, તે સમે આપને હું હસાવું, 
આજ ઉદાસ અતિશે થયો હું હરિ, કષ્ટ તે દુર શાથી ખસાવું. દેવ. ૭ 
જો કૃપાળુ કૃપા આપને આવશે તો જ આ કષ તે દુર થાશે, 
વિશ્વવિહારી આ વિશ્વમાં આપના શ્રેષ્ઠ નિર્મળ કુણો સર્વ ગાશે. દેવ. ૮ 
પદ ૯ 
આજ અક્ષરપતિ આવશો આપ તો, રહી જશે વિશ્વ વિખ્યાત વાતું, 
અન્ય ઉપાયથી એહ અલબેલડા, તમ વિના કષ્ટ નથી દુર થાતું (ટેક) 
કલેશ કોઈ સમે આવતો અંતરે, આપના સ્મરણથી તે તજાતો, 
આ સમે આપના સ્મરણથી શ્રીહરિ, કલેશ આ કેમ નથી દુર જાતો ? આજ. ૧ 
વૃતપુરમાંહિ શુભ મેંજ મંદિર કર્યું. મેંજ મંદિર કર્યું જે જુનાણે; 
શ્રીહરિ એહ સહાયતા આપની, જગતના લોક એ સર્વ જાણે. આજ. ૨ 
વૃતપુરમાંહિ પ્રભુ આપ આગળ હતા, આગળે આપ જીર્ણદૂર્ગ માંહી, 
એમ આ સમયમાં દેવ દર્શન દીયો, આગળે આવીને સદ્ય આંહિ. આજ. ૩ 
આપને કાજ મેં ભેખ લીધો ભલો, રમુજ કરી ખુદ તમને રીઝવા, 
રાજીપો તો પ્રભુ કયાં રમવા ગયો, થૈ ગયા કેમ અતિ કઠણ આવા ? આજ. ૪ 


૪૬૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


છે ધ્યાસિંધુ જે નામ શંભુ આપનું. તે દયા આ સમેય ક્યાં વળાવી, ? 
નાથ નિધડક થયા, છેક નિર્દય તમે તે દયા આજ કેને ભળાવી ? આજ. પ 
પ્રાણજીવન તમે પૂર્ણ પ્રસન્ન થઈ, આજ અરજી સુણો ચિત્તધારી, 
દાસને ઘોર સંકટ થકીં આ સમે, વાર કરિ વીઠલા લ્યો ઉગારી. આજ ૬ 
અરજી ઈશ્વરજી આ વરજી નહિં મૂકશો, ગર્જી હું શામસુંદરજી કહું છું. 
મરજી ભુદરજી અણ સમજી કરી દર્શન ઘો, એજ સુખરજી મુખમાગી લઉં. આજ ૭ 
જો કહો તે હું જળ અન્ન ત્યાંગુ હરિ, જો કહો તો હું બધી રાત જાગુ. 
એક ધરિ ટેક દર્શન દ્રગે આપના. વિશ્વવિહારી હું સદ્ય માંગુ, આજ ૮ 


ઉપરના નવપદોમાં સ્વામિશ્રીએ ખુબ પ્રાર્થના કરી છતાં શ્રીજી મહારાજે દર્શન 
નહિં આપતા. જેમ નરસી મહેતાએ હાર મેળવવા ભગવાનને કઠણ વચનો કહીને મેણાં” 
મારેલ હતા તેમ સ્વામિ પણ શ્રીજી સાથે સખાભાવ હોવાથી શ્રીજીને કઠીન શબ્દોમાં 
વિનંતી કરીને પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા નિચેનું ઉપાલંભકાવ્ય રચી કઠીન શબ્દોમાં મ્હેણા 
દેવાલાગ્યા. 


* નરશી મહેતો શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે “બે માના બે બાપના, નફટ ન ગણા નાથ' 
વગેરે - 'હારનેકારણે હઠ કરી. શું બેઠો શામળા” વગેરે. 


ઉપાલંભ કાવ્ય- રાગ કેદારો 


(પદ ૧) 
ધર્મના નંદ ધીરજ ધ! ક્યા લાગી, શામળો કેમ નથી સાર લેતા 
કરગરી કરગરી કોટી વિનંતી કરૂં, તોય દર્શન નખી કેમ દેતા ? (ટેક) 


કહું સખા ભાવથી, દીલધરી દાવથી, દેવના દેવ નર્હિ દુઃખ ધરશો 
સાચે સાચું કહું જુઠ તો નર્હિ લહું, કથન સુણી કૃષ્ણ નહિં ક્રોધ કરશો ધર્મ ૧ 


સ્વાર્થી છો પ્રભુ નહિંજ પરમારથી, સાધીને સ્વાર્થ અગળા રહો છો 


ઠગ થઈ દાસને અધિ ઠગવાતજો, કપટના વેણ મુખથી કહો છો ધર્મ ૨ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૬૩ 


નાણું ઠગવા તમે બાપુ નાગર ભલો, શ્રીપુર વાસી સંન્યાસી કીધો 
આશ ધરિ આવીયો તે નિરાશી કર્યો. લેશ નહિ સાર વીચારી લીધો. ધર્મ ૩ 
વસ્ર ભૂષણ ભલા આપ અંગે ધર્યો, ટાટ પહેરાવીયાં સાધુ જનને, 
સ્વાર્થી એવા છો તમેં શામળા, રાજી રાખો છો, પોતાના મનનો. ધર્મ ૪ 
ભાવતાં ભોજનો નિત્ય પોતે જમ્યા, તોય તમને દયા ઉર ન આવી. ધર્મ પ 
મેડી મહોલાતમાં આપ વાસોવશ્યા, સંતને વાસ વન માંહિ દીધો. 
ટાઢ તકડો સહ્યા મેનીઝડીઓ સહી, શું તમે તેનો ઉપકાર કીધો. ધર્મ ૬ 
આપીયાં સંતને નિયમ રસ કસતણાં, આપ પંચામૃતેં દેહ પોશો, 
ઉદર ભરવાની ઈચ્છા રહે અંતરે, શું તમેં દાસના દુઃખ જોશો, ધર્મ ૭ 
શાસ્્રકારે દયા સિંધુ તમને કહ્યાં તે બધી જાક્તિનો જુઠો તાલ, 
જાણ્યું તમતણું નાથ નિર્દય પણું, છે ઘણું વિશ્વ વિહારીલાલ, ધર્મ ૮ 
પદ બીજુ 
આજ અકળાઈ ને આધિક ઉભરાઈનેં, વ્હાલના વેંણ વાંકા ઉચાઉં, 
સર્વદાનો સખા ભાવ છે શામળા, શાંખી રહેશો બધુ તેહ સારૂં. ટેક 
બ્રહ્મચારી તમે નાથ નેષ્ટિક ભલા, પુરી રીતે જ બ્રહ્મચર્યે પાળ્યું, 
કર્તું, મકર્તુ, નેં અન્યથાકર્તું તે, આપ સમર્થ થઈને ઉજાળ્યું, આજ ૧ 
નારીઓ સાથે હરિ આપ હોળી રમ્યા, મારી પીચકારીઓ તાકી તાકી, 
એમ નૈષ્ટિક પણુ અષ્ટ અંગ ધર્યું, બોલવાનું નહિ કાંઈ બાકી, આજ ૨ 
નારી સામા રહી નેતરૂં તાણીઊં, વીઠલા એ રીતે મહી વલોવ્યું. 
ખાઈમાખણ તમેંખુબ ખુશી થયા, મિષ્ટ ભોજન વિષે મનો પરોવ્યું. આજ ૩ 
વેશ વામા તણો ધરી ને ભુધરા, નારીની મંડળી માંહિ ફરીયા, 
ગરીબીઓ ગાઈને નારીઓ રીઝવી, બ્રહ્મચારી તણા ધર્મ ધારીઆ. આજ ૪ 
નામ નારાયણ સુનિ ધાર્યું તમેં, મુનિ પણ સાચવ્યું ખુબ મીઠું. 
રાજ રિદ્ધિ સમાવૈભવો ભોગવ્યા, ખાંતીલા નામ શિદ થર્યું. ખોટું. આજ પ 
બ્રહ્મચારી ભલા તોગણું તેહને, અષ્ટ અંગે તજે જેહનારી, 
સર્વનારી તણા જીવમાં જે રહે, કે કહેવાય ત બ્રહ્મચારી ? આજ ૬ 
ભૂપ ઉત્તમ તણી જાનમાં જે ગયા. શાંભળ્યા સર્વ વીવાના ગાંણા 
તો પછી વર્ણીની કર્ણી શી વર્ણવું, લીધા સંસારના સર્વ લાંણાં આજ ૭ 
આટલું સાંભળી નાથ ઉતાવળા, હરિવર આવજો હાલહાલ, 
જોપછી મારી હુંજાતિ પર જાઈ શતો, લાજ નર્હિ રાખુવીહારીલાલ, આજ ૮ 


૪૬૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પદ ત્રીજુ 


ઢોંગી છો ધૂર્ત છો કપટી છો કુટીલ છો, કોણ થી દાસ વિશ્વાસ કરશે ॥ 
છળ કરી લોકનેં છેતરો છો તમે, મસ્તક સોંપશે તેજ મરશે. ॥ ટેક ।॥ 
હુંઢીયાનું હતુ જોર જે ગામમાં ત્યાં જઈને તમેં કપટ કીધું. ॥ 
મુમતિયો બધાની મુનિજનને મુખે, વશ કરી વસ્તીને નીમ ધીધુ. ઢોંગી ૧ 
જઈ ચડયા જ્યાંકી શિવપંથી ના શહેરમાં, કોઈએ અલ્પ નહિં અન્ન આપ્યું, 
સર્પ સાધુને રૂદ્રાક્ષ બંધીવાય, સ્થિર ત્યાં આપનું થાણું આપ્યું, ઢોંગી ૨ 
ખત્રી ખૈયો હતો કચ્છમાં જ્યાં કણે, જે ચડયા નાથજી જેહ ટાણે, 
ગુરૂ કરી ગાદીએ મને બેસાડીઓ, કપટી કળી લીધુ ખૈયે સુજાણેં. ઢોંગી ૩ 
વસ્તિ વેદાંતિની જોઈ જ્યાં જે સમે, વેશ વેદાંતિનો ત્યાંજ ધાર્યો. 
ધીરવી ધીરવી ધર્મ ઉપદેશ દઈ, પ્રગટ મત આપનો ત્યાં પ્રસાર્યો. ઢોંગી ૪ 
કામ હીંસા તણું કોઈ કરશો નહિં, કપટથી એમ ઉપદેશ કીધો, 
સાધુ લોલંગરાનો તમે તે સમે, દાસને હાથ સંહાર કીધો, ઢોંગી પ 
ક્યાંય સંતાય બેઠા તમે શામળા, ક્યાંઈ નિર્બળ પણું ધારી નાઠા, 
ક્યાંય કહ્યું કોઈનેં મારૂ રક્ષણ કરો, નહિ કરો તો થશે હાલ માઠા. ઢોંગી ૬ 
ક્યાંય એશ્ચર્ય અતિશેંજ દેખાડીઉં, ક્યાંય તો જોયાજ જીવ જેવા. 
જેમ બહુરૂપી બહુરૂપ ધારી ઠગે, આવડે ઢોંગ એવાંને એવાં. ઢોંગી ૭ 
ઢગ તણા ઠગ થકી હુંજ ઠગાં નહીં, જાદુગર તણી હું તોડું જાલ, 
વાતની વાતમાં માવમુજને તમે, વશ કર્યો વિશ્વ વિહારીલાલ ઢોંગી ૮ 


પદ ચોથું 


લાજનું કાજ તો કાંઈ કીધુ નતી, હોય નિર્લજ ને લાજ શેની, 


ચોરીનું કામ તો નાનપણમાં શિખ્યો, ચીજ તું ચોરતો જેની તેની. ટેક 
લાગ ફાવ્યા થકી નિત્ય લંઘન કરી, ભાભાની એક અંગુઠી ચોરી, 
માનનીયો તણાં ચિત ચોરી લીધા, લલચાણી બાળ વૃદ્ધ કિશોરી, લાજ. ૧ 
નાત કે જાતમાં નવ રહી આબરૂ, કોઈએ એક કન્યા ન દીધી 
જ ફે ક હૂ મિ! 

તેથી મા બાપનું ઘર તજી નીશર્યા, થઈ વેરાગી વનવાટ લીધી. લાજ. ૨ 
ગરીબ મુજનેં ગણી આવી નથી બોલતો, વૈભવો પામી વિષેષ ફુલ્યો, 


ભુખના દુઃખથી ઘરો ઘર ભટકતે, માંગતો ભીખ તે કેમ ભૂલ્યો ? લાજ. ૩ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૬૫ 


સ્વામી રામાનંદે સાધુ ગણી રાખીયો, છાંણના થાપતલ ને પીછાણું, 
તે સમે લોકમાં કોણ ગણતું તને, નહિં હતુ જે સમે હાથ નાણું, લાજ ૪ 
સ્વામીની ગાદીના અન્ય વારસ હતા, ન્યાય તજીનેં તે અનિતી કીધી, 
આવી શ્રીપુરમાં કપટ દગા રચી. ત્યાં રૂૃગનાથદાસને શીખ લીધી. લાજ પ 
સંતજનથી જ સત્સંગ છે વિસ્તર્યો, જો અનાદર કરો આવી રીતેં, 
તો પછી તમતણા વારસો જે થસે, પૂજશે સંતને કેમ પ્રીતેં. લાજ ૬ 
એહવું સુણીને હરિહસી બોલીયા, સંત તુજ ભક્તિ મેં સાચી જાણી, 
ક્યારનો આવી આદર્શ સુણ વારહ્યો, આફના મુખની મિષ્ટવાણી, લાજ ૭ 
પાણી બે જોડીને પાય મુનિ લાગીયા દંડવત પણ કર્યો તેહ કોલ, 
સ્તુતિ કરી છંદ પ્રબધ સારા તણી વંદુ હું વિશ્વવિહારીલાલ. લાજ ૮ 
* (ઉપાલભકાવ્ય સમાપ્ત) 
(હિરિલિલામૃતપદ ૧૦ મુ) 
પૂર્ણ પ્રતી કરી તે પછી પર હરિ, શામળા કેમ છેટે રહો છો, 
આજ દર્શન મને કેમ નથી આપતા, દૂર રહી કેમ દિલને દહો છો. (ટેક) 
આજ્ઞા શ્રીહરિ જે તમે છે કરી, તે ધરી મસ્ત કે મેંજ લીધી, 
મૂળીમાં શ્રેષ્ટ મંદિર કરવા તણી, તુરત મેં નાથ તૈયારી કીધી ૧ 
આદર્યું મંદિર આંહિ અમેં, ક્યોઈ પથ્થર મળે નર્હિ જ પાકા, 
ગોતવા નીસર્યા સીમ સઘળી ફર્યા, ગોતિ ગૌતિ અમે ખુબ થાક્યા. ૨ 
ક્યાંઈ નિપજાવો હરિ ખાણ હીરા તણી, ક્યાંઈ નિપજાવો મણિરત્ન ભારે, 
ક્યાંઈ નિપજાવો આરસ અતિ ઉજળા, તો ન નિપજે શું પથ્તર અતારે ૩ 
હિમત હેયે ધરી શિખર સરવોપરી, સરસ કારીગરીથી કરાવું 
દેવ પધરાવિ ડંકા દઉં દેશમાં, સરસ હું ધામ સૌથી ઠરાવું ૪ 
જો કદી આજ આ અરથ સરસે નહિં, તો પછી વિશ્વાસ કરશે. 
દીન જે દાસ થઈ આપના ચરણમાં, મસ્તક સોંપશે તે જ મરશે પ 
બ્રહ્મમુનિ વેગમાં વાક્ય જે ઉચ્ચેરે, તે સુણી શ્રીજીને મિષ્ટ લાગે, 
પ્રગટ પુરૂષોત્તમ પ્રગટ થી તે સમે, આવી ઉભા રહ્યાં નેત્ર આગે. ૬ 
વાહરે વાહ મુનિ વાક્ય જે તમતણાં છે અતિશેજ આનંદકારી 
સ્નેહમાં ચિત્ત આકર્ષ મારૂ થયું, એમ ઉમંગી ઉચર્યા અધારી ૭ 
ભાળી ભગવાનને તુરત પગમાં પડયા, ભાવથી બ્રહ્મમુનિ એજ ટાણે, 
વિશ્ચવવિહારીને વિનય વળતી કર્યો, છંદપ્રબંદથી મિષ્ટ વાણે. ૮ 


* ઉપરના ચારે પદો અપ્રસિધ્ધ છે, હરિ લિલામૃતમાં પણ નથી. કવીશ્વરની 
નોંધ પોથીમાં આ પદો છે. કોઈક ને આ પદોના વાક્યો કદાચ પૃથ્ય ન પડે તેમ ધારીને 
હરિલિલામૃતમાંથઈ એ ચારેપદો પાછળથી કાઢી નાંખવામાં આવ્યા હશે. (સંપાદક) 


૪૬૬ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિત્ર 


॥ પુષ્પિગ્રાવૃત ॥ 
કુ વચન શિશુના સુણી સુમાતા, નિજ મન ક્રોધ કદી નથી ભરાતા, 
મતિ હિણ મુજને કુપુત્ર જાણી, સહન કરો મુજ ઈષ્ટ મારી વાણી, 
પુર્વછાયો 
બ્રહ્મમુનિના ભાવના, શબ્દ સાંભળીને ઘનશ્યામ; 
હૃદયમાં રાજી થયા, પછી બોલિયા પૂરણ કામ. 
ચોપાઈ 

બોલ્યા શ્રી હરિ હે, મુનિરાજ, તમે જે જે કથન કહ્યાં આજ; 
તેમા જુઠું નથી તલ ભાર, સાચે સાચા છે સર્વ ઉચ્ચાર. ૧ 

તમે શુંભારીઓ મને જ્યારે, આવ્યો છું, હુ તો તર્તજ ત્યારે; 
લાગ્યા મુખથી વચન જે નિકળવા, હું તો ઉભો અદર્શ સાંભળવાં. ર 

મીઠા લાગ્યા તમારા વચન, સુણી મગન થયું મારૂ મન; 
કહ્યું આટલું હવે શું કહેશે, ઈચ્છું શાંભળવા હું વિષેશ. ૩ 

સુતને ગાળ દે સગી માય, પણ ચિત્તમાં હિત ચહાય; 
જોયું મે તમારૂં મન તેમ, પુરો અંતરમાં દીઠો પ્રે. ૪ 

માગો માગો જે મુખથી તે આપું, કષ્ટ હોય તે સર્વથા કાપું; 
મુનિબ્રહ્મ કહે મહારાજ, કાંઈ બીજું નથી મારે કાજ. પ 

દયા દિલમાં જો મુજ પર લાવો, પાકા પથ્તર આંહી બતાવો; 
કહે શ્રી ચાલો સજ્જ થૈને, સાથે ઝાઝા સલોટોને લૈન. ૬ 
(હરિ લીલામૃત, કળશ ૧૦ વિ. ૧૪) (પદ ૧૦મું) 


હવ આપણે સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ સ્વામી કૃત આગળ આપેલું પદ '“રંગીલકાન 
અરજી' અમારીએક ઝીલીએ.'” ત્યાંથીઆગળ ચાલીએ.” 


॥ શ્રીજી પ્રસન્નતા અને પથ્તરની ખાણ માગટય ॥ 


“રંગીલાકાન અરજી અમારો એક ઝીલીએ,'”' એ પદ સ્વામી સીતારોના 
સુરોથી મીલાવી, એક ચિત્તે ધ્યાનસ્થ સ્થિતિમાં, પૂર્ણ આલાપથી પ્રભાતી રાગમાં ગાઈ 
રહ્યાં હતા. પદ પુરૂ થતાં જ શ્રીજી મહારાજ મંદમંદિ હસ્તા હસ્તા બોલ્યા કે, સ્વામી રૂ 
બહુકહ્યું રાખો !આવા અમારા મનુષ્ય ચરિત્ર તમારા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૬ ૪૬૭ 


સિવાય કોઈએ ગાયા નથી. માટે હવે ઉટો પ્રભાત થયું છે. તો જલ્દી નિત્ય વિદ્ય પૂર્ણ કરી 
ભોગવતી નદીની સામે કિનારે તમે ઘોડે ચડી સલાય મજુરો સાથે આવજો. તમોને હું મંદિર 
લાયક તૈયાર પાકા પથ્થરની ખાણ બતાવીશ.” એ શબ્દ સાંભળી સ્વામી શ્રી હાથમાનો 
સીતાર નીચે મેલી મસ્તક નમાવી હષાશ્રુ પ્રવાહથી શ્રીજીના ચરણાવિન્દને ભીંજવી 
રહ્યાં; અને પોતે શ્રીજીને કઠણ વચનો કહ્યા તેની માફી માગીને દંડવત પ્રણામ કરવા 
લાગ્યા, તે વખતે શ્રીજીએ સ્વામીને ! હાથ પકડી ઉભા કરી બાથમાં લઈ મળ્યા, અને કહે 
કે, “સ્વામી ! તમો નહિં કહો તો બીજો કીયો કવિ મને આવાં વચનો કહીં શકશે ? હું 
તમારા ઉપર બહુજ રાજી છું. ને સદાયે તમારી સાથે જ છું. આટલું કહેતા કહેતા શ્રીજી 
અંતર્ધાને થઈ ગયા. સ્વામી જલદી જલદી નાહીને નિત્ય કર્મપૂર્ણકરી, મોના સલાટ અને 
મજુરો સાથે તૈયાર થઈ પોતે વીંછીયા ઘોડા ઉપર સવાર થી, સાધુ પાર્ષદો સાથે 
ભોગવતીના કીનારે પહોંચ્યા, ત્યાં સામે કીનારે શ્રીજી મહારાજને માણકી ઘોડી ઉપર 
બીરાજેલા સ્વામીએ જોયા. તેથી સાથેના માણસોને પાછળ પાછળ દોડી આવવાની 
આજ્ઞા કરી પોતે ઘોડો દોડાવી. સામે કીનારે ચડયા ત્યાં તો શ્રીજી મહારાજે માણકી ઘોડી 
દોડાવી. તે લગભગ બે ગાઉ ઉપર માલાકાને માર્ગે જોગાસર તળાવથી ઉત્તર દિશામાં 
ખાંટડી ગામના સીમાડા પાસે એક નાની ઘારડીના વિશાળ પથ્થર ઉપર શ્રીજીએ માણકી 
ઉભી રાખી, ત્યાં સ્વામીશ્રી પણ માણકી પાછળ પાછળ પોતાનો વીછીઓ ઘોડો 
દોડાવતા પહોંચ્યા, ત્યાં શ્રીજી મહારાજે ઘોડી ઉપર બેઠા બેઠા હાથ લાંબો કરી તે શીલા 
ઉપર સોટીનાત્રણ વખત ટકોરા કરી એ શીલાને બતાવી ત્યાંજ અદ્રશ્ય થી ગયા. 


સ્વામીએ ઘોડેથી નીચે ઉતારી ઘોડાને એક ઝાડના મુળીએ બાંધી તે શીલાનું 
દંડવત કરી પ્રદક્ષિણા કરી શીલારજ માથે ચડાવી, આંખે અડાડી, શ્રીજી મૂર્તિનું ધ્યાન 
કરતા બેઠા. તેટલામાં સાધુ, પાર્ષદો સલાટો મજુરો, વગેરે તમામ માણસો ત્યાં આવી 
પહોંચતા, સ્વામીશ્રીએ સઘળી વાત શ્રી દેવાનંદસ્વામીને કહી અને એ શીલા નીચે ખાંણ 
બેસારવાની આજ્ઞા આપી ખોદકામ શરૂ થતા ઉપરનો કાચો પથ્થરનો થર નીકળી જતા 
તેની નીચે એક મોટો સફેદ આરસના જેવો પાકો પથ્થર દેખાતાં તેના ઉપર કંકુ ચોખા 
સાથીઓ કરી શ્રીફળ વધેરી શુકન કરી સહુ મુળી આવ્યા. બીજે દિવસે સ્વામીએ 
દરબારમાંથી તંબુ, ડેરા, રાવડીઓ વગેરે મેળવી 


૪૬૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


દ 


ખાણની બાજુમાંજ ૬૦ માણસો સાથે ત્યાં મુકામ નાખી ખોદકામ ચાલુકર્યું. 


ન્ડ 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિત શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ - સદુગરૂ દેવાનંદસ્વામી સંવાદે મૂળી મંદિર પ્રસંગે પથ્થર 
ખાણ પ્રાગટય નામ છઠ્ઠો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ ૬ ॥ 


2 / 2 


અધ્યાય ૭ સાતમો 
શ્રી મૂળી મંદિર પ્રસંગ 


શ્રી બ્રહ્મમંડળ કુંડ (પાણીની વીરડી) 


ખાણમાંથી સારાં ઉંચી જાતિના પાકા પથ્થરોના તૈયાર સ્થંભો, ભારવટી।ઓ 
નવ નવ કુટના લાંબા જાડા પાટડાઓ, સરાંભરણાંઓ, તેમજ બીજા નાના મોટા ચાલુ 
ચણતર કામમાં જે વખતે જેવા જોઈએ તેવા જ લાંબા પહોળા અને જાડા, પથ્થરોના ઉપરા 
ઉપર થરો નીકળાવ લાગ્યા. આવા સાફ તૈયાર ઘડતર વાળા પથ્થરો એકજ સ્થાનેથી 
મળતા સ્વામીશ્રીને ઘણીજ હિંમત આવી અને શ્રીજી મહારાજે સંપૂર્ણ અરજી સ્વિકારી 
સહાયતા કરી એવુ સહુ કોઈના મનમાં નક્કી થયું. વિશેષ પરચો તો એ થયો હતો કે, 
“જ્યારે ત્રણે શિખરો અને તેના ઘુંમટો વગેરેનું ચણતર કામ પૂર્ણ થયું, ત્યાં તે ખાણાંથી 
પણ પથ્થર નીકળતા બંધ થયાં. એ જોઈ શ્રીજી મહારાજે જાણે મદિર માટે સ્પેશીયલ 
પથ્થરોની ખાંણ સૂજી આપી હોયને, તેમ સહુ કોઈને સમજાયું. વળી તે ખાણની 
આજુબાજુમાં તે ધારમાંજ પાકકા પથ્થરાઓ પણ નીકળા લાગ્યા. (પણ મદિરના 
ઉપયોગમાં લીધા તેવા ઘડવાને લાંબા નહિ) હાલ એ ખાણની આજુબાજુ બેબે 
માઈલોમાં પાકા પથ્થરો હજી પણ નીકળે છે અને ““રામપડા '”' સ્ટેશનેથી દેશાવરમા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૬૯ 


પણ ચડે છે. એમ શ્રીજીની કૃપાથી સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વમીએ પણ સર્વજીવ હિતાવહ 
થઈ ત્યાંનાપથ્તરાની ખાસ જગપ્રસિદ્ધિકરીઆપી. 


પાણીની વીરડીયાનેબ્રહ્મકમંડળ કુંડ 


ચાલુ કામમાં પાછી એક બીજી મુંઝવણ સ્વામીશ્રીને આવી પડી હતી. તે એ કે 
પથ્થરની ખાણ મુળી ગામથી લગભગ ત્રણેક ગાઉ વાયવ્ય દિશામાં દૂર હતી તેથી મુલી- 
મજુરોને તથા સંતોને પણ ત્યાં જ રાત્રી દિવસ પડાવ નાખી રહેવું પડતું તેઓ તમામના 
માટે તથા સાધુઓ વગેરેને નાવા ધોવા માટે “પાણી” ઘણે દૂરથી લાવવું પડતું બાજુના 
જોગાસર તળાવમાં પાણી જુજ હતું એન તે પણ ઝીણી જીવાતવાળું પગડેલું હતુ તેથી ગણે 
જ દૂરથી પાણીની માંણો ભરાવી લાવવી પડતી, કોઈ વખત પાણી થઈ રહેતા અને લેવા 
જનારાઓ દૂર દૂરથી પાણી લાવવામાં આવે ત્યાં સુધી માણસો પાણી વિના તરશે બેઠા 
રહેતા. ખોદકામ કરનાર વગરે મજુરોને વખતો વખત પાણીની તરસ લાગે, અને દુરથી 
આવતું પાણી “ઘી' ની માફક સંકોચથી વાપરવું પડતું એથી પાણીની મુશ્કેલી વધવાથી 
સ્વામીને તેની (બીજી) ચિંતા દરરોજ થવા લાગી. 


એક દિવસ બપોર પછી સ્વામીશ્રી ખાણના ખોદકામના પથ્થરના ઢગલા ઉપર 
ખાખરાને વળતે છાંયડે પાથરી, હાથમાં પુસ્તકનું પાનું વાંચતા વિચારતા ખોદકામ જોતા 
હતા, તેવામાં ખાણની અંદરના એક માણસે “બહુ તરસ લાગી છે. હવે તો પાણી 
પીવરાવો”' તેવી બુમ ખાણમાંથી પાડી, પાણી તદ્દન થઈ રહેલ હતું. છેટેથી પાણીની 
મોટી મોટી માણો ભરી માથે ઉપાડી ચાલતા માણસોને જોઈ કોઈએ જવાબ આપ્યો કે, 
“પાણીની માંણો લઈને માણસો ચાલ્યા આવે છે; આવશે કે તમને તુરત જ 
પીવરાવીશું'' તે સાંભળી ખાણમાંનો માણસ કહે છે કે જલદી લાવો; મારો તરશે જીવ 
જાય છે. પછે મારે શુ કામનું'' એ વાતચીત સાંભળા સ્વામીશ્રી બહુજ દયાળુ સ્વભાવના 
હોવાથી અકળાઈ ગયા, અને પાણી ભરી લાવનાર માણસો સામા પોતે જાતે એક લોટો 
લઈ દોડયા. અને સ્વામીને છાંયે ઉભા રાખી પાણી લાવનારની માંણમાંથી પાણી 
લોટોમાં ભરી ખાણમાં ઉતરીને તે બેભાન થયેલા માણસના મોઢા ઉપર 


૪૭૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


છાંટીને પાયું. તેમ જ અદરના બીજા તમામ માણસોને પણ ખૂબ પાણી પાઈ શાંત કર્યા. 
સ્વામીશ્રી પાણી ભરીને આવતા માણસો સાથે ધીમે, ધીમે પાણીના વિચારમાં શ્રીજી 
મહારાજને સંભારતા સંભારતા ખાણ તરફ ચાલ્યા આવતા હતા. તેવામાં એક અતિ વૃદ્ધ 
ભરવાડ જ્જરિત અંગવાળો, એક હાથમાં મોટી લાંબી-જાડી ડાંગ (લાકડી) અને ખંભે 
કાળો કામળો, શરીર કંપવાથી ધ્રુજતું હોય તેમ ધીમો ચાલતો સ્વામિની સન્મુખે 
“રામરામ'' કહીઆવી ઉભો, અને પૂછવા લાગ્યો. 


“ભરવાડકહે - એ તમેઆટલા બધામાણસઆંઈ શુંકરો છો?'” 
સ્વામી કહે - ભગવાનના મંદિર માટે પથ્થરો કાઢીએ છીએ, 


ભરવાડ કહે-ઈતો ઠીક પણ પાણી પીવાનું આટલા બધા માણસે સાર્‌ ક્યાંથી 
લાવોછો? 


સ્વામી કહે - ઘણા જ દૂરથી પહેલા “ભેડાસર' તળાવમાંથી માણું ભરી 
લાવીએ છીએ. 


ભરવાડ કહે-અરે એટલે બધે છેટેથી લાવો છો ? આંઈથી ઉગમણી કોરે ઈશાન 
ખુણામાં એક જ ખેતરવા છેટે મીઠા પાણીનો જુનવાણી એક વીરડો છે તેમાં ઘણુ પાણી 
છે. એમે નાના હતા તેદિ વાઘ ચરવા આંઈ ખાંટડીથી આવતા તેદિ તે વીરડાને ત્રણ ચાર 
પગાં (પગથીઆ) હતાં તે ઉતરીને ઈ મીંઠુ પાણી પીતા ને ઘેટા બકરાને અને ગાયુંને પણ 
કાંઠે કુંડી જેવું કરી પાતા ઈ નાની વાવડીની મીઠી વીરડી તો અસલી છે ? અસલી પણ હવે 
તો તેસાવ બુરાઈ ગઈ હે. હાલો હું તમને ઈજગા બતાવું. 


સ્વામીશ્રી તો એ ભરવાડને ભરોસે સાધુ પાર્ષદો સાથે ચાલ્યા. તે ભરવાડ સાવ 
ધીમો ધીમો આસપાસ જોતો જોતો લાકડીના ટેકે ચાલતો હતો. એક ખેતરવા ગયા પછી 
થોર (કંટાળા)નું એક મોટુ થુંબડું આવ્યું અને ખાખરાનો ઘેરો, એ થુંબડા વચ્ચેની ખાડમાં 


૧ ન. 


નાના નાના રોપડાઓનો હતો, ત્યાં આવીને તે ઉભો રહી, તે ખાડો બતાવવા ત્યાં જઈ 
લાકડીનું ઠેબું પછાડીને બોલ્યો કે, “આંહી અસલી જુનવાણી મીઠી વીરડી છે. તે 
ખોદાવજો પાણી બહુ જ મીઠું અને ઘણું નીકળશે. બઉ ઉંડી નથી મરેલ ગાળ કાઢી 
નાખશો, ત્યાં પાણી દેખાડો દેશે, લ્યો હવે સરવે ડાયરાને રામરામ છે ! એમ કહી ઉત્તર 


દિશામાં ચાલતો થયો. ત્યારે સ્વામી કહે કે, - ““ ગોકળી”” 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૨ ૪૭૧ 


તમેકીયે ગામ રહે છો ? તે સાંભળી ભરવાડ કહે કે- આ હામું ગામ ખાંટડી દેખાય છે તેમા 
રહું છું. પણ અમે માલધારી ફરતા ફરીએ આજ આંઈ તો કાલ બીજે, વગડાના વનવાસી 
છઈ.' સ્વામી કહે - “તમારૂ નામ શું ?' ભરવાડ કહે - “માઈ નામ ? મારૂ નામ તો કાનો 
છે.' સ્વામી કહે કે, ખાટડીમાં તમારા ઘર કીયે ઠેકાણે છે ? ભરવાડ કહે કે “ઠાક મંદિર 
વાંહે.' એમ કહી રામરામ બોલી ખાંટડી તરફ ચાલતે થયો. સ્વામીએ પછી આસને આવી 
તે ભરવાડનું નામ ઠામ-ઠેકાણું લખી લીધું અને બીજે દિવસે સવારે એ થોરના થુંબડા અને 
નાન નાના ખાખરાઓ કઢાવી એ ખાડામાં ખોદાણ શરૂ કરતાં, ઘણા જુના વખતનો ગાળ 
કાઢયા પછી એક જ ગોળાકાકર પથ્થરમાં સલાટે કોતરેલી (ખોદેલી) એક નાની વાવ 
પાણીની ભરેલી જોવામાં આવી. તે સાફ કરાવી પાણી ઉલેચાવી, ઉટલેકા વાસણમાં 
ભરી કપડેથી ગાળી ઠાકોરજી (લાલજીની) મૂર્તિને નવરાવીન જળ તે વાવમાં પ્રસાદીનું 
રેડાવી, પછી પાછુ બીજું જળ વાવમાંથી ભરાવી, ગરણે ગળાવી ઠાકોરજીને ધરી સ્વામી 
વગેરે સહુએ પીધું. પી જોતા મીઠું સાકર જેવું અને શીતળ સ્વાદિષ્ટ લાગતા સહુ આનંદને 
પામ્યા. પછી એક નાની વાવડીના ત્રણ ચાર પગથીયાનો જીણોદ્ધાર કરાવી સ્વામીએ ત્યાં 
વાવને કાંઠે ઓટો ચણાવી, તેના ઉફર વગર ઘડેલા કાળા પથ્થરના એક હનુમાનજી 
પધરાવી, તેને તેલ સિંદોર પોતાના હાથે ચડાવી, ત્યાં એક મોડી ધજા ચડાવી સામી 
બાજુએ પોતે પર્ણકુટી બંધાવી. ત્યાંજ રહેવા લાગ્યા. આજુ-બાજુના સંતો અને પાર્ષદો 
પણ ખાખરાના ઝુંપડા કરીને ત્યાં રહેવા લાગ્યા. એવી રીતે મજુરો વગેરે સલાટો તે ખાંણ 
પાસે રહેતા, અને સ્વામી વગેરેએ મીઠી વીરડીની બાજુમાં હનુમાનજીની સામે રહેવા 
લાગ્યા. 4- 


ન- સ્વામીશ્રીના પઘરાવેલા એ પ્રસાદીના હનુમાનજીને ફરતો હાલમાં એક વિશાળ ઓટો 
મંદિર તરફતી ચણાવેલ છે અને દર વરસે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી દેહોત્સર્ગની તિથી 
(જેઠ સુદી ૧૦મી) એ ત્યાં મુળી મંદિરના તમામ સાધુ બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો, હરિભક્તો 
વગેરે ત્યાં રસોઈ કરી જમે છે, તેમજ પ્રસાદીનો ખાંણ પાસે પણ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ 
સ્વામીએ હનુમાનજી પધરાવેલા, ત્યાં હાલ દેરી ચણી અને ત્યાં એક કુવો પણ મંદિર 
તરફતી ગળાવી પગથીઆ બંધાવેલ છે. તે બંન્ને પ્રસાદીના સ્થળો હાળ મુળી મંદિરના 
કબજે છે, અન જાત્રાળુઓ તેની દર્શને જાય છે. રામપરડા સ્ટેશનથી સુરેન્દ્રનગર જતા 
ઉત્તર દિશામાંરેલ્વેમાં બેઠા તેદેરીના દર્શન થાય છે. 


૪૭૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સ્વામીશ્રીની ઈચ્છા તે કાના ભરવાડને પાઘડી બંધાવવાની થતાં એક લાલ છેડાવાળું 
વાંકાનેરી ધોતીઉ મંગાવી એક દિવસ સાધુ પાર્ષદો સાથે સ્વામીશ્રી ખાંટડી પધાર્યા, 
ખાંટડી ગામના ચોરે બેઠેલા દરબારોનાડાયરાને સ્વામીશ્રીએ પુછયુ કે “દરબારો !કાનો 
ગોકળી ક્યાં રહે છે ?'' એ સાંભળી તમામ દરબારો ઉભા થી નીચે આવી સ્વામીશ્રીને 
પગે લાગી ચોરામાં આસન બીછાવી પધરાવ્યા. ત્યારે સ્વામીશ્રી કહે કે ““તમારા ગામને 
સીમાડે અમે મંદિર સારૂ પથ્થરની ખાંણ બેસારી છે. તે ખાંણની નજદીક જ અમને 
અહીંના કાના ભરવાડે ત્યાં આવી પુરાતની પાણીની વા બતાવેલી. તે ખોદતા પુષ્કળ અને 
મીઠા પામીની બ્રહ્મકમંડળ વાવ 4- તેના કહેવા પ્રમાણે મળી છે, તેથી તે બદલા રૂપે તેને 
આ પાઘડી બંધાવવા અમો આંહી આવ્યા છીએ, તે ભરવાડ ઠાકર મંદિર પાસે રહે છે. તેને 
બોલાવો. એમ કહિને તે લાલ છેઠાનું વાંકાનેરી ધોતીઉં સહુ દરબાર ડાયરાને બતાવ્યું, તે 
સાંભળી સૌ દરબાર ડાયરો કહેવા લાગ્યા કે “ સ્વામી ! આ ગામમાં કોઈ કાના નામનો 
ભરવાડ રહેતો નથી તેમજ આ ચોરો (ઠાકર મદિર) પાછળ કોઈ બીજા ભરવાડનું પણ ઘર 
નથી. એટલે અમરા ગામમાં કોઈ ભરવાડ રે રાયકો (રબારી) પણ રહેતો નથી.'' એ 
હકીકત જાણી સૌ ખૂબ આશ્ચર્ય પામ્યા. સ્વામીશ્રી એ કહ્યું કે, તો પછી ““આ તમારા 
ગામના ચોરામાં ઠાકોરજી છે, તે કાનજીમહારાજ કાનાભરવાડ રૂપે આવી અમને પાણી 
બતાવી ગયા લાગે છે. તેણે ઠાકર મંદિર પાછળ રહેવાનું એંધાણ આપેલ તે સત્ય છે. માટે 
આ ઠાકર મહારાજની તમો સહુ ભાવથી સેવા પૂજા કરજો અને ભઘવાન ભજ્જો'' એમ 
કેટલાક ઉપદેશ આપી સ્વામી વગેરે સંતો પાર્ષદો દરબાર ડાયરાને જ્યસ્વામિનારાયણ 


કહીને ઉઠયા. 


સ્વામીશ્રીને નક્કી ખાત્રી થઈ કે શ્રીજી મહારાજ પોતેજ ભરવાડના વેશે પધારી 


અમારી પાણીની મુંઝવણ મટાડી છે. શ્રીજી મહારાજ જરૂર અમારી સાથે જ છે. 


ન- નોંધ માટેપેઈજ નં. ૪૭૩વાંચો. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૭૩ 
* શ્રી બ્રહ્મકમંડળ (વાવ) અનેદૈવી ખીણ વિષે દિવ્ય દોહા 


ક. કદ ત્‌ ક 
ભક્તોની ભીટ ભાંગવા, નેતમ નકામો નામ, 
ભલો વેશ ભરવાડનો, (તમે) ભજવ્યો સુંદર શ્યામ. ૧ 


શ્રી સહજાનદ સહાયથો, સ્વામો બ્રહ્માનદ, 
પાણી રાખ્યું પ્રેમથી, સત્સંગનું સુખકંદ. ૨ 


પાણી વિણ મોતી અને, પાણી વિણ તરવાર, 
પાણી વિણ ઘોડો અને પાણી વિણ નરનાર. ૩ 


પાણી વિણ એ વસ્તુની, કિંમત નહિ તલભાર, 
(માટે) જતન કરી પાણી જરૂર, રાખો સહું નરનાર. ૪ 


બ્રહ્મ કમંડળ વીરડ, જળ ગંગાજી જાણ, 
અંજનિ સુત ચોકી કરે, અખૂટ જણ એંધાણ. પ 


દૈવી ખાણ દોહા 


ન્‌ 


જન્મ ભૂમિ નિજ ખાણ છે, મૂળી દર્સન ખાંણ. 
ચૌદ રત્નની ખાણ તે, બ્રહ્મમુની ઓળખાણ. ૧ 


બ્રહ્માનંદ મુની તણાં, વસુધા માહિ વખાણ, 
સખા ભલા શ્રીજી તણા, ચૌદ રત્નની ખાણ. ૨ 


મહિમા સમજો મુક્તનો, એજ ખરી ઓળખાણ. 
જંગમ તીરથ જાણતાં, છૂટે ચારે ખાણ. ૩ 


* નોધ માટે જુઓ પાનું ૪૭૪ ચારસો ચીમોતેર 


૪૭૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


મૂળી મંદિરમાં જઈ, સ્નેહ થકી, સુજાણ, 
દર્શન કરીને દેવના, ખાંતે નિરખો ખાણ. ૪ 
સજ્જન સંત જમાડજો, સ્વામી ખાણ, 
(તો) ચારખાંણ ફેરા ટળે, એ મોટુ એંધાણ. પ 
સ્વામી બ્રહ્માનંદનો, મહિમા અપરમપાર, 
કવિ માવ કહે કેટલો, એક જીભ ઉચ્ચાર. ૬ 


ખાંણમાંથી પથ્થરોનો મોટો ડુંગર જેટલો ઢગલો થતા રાજ્યના પગરણાંના 
અને હરિભક્તોના ગાડાઓની હેડો ચાલતો તે પથ્થરાઓ મુળી મંદિર પહોંચતા થવા 
લાગ્યા સ્વામીશ્રી મુળી મંદિરમાં પધાર્યા અને મંદિરનું ચણતર કામ પહોળા પાયા ઉપરથી 
શરૂ કરી નીચેના ભુગર્ભનો એક લાગ તો મંદિરના કોઠાર વગેરેનો બનાવી તેના ઉપર 
બીજો મજલો વિશાળ અને ઉંચો ઘુંમર એકસો ચોરસ સ્થંભોવાળો 
ચૌદ રત્નોનાં નામો દોહા 
કમળા, શંખ, મયંક, મણિ, સંભા સુરતરૂ, બાજ; 
ધેનુ, ધનંતર, ધનુષ, વીષ, સુરા, સુધા ગજરાજ. 
(પ્રાચીન) 
જ ર” 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી વિષે 
35 શ. લ 
ચોદે રત્નો સાથે સરખામણી 


(૧) લક્ષ્મી જેવા ચંચળ અને ચતુર, (૨) શંખ જેવો ધ્વનિ, (૩) ચંદ્ર જેવો 
શિતળ શાન્ત સ્વરૂપ (૪) મણિ જેવી કાન્તિ અને કિર્તી (૫) રંભાજેવી ચિત્રઆકર્ષણ 
કરનારી ગાન વિદ્યા. (૬) સુરતરૂ જેવા પરમાથી (૭) ઉચૈશ્રવા જેવી તાકાત (હોર્સ 
પાવર-વિ પાવર ટકોર નહિં સહન કરનારા, વગે મર્દાનગીવાળા) (૮) કામધેનું સમાન 
દાળુ, ઈચ્છિત આપનાર (૯) ધનવંતરી સમાન, રોગમટાડનાર (જન્મ મરણનો 
મહારોગ મટાડનાર) (૧૦) ધનુષબાણ જેવા કરડાં સત્ય વચનો કહેનાર. (૧૧) ઝેર 
જેવા વચનો દુષ્ટ નો સમજનાર. (૧૨) મંદિરના મદ જેવો શ્રીજી મહિમાનો અને 
વિદ્યાનો મદ રાખનાર (૧૩) અમૃત જેવી દ્રષ્ટિ અને વચનો. (૧૪) એરાવત હાર્થ જેવી 
તંદુરસ્તી અનેચાલ (સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૭૫ 


ઉત્તમ કમાનોની કારીગરીથી ભરપૂર ખુલ્લો સભામંડપ, ગગનચુંબી ત્રણ મોટા શિખરો, 
કળા કોતરણીથી ભરપુર ફરતી વિશાળ પ્રદક્ષિણા, બેઠક, હવારબી અને સુદર ત્રણ 
“રૂપચોકીઓ' વાળા ત્રણ દેવ દરવાજા મેલી “રાજવલ્લભ”' વગેરે શિલ્પશાસ્ત્રના 
આધારે બનાવી પશ્ચિમ દ્વારના મુખ્ય દ્વારમાં શ્રી હનુમાનજી અને ગણપતિજીના સુંદર 
સ્થાનો બનાવ્યા એ બધા ચણતર કામમાં સ્વામીએ ખૂબ કાળજીપૂર્વક ધ્યાન તઈ ઉત્તમ 
કળાકૃતિની દ્રષ્ટિએ ભોગવતીના કિનારે સુંદર મુળી મંદિર ચણાવ્યું. રાત્રી દિવસ અખંડ 
કામ ચાલુ રાખી હજારો માણસોને કામે લગાડી સહુને ભક્તિ સાથે મુક્તિનો રાહ બતાવી 
શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજય ધ્વજ ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં ફરકાવી સૌરાષ્ટ ધરતીની શોભા 
વધારીદોધી. 


મુળીમાંકાવ્યચતુરાઈ પ્રશ્નાત્તર 


એક દવિસમુળી મધ્યે રહેતા ચારણ કવિઓને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગે દેશ દેશાવરના 
કવિરાજો આવેલા હતા. તે સહું દેવડાયરો મંદિર જોવા અને ચારણકુળ મુગટ મણી 
પ્રખ્યાત કવીશ્વર શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીશ્રીના દર્શન કરવા આવ્યા. તેમા કચ્છ, ગુજરાત, 
હાલાર, ગોહીલવાડ, સોરઠ, ઝાલાવાડ, એ પ્રદેશના છ કવિરાજોએ સ્વામીશ્રીને નીચેના 
છ પશ્નો પુછ્યા : (૧) સાગરની પુત્રીનું નામ શું ? (૨) જીવોનો વાસ ક્યાં છે ? (૩) 
તીર્થકરવા જાઉં ? કેનજાઉ ? (૪) ગોપ (ગોકુળનો) પતિકોણ ? (પ) સતી સ્ત્રીને વ્હાલું 
કોણ ? અને (૬) કળીકાળમાં જનોને નિષ્કામી કોણ કરે છે ? એ છએ પ્રશ્નો ઉત્તર 
સ્વામીશ્રીએ એક જ સવૈયા છંદની છેલ્લી પંક્તિમાં આપ્યો. એમાંથી લઈને સ્વામી 
છેલ્લી લીટીમાં ઉત્તર કહે છે. આને અંતલોપિકામુક્તિ કહે છે. 


પ્રશ્નો | પ્રશ્નોત્તર સવૈયા છંદ ઉત્તર 

વ્‌ કોણ સુતા શુભ સાગરની શ્રી 

ર કહિવાસ વસે જીવઅંતરજામીઃ સહ (સાથે) 
૩ તીરથ કારણ જાઉ નજાઉ જ, જા, 

૪ ગોપપતીકોમગોકળગામી; નંદ 

પ્‌ કોણકહોમતિનેઅતિવલ્લભ, સ્વામી, 

દદ પ્રશ્નસુણી મુનિબ્રહ્મકહે સુણો. સહજાનંદ 
ઉત્તર શ્રી, સહ, જા, નંદ, સ્વામી, સ્વામી 


૪૭૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ઉપર મુજબ છ એ પ્રશ્નોના ઉત્તર માત્ર અતર્લાપિકા સવૈયા છંદની એક જ 
છેલ્લી પંકિતમાં સૌ કવિરાજો ચરણાવિન્દમાં મસ્તક નમાવી સ્વામીશ્રીના બુદ્ધિબળની 
અને શીધ્ર કાવ્યરચનાની તારીફ કરતા કરતા સ્થાને ગયા. 


શ્રી મુળીમાં સ્વામીશ્રીના એશ્ચર્યો. 
ન 


મુળી મંદિરનું કામ ચાલતુ હતુ તે વખતે મુળીમાં કોગળીયું (કોલેરા) આવ્યું, 
ત્યારે કડીઆઓ કહે કે, “સ્વામી ! અમે સહુ હવે અમારે ગામ જાશું. અ રહીએ તો 
કોગળીઆમાં મરી જઈએ.' એ સાંભળી સ્વામી કહે કે, તમે મંદિર છોડી ગામમાં નજાશો; 
મંદિરમાં જ રહેજો. મંદિરમાં તમારા પાસે તે નહિ આવે અને ગામમાંથી પણ ત્રણ 
દિવસમાં ચાલ્યું જશે.' તેથી તેત્રીજે દિવસે ચાલી જતા સહુ નિર્ભય થયા. 


ર્‌ 


એક દિવસ મુળીના સહુ ગીરાસદારો મળીને સ્વામીશ્રીને કહેવા લાગ્યા કે 
“સ્વામી ! વરસાદ થાતો નથી ને મોલ સુકાય છે.'' ત્યારે સ્વામી કહે કે, “મંદિરમાં સહુ 
સંતોને પાકી રસોઈ જમાડો તો વરસાદ ઘણો થશે.'' તેથી સહુએ રસોઈ આપવાની હા 
કહી. એટલે સ્વામી સીતારમાં તારો ચડાવીને “'મલાર રાગ' ગાવા બેઠા. બે પદો ગાયા 
ત્યાં વરસાદ ઘણો જ થયો અને તેથી ભોગાવામાં મોટુ પુર આવ્યું. પછી સહુએ મળી 
સાધુઓન પાકી રસૌ આપી ખૂબ જમાડયા. 


૩ 


ક. 


એક દિવસ મોના સલાટનો દિકરો “ફુલો' માંદો પડયો તે દેહ પડી જાય તેવો 
મંદવાડ વધી ગયો તેથી સર્વે સલાટો કામ બંધ કરી લુગડા બદલાવી તેના પાસે જઈ બેઠા 
તેટલામાં સ્વામી બહાર ગામડે ગયા હતા ત્યાંથી આવ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે. “આજ 
કામ કેમ બંદ રાખેલ છે ? ત્યારે સ્વામી નીરમાનંદજી કહે કે “સ્વામી ! મોના સલાટનો 
દિકરોકુલો બહુ માંદો છે અને દેહ પડી જાય તેમ થઈ ગયું છે. તેથી બધા સલાટો હમણાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૭૭ 


જ ત્યાંગયા છે.'' એટલે સ્વામીએ મોના સલાટને તેડાવીને કહ્યું કે, ““તારો દીકરો જીવતો 
રહે તો તારે શું નિમ રાખવું ?'' ત્યારે મોનો સલાટ કહે કે “સ્વામી ! તમો કહો તેમ કરૂ?” 
ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““તારે પાંચ દિકરા છે અને તે પાંચે દિકરા પગાર લાવે છે. તો તારે 
હવેથી ઠાકોરજીની ભક્તિ કરવી અને મંદિરની સેવા કરવી કબુલ છે ?'” ત્યારે મોનો કહે 
કે, હા સ્વામી કબુલ છે, પછી સ્વામીની પ્રાર્તનાથી શ્રીજી મહારાજ કુલનો દેહ રાખી 
ગયા. ને કુલો સાજો થયો તેથી મોનો સલાટ જીવ્યો ત્યાં સુધી મંદિરની સેવા કરીને ભક્તિ 
કરતો હતો. 


૪ 


એક વખતપાણીની ખાંણમાંથી ૧૦ગજ લાંબા અને૪ ચાર ગજ પહોળા એવા 
બે પથ્થરાઓ હનુમાન અને ગણપતિ માટે કાઢ્યા હતા. તે આઠ પૈડા વાળા મોટા રેંકડા 
ઉપર ચડાવવા લાગ્યા; તે પથ્થર રેંકડે ચડયા નહિ. તેથી મોના સલાટે આવી સ્વામીશ્રીને 
કહ્યું કે “સ્વામીશ્રીને કહ્યું કે “સ્વામી હનુમાન ગણપતિ વાળા પાણાઓ ઘણા માણસો 
થઈને ચડાવે છે; પણ રેંકડે ચડતા નથી” તેવું સાંભળી સ્વામિ તે પથરા પાસે જઈ બન્ને 
પથ્થરોને હાથ અડાડીને કહ્યું કે, ““પૂજાવું હોય તો હાલો, નર્હિ તો હમણાં કરવતથી વેરીને 
ચણવાના કામમાં આવે તેવડા ટુકડા કરશે.'' એટલું કહી સ્વામીએ સહુને તેડાવી રેંકડા 

સ પ નો 


ઉપર ચડાવવા કહ્યું. પોતે પણ સહુ સાથે તેને હાથ અડાડતા પથરાઓ રેંકડે ચડી ગયા. તેના 
હનુમાન ગણપતિ ઘડાની સ્વામીએ પધરાવ્યા હતા. જે હાલ પુજાય છે. 


પ 


ભોગાવા નદીમાં વેળુનો વેકરો બહુજ ચડી જતાં ખાંણેથી આવતા પથ્થર ભરેલા ગાડાંઓ| 
નદીમાં ચાલે નહી તેથી ખેડૂતો કહે કે, ““સ્વામી, નદીમાં મારગનો ચીલો બાંધ્યો વિના ગાડા 
ચાલશે નહી.” તે સાંભળી સ્વામી કહે કે, “કુચો હોય તો નદી બંધાવ પણ આવા માઠા 
વરસમાં કુચો કોણ આપે ? તે સાંભળી બ્રાહ્મણ પ્રભુ મહેતો કહે કે સ્વામિ, મારે ગંજી છે. 
તેમાંથી જોઈએ તેટલું ઘાસ લઈ જઈને નદીના ચીલો બંધાવો, ત્યાં તો પ્રભુ મહેતાને દિકરા 
પાંચ હતા. તેમણે પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે ગંજીમાંથી ઘાંસ લાવી નદીનો ચીલો બાંધી આપ્યો 
તે જોઈને સ્વામી બહુજ રાજી થયા, અને પ્રભુ મહેતોને વર આપ્યો કે,““તમરા કુળમાં જે દેહ 
મેલસે તેને અમો તેડયાને આવશું.'' તે હજી સુધી અંતકાળે સ્વામીના 


૪૭૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


રિ 


વચનપ્રમાણે તેના વંશમાં જ્યારે કોઈ દેહ મેલે છે ત્યારે સ્વામી તેડવા આવે છે. 
૮ 


મંદિરના ચણતર કામમાં શીશમના પાઊં જોઈએ, કડીઆ સુતાર કહે કે, 
શીશમના લાકડા વિના બીજું લાકડું આમા કામ ન આવે' સ્વામી કહે કે, “અત્યારે હાલને 
હાલ શીશમ ક્યાંથી લાવવો ? તે સાંભળી પ્રભ મહેતે પોતાનો નવો દંતાર, જે શીશમનો 
હતો તે, લાવીને આપ્યો, ત્યારે સ્વામી કહે કે, “દંતાળ ન બગાડાય', તેથી પ્રભુ મહેતો કહે 
કે, “સ્વામી ! તમારાથી શું અધિક છે ? મંદિરના કામમાં ન આવે તે શ્યા કામનું ? એમ કહી 
સુતારને બોલાવી દંતાળનો (શીશમનો) લોઢીઓ વેરાવી પાઊં ઘડાવ્યા. તે જોઈ 
સ્વામીએ પહેરેલો મોગરાનો હાર પ્રભુ મહેતાને પહેરાવી વાંસો થાબડી કહ્યું કે, ““જા, 
જ્યાં હું ત્યાં તુ'', એમ વર આપ્યો. 


એક વખત વઢવાણમાં કોલેરા આવ્યું. અને મોના સલાટની સ્ત્રી હીરબાઈને 
ર ક છ ક કે મ. ભ ઉર ' ર હ 
અને તેના વચેના દીકરા શંકરને થયુ. તેથી મોનાસલાટને તેડવા માણ મુળી આવ્યુ. અને 


કહ્યુંકે, ““બેય જણાંના દેહ રહે તેમ નથી, માટે તમે જલદી વઢવાણ ચાલો.'' તે સાંભળી 


મોનો સલાટ કહે કે, “તે ભલે મરી જતાં હોય મારે વઢવાણ જાવું નતી' એ સાંભળીને 
સ્વામી કહે કે, ““મોના, આવા ટાણે તો જાવું પડે.'' ત્યારે મોનો કહે કે, ““સ્વામી ! 
જીવાડવું અને મરવું તે તો એક ભગવાન સ્વામીનારાયણના હાથમાં છે, અને કાં તમારા 
હાથમાં છે, હું ઠાલો ભુલો ત્યાં જઈને શું કરૂં ?'' સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને સંભારીને 
પ્રાર્થના કરી અને તે બન્નેને જીવતા રાખવા શ્રીજી મહારાજને પ્રસાદીનું પાણી આપ્યું. તે 
લઈ મોનો વઢવાણ ગયો ને ત્યાં જઈ તેબન્નેને તે પાણી પાયું તેથઈ તેમનું ત્યાંના 
મહાજનોએ જાણી એટલે હરિભક્તના અને મહાજનના ચાર પાંચ જણાઓ મળીને 
સ્વામીને તેડવા મૂળીએ આવ્યા. તેથી સ્વામી વઢવાણ પધાર્યા. અને ઠાકોરજીની 
પ્રસાદીનું જણ ગામને દરવાજે છાંટયુ. આથી કોગળીઊં બંધ થઈ ગયું અને સ્વામી પાછા 


મુળીએ આવ્યા. 


બ્રહ્માનંદ સ્વામી મુળીમાં મંદિર કરાવતા હતા. સ્વામીનો પ્રભાવ સાંભલી 
ગામના ઘણા લોકો દર્શને આવતા. એક વખત થોડા ગરાસિયા સ્વામી પાસે આવ્યા. 
તેઓ ભારે અફીણીયા હતા. અફીણનું બંધાણ છોડી શકતા. નહી તેઓ આવીને સ્વામીને 
પગે લાગ્યા ને વાતો સાંભળવા બેઠા. સ્વામીએ ઘણી જ્ઞાનની વાતો કરી. ઉઠતી વખતે 
ગરાસીયાઓએ કહ્યું “અમારું કલ્યાણ કરજો.' સ્વામીએ કહ્યું “જેવું તમારે સ્રી અને 
પરિવાર વિષે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૭૯ 


હેત છે તેવું ભગવાનને ભગવાનના ભક્તમાં કરશો તો,જાવ તમારૂ કલ્યાણ છે.” 
ગરાસીયા ગયા પછી બીજા ત્યાં બેઠેલા સંતે પુછ્યું, સ્વામી આ અફીણીયા માટે કલ્યાણ 
આવું સહેલું કર્યું ?'' સ્વામી કહે, સહેલું નથી. જગતના સબંધીમાં ગાઢ હેત છે એવું 
ભગવાનમાં થવું અતિ મુશ્કેલ છે ને એવું હેત જેને ભગવાનમાં થઈ જાય તેને પછી 
જગતનાપદાર્થોમાં મોહન રહેજ નહિં તેનુંકલ્યાણ થઈ જ જાય. 


હ 


એક વખત મુળીના ગરાશીયાઓ અને ચારણો વગેરે સભામાં બેઠા હતા, તેને 
સ્વામીશ્રીને અરજ કરી કે, ““અમારા દરબાર રામાભાછે તથા રઘાભાઈને દિકરા નથી; તો 
કપા કરો તો થાય,”' તે સાંભળી સ્વામી કહે કે. બન્નેનેશ્રીજી મહારાજ દિકરાઓ આપશે. 
એ વરદાન પછી બન્ને દરબારોના દિકરાઓ - એક વખતસિંહજી અને બીજા 
સરતાનસિંહજી એબન્ને મહા પરાક્રમી થયા હતા. 


૧૦ 


એક સમય મંદિરના ચાલુ કામના પથ્થરાઓ ખુટયા; તેથી નિર્દોષાનંદ સ્વામીએ આવીને 
સ્વામીશ્રીને વાત કરી કે, “સ્વામી ! આંહી પથ્થરાઓ ખુટવા આવ્યા છે. તેખાંણેથી 
મગાવવા જોશે. પણ મુળી ગામના ગાડવાળાઓએ ઘણા ફેરા ઓ નાખ્યા છે; તેથઈ 
ગામડેથી ગાડાં લાવો તો ઠીક'' પછી સ્વામી પોતે રામપરા અને ખોલડીયાદ ગામે ગયાને 
રામપરાના ભગવાન પટેલ દલો સીંધવ, વસતો ભગત રાજસીભગત, ભાણો ભગત, 
વ્યાસ ગણેશ વગેરેએ પનર ગાડાઓના પૌસા આપ્યા અને આખા ગામના ગાડા પણ 
જોડાવી આપ્યા, વ્યાસ ગણેશજીને ઘરે રસોઈ કરાવી સ્વામીશ્રીને જમાડયા. સ્વામી ત્યાં 
રાત્રી રહ્યાં. ત્યાં બીજે દિવસે તો ગામ ગાડા ખાણેથી પથરા ભરી મુળી મંદિરમાં નાખી 
આવીને પાછા રામપરા આવ્યા. તે જોઈને સ્વામીશ્રી બહુજ રાજી થયા અને બોલ્યા કે, 
“આસર્વેગાડાવાળાઓને હું તેડવા આવીશ'' એમ કહીને સ્વામી ખોલડીયાદ ગયા. ત્યાં 
ખેંગાર ભગત, દલોસીંધવ, ગણેશ સીંધવ, મુળો સીંધવ, લાધો સીંધવ, ભગુ પટેલ વગેરે 
આવતા સ્વામીએ કહ્યું કે ““રામપરાના હરિભક્તોના ગાડાઓ ખાંણેથી પથરાભરી 
મુળીએ નાખી આવ્યા છે. તેમા જ તમારે સર્વેને પણ પથ્થરના ગાડાઓ ખાણેથી ભરી 
મુળીએ નાખી આવવા પડશે.'' તે સાંભળી સહુ કહે કે, સ્વામી તમો કહો તેટલા ગાડા 
જોડાવીએ અને રોકડા રૂપીઆની પણ સેવા કરીએ, એમ કહીને ભગુ પટેલ રૂ।. ૩૦૦ 
ત્રણસો નતુ શેઠને ઘરેથી લાવીને સ્વામીશ્રીના પગ આગળ મેલા, અને બીજાઓએ પણ 
રોકડા રૂપીઆ લાવીને ધર્યા; તથા ગામમાંથી ગાડાઓ જોડાવી ખાંણેથી પથ્થરા ભરી 
મુળીએ પહોંચાડયા. તેથી સ્વામીશ્રીએ રાજી થઈ વર આપ્યો કે “આ રૂપીઆ તથા ગાડા 
આપનારને હું તેડવા આવીશ;'' 


૪૮૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એટલુ જ નહિં પણ તમારા ગામના સીમાડામાં જે મરશે, તેને પણ હું તેડવા આવીશ અને 
ધામમાં તેડીજઈશ. એવો “વર' મળતાગામના લોકો સહુ બહુ રાજી થયા. 


૧૧ 


એક વકત જોધપુર (મારવાડ) નાદેવદાસ નામના બ્રહ્મભટ મુળીએ આવ્યો 
અને ગઢડામાં ચારણોના ચોરામાં આવી કહેવા લાગ્યો કે, “હું અષ્ટવિદ્યાની કવી છું, 
તમામ રજવાડાઓમાં ફરતો ફરતો આંહી આવ્યો છું. આ મુળીમાં વસ્તા ચારણ કવિઓ 
પ્રસિદ્ધ છે. તો કોઈ તમારામાં અષ્ટવિદ્યાની કવિ હોય તો બતાવો' મુળી તો ચારણોની 
છોટી કાશી છે.'' એ સાંભળી પિંગળશી નામના ચારણ કવિ કહે કે, ““અમારા મોટા 
કવિઓ તો રજવાડામાં ફરવા ગયા છે; પણ મુળીના મંદિરમાં એક બ્રહ્માનંદસ્વામી 
નામના કવિ છે. તે અમારા સહુ કવિઓના ગુરૂ છે.'' તે સાંભળી તે દેવદાસ બ્રહ્મભટ 
પિંગળશી કવિ સાથે તેડીને મંદિરમાં સવી પાસે આવ્યો ત્યારે સ્વામીએ તેનો આદર 
સત્કાર કરીને આસન ઉપર બેસાર્યો પછી પિંગળશી કવિ કહે કે, ““આ સ્વામીજી અમારા 


9 કે 


સહું ચારણ કવિઓના ગુરૃ છે. તેની આગળ તમારી કવિતા બોલો, તો પરીક્ષા પડે” તે 


સાંભળી તે કવિ કહે કે, ““સ્વામી તમે અષ્ટાવધાન કરો છો?'”' ત્યારે સ્વામી કહે કે 
“અષ્ટાવધાન તો આ અમારો નાનકડો સાધુ વૈશ્નવાનંદ પણ કરે છે. અમો તો 
શતાવધાના કે સહસ્ત્રાવધાનો કરીએ છીએ.'' “એમ કહી વૈશ્નવાનંદને પોતા પાસે 
બેસાલી અષ્ટાવધાન કરાવતાં આવેલા કવિ આશ્ચર્ય પામતા તનો ગર્વ ગળી ગયો પછી 
સ્વામીશ્રી કહે કે, ““અષ્ટોત્તર શતાવધાન સાંભળવું, સમઝવું, હોય, તો બેસો સામે એડલે 
તે દેવદાસ કવિ સ્વામીના ચરણમાં માંથુ નમાવી બે હાથ જોડી કહેવા લાગ્યા કે, 
“સ્વામીને ભગવાન નૃત્ય માનુ છું.'' તો પણ સ્વામીએ તેના ઉપર કૃપા કરી તેને કંઈક 
ચમત્કાર બતાવવા માટે પીંગળ શાસ્ત્રના કઠીન છંદો પાંચ પાંચ મીનીટમાં રચીને પાંચે 
જણાઓને પોતા સામે બેસારી લખાવવા મંડયા, મેં પાંચ જણાઓને જુદા જુદા પાંચ 
છંદોની પાંચ કડીઓ નવી રચી પાંચ મીનીટ થતા લખાવી આપી. તે જોઈ તે દેવદાસ કવિ 
સ્વામીશ્રીનો આશ્ચિત થયો અને ત્યાં બેઠેલા ગામના કેટલાક વિદ્વાન બ્રાહ્મણો અને 


ચારણોપણ સ્વામીશ્રીના આશ્ચિત થયા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૮૧ 


૧ર 


એક વખત મુળી મંદિરમાં લોટ દળવાનો ઘંટ કરવા માટે પાલક અને જાડો 
બાવળ જોઈએ પણ મુળીની સીમમાં ક્યાયે ઘંટ થાય તેવો પાકલ બાવળ મળ્યો નર્હિ. 
એથી સ્વામી બાવળ ગોતવા નીકળ્યા. ઘણા ગામો ફર્યો. બાવળો જોયા; પણ ઘટના 
ઉપયોગમાં આવે તેવો લાંબો જાડો અને પાકલ બાવળ ન મળ્યો. છેવટે રામપરે સ્વામી 
આવ્યા ને સહૂંને પુછ્યું કે ઘંટ થાય તેવો પાકલ બાવળ આંહી મળશે.'' તંરે હરિભક્તો 
કહે કે, ““સ્વામી ? આ ગમમાં આંબો ચાવડો પટેલ છે. તેના ખેતરમાં એક બહુજ જુનો, 
મોટો ને જાડો પાકલ બાવળ ઉભો છે. પણ તે સત્સંગી નથી ને તેને ત્યાં દીકરો પણ નથી. 


જુ" હ 


તેના મનની ઈચ્છા પુરી થાય તો તે બાવળ આપે તેવો છે.'' તે સાંભળી સ્વામી કહે કે, “તે 
પટેલને આંહી તેડાવો'' તેથી પટેલને બોલવતાં સ્વામી પગે લાગી તે બેઠો, એટલે સ્વામી 
એ તે આંબાચાવટાને કહ્યું કે, ““અમારે મુળી મંદિરમાં ઘંટ કરવા માટે મોટો પાકલ બાવળ 
જોઈએ છીએ. તે તમારા ખેતરમાં છે તેમ સાંભળેલ છે, તો તે બાવળ તમે અમને આપશો 
??' એટલેતેપટેલ કહે કે, ““સ્વામી તમે બહુ મોટા મહાત્માપુરૂષ છો એમ હું જાણું છું. તો 
મને દીકરો નથી તે જો આપો તો હું આપું'' ત્યારે સ્વામી કહે કે, “તેમા શું મોટી વાત છે ? 
કોઈ નવો જીવન નથી ઉત્પન કરવો ? ચાલો ખેતર'' એમ કહી સૌ ખેતર ગયા. ત્યાં 
સ્વામીએ પોતાનું તુંબડામાંથી પાણી છાંટી તે બાવળને વર્તમાન ધરાવ્યાં, અને સહુ 
સાંભળતા કહ્યું કે, “આ બાવળનો જીવ તમારે ત્યાં જ્મ ધરશે.'' એમ કહી વર આપી, 
બાવળ કપાવી મુળી લઈ જઈ તેનો ઘંટ બનાવ્યો બાર માસે શ્રીજી પ્રતાપેં તે પટેલને ત્યાં 


દીકરાનો જન્મ થયો હતો. 
૧૩ 


એક વખત મંદિરના ચાલતે કામે સ્વામીશ્રી હળવદ ગયા. ત્યારે મહાદેવ ભકતે 
સ્વામીશ્રીને પ્રાર્થના કરી કે, “સ્વામી ! મારે ઘેર જમવા પધારો,”” સ્વામી તેને ઘેર મંડળ 
સહિત જમવા ગયા. ત્યાં ઠાકોરજીને થાળ ધરાવીને સહુ સંતો જમ્યા. પછી મહાદેવ ભક્તે 
પુજા કરી સંતોને દોતીઅ ઓઢાડયા. મહાદેવ ભક્ત વહેવારે ઘણાજ સુખી હતા; પણ પુત્ર 
નહોતો તેથી દેવાનંદસ્વામીએ પ્રાર્તના કરી કે, મહાદેવ ભક્ત મુળી મંદિરની ઘણીજ સેવા 


કરે છે પણ તેનેપુત્ર નથી તો તેના ઉપર કૃપા કરો.'' તે સાંભળી સ્વામી કહે મહાદેવ ? તારે 


૪૮૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કેટલાદીકરા જોઈએ છીએ ? ત્યારે મહાદેવભાઈ કહે કે તમો દીયો તેટલા પછી સ્વામી કહે 
કે, ““મુળી મંદિરના ત્રણ શિખરો કરાવો તો ત્રણ દિકરા થાય'' પછી મહાદેવ ભક્તે એ 
ત્રણ શિખરો કરાવવાના ખર્ચના રૂપીઆ આપ્યાં. તેમને ત્રણ પુત્રો થયા હતા. 


૧૪ 


એક વ્હેલી પ્રભાતે સ્વામી પોતાનો શ્રીજી પ્રસાદીનો સીતાર લઈને કીર્તન ગાવા 
લાગ્યા. તેમા મથુરાના વાસી માવારે પ્રીતમ આવો પાતળીઆ'”' એ પદ પુરૂં ગાયું, ત્યાં 
શ્રીજી મહારાજે સ્વામીશ્રીને પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધા ને પુછયું કે, ““હવે તમારે શું જોઈએ 
છીએ?” ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““આપની આજ્ઞાથી મેં આ મૂળીનું મંદિર કર્યું. પણ આદેશ 
તદન સુકો અને નિર્ધન છે. તો તે મંદિરનો નિભાવ કાયમના માટે કેમ થશે ? તેની ચિંતા 
મને રહે છે.'' તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજે વચન આપ્યું જે “સ્વામી ? અમારા પ્રતાપે 
અને આ સ્થાન કરેલી મૂર્તિઓના પ્રતાપે કોઈ વાતની ખામી નહિં રહે, આ દેશમાં તો 
લાખો પતી ઘનાઢ્ય થશે, તે મંદિરની અને અમારા સ્થાપેલ આચાર્યોની અને સંતોની 
કાયના માટે ખૂબ સેવાઓ કરશે, અને તે સેવા કરનારાઓને ધનની ખામી નહ આવે.'' 
આવું વચન આપી મહારાજ અતર્ધાન થઈ ગયા. 


૧૫ 
જીવાગઢવીને અને બનાગઢવીને આપેલું વરદાન 
તથા સ્વામીની ચારણપામાં પધરામણી 


સ્વામીશ્રીનો ચારણ પ્રત્યેનો અંતરનો સદ્ભાવ જોઈને મૂળીમાં રહેતા તમામ 
ચારણ દેવોએ મુળીને એક દિવસ સ્વામીશ્રીની પધરામણી ચારણપામાં આવેલા 
“ચોરામાં '' કરાવી. ત્યાં સહુએ પુષ્પના હાર પહેરાવી ચદરો ઓઢાડી સમસ્ત ગઢડા 
(ગઢવીઓના ઘરો) તરફતી રોકડા રૂપીઆનો એક મોટો થાળ ભરીને સ્વામીશ્રીના પગ 
આગળ મેલી, મંદિરના કામમાં વાપરવાને શ્રી કૃષ્ણાપર્ણ કર્યા, તથા ઘરદીઠ અકેક ગાડું 
જોડી મંદિરની સેવાકરવા આવવાનું પણ 


* આજે સવાસો વર્ષ વિત્યે પણ એ શ્રીજી વચનો હજી સત્ય થા છે, આજથી 
થોડા વર્ષો પહેલા લીંબડીના કામદાર કુટુંબે મુળી મંદિરમાં ઉતારો, બ્રહ્મચારી સ્થાન, 
નળ, લાઈટ, રંગરોગાન વગેરેની સેવામાં એક લાખ ઉપરની સેવા કરી છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૮૩ 


કહ્યું, પછી સ્વામશ્રીએ ત્યાં ઉપદેશની વાતો કરી કે “સિદ્ધ, ચારણ, વિદ્યાધર (ગધર્વ) નો 
એક સર્ગ છે, અને તમો દેવ કોટી ના છો, એમ આદિકવિ વાલ્મીક રૂષી શ્રી વાલ્મીકી 
રામાયાણમાં લખી ગયા છે તેમજ શ્રીવ્યાસજીએ પણ શ્રી મહારાભારતમાં અને શ્રીમદ 
ભાગવત આદી પુરાણોમાં ચારણોને ઉચ્ચકોટીના દેવ તરીખે વર્ણવ્યા છે, વળી શ્રી 
સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પણ નિજ વચનામૃતમાં ચારણોને દેવ તરીખે ઓળખાવ્યા છે, 
તમારામાં જે કંઈ વિભુતી અને વિદ્યાની શક્તિ છે, તેવી બીજી કોઈ જ્ઞાતિમાં નથી, માટે તમે 
તમારા ચારણધર્મ દેવકોટીનો સમજી વિચારી વ્યસનો વગેરે દુરાચાર છોડી, શાશ્ત્રે લખેલા 
સદાચાર પાળો, અને બીજાને ઉપદેશ દઈ પળાવો. વિદ્યા તમો ભણી બીજાને ભણાવો, 
તમારીજ્ઞાતિમાં ઘણા શક્તિ ઉપાસનાવાળા છો. તોએ શક્તિનેઓળકો-જીવ, માયાઈશ્વર 
બ્રફ્મ, પરિબ્રહ્મને પીછાનો જગતની ઉત્પતિને ચાર પ્રલયની વાત વિચારો-ભગવાન 
સ્વામિનારાયણે પંચદેવને મુખ્ય માન્યા છે. જુવો શિક્ષાપત્રીનો દોહો. 
॥ સોરઠો ॥ 

૧ ર ૩ ૪ પ 

પારવતિ રૂ દિનેશ, વિશ્રુ શિવ અરૂ ગણપતિ ॥ 

પૂજન જોગ હમેશ, પંચદેવ મમ દાસકું ॥ ૧ ॥ 


એ મહાદેવી પાર્વતીજીમાં સર્વ દેવીઓનો સમાસ થાય છે, તમે તેના પૂત્રો (દેવી 
પુત્રો) છો, માતા-પીતાને ઓળખો, સત્પુરૂષનો સત્સંગ કરો, આંહી તમારા 4- 
આંગણામાં િહા અલૌકિક ભગવાનનું ધામ થાય છે, સર્વોપરી દેવ પધરાવવાથી હજારો 
લાખો યાત્રાળુઓ આંહી આવશે. આવા ધન, સ્રીના ત્યાગી મહાત્માઓ આંહી રહી 
અખંડ ભજન કરશે, તેનો સંતસમાગમ કરી, તેવા સંતનો અને સતશાસ્ત્રનો સંગ કરી સહુ 
સત્સંગી થઈ, કુસંગનો ત્યાગ કરી, દારૂ, માંસ, ચોરી, અવેરી, (વ્યભીચાર) અને 
દુરવ્યસનોનો ત્યાગ કરો અને કરાવો, “સ્વામિ' એટલે ઘણી જેમકે “નરસીમેતાનો 
સ્વામિ” “મીરાનો સ્વામિ' વગેરે. તે સહુ કોઈનો ધણી કોણ ? કે “નારાયણ' એ બે શબ્દ 
મળીને 'સ્વામનરાયણ' નામ થયું છે. આ બ્રહ્માંડના ઘણી કોણ છે ? કે “'નારાયણ' એમ 
સમજો, આ નવો પંથ નથી, પાખંડ નથી. આ તો સનાતમધર્મને માથે ઘણા કાળની રજોટી 
ચડી હતી તેને સાફ કરી ઉજવળકર્યો છે. માટે વધુ નહિ 


ન- મુળીમાં મંદિર ચારણ પાકને નાકે નજદિક હોવાથી આંગણામાં કહેલ છે. 


૪૮૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તો એક કે બે માળા સ્વામિનારાયણનું નામ મારે પારે લઈ ફેરવજો તો તમારૂં જરૂર કલ્યાણ 
થાશે. આતો આદી અનાદી જે પૂર્ણ પુરૂષોત્તમનરાયણ છે. તે આજ મનુષ્યરૂપે આ પૃથ્વિ 
ઉપર પધાર્યા છે, તેને અને તેના સંતોને ઓળકી તેને શર્ણે થી તેનું ભજન કરી મોંઘા મનુષ્ય 
દેહનો લાભ લીઓ. ઘનશ્યામ સ્વરૂપને ઓળખો. અને પંચ વર્તમાન પાળી બ્રહ્મધામમાં 
જવા માટે સંતના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી ઘનશ્યામને શર્ણે થાવ. જ્યાં સુધી એ નરાકૃતિ 
ધરનાર ઘનશ્યામ સ્વરૂપ નથી ઓળખાતું, ત્યાં સુધીનું બધુ કરેલું વ્યર્થ છે. માટે સહુએ 
ચિત દઈ એ મહા પ્રભુજીનું ઘનશ્યામાષ્ક શાંભળો ને સમજો.' એમ કહી નીચેનું 
ઘનશ્યામાષ્ટક સ્વામિ ચારો મધ્યે બોલ્યા. 
॥ ઘનશ્યામાષ્ટક સવૈયા ॥ 
શાહભયો ઉમરાહયો પતશાહભયો જગ શીશ નયો હૈ ॥ 
રાગીભયો બડભાગીભયો, વિતરાગી ભયો બન જાય રહ્યો હે ॥ 
માનીભયો નિરમાનીભયો, પરમાનીભયો જશ વાસ લયો હૈ ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામકો આશ્રય જો ન ભયો તો કુછ નભયો હૈ ॥ 
(૧) 
નારિમિલિ કુલવારી મિલિજ્યું, અટારી મિલિ મરહિં કાચ ઢલ્યો હૈ ॥ 
પૂત મિલે ધર સૂત મિલે, બહુ દૂત મિલે નિજ બેન પલ્યો હૈ ॥ 
ખાન મિલે અરૂ પાન મિલે, સનમાન મિલે કહું ભાગ્યો ખુલ્યો હૈ ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામકો આશ્રય, જો ન મિલ્યો કછૂ ન મિલ્યો હૈ ॥ 
(૨) 
ભોગલિયો રૂ ઉદ્યોગ લિયો, તન જોગ લિયો બિન રોગ જીયો હૈ ॥ 
જાન લિયો કહું તાત લિયો, બહુ દાન લિયો, જગરાજ કિયો હે ॥ 
બાજ લિયો ગજરાજ લિયો, સબ સાજ લિયો, જશ ગાજરિયો હૈ ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામ કો આશ્રય, જો ન લિયો તો કુછ ન લિયો હૈ ॥ 
(૩) 
ત્યાગી બન્યો અનુરાગી બન્યો, બાડભાગી બન્યો અરીસેન હન્યો હૈ ॥ 
સુર બન્યો મગરર બન્યો ધનપુર બન્યો ચકચૂર સુન્યો હૈ ॥ 
તાલી બન્યો અરૂખ્યાલી બન્યો, સુખપાલી બન્યો બડભાલી ગન્યો હે ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામકો સેવક, જો ન બન્યો તો કછૂન બન્યો હે ॥ 
(૪) 
ધામ કિયો કહું કામ કિયો, જગ નામ કિયો જશ વ્યાપ રહ્યો હે ॥ 
દાન કિયો સમમાન કિયો, અભિમાન કિયો કરકેં ઝુકિયો હૈ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૮૫ 


દાવ કિયો કહું ભાવ કિયો કહરાવ કિયો કહું રાજ લિયો હે ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામ કો આશ્રય, જો ન કિયો તો કછૂન કિયો હૈ ॥ 


(પ) 
ન-ગીતપઢયો, જગ રીત પઢ્યો, નપનિત પઢયો તન રંગ ચઢ્યો હૈ ॥ 
ભાસ પઢયો, અનુપ્રાસ પઢ્યો, રસ, રાસ રૂન્યાસ પ્રકાસ દ્રઢયો હે ॥ 
કેદ પઢયો બહુ ભેર પઢયો, સબ વેદ પઢયો પઢિ માન બઢયો હૈ ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામ કે નામકું, જો ન પઢ્યો તો કછૂન પઢયો હૈ ॥ 


(૬) 
દેશ ગયો પરદેશ ગયો ઘરભેષ ગયો ચહું ધામ રહ્યો 
કાશી ગયો અરૂ નાશી ગયો. તન ધાસિ ગયો અતિ પંથ ભયો 
સોક ગયો સૂર લોક ગયો, વિધિલોક ગયો મન રોક ઠયો 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામ કે આશ્રય, જો ન ગયો ને કહું ન ગયો 
(૭) 


હે 
હૈ 
હૈ 
હૈ 
જાગ કર્યો પુન્ય ભાગ કર્યો, સબ ત્યાગ કર્યો કહું રામ ધર્યો હે ॥ 
હૈ 
હૈ 
હૈ 


પા 
પા 
પા 


ન્યાસ કર્યો ઉપવાસ કર્યો, વનવાસ ફર્યો નહાં પ્યાસ મર્યો હે ॥ 
જાપ કર્યો સુરથાપ કર્યો, સુ વિલાપ કર્યો તન તાપ પર્યો હૈ ॥ 
બ્રહ્મમુનિ ઘનશ્યામ કો આશ્રય, જો ન કર્યો તે કછૂન કર્યો હે ॥ 


(ટ) 

ઉપરનું ઘનશ્યામાષ્ટક સ્વામિ શ્રી છેક વૃધ્ધાવસ્થાએ બોલતાં પણ પોતાના મેઘ 
ગર્જનાસમાનગંભિર સ્વસ્થી ચોરો ગાજી ઉઠયો,ગઢવાડામાં સહુ બાઈ ભાઈને ગર્વથીયો 
કે ધન્ય છે, આવ ચારણ મહાત્માઓને આપણે આજે ઉજળ રાખ્યા છે. ઉજળ ધમ છે. 
ઉજળા વતન છે, ઉજળા મુખ છે, અતિયાકુળ ઉજવળ કર્યું છે બાપ ધન્ય છે તમને'' એમ 
સૌ કોઈ બોલી ઉઠયા, એ અષ્ટક સંભળાવી સ્વમિશ્રી કહે કે કવિરાજો ! મુળી તો આપણી 
છોટી કાશી છે, વિધ્વાન કવિઓ છે, વિધ્વાન વિપ્રો સુપ્રાત છે, શૂરવીર અને દાનેશ્વરી 
શુદ્ધ પૃથ્વી પતિ પરમાર છે, (પૃથ્વી પતિ પરમાર, પૃથ્વી પરમારાંતણી) વેસ્યો વૈશ્નવો 
છે. સેવાભાવી શુદ્રો છે. દેવંગી ઘોડાઓની જન્મ ભુમી છે, પૃથ્વીના અંધારા ઉલેચી 
ઉજવળ કરનાર સાક્ષાત માર્તન્ડરાય (માંડરાય) દેવ ગામના અધિષ્ટાતા દેવ છે, એવી 
મૂળી છોટી કાશી છે અને ત્યાં મંદિર થતા દ્વારીકાપુરી. 


ન- ઉપરનાં નં. ૬ નો સવૈયો ખાસ ચારણ કવિઓને ઉદેશીને જ કહેલો જણાય 
છે. (સંપાદક) 


૪૮૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જગન્નાથપુરી ગોકુળ મથુરા વગેરે બધા તીર્થોનું તિર્થરાજ થશે. માટે આવો ઘનશ્યામનો 
આશ્રય કરો તમારાં અનેક જન્મના પાપો સ્વામિનારાયણને શર્ણે થતા બળી ભષ્મ થાશે. 
એનો હું જામીન છું. સમય ગયો ફરીને નહિં આવે પછી પસ્તાશો એમ કહી પોતે પાણીથી 
ભરેલી તુંબડી હાથમાં લઈ સૌને વર્તમાન નિયમ ધરાવાનું કહેતા કેટલાએક મુમુક્ષુઓએ 
સ્વામિશ્રીના શુભ હસ્તે વર્તમાન ધરાવી કંઠીઓ બંધાવીને સ્વામિશ્રીને સહુએ ગુરૂપદે 
સ્વિકાર્યા, એ સમયે ચોરામાં ઘણાએક ચારણદેવો હતા, તેમાથી મુખ્ય નામો “શ્રી દેવાનંદ 
સ્વામિ નોંધબુકમાં નીચેની વિગતે લખે છે. “એ વખતે ચારણપાના ચોરામાં 
સ્વામિશ્રીએ ઘનશ્યમાષ્ટક બોલી વર્તમાન ધરાવ્યા ત્યારે દેવ જાતી ગઢવી જીવા, ગઢવી 
પીંગળશી, ગઢવી બના, ગઢવી દલા, ગઢવી કેશર, ગઢવી દાજી, ગઢવી ભાઈજી, ગઢવી 


શ. 


શામળ, ગઢવી રાયજી, ગઢવી દેવીદાન વગેરે ઘણા દેવ જેવા દીદાર ચારણો હતા.”” 


ઘણાએક જીજ્ઞાસુઓએ વર્તમાન ધરાવ્યા પછી સ્વામિને કંઈક દશેક વર્ષો 
પહેલાંની જુની વાતનું સ્મર્ણ થતા બોલી ઉઠયા કે “આજથી આઠ દશ વર્ષ પહેલા તમરા 
ગામ (મુળી)ના એક દશેક વર્ષની ઉમરના (ગઢવીના) દીકરા ગઢડા આવ્યા ત્યારે શ્રીજી 
મહારજે તેને પુછયુ કે, “ક્યાં રહેવું ? તે કહે કે “મુળીએ'' મહારાજ કહે કે તમે જાતે કેવા 
છો ? એટલે તે કહે કે “'ગઢવી' તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજે મુને કહેલ કે બ્રહ્મમુનિ આતો 
તમારા આવ્યા ? એમ કહીને પોતે એક પાકલ આમૃફળ (કેરી) ચૂસતા હતા તે ચૂસેલી 
કેરીએ દીકરાને આપી, એટલે તે ગઢવીનો દીકરો ત્યાં સભા વચે ઉભો ઉભો તે પ્રસાદીની 
કેરી ચૂસી ગયો, તે જો સહુ સભાએ તેને ધન્યવાદ આપ્યો. પછી મેં તેને મુમુક્ષુજીવ 
જાણીને પૂછ્યુ કે “ગઢવી ! તમે શ્રીજીના વર્તમાન ધરાવશો ?'' તે કહે કે મારા માતુશ્રીને 
પુછી આવું તેમ કહી બાઈઓની સભા નજીક જઈને તેના માને પુછતા તેણે રજા આપી. 
એટલે તેણે મારી પાસે આવી વર્તમાન ધરાવી કંઠીબાંધી તે સત્સંગી થયા હતા. એ જોઈને 
બાશ્રી જીવુબાબા તથા લાડુબાબાના આગ્રહથી તેના માતૃશ્રીએ પણ બાશ્રીજીવુબાબા ના 
હાથથી ત્યાં વર્તમાન ધરાવ્યા હતા. એ દીકરાનું હું નામ ભુલી ગયો છું, પણ દેખાવાથી 
ઓળખું. એ અત્યારે હવેક્યાં છે ? એ સાંભળી ગઢવી જીવાભાઈ રત્નુએ કહ્યું કે “સ્વામિ ! 
એ મારા મોટાભાઈ બાવાભાઈ ઉફે માવભાઈના પુત્ર છે. તેનું નામ બનેસંગ છે. અને 
મારા ભેળાજ (મારા મોટાભાઈ ગુજરી જતા) રહે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૮૭ 


છે,' એમ કહેતાં સ્વામિ કહે કે “તેને બોલાવો' પછી ચોરા નીચે ઘણા માણસો હતાં 
તેમાંથી નામ લઈ સાદ કરતા તેઓ ચોરા ઉપર આવ્યા, અને સ્વામિને પગે લાગી બેઠા એ 
વખતે તેઓ સગીર મટી જુવાન થતાં મૂછો આવા મંડી હતી. છતાં પણ સ્વામીશ્રી તેનો 
ચહેરો જોઈને ઓળકી ગયા અને કહેવા લાગ્યા કે “ગઢવી ! મને ઓળખો છો ? કંઈ યાદ 
આવે છે ? ગઢડાના દાદા ખાચરના દરબારમાં લીંબડા તળે શ્રીજી મહારાજે તમને પાકલ 
મોટી કેરી જમતાં આપી હતી તે તમે ત્યાં જ ઉભા ઉભા ચૂશી ગયા. ને મેં તમને વર્તમાન 
ધરાવ્યાં તે બધું શાંભળે છે. ? યાદ આવે છે ?'' એમ કહીને વળી પુછ્યુ કે ““હવે તમો મેં 
આપેલો નીયમોપાળો છો કે નહીં ?'' તેસાંભળી બનેસંગ કહે કે “હાસ્વામિ ! હું નીયમ 
બરાબર પાળું છું. જુઓ આ રઈ તમારી કંઠી” તે કંઠી જોતા સ્વામિ કહે “ચારણ લીધેલી 
પ્રતિજ્ઞાનો કોઈ દીવસ ભંગ કરતો નથી' એમ કહી સહું સાંભળતાં પાછા બોલ્યા કે 
જીવારતનું ! આ દીકરો તો બહુ જ મોટાં ભાગ્યવાળો છે, કારણ કે સાક્ષાત શ્રી પ્રગટ 
પુરૂષોત્તમ નારાયણનો અવતાર જે શ્રીજી મહારાજ તેને ચુશેલી કેરી આ મુમુક્ષુ જીવને 
પોતે રાજી થઈને પ્રસાદીમાં આપી. અને તેઓ પણ ઉભા ઉભા ત્યાં ચુશી ગયા. સહુ 
સભાજનો, સંત હરિભક્તો બાઈ ભાઈ તેને ધન્યવાદ આપી, ભાગ્યશાળી કહેવા લાગ્યા. 
અત્યારે એ દશ વરસની વાત આ બનેસંગને નજરે જોતા મારી નજરે તરે છે, એથી એ 
શ્રીજી પ્રસાદીના આમૃફળ (કેરી) ના રસનો પવિત્ર પ્રવાહ ભવિષ્યમાં એના વંશજોમાં 
ખૂબ પ્રસરતાં સહુ ભગવાનના ભક્તો થશે, અને રત્નુકુળમાં રત્ન જેવા થશે.'' એમ કહી 
સ્વામિકહેકે, જીવા ગઢવી આંહી ઓરા આવો તમને પણ અમે વર્તમાન ધરાવીએ, નિયમ 
પાળશો ને ?'' જીવા રત્નુએ હા કહી, સ્વામિના ચર્ણમાં પાઘડી ઉતારી બેઠા, એટલે 
સ્વામિએ સત્સંગના નિયમો આપી વર્તમાન ધરાવી કંઠી બાંધી સ્વામિનારાયણ 
ભગવાનના આશ્રિત કર્યા અને પછી સ્વામિશ્રી મંદિરમાં પધાર્યા સહુ ડાયરો * 
ચારણપાના નાકા સુધી વળાવવા ગયો, અને બીજે દિવસે ગઢવીઓના ગાડાઓ મંદિરની 
સેવામાં આવ્યા. 


એક દિવસ જીવા રત્નુ અને બનેસંગના અતિ આગ્રહથી સ્વામિશ્રી 
જીવારત્નુના ઘીરે મંળ સહિત જમવા પધાર્યા બ્રહ્મણો પાસે દુધપાક, પુરી 


* આહકીકત શ્રી દેવાનંદ સ્વામીની નોંધ ઉપરથી કવિશ્રીવર દલપતરામભાઈની ટીપણી 


બુકમાંથી લેવામાં આવી છે. (સંપાદક) 


૪૮૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ભજીઆ, દાળભાત શાક વગેરે બનાવી ઠાકરોજીને થાળ જમાડી, સંતોને ખૂબ આગ્રહ 
કરી પીરસાવી જમાડીને તૃપ્ત કર્યા. સ્વામીશ્રીએ પણ તે બન્ને કાકાભત્રીજાઓને પોતાન 
પત્તરની પ્રસાદી જમાડી ક્રપાદ્રષ્ટિ કરી કૃતાર્થ કર્યા. પછી સંતોની પૂજા કરી ચાદરો 
ઓઢાડી. આ સેવાથી સદ્ગુશ્રી દેવાનંદસ્વામીએ પ્રસન્ન થીને સ્વામીશ્રીને કહ્યું કે “સ્વામી 
! આ બન્ને કાકા ભત્રીજા રત્નુ કુળના છે, એટલે મારા છે.' (દેવાનંદસ્વામી રત્નુ કુળના 
હતા) વળી વર્તમાન ધર્મ પાળી સારા સત્સંગી થતાં રોજ મંદિર દર્શને આવે છે. તો 
આપશ્રી તેના ઉપર રાજી થઈ દયા દ્રષ્ટિરાખજ, એમ કહીને કાકા ભત્રીજાને કહ્યું કે ““જીવા 
ગઢવી ! તમે બન્ને સ્વામિશ્રીને દંડવત્‌ કરો ? તેથી જીવા ગઢવીએ બે દંડવત કર્યા અને 
બનાભાઈએ છ દંડવત કર્યા અને સ્વામીના ચરણ સ્પર્શ કરી, હાથ જોડીને સામાબેઠા. એ 
વખતે સ્વામી રાજી થઈને કહે કે, જીવાગઢવી તમારે શું સંતાન છે ? એટલે જીવોભાઈ કહે 
કે “સ્વામી ! હું તો ઘરભંગ થયો છું. કંઈ સંતાન થી અને આ મારા મોટાભાઈનો દિકરો છે 
તે મારોજ છે ને ? મારા મોટાભાઈ અને આ બેનાથી મોટા બે દિકરાઓ ગુજરી જતા હવે 
અમે કાકો ભત્રીજો બે જ ણા છીએ.'' તે સાંભળી સ્વામી કહે કે ““આ બેનાએ છ દંડવત 
કર્યા તેથી તેને છ પુત્રો'' શ્રીજી મહારાજ આપશે અને તમે મારે વચને ફરીને લગ્ન કરજો 
એટલે તમને પણ બે પુત્રો થશે ને તમારા કુળમાં સંપ અને ભક્તિ રહેશે. માટે નિયમ 
પાળીને સ્વામિનારાયણની માળા ફેરવજો, એમ વરદાન આપી સ્વામી મંદિરમાં પધાર્યા. 
એ બધારત્નુ સ્વામીના પાસે પિંગળ ભણ્યા હતા. 


સ્વામીશ્રીના વચનથી જીવાભાઈએ ફરીને લગ્ન કરતા તેન પુંજલભાઈ અને 
અભેરાજ એ નામના બેપુત્રો થયા; તેમજ બનારત્નુનેપણ ભીમજીભાઈ, દેવીદાનભાઈ, 
આયદાનભાઈ, ભાઈજીભાઈ કનુભાઈ, અને વજુભાઈ, એ નામના છ પુત્રો થયા. 
તેમાના ભીમાજીભાઈએ સ્વામીશ્રીના શિષ્ય શ્રી વૈશ્નવાનંદ (અસ્ટ વિધાની) પાસે 
પિંગળનો અભ્યાસ કરતા સૌરાષ્ટ્રમાં ઉત્તમ કવિ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા હતા. તેમ જં 
સદગુરૂઓના આશીર્વાદથી ભીમજીભાઈના ઉપર જામનગરના જામ સાહેબ વિભાજીની 
કપાથી જામ સાહેબે તેમને પોતાના રાજ્યકવિ સ્થાપી કાલાવાડ તાલુકો તાબે “રાજવડ' 
નામનું ગામ આપેલ હતું, તેથી તેઓ વિ. સં. ૧૯૨૫ ની સાલમાં મુળી છોડી જામનગર 
રાજ્યના કાલાવાડ ગામે રહેવા ગયા હતા. મૂળીમાં સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી જમવા 
પધારેલ તે પ્રસાદીના જુના ઘરો હજી તેમના વંશજો પાસે છે. 


* જુઓશ્રીરત્નનું વંશવક્ષપરિશિષ્ટ ૨. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૭ ૪૮૯ 


ઈતિશ્રી પાર્ષદ કેશરભક્ત વિરચિત્તે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. 
ધુ. આયોધ્યાપ્રસાદી મહારાજ -સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે મુળી મંદિર પ્રસંગે 
સ્વામી એશ્ચર્યકથન નામ સાતમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥ ૭ ॥ 


--//-- 


શ્રીજી 
અધ્યાય ૮ આઠમો 
( શ્રી મૂળી મંદિર પ્રસંગ ) 


શ્રી મૂર્તિપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ 


ધ. ધુ. આદિ આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદીજ મહારાજે મુળીમાં પધરાવવા શ્રી 
હરિકૃષ્ણમહારાજની ધાતુની મૂર્તિ, અને અમદાવાદમાં પધરાવવા શ્રી ધર્મભક્તિ, 
હરિકૃષ્ણમહારાજની ધાતુની મૂર્તિઓ બનાવાવ સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા 
કરતાં, શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીએ નારાયણજી સુતારને અને પાર્ષદ ભગુજીને પોતા પાસે 
તેવાડીને રાખી એ ચારે મૂર્તિઓ તૈયાર કરાવી, આચાર્ય મહારાજશ્રીને સોંપી પોતે ગઢપુર 
પધાર્યા. 


મુળી મંદિર તૈયાર થતા સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ અમદાવાદ ધ. ધુ. 
આચાર્યમહારાજશ્રીને પત્ર લખી જણાવેલ કે, મૂર્તિઓ પધરાવવા યોગ્ય મંદિર તૈયાર થયું 
છે; માટે શુભ મુર્હૂત નક્કી કરી દેશાવરમાં કંકોત્રીઓ લખાવી મોકલી, આપ ધર્મકુળ 
સહિતમુળી પધારો.'' 


ઉપર પ્રમાણે સ્વામીશ્રીનો પત્ર આવતાં મહારાજશ્રીએ સં. ૧૮૮૮ ના મહા 
સુદિપ વસંત પંચમીના શુભ દિવસે મૂર્તિએ પધરાવવાનું મુર્હૂત નક્કી કરી દેશદેશાવરોમાં 


ગ વો 


કુમકુમપત્રિકાઓ લખી મોકલાવી અને પોતે સહપરિવાર મુળીએ પધાર્યા. 


૪૯૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ધ. ધુ. આચાર્યશ્રીએ અને સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ દોર્ધદષ્ટિ રાખી મૂર્તિ 
પ્રતિષ્ટા વિધિનું કામ ધમ ધોકાર ચાલુ કર્યું. યજ્ઞશાળા, પાકશાળા, ઉતારા, પાગરણ, 
પાણી વગેરેની તૈયારીઓ કરવા લાગ્યા. શ્રીજી મહારાજ સ્વધામ પધાર્યા પછીનો આ 
મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પહેલો વહેલો જ થવાનો હતો, તેથી બન્ને દેશના ત્યાગી વર્ગ 
અને સત્સંગીઓને આ મોંઘેરા અવસર પ્રાપ્ત થતો હોવાથી સંતોના અસંખ્ય મંડળો, અને 
હરિભક્તોના અસંખ્ય સંઘો આવવા લાગ્યા. ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં લગભગ ૪૦ ગાઉની 
અંદર એક શિખરબંધ મદિર નહિં હોવાથી આવું ત્રણ શિખરોનું અલૌકીક મંદિર પ્રથમ જ 
નવું બનતાં તે જોવા અને યજ્ઞનારાયણના દર્શન કરવા સત્સંગી અને બની સત્સંગી 
લત્રવધી મનુષ્યો વાહનો સાથે આવવા લાગ્યા. ભોગવતી નદીના કીનારે અને મંદિરની 
ચારે બાજુએ માનવકોટ રચાઈ ગયો મંદિરના વિશાળ ચોકમાં એક મોટી ચંદની ઉભી 
કરવામાં આવેલી હતી, તથા મંદિરના પશ્ચિમ દ્રારના મુખ્ય દરવાજે શ્રી હનુમાનજી 
ગણપતિ, અને શ્રીજી પ્રસાદીના નિમ્બવૃક્ષની છાયામાં યજ્ઞશાળા રચી હતી ત્યાં વેદપાઠી 
વિપ્રોના વેદધ્વનિથી અને ચંદની નીચેના સંત હરિભક્તોના કથા, વાર્તા કીર્તનનોના 
બ્રહ્મકીલોલથી શ્રી મુળી ધામ દ્વારીકાથી દશગણુ શોભાવા લાગ્યું. 


શ્રીજી મહારાજે બન્ને દેશના અધ્યક્ષ પદે અક્ષર મૂર્તિ સદગુરૂશ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીને સ્થાપેલ હોવાથી, હવે તેમના પધારવાની જ રાહ જોવાતી હતી, 
તેટલામાં સદગુરૂ શ્રી મહાનુભાવનંદસ્વામી કે જેમને શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીને તેડવા 
ગઢપુર મોકલ્યા હતા, તેણે આવી સ્વામીશ્રીનો સંદેશો સંભળાવ્યો કે સ્વામીશ્રીએ 
કહેવરાવ્યું છે કે, અમારે શરીર બરાબર સારૂ નથી. વળી ધોળેરા મદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાનું 
મુહૂર્તપણ એક જ દિવસ પછી હોવાથી હું મુળી નહિં આવી શકું. ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ 
શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ અને સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી મળી પ્રતિષ્ઠા વિધિ, 
કરી મૂર્તિઓની આરતી ઉતારી લેજો.” 


સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી ઉપરનો સંદેશો સાંભળી શ્રી આચાર્ય મહારાજશ્રીને 
કહેવા લાગ્યા કે, સદગુર્‌ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીને શ્રીજી મહારાજે બન્ને દેશની 
ભલામણ કરી મધ્યસ્થ સ્થાપ્યા છે, માટે તેને તો જરૂરી આંહી પધારવું જોઈએ જ. જો 
આપશ્રી આજ્ઞા આપો તો હું પોતે ગઢપુર જઈ સ્વામીશ્રીને તેડી લાવું.'' તે સાંભળીને 
મહારાજશ્રીએ આજ્ઞા આપી એટલે તુરત જ સ્વામીશ્રી પોતાના વીંછીઅ ઘોડા ઉપર 


સ્વાર થઈ પાર્ષદ ભગુજીના ઉંટીયા ઉપર એક સાધુને લઈ ગઢપુર પધાર્યા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૪૯૧ 


સ્વામીશ્રીનેગઢપુરના છેલ્લા દર્શન 


શ્રીજી મહારાજે ગ-છે-પ્ર-૨૪ ના વચનામૃતમાં કહ્યું છે કે, ““સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને સત્સંગી મર્યાદાનો કોઈ રીતે ભંગ ન થાય એ અંગ” તે યથાર્થ છે, એમ 
આ પ્રસંગે જણાયા વિના રહેતું નથી નહિં તો પોતે ગોપાળાનંદસ્વામીથી વયોવૃદ્ધ હતા, 
તેમજ દિક્ષાવૃદ્ધ પણ હતા “ અને શ્રીજીના સખાભાવના અગ્રગણ્ય હતા એટલે પહેલા 
નંબરના શિષ્ય વર્ગના હતા. તેમજ અમદાવાદ નરનારાયણ દેવના દેશના આચાર્યશ્રીની 
અને તે દેશની ભલભળામણ પણ શ્રીજી મહારાજે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કરેલી હતી ને 
ત્યાંના મુખ્ય સદ્દગુરૂ તરીખે સ્થાપ્યા હતા.. વગેરે જોતા શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીશ્રીની 
સમાન કક્ષાના હોવાથી પોતે અને આચાર્ય મહારાજશ્રી મળી મૂર્તિપ્રતિષ્ઠા કરી શકત. 
છતા તેમ નહીં કરતાં, શ્રીજી વચન શીરોમાન્ય ગણી વધુ કાળજીપૂર્વક સત્સંગ મર્યાદા 
સાચવાનો આગ્રહ રાખી બીજાઓને અનુકરણીય થાય તે માટે પોતાની વૃદ્ધાવસ્થાયે 
લગભગ ૫૦ થી ૬૦ ગાઉની વાટે ઘોડે સ્વારીથી અને તે પણ મુહૂર્ત નજીક હોવાથી જાત 
આ 


વળતની મુસાફરીના થાકની દરકાર કર્યા વિના, સ્વામીને તેડી લાવી મૂળી મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા 
મહાતસ્વ પૂર્ણ કરવાની ઈચ્છાથી પતે ગઢપુર પધાય. 


સ્વામીશ્રીને ગઢડા જઈ શ્રી ગોપીનાથજી દેવના દર્શનો કરી દરબાર ગઢ, અક્ષર 
ઓરડી, લક્ષ્મી બાગ, વગેરે પ્રસાદીના સ્થળોના દર્શન કરી, શ્રીજી મહારાજને ખૂબ ખૂબ 
સંભારી, ભૂતકાળ વાંચ્યો. ત્યાં સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી આજુબાજુના ગામડામાં 
ગયેલ હતા, ત્યાંથી પધાર્યા. એટલે તેઓ બન્ને સદ્ગુરૂઓ અરસપરસ પૂર્ણ સ્નેહથી ભેટતા 
પ્રેમના આંસુઓ બન્નેની આંખોમાં આવ્યા સદગુરૂ ગોપાળાનંદસ્વામી કહે કે “અરે 


* સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીને તો શ્રી રામાનંદસ્વામીશ્રીએ દિક્ષા આપી હતી અને 
સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી, સદગુરૂ શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી વગેરે પાંચસો પરમહંસોએ 
સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી પછી દીક્ષાઓ લીધી હતી. તેથી તે સર્વ સદ્દગુરૂઓ અને સર્વે 
સંતોથી પોતે દિક્ષાવૃદ્ધ શ્રીજીના પહેલા નંબરના શિષ્ય હતા. 


નંબર નામ દિક્ષા જન્મસં. અક્ષરવાસ સં. 
૧ સ. ગુ. શ્રીમુક્તાનંદસ્વામી ૧૮૨૮ ૧૮૧૪ ૧૮૮૬ 
૨ સ. ગુ. શ્રીબ્રહ્માનંદસ્વામી ૧૮૬૧ ૧૮૨૮ ૧૮૮૮ 
૩ સ. ગુ. શ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામી ૧૮૬૩ ૧૮૨૨ ૧૯૦૪ 
૪ સ. ગુ. શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી ૧૮૬૩ ૧૮૪૯ ૧૯૦૮ 
પ સ. ગુ. શ્રીગોપાળાનંદસ્વામી ૧૮૬૪ ૧૮૩૭ ૧૯૦૮ 
[2 સ. ગુ. શ્રી દેવાનંદસ્વામી ૧૮૬૫ ૧૮૫૯ ૧૯૧૦ 
૭ સ. ગુ. શ્રીગુણાતીતાનંદસ્વામી ૧૮૬૬ ૧૮૪૧ ૧૯૩૨ 
૮ સ.ગુ.શ્રીશુકાનંદજી (શુકમુનિ) ૧૮૭૨ ૧૮૫૫ ૧૯૨ ૫ 


૪૯૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બ્રહ્મમુનિ ! આવૃદ્ધાવસ્થાયે અને પચાસ ગાઉની લાંબી વાટે તમે આટલો બધો શ્રમ શા 
માટે લીધો ?'” તે સાંભળી શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે કે ““સ્વામી ! શ્રીજી મહારાજે બન્ને 
દેશની ભલામણ તમને કરી છે. તમે હવે અત્યારે શ્રીજીને સ્થાને છો, (મધ્યસ્થ છો) 
તેમજ આપને બન્ને દેશમાં સહુથી મોટા માનેલ છે. અને આપશ્રી મૂળી ન પધારો અને હુ 
મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરૂં તો શ્રીજીની આજ્ઞાઉલંઘી કહેવાય, માટે તમે પધારો પ્રતિષ્ઠા પૂરી થતાં જ 
આપશ્રીને તેજ રાત્રેધોળેરા પહોંચી શકાશો. આપના શરીરને જરા પણ તકલીફ નર્હિં પડે 
તેવી હું વ્યવવસ્થાપણ કરી આપીશ. 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના આવા મહિમાવાળાં અને વિનયપૂર્વક પ્રાર્થના વચનો 
સાંભળતાં સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી મૂળી પધારવા તૈયાર થયા. સ્વામીએ 
દરબારમાં જઈ, મહામુક્તરાજશ્રી દાદાખાચર અને બાશ્રી જીવુબાબા તથા બાશ્રી 
લાડુબાબા આદિ સહુકૂટુંબને મુળી પધારવાનું આગ્રહ પૂર્વક આમંત્રણ આપતાં તેઓ સહુ 
પણ સહકુટુંબ આવવા તૈયર થયાં. 


સદગુરૃશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી લક્ષ્મીબાગે, અક્ષર ઓરડીએ, નિમ્બવૃક્ષ અને 
ઓરડાને તથા શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજશ્રીને દંડવત પ્રણામ કરી ત્યાંના સહુ સંતો 
હરિભક્તોને હળીમળી સંપીને રહી, સત્સંગ વધારવાની ભલામણ કરી,સદગુરૃ શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીની સાથે મુળીએ પધાર્યા. સ્વામીશ્રી બ્રહ્માંદસ્વામીને ગઢપુરનાં તે 
છેલ્લાદર્શન હતાં. 


સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ મૂળીમાં પધારી ધં. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી 
અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજશ્રીને દંડવત પ્રણામ કરી અરસ પરસ કુશળ ક્ષેમ પુછી શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી સાથે મદિર જોવા પધાર્યા. 


મદિરને ફરતો વિશાળ ચોક એ ચોક વચોવચ ઉચા પડથારે શોભતો ૬૪ 
સ્થંભોવાળો ખુલ્લો વિશાળ ઘુંમટ, વિશાળ પ્રદક્ષિણા મધ્યે ગગનચુંબીત ત્રણ શિખરો 
નીરખી સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી બોલ્યા કે, ““બ્રહ્મમુનિ ! તમે તો આકાશમાં મંદિર 
અડાડયું, તમારા ચણાવેલા બધા મદિરોથી આ શ્રેષ્ઠ કર્યું'' સ્વામીશ્રી કહે કે “સ્વામી !એ 
તો તમારા વચને થયું છે.'' 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૪૯૩ 


પછી શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે કે “તમોને શ્રીજી મહારાજ સદાય સહાયમાં છે આ મંદિર 
જોઈને હું બહુજ રાજી થયો છું.' એમ કહી શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીએ મધ્ય મંડપમાં શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને બાથ ભીડીને મળ્યાને ફુલનો હાર પહેરાવ્યો. પછી મંદિરની 
પ્રદીક્ષિણામાં ફરતા ચારે બાજુ નજર કરતાં મંદિર અને બહાર લક્ષાવધિ મનુષ્યોને જોયાં, 
તેમજ ચારે દિશાઓમાંથી જેમ ટીડના ઘેરા આવે તેમ મનુષ્યોના ટોળે ટોળાં આવતા જોયા 
તે જોઈને સદ્દગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી કહે “બ્રહ્મમુનિ ! આ યજ્ઞ પ્રસંગે જમાડવાનો 
માલ કેટલાક તૈયાર કરાવેલ છે ? માણસો જોતા માલ પુરો થશે કે કેમ ?'' એથી શ્રી 


ન્‌ 


ગોપાળાનંદસ્વામીને પાકશાળા જોવા તેડી ગયા, અને પાકશાળામાં જઈ ઓરડો ખોલતા 
આળીઆમાં શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ સન્મુખ અખંડ ઘીનો દોવો બળે છે અને બાજુમાં 
પકવાનના મોટા ઢગલા ઉપર શ્રીજી મહારાજ સાક્ષાત બીરાજમાન થઈ પકવાન જમે છે, 
એવા દર્શન બન્ને સદ્‌ગુરૂઓને થયાં. એથી શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી કહે કે “હવેમાલ નહિં 
ખુટે કેમકે ઘણી પોતે આવીને બેઠા છે. માટે ખૂબ ખૂબ સૌને જમાડજો.'' એમ કહી 
શ્રીજીના દિવ્ય દર્શન કરી બન્ને સદ્ગુરૂઓ શ્રી યજ્ઞશાળામાં પધાર્યા. ત્યાં ઘેલાગોર 
રામકૃષ્ણમહેતા પ્રભુમહેતા દયારામ, હળવદના મહાદેવ ભક્ત, શિવા જાની, તેમ જ 
શિયાણી આદિ ગામોના પ્રસિદ્ધ વિપ્રો વરૂણીમાં વરેલ હતા, તે સહુએ સ્વામી પધારતા 


ઉભા થઈને સ્વામીશ્રીનો સત્કાર કરી દર્શન કર્યા. 


બીજ દિવસે મૂળીના દરબાર શ્રી રામાભાઈ તથા દેવજ્ઞાતિ જીવાભાઇ તથા 
બનાભાઇ તથા દાજીભાઈ આદિ ગઢવીઓ, શેઠ સાહુકારો અને દેશદેશાવરથી આવેલાં 
લક્ષાવધિ મનુષ્યો વગેરે સહુ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાના સમયે યજ્ઞશાળામાં આવ્યા. ધ. ધુ. આદિ 
આચાર્યશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજશ્રી તેમજ અક્ષરમૂર્તિ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી 
સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા અનાદિ મહા મુક્તરાજ શ્રી દાદાખાચર વગરે મંડપમાં 
મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠાની વેદ વિધિ કરી અને પછી બરાબર બપોરના ક. ૧૨-૧૫ સં. ૧૮૮૮ના 
મહાસુદિ પ વસંતપંચમીના મધ્યાને વેદમંત્રના ઉચ્ચાર સાથે મંદિરમાં મૂર્તિપ્રતિષ્ઠા 


સ્થાપનકર્યું. 


મધ્ય મંડપમાં શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની સાથે શ્રી રાધાકૃષ્ણ દેવ 


૪૯૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


* (જાણે બીજું ગોપીનાથજી મહારાજનું સ્વરૂપ કેમન હોય ? તેવા પધરાવ્યા પછી દક્ષિણ 
ખંડમાં શ્રી રણચોડ ત્રીકમરાયદેવ પધરાવ્યા, અને ઉત્તરાખંડમાં શ્રી ધર્મભક્તિ (માતા 
પીતા) પધરાવ્યા, ને તેની બાજુના ખંડમાં મહાદેવજી પધરાવ્યા, તેવી જ રીતે શ્રી 
રણછોડ ત્રીકમરાયની બાજુના ખંડમા શ્રીજીની સુખ સજ્યા બીછાવી, ચિત્ર પ્રતિમાઓ 
ચરારવિન્દો, પાદુકાઓ પધરાવી. પછી ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ 
શ્રી સદગુરૂ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી અને સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ એ મૂર્તિઓની 
ષોડશોપચારથી પૂજન વિધિ કરી, મહાનેવેદ ધરાવી આરતી ઉતારીઃ એ સમયે આકાશમાં 
દેવનાં દુદભી નગારાઓ અને ઝાલર વાગી, તથા શ્રી સ્વામિનારાયણની જય શ્રી 
સ્વામિનારાયણની જય ! એવા વિજય નાદો ચો તરફ થવા લાગ્યા, તેમજ અંતરિક્ષમાંથી 
ચંદન પુષ્પ વૃષ્ટિઓ થઈ, યજ્ઞનાહૂત દ્રવ્યથી ચારે દિશામાં ધુમ્ર છાઈ રહ્યો. પછી વિપ્રોને 
જમાડી, પુષ્કળ દક્ષિણાઓ આપી, લક્ષાવધિ મનુષ્યોને જમાડી તૃપ્ત કર્યા, એ વખતે 
મુળીના દરબાર શ્રી રામાભાઈ શ્રી ઠાકોરજીને 

* જ્યારે ડુંગરપુરથી મૂર્તિઓના ગાડા આવ્યા ત્યારે શ્રીજી મહારાજ લોયાગામે 
બીરાજતા હોવાથી ગામડાઓમાંની તમામ મૂર્તિઓ પોતે જોઈને તેમાંથી “રાધાકૃષ્ણ” 
ની મૂર્તિઓને લોયામાં ઉતરાવી લીધી, પોતે લોયામાં બીરાજી શાકોત્વ કર્યો, તે વખતે 
દરરોજ એ રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિઓને એક ઓરડામાં પધરાવી શ્રીજી મહારાજ પોતે થાળ 
ધરાવતા અને રાત્રે આરતી ઉતારતા. જ્યારે શાકોત્વ પૂર્ણ થયો ત્યારે મુળીથી આવેલ 
પ્રભુ મહેતો ગાડું લઈ જ્યારે મુળી જવા તૈયાર થયા ત્યારે શ્રીજી મહારાજે તેના ગાડામાં 
શ્રી રાધાકૃષ્ણની મૂર્તિઓ મુળી મોકલાવી અને કહેલ કે “અમો મંદિર મુળીમાં કરીએ ત્યાં 
સુધી તમો એ મૂર્તિઓને એક ઓરડામાં પધરાવી આરતી ઉતારજો અને નૈવેદ ધરાવજો”' 
જેથી એ મૂર્તિઓ શ્રીજીની સેવેલ પ્રસાદીની છે. એમ કર્ણોપઠર્ણ સંતો હરિભક્તો દ્વારા 
સાંભળવામાં આવેલ છે. 


મુળીમાં શ્રીજી મહારાજ પ્રથમ જ્ઞાં. ૧૮૫૯ પધાર્યા હતાં. અને સાં. ૧૮૭૮માં 
લોૌયાથીમુળીએ પધારી રાધાકૃષ્ણ દેવની આરતી. ઉતારી પાછા લોયે પધાર્યા હતાં. 
મુળીમાં લિમ્બતરૂ, અર્લકવાવ, પુરૂષોતત્મબાગ દરબારગઢ, ભોગવતી નદો, હાલ 
મદિરની વાડી જે (હ્મહ્મમ્હોલ છે. ત્યાં) ધોળે ખડકે, ગઢવાડાનો ચોરો, જીવારત્નુનું ઘર 
એમ એકવીસ સ્થળો શ્રીજી પ્રસાદીના છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૪૯૫ 


ઉંબરે પુષ્કળ ભેટ સામગ્રી ધરી દેવના નેવેદ માટે યાવદ્ચંદ્ર દિવા કરૌનું ભૂમિદાન આપ્યું. 
કચ્છ ઘમડકાવાળા દરબાર શ્રી રાયધણજીના કુંવરીને મુળી દરબારશ્રીના ભાઈ શ્રી 
રઘાભાઈ વેરે પરણાવેલા હતાં, તેમણે લગભગ એક હજાર રૂપીયાની કિંમતનું સોનાનું 
ઝુમણું રાધીકાજીને પહેરાવી રૂ।. ૫૦૧ પાંચસો એક શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને ભેટ ધર્યા. 
શ્રી માળીઆ ઠાકોર સાહેબ અને બીજા અન્ય ઘણા એક હરિભક્તોએ વિધ વિધ ભેટો 
ધરીને આચાર્યમહારાજશ્રી અને સંતોની પૂજા કરી. 


શ્રીજી મહારાજ જ્યારે પ્રત્યક્ષ બીરાજતા હતા અને જેવો સમૈયા મહોત્સવનો 

કા. શમ. કા. સ સી જમા મા" જ મ કા 

લ્હાવો સહુને આવતો તેવોજ આ સમૈયાનો લ્હવો સહુને આવ્યો. મહા પ્રગલ્લ અને 

ઉદારતાના ઉદ્ધિ સમાન સાદા અને સ્નેહાળ આચાર્ય શ્રી 2: અયોધ્યા પ્રસાદજી 

મહારાજ સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ સમાન એ વખતે સભામાં શોભતા હતા. 
ધુ. 


વિ. સં. ૧૯૦૧ માં જ્યારે ધ. ધુ. અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી 
જન્માષ્ટમીને સમૈયે મુળીએ પધાર્યા ત્યારે ત્યાં કવિશ્વર દલપતરામ સદગુરૂશ્રી 
દેવાનંદસ્વામી પાસે પિંગળનો અભ્યાસ કરતા હતા. એ વખતે મુળીના ગઢવી કુલજી 
(ઉપનામ કુસુમકવિ) એ સભામાં આવી આચાર્ય મહારાજનું એક કાવ્ય રચી સંભળાવ્યું. 
જેમા અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજને સમુદ્રની ઉપમાં આપી હતી. તે કવિને પોતાના 
કાત્ર્યવિદ્યાનો ગર્વ હતો. તેથી મંદિરના લાલા કોઠારીએ સદગુરૂ દેવાનંદસ્વામીની આજ્ઞા 
મેળવી કવિશ્ચવર દલપતરામને કહ્યું કે તમારે કુસુમ કવિ સાથે કાવ્ય ચર્ચા કરવી. તેથી 
દલપતરામે ગઢવીને કહેલ કે ગઢવી ! તમારા કાવ્યમાં મહારાજશ્રીને હીનોપમા છે. એમ 
કહી તે કાવ્યનો પ્રત્યુત્તર પોતે એક નવા કાવ્યમાં રચીને આપ્યો. જે બંને કાવ્યો સાહિત્ય 
રસિકને પ્રિય થાય તેવા હોઈ એ બને નીચે આપેલ છે. 


શ્રી કુસુમવિકૃત છપય છંદ 
ઉદ્દધિ ઉદક ભર અમિત, અમિત, મતિ અવધં ઉદ્ધમે, 
તિહિનિધિ મધિ જલતરંગ, તરંગ મતિ તરંગ અવધમે; 
સિન્ધુમર્હિ શશિ મોતી, ર્મોતિ મનુ અવધ બચન મુખ; 
નદિ સંગમ નિધિ મિલત, મિલત મુનિ મતિ અતિ કર સુખ; 
તવ પ્રણત બનત નવરત્ન સમ, રત્ત રહત જલધી જ્યુંહી; 
કરજોર કુસુમ કવિ યું કહે, અષ્ઢમ ઉદ્ધિ અવધ તું હીં, 


૪૯૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં શ્રીજીનાં દિવ્ય દર્શન 


(૧) પાક શાળામાં પકવાનના ઓરડામાં પકવાનના ઢગલા ઉપર બીરાજી 
શ્રીજી મહારાજ પકવાન જમે છે અને મંદ મંદ હાસ્ય કરી રહ્યાં છે. 


(૨)સભા મંડપમાં આદિ આચાર્ય મહારાજશ્રીની જોડ જોડા મહા તેજોમય 


મ પ 


સ્વરૂપે સોનેરી શ્રીંગાર ધારણ કરી; ફૂલદડો ઉછાળતા બીરાજી સહુ સામુ કરૂણા દ્રષ્ટિથી 


(૩) મંદિરના ત્રણે ખંડમાં મૂર્તિઓમાંથી નિકળી પૂજાસેવા અંગીકાર કરે છે. 


(૪) હરિભક્તો (સંઘ) ના ઉતારે સોનેરી જરીયાની વસ્ત્રો ધારણ કરી માણકી 
ઘોડી ઉપર બીરાજીને ડાબા કરમાં ઘોડીની લગામ અને જમણા, કરમાં સોટી ધારણ કરીને 
સંઘમાં વિચરે છે અને પાર્ષદ ભગુજીએ શ્રીજી માથે સોનેરી છત્ર ધારણ કરેલ છે. 


* ક્રવીશ્વર દલપતરામ કૃત છપયછદ પ્રતિ ઉતર 
ઉદીધ ઉદક અતિ ક્ષાર. સાર મતિ મધુરી અવધમે, 
અવધ સુધામય અમલ સમલ, વિષ વસત ઉદધમેં, 
જડ જલધી જલ ગવન, પવનવશ પ્રતિત ન લાયક, 
અવધ પ્રતિત મર્તિ ધરત, સકલ વિધિ જનસુ ખદાયક, 
લહિઅંજલિ ઉદધિ અગસ્ત મુનિ, પાન કરી પીંડમે લહે, 
મતિ અકળ અવધ દલપતિ ત્યુંહિ, કો કવિ નિધિ કેસમ કહે ? (૨) 


ઉપરનું કાવ્ય બોલીને કવિ દલપતરામ કહે કે ગઢવી ? સાગર ત્મહારે મનમોટો 
મુનિઓને મન નહિ ? અગસ્તમુનિ અંજલિ ભરી સાગરનું આચમન કરી ગયા હતા. આ 
સંતો પણ અગસ્તમુનિ સમા સમર્થ છે, પણ તે કોઈની કલ્પનાયે આચાર્ય શ્રીની બુદ્ધિનો 
“તાગ' લઈ શકે એમ નથી તેથી હે અ?ીધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ ! એવો કીયો કવિ હોય જે 
આપશ્રીને ખારા ખાબોચીયા જેવો કહે ? વગેરે -'' પછી આચાર્યમહારાજશ્રી એ તે બન્ને 
કૈવિઓનો સત્કાર પાધ શેલાં અને રૂપીઆઓ નો શીરપાવ આપી કર્યો હતો, એથી 
કુલકવિને ખાત્રી થી હતી કે, બ્રહ્માનંદસ્વામીનો કાવ્યવારસોમુળી મંદિરમા હજુ છે. 


(કશ્ચિરદલપતરામ ભા. ૧ માં થી) (સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૪૯૭ 


ઉપર કહેલા ચારે સ્થાનમાં શ્રીજીના દર્શન ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજને તથા સદગુરૂ અક્ષરમૂર્તિ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીને તથા 
સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીને તથા સદગુરૂશ્રી વાસુદેવાનંદ બ્રહ્મચારીશ્રીને એમ ચારેતે 
શ્રીજીના દિવ્ય દર્શન થતા હતા. તે વખતે ભગુજી પાર્ષદ આચાર્ય મહારાજશ્રીના પાછળ 
છત્રગ્રહી ઉભા છે. તેઓને બે સ્વરૂપે જોતા એ ત્રણે સદગુરૂશ્રી અને આચાર્ય મહારાજશ્રી 
એકબીજા સામુ જોઈને મંદ મંદ હસ્તા હતા. એવા દિવ્ય સ્વરૂપના અલૌકિક દર્શન અનંદ 
દેવો અને અનંત મૂકતો પણ અંતક્ષિમાં રહીને કરતા હતા. 


સર્વ સંતો જમી રહ્યાં પછી તેજ દિવસે સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીને ઘોળેરે 
જવા માટે પ્રબંધ કરવા સ્વામીશ્રીએ પાર્ષદ ભગુજીને ઊંટ ઉપર મોકલીને ચાર ચાર 
ગાઉના ટપે સ્વામીશ્રીની સિગરામ ગાડીમાં જોડવાને સારા બળદોની જોડી ગામ ઝાંપે 
તૈયાર રાખવા રસ્તામાં આવતા દરેક ગામે હરિભક્તો ઉપર ભલામણનો આશ્ઞાપત્ર 
લખાવી આપ્યો, જે પત્ર લઈ ભગુજી જમી અને અગાઉથી રવાના થયા અને રસ્તામાં 
આવતા ગામડે ગામડે ઝાંપામાં સારી બળદની જોડી તૈયાર રાખી હરિભક્તો સદગુરૂશ્રી 
ગૌપાળાનંદસ્વામીની આવી અમુલ્ય સેવામાં ભાગ લેવા હર્ષથી વાટ જોઈ ઉભા રહ્યાં 
એમ લગભગ ૪૦ચાળીશ ગાઉ સુધીનો પ્રબંધ ભગુજીએ કર્યો હતો. 


મ હા 


મૂળી મંદિરમાં સિગરામ ગાડી જોડી અંદર બેસવાને ગાદોતકીઓ વગેરે ગોઠવી 
સ્વામી પાસે લાવ્યા; એટલે શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી ધ. ધુ. શ્રી આચાર્ય મહારાજશ્રીને 
મળીને પોતા સાથે આવેલા સદગુરૂ ભગવદાનંદ સ્વામી સાથે મંદિર ઉપર જઈ શ્રી 
હરિકૃષ્ણ મહારાજ વગેરે દેવના દર્શન કરી નીચે પધાર્યા, ત્યાં સહુ સંતો હરિભક્તો 
મહામુક્તરાજ શ્રી દાદાખાચર આદિ સ્વામીને વળાવવા આવ્યા. સહુને હળી મળી 
સ્વામીશ્રી સિગરામ ગાડીમાં બેસતાપહેલા સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને હૃદયમાં ભીડીને 
» મળ્યા અને પોતે પહેરેલો જાઈના પુષ્પોનો મ્હોટો હાર શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને પહેરાવી 
“હું ઘણો જ રાજી થયો છું. અને તમારા ઉપર પ્રસન્ન છું'' એમ કહી સર્વને જ્ય 
સ્વામિનારાયણ કહી સિગરામ ગાડીમાં બીરાજી ધોળેરે જવા વિદાય થયા, પાર્ષદ 
ભગૂજીની વ્યવસ્થા પ્રમાણે ચાર ચાર ગાઉના અંતરે લગભગ દશેક જગ્યાએ બળદોની 
ઉત્તમ જોડીઓ હાજર રહેલી હતી. તેથી ત્યાં પહોંચી સિગરામમાં જોડેલી જોડીને તુરત 
બદલાવી નવી જોડી. ગામ ઝાંપે આવેલ હરિભક્તોને દર્શનથી 


પ. તે 


»«એ બંનેસદગુરૂઓનું છેલ્લુ મિલન હતું 


ષ્ગ 


૪૯૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પ મ 


સુખીયા કરી દોડતે સીગરામે બીજે ટપે (ગામે) જતા હતા. આવી રીતે સુખરૂપે તે જા 
દિવસની રાત્રે ધોળેરે પહોંચ્યા હતા. 


૬ 


મુળીથી પછી ગોપાળાનંદ, ધોળેરે ગયા લૈ નિજ વૃંદ 
તહા દેવનાં દર્શન કરીયાં, પછી ગઢપુર જે સ્થિર ઠરીયા. 
(હરિલીલા મૃત) 


સદગુરૂશ્રી ગોપાળાનંદસ્વામિ જ્યારે ધોળેરા જવા તૈયાર થતા હતા. ત્યારે 
અનાદી મુક્તરાજ શ્રી દાદાખાચર તથા અમરાખાચર અને બા શ્રી જીવુબાબા અને બાશ્રી 
લાજુબાબા વગેરે (ગઢપુરથી પચાશેક કાઠી કુટુંબ આવેલા તે) સહુએ સ્વામીશ્રીને વિનતિ 
કરી કે, અમારે આંહી મંદિરમાં રસોઈ દઈ ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી અને શ્રી વહુજી 
મહારાજશ્રીની પૂજા કરી ભેટ ધરવા ઈચ્છા છે. પણ અમો સહુ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના 
દેશના છીએ તો અમારે હવે શું કરવું ? તે સાંભળી સ્વામીશ્રી કહે કે “તમારે બેય દેશમાં 
સેવા કરવાનડછુટ છે. તમે તો ધર્મકુળના જેવાં જ છો, ધર્મકુળમાં શ્રીજી મહારાજ ૧૧ 
અગ્યાર વર્ષ રહ્યાં; અને તમારા દરબારમાં (કાઠીકુળમાં) તો શ્રીજી મહારાજ ૨૫ વર્ષ 
રહ્યા છે. માટે તમો ખુશીથી રસોઈ આપી સંતોની, આચાર્યશ્રીની, ધર્મકુળની સેવા કરી 
અલભ્ય લાભ લીધો છે અને હજી પણ ખુશીથી લેજો અને તેમાં જેમ બ્રહ્મમુનિ કહે તેમ 
કરજો.'' પછી તે સહુએ રાજી થી પ્રથમ જ (સ્વામીશ્રી ધોળેરે જતા હોઈ) શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીની તથા શ્રી ભગવદાનંદ સ્વામીની પૂજા કરી ચંદન ચર્ચી કુલહારો 


પહેરાવી, ચાદરો ઓઢાડી, દંડવત કરી, સ્વામીશ્રીની પ્રસન્નતા મેળવી સહુ રાજી થયા. 


સમૈયો વીતી ગયા પછી એ ગઢપુરવાસી સહુ આઠ દિવસે મુળીમાં રોકાણા હતા 
અને પાંચ જાતના પકવાનોની સારી રસોઈઓ આપી દેવના થાળ ધરાવી. સંતોની પંકિત 
કરાવીને તેમા ધ. ધુ. અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ પોતે પીરસવા પધાર્યા. તે સાથે શ્રીજી 
મહારાજ પણ પીરસતા જાય અને દાદાખાચર તથા જીવુબાબા અને લાડુબાબા સામુ મંદ 
મંદ હસ્તા હસ્તા જોતા જાય, એવા દર્શન થતાં, બાશ્રી જીવુબા કહેવા લાગ્યા કે દાદા ! 
જેવા મહારાજ ગઢપુરમાં હજી જેમ પ્રગટ દિવ્યે સ્વરૂપે બીરાજે છે, તેવાંજ આંહી મુળીમાં 
પણ પ્રગટ દિવ્યરૂપે બિરાજે છે. ત્યારે દાદાખાચર કહે કે “હા બા, બીજાઓને એમ છે કે, 
મહારાજ અક્ષર ધામમાં પધાર્યા; પણ શ્રીજી મહારાજ તો આ સત્સંગમાં હજી પ્રગટ 


બીરાજી ભક્તોને સુખ આપે છે.'' આવી રીતે એ ત્રણે મુક્તરાજ શ્રી ગઢપુરમાં શ્રીજી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૪૯૯ 


મહારાજ પ્રગટ બીરાજતા અને જેવું સુખ આપતા તેવું સુખ તેઓ મુળીમાં પામ્યાં. પછી 
સભા થતાં દાદાખાચરે પોતા તરફતી અને બાશ્રી જીવુબા અને બાશ્રી લાડુબા તરફથી 
આચાર્ય મહારાજ શ્રીની પૂજા કરી ભારે ભારે પોષાકો સાથે રૂપીયાના થાળો તથા મેવા, 
સાકર, શ્રીફળના થાળ ધરી, આરતી ઉતારી, સંતોને ચંદન ચર્ચી, ચાદરો ઓઢાડી ખૂબ 
રાજી કર્યા. તે જ પ્રમાણે, શ્રીવહુજી મહારાજની સભામાં પણ બાશ્રી જીવુબા અને બાશ્રી 
લાડુબાએ પોતા તરફથી અને શ્રી દાદા ખાચર તરફથી પૂજા કરી ભેટ સામગ્રી ધરી, સર્વ 
ધર્મકુળના આવેલાંની પૂજા સેવા કરી બહુજ રાજી કર્યા. અને સદગુરૂશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીની શ્રી દાદાખાચરે પૂજા કરી એક સફેત બનાત ઓઢાડી દંડવત કરી બહુજ 
વિનયથી મળી સહુ કાઢી કુટુંબો ગઢડા ગયા. શ્રી દાદાખાચર વગેરે સહુકુટુંબને 
સ્વામીશ્રીના એ છેલ્લા દર્શન હતાં અને સ્વામીશ્રીને પણ એ ધર્મકુળ જેવા એ 


એભલકુળના છેલ્લા દર્શન હતાં. 


ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી જ્યારે અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ જે ઘરેણા વહુજી મહારાજે મુળી મંદિર ચણાવવા માટે આપેલ હતાં. તે 
ઘરેણાની અકબંધ પેટી પાર્ષદ ભગુજીની સાથે પાછી મોકલીને વિનંતી કરી કહેવરાવેલ કે, 
“તમરા। ધર્મકુળની કૃપા દ્રષ્ટિથી મુળી મંદિરમાં હવે કોઈ વાતની ખામી નથી; સમૈયાની 
આવકથી તમામ ખર્ચ પુરૂ થયું છે; અને હવે દેવ બીરાજ્યા છે તેથી મંદિરની ચિંતા હવે 
દેવને છે'', એમ કહેવરાવી તમામ ઘરેણા હતા તે પાછા આપ્યાં. આચાર્ય મહારાજશ્રી 
બ્રહ્મચારી શ્રી વાસુદેવાનંદજીને તથા તેના મંડળને મંદિરની સેવા વિધિ સોંપી, સાધુ 

5% 2; 


બ્રહ્મચારી પાર્ષદો વગેરેને મંદિરની ભલામણ કરી, સદ્‌ ગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની 
આજ્ઞામાં સહુને વર્તવાનુંકહીને સહ પરિવાર અમદાવાદ પધાર્યા. 


સ્વામીશ્રીની ચિત્રપ્રતિમાં 


શ્રીજી પ્રસાદીના નિમ્બવૃક્ષ નીચે ઓટા ઉપર કામળી પાથરી મંદિરના ચાલતા 
કામની દેખરેખ રાકથા કરકમળમાં પુસ્તક અને માળા રાખી સ્વામીશ્રી ઉગમણે 
મુખારવિંદે મંદિર સામા બીરાજમાન હતા; તેવા સમયમાં હિંદુસ્તાનનો (લખનૌ 
તરફનો) કોઈ એક ચિત્રકાર મુળીએ આવ્યો તેણે મંદિરનું કામ નિરખીને જોયું. તેમજ 
મંદિર ચણાવનાર સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી મહાન કવીશ્વર છે ને તે લીંબડા નીચે બેઠા છે તે 
જછે, 


* શ્રીજી મહારાજની હૈયાતી સુધીમાં માત્ર શ્રીજી મહારાજની ચિત્ર પ્રતિમાં સાથે સદગુરૂ 


૫૦૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તેમ કામ કરનારા સલાટોથી જાણી ચિત્રકારે સ્વામીશ્રીના છેટેથી દર્શન કરતા તે ગૌર 
મૂર્તિપ્રતિ ચિત આકર્ષાતા સ્વામીશ્રીનું ચિત્ર દોરવા મન થયું. પણ સાથે કંઈ સાધન હિ 
હોવાથી વિચાર કરતા નજીકમાં એક કોલસો જોવામાં આવ્યો તે હાથમાં લઈને મંદિરની 
આરસ જેવી શ્વેત દિવાલમાં સ્વામીશ્રીની એક જમણા ચક્ષુની મૂર્તિ આળેખી. સ્વામીશ્રી 
તો જમણા હાથમાં માલા ફેરવતાં, પુસ્તક વાંચવામાં તલ્લીન હતા. તેથી ચિતારે 
સ્વામીશ્રીને નિરખી નિરખી શાન્તિથી તે મંદિરની દિવાલના પથ્થર ઉપર સ્વામીશ્રીનું 
સ્વરૂપ ચીતરી કોઈન કંઈ કહ્યાં વગર વિદાય લીધી. સાંજ વખતે શ્રી દેવાનંદસ્વામી 
મંદિરની આસપાસ ફરતા એ ચિત્ર જોઈને જે વિચારમાં પડ્યા. બાજુમાં એક કડીઓ કામ 
કરતો હતો, તેને પુછતાં, તે કહે કે એક હિંદુસ્તાની માણસ આંહી બેઠો બેટો હાથમાં 
કોલસો લઈ કંઈ આળેખતો હતો. એ સાંભળી શ્રી દેવાનંદસ્વામીએ એ મૂર્તિ નિરખી જોતા 


જયના 


સ્વામીશ્રીનો આવો આબેહુબ મહા મનોહર મુખાકૃતિનો ભાવ જોઈ પોતે એક ઝીણો 
બારીક) કાગળ લાવી તેના ઉપર રાખી તે ચિત્ર ઓળેખી લીધું અને એ ઓળેખેલો કાગળ 
પોતે પોતાની પૂજાની ઝોળીમાં સાંચવી રાખ્યો. બીજે દિવસે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ત્યાં 
આવતાં મૂર્તિ જોઈ પૂછપરછ કરતાં કોઈ અજાણ્યા માણસે ઓળેખી છે તેમ જાણ્યું. 
સ્વામી કહે કારીગર ઘણોજ ઉત્તમ છે, એમ કહી પાણી મગાવી કપડાનાપોતાથી તે ” ચિત્ર 


ધોવરાવી કાઢી નંખાવ્યું. 


સ્વામીશ્રીનીપછી સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી મુળી મંદિરના મહંત થઈ બાવીસ 
વર્ષ રહ્યાં. તે પછી સદગુરૂ તટ્ટુપાનંદવામી મુળી મંદિરના મહંત થયા. તેમની પાસે શ્રી 
દેવાનંદસ્વામીએ સોપેલો સ્વામીશ્રીની મૂર્તિનો કાગળ હતો. તે તેણે જામનગરમાં સારા 
ચિતારાઓ પાસે એ જુના કાગળના ખહરા ઉપરથી મૂર્તિ ચિત્રાવવાની ઈચ્છા થતાં, 
મુળીના રહીશ ગઢવી બનાભાઈ રત્નુના (જેઓ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના શિષ્ય હતા 
તેમના) પુત્ર ગઢવી ભીમજીભાઈ રત્નુ (જામનગરના જામવિભાજીએ રાજકવિ તરીકે 


નીમી તેમને એક ગામ બક્ષીસ કરતા તેઓ) જામનગર જતાં 


શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીની તેમજ બન્ને આદિ આચાર્ય મહારાજશ્રીની જ ચિત્ર પ્રતિમાઓ 
ચિતરાયેલ હતી. બીજા કોઈ નંદપંકિતના સાધુઓની ચિત્ર પ્રતિમાઓ નહોતી. તેથી 
સ્વામીશ્રીએ પોતાની મૂર્તિ ત્યાંથી ધોવરાવી કઢાવી નંખાવી. 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૫૦૧ 


હોવાથી તદ્રપાનંદસ્વામીએ એ જુનો કાગળ (મૂર્તિનો) તેમને આપી એના ઉપરથી નાની 
મૂર્તિ પૂજામાં રાખવા ચિત્રાવી લાવવાની ભલામણ કરી. તેથી તેઓએ જામનગરના 
પ્રખ્યાત ચિતારા રૂપા કચરા પાસે બે મૂર્તિઓ પૂજામાં રાખવા (નાની) ચિત્રાવી લાવેલા. 
તેમાંથી એક મૂર્તિ મુળીએ શ્રી તદ્રપાનંદસ્વામીને આપેલી હતી. અને એક મૂર્તિ પોતે પોતા 
પાસેરાખેલ હતી, જે આજે પણ અમારા પાસે જેમની તેમ છે. અને એના દર્શનનો લાભ 
દરેક હરિભક્ત લઈ શકે, તેથી તેનો બ્લોક બનાવી, આ પુસ્તકમાં છાપવામાં આવેલ છે. 
હિંદુસ્તાની ચિતારે મૂર્તિ ચિતરેલ તેમાં આસન ન હોતું, તેથી જામનગર - ચિતારા રૂપા 
કચરાએ મૂર્તિમાં ગાદી તકીયો ચિતરી તેના ઉપર સ્વામી બીરાજ્યા છે, તેટલો ફેરફાર 
કરેલ છે. એ મૂર્તિ ચિતરી ત્યારે સ્વામીની છેક વૃદ્ધાવસ્થા હતી. સ્વામી સંવત ૧૮૮૮ 
જેઠ માસમાં ધામમાં પધારેલા એટલે છેલ્લામાં છેલ્લી અવસ્થાનો ભાવ એ મૂર્તિમાં છે. 


વડતાલ અને જુનાગઢના મંદિરમાં મૂર્તિઓ પધરાવતી વખતે સ્વામીશ્રીએ જેમ 
દેવના સ્તુતિ-કાવ્યો રચેલાં છે. તેમ જ મુળી મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા વખતે પણ શ્રી 
હરિકૃષ્ણમહારાજ શ્રીનું સ્તુતિ-કાવ્ય નીચે મુજબનું રચેલ ઈ. 


શ્રી હરિકૃષ્ણાષ્ટક કાવ્ય 
(ચર્ચરી છંદ) 


ધર્મ વર્મ મર્મ ધાર, ફરન, મરન હરન હાર, ચરન શરન કરન પાર અતિ ઉદાર સોહે, પ 
હિતકૃતિ નિત હુલાસ, રટત મિટત વિકટ પાસ, પ્રેમ નેમ અતિ પ્રકાશ, દાસ હાસમોહેઃ॥ 
છબિ અનુરૂપ બનિત, હરષ ઓધ શોક હનિત, ધન ધન જાબાનિ ભનિત, અગનિત 
નરનારી ॥ જય જય હરિકૃષ્ણરાજ, જગ કર વર ગુણ જહાજ, પ્રગટતસંગ લે સમાજ, 
કાજ ભક્તકારી. 


અર્થ :- હે ધર્મના બખતર રૂપ, મર્મના ધરનારા અને જનમ મરણનં દુઃખ 
હરનારા, પોતાના ચરણને શરણ આવનારને પાર ઉતારનારા, તમેં અતિશેં ઉદાર અને 
શોભાયમાન છો. તમારા મનમાં જનનું હિત કરવાનો નિત્ય (હુલાસ) આનંદ છે; તમારા 
નામનું રટન કરતા ભયંકર જમનો પાસ મટી જાય તે માટે પ્રેમ અને નિયમનો અતિશે 
પ્રકાશ કર્યો છે. તમારૂં હસવું દાસને મોહ પમાડે છે; ઉપમાં અપાય નહિ તેવી તમારી છબી 
બની છે; તે હરખના સમુદાય કરે છે અને શોકને હણે છે; અને અગણિત પુરૂષો અને 
સ્ત્રીયો ધન્ય છે ! ધન્ય છે !એમ વાણી બોલે છે, એવા હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારી 


૫૦૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જય થાઓ !જય થાઓ ! હે જગતની ઉત્પતિ કરનારા તમેંશ્રેષઠ ગુણનાજહાજ (વહાણ) 
રૂપ છો. અને મુનિમંડળનો સમાજ સાથે લઈને પ્રગટ થયા છો. અને ભક્તજનનો કારજ 
કરનારા છો. (૧) 
છંદ ર 

પ્રેમકંદ ચંદજોર, નિરખ હરખ જન ચકોર, ભુજંગ ગાત રાતભોર, અધ કઠોર 
તોરે, ॥ પ્રનિપત ક્રત હરત પાપ, દરસ પરસ અતિ દુરાપ, ટલત ત્રિવિધ વિવિધ તાપ, 
વ્યાપ સબહી ઠોરે; ॥ અગ જગ અજ ગજ આરૂઢ, પ્રસરન જગ કિરન પૌઢ, મતકૃત નહિ 
મનત મૂઢ ચરીત ભારી, 1 જય જય હરિકૃષ્ણરાજ, જમ કરવર ગુણજહાજ, પ્રગટત 
સંગલે સમાજ કાજ ભક્તકારી॥૨.॥ 


અર્થ :- તમે પ્રેમના મુળરૂપ છો. તથા ચંદ્રમાની (જોડ) સમાન તમારું મુખ છે; 
તેને નિરખીને હરિભક્તરૂપી ચકોર હરખે છે; અને શેષનાગ રાતને દહાડો તમારા ગુણ 
ગાય છે; અને મહા કઠોર પાપને તોડી નાખે છે; તમારી પ્રાર્થના કરવાથી પાપ હરો છો, 
તમારૂં દર્શન અને તમારો સ્પર્શ અતિ દુઃખે પ્રાપ્ત થાય તેવો છે, કે જેથી નાના પ્રકારના 
ત્રિવિધિ તાપ ટળી જાય છે, અને તમે સર્વઠેકાણે અંતરજામી પણે વ્યાપક છો. તમે (અગ) 
સ્થાવર (જગ) જંગમરૂપી સુષ્ટિમાં જન્મ ધરતા થકા અજન્મા છો; અને તમે હાથીની 
સ્વારીકરી છે. અને તમારાજશની મોટી કીરણો જગતમાં પ્રસરી છે, અને મતવાદી મૂરખ 
લોકો તમને માનતાં નથી; તમારા ચરિત્ર ભારે ગુપ્ત છે, એવા હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ 
તમારોજયથાઓ! 

છંદ ૩ 

મંગલ બલ પ્રબલ સુર, દરશન જન વિધન દૂર, સમજત શુધ વિબુધ સૂર પૂર 
સુકૃત પાવે, ॥ નિરખત ચિતકો નિરોદ, બુદ્ધિકર સુખભર પ્રબોધ, સરસ હરસ લેત શોધ 
જોધ ક્રોધ જાવે; ॥ ગેમ ગહન દહન ગ્યાન, દુઃખહર સુખ દેતદાન, ત્રણવત જર કરન 
તાન, માન જગ ઉખારી, ॥ જય જય હરિકૃષ્ણરાજ જગ કરવર ગુણરાજ પ્રગટત સંગલે 
સમાજ, કાજ ભક્તકારી. ॥1૩॥। 


અર્થ :- તમારૂં બળ કલ્યાણનું જોરાવર મુળ છે, અને તમારા દર્શનથી 
હરિભક્તના વિઘ્ન દૂર થાય છે. એમ નાના પ્રકારના પંડિતો અને દેવતાઓ શુદ્ધ રીતે 
સમજે છે, તેથી તેઓ પુરા પુન્ય પામે છે; તમારી છબીને નિરખતાં મન તેમાં અટકે છે, 
અને તમારો ઉપદેશ બુદ્ધિ કરે એવો તથા સુખ ભરે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ પ૦્ડ 


એવો છે; તે સારમાં સાર જાણીને શોધી લે તેના મનમાંથી ક્રોધાદિક જોદ્ધા જાતા રહે છે, 

ક્ર ક” પ” અ કેક ઉ છ જ ક કક દ. ત 
તમારું જ્ઞાન મોટા અજ્ઞાનને બાલી નાખે એવું છે, અને તે દુઃખને હરે છે, અને સુખનું દાન 
આપે છે, અને દેહાભિમાનની જડ ઉખાડી નાખીને આ જગતને તરખલા બરાબર કરવાનું 
તાનરાખે છે, એવા હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારો જય થાઓ. (૩) 


છંદ ૪ 
તનુ બધ ધનુ ત્રિગુન તીત, નૌતમ મ્રમ અજબ નીત, પ્રનિપત, રત નવલ પ્રીત વિશ્રમીત 
બાની, ॥ વરદ મરદ અતિ પ્રવીન, અરદ દરદ જન આધીન, કલબલ ખલ નિબલકીન, 
દીનન સુખદાની, ॥ સુંદર વર કાંતિ સરસ, બેનનેન પિયુષ વરસ, પાપ તાપ મીટત પરસ, 


તરસ નરસ ટારી, ॥જય જય હરિકૃષ્ણ જગકર વર ગુણ જહાજ, પ્રગટત સંગલે સમાજ, 
કાજ ભક્તકારી. ॥૪।॥ 


અર્થ :- તમારૂં શરીર વરસાદના જેવું અને માયિક ત્રણ ગુણથી જાંદુ બનેલું છે, 
અને તમારો મર્મ અજાયબ જેવો સદા ઉત્તમ છે, અને નવીન પ્રીતિથી સ્તુતિ કરવામાં 
વાણી દેવી પણ થાકી જાય છે. (એટલે વાર પામતી નથી) હે વરદાનના આપનારા 
વરદરૂપ, તમે અતિશે પ્રવિણ છો, તમારે આધીન જે જન થાય તેનાં દરદ નાશ કરો છો. 
અને કળાથી તથા બળથી દુષ્ટોને તમે નિર્બળ કર્યા છે, અને તમે ગરિબોને સુખ દેનારા છો 
તમારી કાંતિ સુંદર શ્રેષ્ઠ અને રસિક છે. તમારા નેત્રોમાં અને વચનમાં અમ્રત વરસે છે. 
અને તમારો સ્પર્શ કરવાથી પાપ તથા પાપ મટી જાય છે, અને નરસી તૃષ્ણાને ટાળી નાખે 
છે, એવા એ હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારો જય થાઓ ! જય થાઓ ! (૪) 


છંદ પ 
નવલ પ્રબલ કમલ નૈન, વીર ધર અમલબેન, દનુજ દુષ્ટ કષ્ટ દેન મેન સેન મારે 
॥, જય ધુનિ મુનિવૃદ સાથ દુઃખહર વરદાન હાથ, જન અધીન દીન નાથ કે અનાથ તારે; 
॥ નિજજન ધન સુખ નિકેત વિમુખન દુઃખ શોક દેત હરતવિપત અમિત હેત, લેત જગ 


ઉગારી, ॥ જય જય હરિકૃષ્ણરાજ, જગ કર વર ગુણ જહાજ, પ્રગટત સંગલે સમાજ, 
કાજ ભક્ત કારી. ॥૫।॥। 


અર્થ :- નવીન કમળ જેવાં અને જોરાવર તમારા નેત્ર છે; વીરરસ અને ધીરજ 
ભરેલા તમરા નિર્મલ વચન છે; તે દુષ્ટનને અને દૈત્યોને દુઃખ દેનારા 


૫૦૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કિ. 


છે, અને કામદેવની સેનાને મારી નાખે છે. તમે સંત મંડલની સાથે જયકારની ધુનિ કરો 
છો, અને તમે કર કમલથી દુઃખ હરવાનું વરદાન આપો છો. હે ગરીબના નાથ, તમારે 
આધીન જે જન થાય છે. એવા કેટલાએક અનાથવને તમે તાર્યા છે. તમે પોતાના જનના 
ધનરૂપ તથા સુખના ધરરૂપ છો, અને વિમુખ જનોને દુ:ખ તથા શોક આપો છો; વળી તમે 
જગત રૂપર અપાર હેત રાખીને વિપતિ ટાણે વિપત્તિને હારને બચાવી લ્યો છો, એવા હૈ 


હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારોજય થાઓ ! જય થાઓ? (પ) 
છંદ ૬ 
દ્રગ વિશાળ લાલકંજ, રસપ્રકાર દાસ રંજ, રતિ પતિ ધ્રત ગરવ ગંજ, તેજ પુંજ 
રાજે, ॥ હીત જોત દુક્ત હાન, પુરૂષ સરસ જગ પુરાન, ધરત સનક જનક ધ્યાન, લખી 
અગ્યાન ભાજેઃ॥ કોમલ દિલ અતિ કૃપાળ, પ્રકુલિત ચિત પ્રણતપાલ, સરવસ વસ જસ 


વિસાલ, જાલ જગત જારી, ॥ જય જય હરિકૃષ્ણરાજ, જગકર વર ગુણ જહાજ, પ્રગટત 
સંગલે સમાજ કાજ ભક્તકારીપ 


અર્થ - રાતાં કમળ જેવા અને મોટાં તમારા નેત્ર છે, અને નવ પ્રકારના રસથી 
દાસને તમે રંજન કરો છો, અને કામદેવની કાન્તિને તથા અભિમાનને તોડી નાખે એવો 
તમારા તેજનો સમુદાય બીરાજે છે, તમે જગકર્તા, પુરાણ એટલે જાના પુરૂષ સારા છો, 
ને તમને જોતાં પાપનો નાશ થાય છે. સનકાદિક તથા જનક વિદેહી તમારૂં ધ્યાન ધરે છે; 
તમારૂં મન અતિશે કોમળ અને દયાળું છે, અને તમારું ચિત્ત સદા પ્રફુલ્લિત રહે છે, અને 
તમે આશ્રિત જનના પાળનારા છો અને સર્વ તમારે વશ છે; તથા તમારો જશ મોટો છે, 
અને જગતની જંજાળને બાળનારા છો, એવા હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારો જય થાઓ ! 
જયથાઓ ! (૬) 

છંદ ૭ 

નિત નિત ધ્રત રૂપ નેક, અકલ સકલ, વ્યાપ એક, તપત વિપત કપત ટેક, શુધ 
વિવેક દાતા, ॥ ધેય અગમ નિગમ ધ્યાત, ગોર રૂદય ચોર ગાત, ચિત્ત ધ્રત શુભ કત 
સુચાત, તાત ધર્મત્રાતા; ॥ જાગ જાગ પ્રતિ સુભગ દેહ, નટવર ઘટ નવલ નેહ, ગુન નિધિ 


સિધિ સુબુધિ ગેહ, અતિ અછેહ યારી, ॥ જય જય હરિકૃષ્ણરાજ, જય કરવર ગુણ 
જહાજ, પ્રગટત સંગલે સમાજ, કાજ ભક્તકારી. ॥૭॥। 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૫૦૫ 


અર્થ-રોજ રોજ તમે સારૂં રૂપ ધરો છો; તમે અકળીત છો, અને અંતર્યામિપણે 
સર્વત્ર વ્યાપક છો, અને તમે એક જ પરમેશ્વર છો. તમારા જેવો બીજો કોઈ નથી. 
માણસના મનને તપાવે એવી વિપત્તિને કાપવાની ટેક તમે ધરો છો; અને તમે શુદ્ધ 
વિવેકના દેનારા છો. તમે ધ્યાન કરવા યોગ્ય છો; શાસ્ત્ર તથા વેદમાં તમારૂં જ ધ્યાન કહ્યું 
છે. તમારાં ગાત્ર ગોરા રંગના અને હૃદયને ચોરી લે એવાં છે. તે ચિત્તમાં ધરવાથી શુભ 
શુચિ એટલે પવિત્ર કરે છે, અને ધર્મપિતાનું રક્ષણ કરનારા તમે છો, તમેં જાગ જાગ પ્રત્યે 
સારા દેહ ધારણ કરો છો, અને નટમાં શ્રેષ્ઠ એવી કાયા નવીન સ્નેહથી ધારો છો. તમે 
ગુણના ભંડારા છો, તથા સિદ્ધિના અને સારી બુદ્ધિના ધરરૂપ છો, અને અતિશે અપાર 
મિત્રવાળા છો. એવા હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારો જય થાઓ ! જય થાઓ ! (૭) 


છંદ ૮ 
ઉત્પતિ સ્થિતિ પ્રલયપલક, ઝગમગ તન ક્રાન્તિ, ઝલક અતુલિત વ્રત શીશ 
અલક તિલક ભાલ દીને, ॥ વામ કામ કરન બાધ, ગાવત શ્રુતિ કહિ અગાધ, ચિંતત વત 
હો સમાધ, સાધ અભય કીને. ॥ પ્રાન ભક્ત જગતપેર, જગ કવી ને કીનજેર, બ્રહ્માનંદ 


બેર બેર હેરત છબિ પ્યારી, ॥ જય જય હરિકૃષ્ણરાજ જગકર વર ગુણ જહાજ, પ્રગટત 
સંગલેસમાજ, કાજ ભક્તકારી. ॥ ૯॥ 


અર્થ - તમે એક પળમાં જગતની ઉત્પતિ સ્થિતિ અને પ્રલય કરો છો. તમારા 
શરીરની કાન્તિ ઝગમગ ઝગમગ એમ ઝળકે છે. જેની તુલ્ય કોઈ ન આવે એવા તમારા 
મસ્તકના કેશ વાળેલા છે. અને લલાટમાં તિલક કરી દીધું છે, વામ એટલે વાંકો એવો જે 
કામદેવ તેને તમે બંધન કરનારા છો, અને વેદ તમને અપાર કહીને ગાય છે. તમારૂં 
ચિંતવન કરતા તરત સમાધી થાય છે, અને તમે ઘણા સાધુઓને નિર્ભય કર્યા છે. તમે 
ભક્તના તથા જગતના અર્થાત અંતર્યામી છો, અને જગતના કવિઓને અર્થાત પંડિતોને 
તમે જેર કર્યો છે, અર્થાત જીતી લીધા છે. બ્રહ્માનંદસ્વામી વારે વારે તે તમારી પ્યારી 
છબીને નિરખે છે, એવા હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારો જય થાઓ ! જય થાઓ ! (૮) 
સમાપ્ત ॥ 


૫૦૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
શ્રી ભુજ મંદિરની દેખભાળ 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી મુળી મંદિરમાં રહીને કચ્છ ભુજના મંદિરનો 
વ્હેવાર સાચવતા અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણ ત્યાંના સંતો મંદિરનો કારભાર ચલાવતા 
હતા, તેવા પુરાવાના બે પત્રો હાલારી સંવત ૧૮૮૮ ની સાલના (૧) અશાડ માસનો 
અને (૨) બીજો ફાગણ માસનો મળેલ છે, તે બીજો પત્ર લખાયા પછી સ્વામીશ્રી ત્રણ 
માસે ધામમાં પધાર્યા હતા. 


આ બન્ને પત્રો અમોને કચ્છ ભુજના અંજાર મંદિરના મહંત સ્વામી પુરાણી શ્રી 
અદકીશોરદાસજી સ્વામીની નોંધપોથીમાંથી મળેલ છે. તે તેજ લીપીમાં છાપેલ છે. 


(સંપાદક) 


( પત્ર ન. ૧ ) 


સ્વસ્તીશ્રી મુળી મહા શુભ સ્થાને પુજારાધે ઉત્તમોત્તમ પરમ પુજ્ય અરચનિય 
ભક્તરાજ શિરોમણી પ્રત્યક્ષ પુરૂષોત્તમના ઉપાસી વચન નિવાસી જગતથી ઉદાસી 
દરશન અભિલાસી સતઅસકત વિવેકંવત પરમ ભગવદિ મહા અનન્ય ભક્તિ સદા 
સહુના સુખદાઈ પરમારથ રૂપ ધર્યો છે દેહ એવા પંચવૃતદ્રઢ પાલક અખંડ સમૃતિવાન 
ભક્તિ રહસ્યાના જાણનારા મહા વૈરાગ્યવાન ચૌદ લોક છે. કાગ વિષ્ટાતુલ્ય જે ને એવા 
ને પુરૂષોત્તમના વચનને અધર ઝીલનારાને બ્રહ્મસ્થિતિ એ કરીને વરતનારા નેં દિવ્યદેહ 
જેની દશા એવં અનેક શુભ ઉપમા યોગ્ય વિરાજમાન સંત શિરોમણી સદગુરૂ શ્રી ૬ 
બ્રહ્માનંદસ્વામી તઃ દેવાનંદસ્વામી તઃ તદ્રુપાનંદસ્વામી તઃ સંત મંડળ સમસ્ત ત. પાલા 
ભગુજી આદી સમસ્તની ચરણજીવી ઘણી હોજો. ચરણાં ન શ્રી ભુજ નગરથી લખાવિત્તં 
દાસાનુંદાસવૈશ્નવાનંદસ્વામી ત. નિર્લોભાનંદસ્વામી ત. બ્રહ્મચારી ગોવિંદાનંદ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૮ ૫૦૭ 


ત. રૂપચંદત. જેઠી ગંગારામ ત. સુતાર હીરજી ત. મેતા હરજીવન ત. કોઠારી વલ્લભજી 
ત. સત્સંગી સમસ્તના જયશ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચજો. અત્ર લખવાનું કારણ એમ છે 
જે- આટલા દિવસ તો શ્રીજી મહારાજની વાટ જોતા ને હવે તો સહું તમારી વાટ જાવે 
બ્રહ્માનંદસ્વામી પધારે તો ઘણું સારં થાય - એમ સત્સંગી સરવે કહે છે. તે તમો કૃપાળું છો 
તોકૃપાકરીનેપધારશો તારેંસત્સંગી ભુજના ત. દેશના ત. સંત સર્વેને આનંદ થાશે. 

પંડયા કેશવજી ત. વ્યાસ હરિભાઇ નેં અનેં માબાપે કાગળ લખીને મોકલ્યો છે. 
એટલું કહીએ છે જે - અમે તો હવેજાશું. ત્યારે અમેકહ્યું જે-સ્વામી પાસે થઈને જાજો શા 
વાસ્તેજે- આંઈ બ્રહ્મચારી એકલા છે તે સારૂં. પછે સ્વામીને નજરમાં આવશે તેમ કરશે - 
કામકાજ લખજો હેત રાખો છો તેથી વિશેષ રાખજો- બીજું વરસાત ભુજથી ગાઉ ૧૫ થી 
૨૦ ફરતો થયો છે. તળ ભુજમાં તો ઈશ્વર કરશે ત્યારે થાશે. એજ વિનંતી - સંવત 
હાલારી૧૮૮૮ ના અશાડ સુદ ૧૨ બારસે લખ્યો છે. - 

ને બ્રાહ્મણને કહ્યું જે - એક રહો ને એક જાવ, ત્યારે તે કહે જે અમેં બે જણ જાશું 


કિ જ 


ત્યારે સંત સરવે કહે જે જાવ। દીઓ સ્વામી કોઈકને રસોઈ કરવા મોકલશે ત્યારે અમે કહ્યું 


હં જક. ચો ઉમ 


જાવો ત્યારે સંગાત સારો જોઈને મોકલ્યા છે. 


નઃ 


(સમાપ્ત) 


(પત્ર નં. ૨) 


સ્વસ્તિ શ્રી મુળી મહા શુભ સ્થાને વિરાજમાન ઉત્તમો ઉત્તમ પરમ 
પૂજ્યાર્ચનીયાન સકળ જ્ઞાનવેરાગાદિક ગુણ મહોદધી શ્રી પ્રત્યક્ષ પુરૂષોત્તમપદની રજ 
પરણા ભિલાષિ ભક્તિ રહસ્ય પરમ દયાળુ દિનબંધુ પતિત પાવન એવં અનંતોપમોપમેયા 
સદ્દગુરૂ શ્રી ૬ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી મહારાજ તથા સંત મંડળ સમસ્ત ચર્ણન દાસાનંદાસા 
શ્રી ભુજ નગર થી લી. સાધુ વૈશ્નવાનંદ તથા નિર્લોભાનંદ સ્વામી તથા કોઠારી રૂપચંદ 
તથા બ્રહ્મચારી બદ્રીનાથા તથા સાધુ સમસ્ત ના તથા જેઠી ગંગારામ તથા સત્સંગી 
સમસ્તના દંડવત અંગીકાર કરશો બીજુ અહિં શ્રીજી મહારાજની કૃપાથી સત્સંગી સરવે 
આનંદમાં ભગવાન ભજે છે. બીજુ લખવાનું કારણ એમ છે જે- શ્રી નારાયણનો સમૈયો 
રામનૌમીનો કરીને બ્રહ્મચારી ગોવિંદાનંદ તથા સાધુ ચૈતન્યદાસજી તથા ધર્મપાળાનંદ 
સ્વામી એ મુરત ૩ તો મંદિરમાં રાખીએ તો પણ રાજી રહે નેં ફરવા મુકીએ તો પણ રાજી 
રહે એવા છે માટે એ ત્રણ મુરત તો એના એ મોકલશો અને બીજા સાધુ અમરેસરાનંદ 
સ્વામી તથા શાંતવતાનંદ સ્વામી એ બે જણા તથા એ ભેળા સાધુ રહે એવા જણ ૪ તથા 
પ મોકલશો અને બે જણામાંથી કોઈ રાજી થઈને ન આવે તો તમારે ગમે તે મંડળી 


ઝને 


મોકલજો- અને દરશનેં આવે તે તો અન્નકોટ ઉપર આવે તે તો સમૈયો કરી પાછા આવે- 


આ કે 


ત્યારે બીજા રહ્યાં હોય તે રામનૌમીના સમૈયાના દરશન કરવા આવે એમ રાજીથી રહે નેં 


ફં" જા 


અમેં તો એ નરનારાયણના મંદિરનાજ સાધુ છૈયે એમ રાજી થઈને રહે નેં દેશમાં ફરે તો 


અમાસ પણ થાય - નેંધરમ વરો તથા નામની જે કાંઈ બે કોરી આવે તે તો સાધ્‌ ફર્યા વિના 


નગ 


ન 


છુટોએકપણ આવે નહિં. માટે જો સાધુ નર્હિમેલો તો અમેંજે સાધુ આંહી મુરત ૪ તથા પા 


ષ્ગ 


કા 


છે તેતોજો બારેંફરવા જાય તો મંદિરમાં જે બીજા માણસ તથા બ્રહ્મચારી તથા કોઈ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૯ ૫૦૯ 


બારાતુ આવે તે થઈને માણસ ૧૦ થાય તથા સાધુ ૫-૬ મળે માણસ ૧૫-૧૬ નું ખરચ 
છે- તે જો સાધુ બારે ફરવા જાયે તો જણ ૧૦ નું ખરચ મંદિરમાંથી રોજ વાપરવું પડે તે 
એવડી ખરાજાત મંદિરમાંથી ઉપડે એવી તો કી ઉપજ છે નહિ, માટે સાધુ પ તથા ૬ તો 
મંદિરમાં દાખડા ના કરનારા જોઈએ - ને મુરત પતો બારે ફરવાના જોઈએ માટે સાધુ 
૧.૨-૧૩ વિના તો આ મંદિરનું કામ નહિં ચાલે માટે સાધુ જરૂર મોકલજો. અને જો સાધુ 
ન મોકલો તો અમને તેડાવી લેજો આ મંદિરનું કામ તમારે ગમે તેને સોંપજો કેમ જે આંહિ 
રહ્યાંમાં અમને જશ આવે એવું જણાતું નથી માટે મંદિરની ભલામણ કોઈ બીજાને હોય 
અને અમેં તો તમારી આજ્ઞાએ જે દેશમાં મોકલશો તે દેશમાં ભગવાનની વાર્તા કરીએ 
તેમાં અમારો રાજીપો છે- અનેંપછે તો જેમ તમોને ગમે તેમ ખરૂ. પણ એટલો નિરધાર ઝે 


જે આ દેહ ત્યાં સુધી તો જેમ તમારી આજ્ઞા હશે તેમ કરવું છે એજ. 
સંવત ૧૮૮૮ નાફાગણ સુદ ર સુતાર હીરજીભાઈના સાસ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ 
અંગીકાર કરશોજી. 
““ સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીને પહોંચે” 
મુ - મુળી. 


ઈતિશ્રી પાર્ષદ કેશરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ -સદગુર્‌ દેવાનંદસ્વામી સંવાદે શ્રીમૂળી મંદિરે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા 


મ જત 
મહાત્સવ નામ અષ્માં અધ્યાય સમાપ્તઃ । ૮ ॥ 


* આ પત્ર લખાયા પછી સ્વામી શ્રી ત્રણ માસ ને ૧૦ દિવસ અક્ષરવાસી થયા 


હતા (સંવત૧૮૮૮ જેઠ સુદ૧૦) ત્યાં સુધી ભુજ મંદિરની સંભાળ પોતે રાખેલી હતી. 


૫૧૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
૮૮ શ્રીજી 99 
શ્રી ચરાડવા મંદિર નિર્માણ પ્રસંગ 


સ. ગુ. બ્રહ્માનંદસ્વામી, સ. ગુ. દેવાનંદ સ્વામી, સ. ગુ. નિદોષાનંદ સ્વામી, 
સ. ગુ. તટ્ટુપાનંદ સ્વામી, સ. ગુ. હરિનારાયણદાસજીસ્વામી શ્રી. મૂળી મહંત તરીકે 
નીમાયા હતા. તટ્ટુપાનંદ, સ્વામીના શિષ્ય ત્રણ મોટેરા હતા. “સદગુરૂ 
જગજીવનદાસજી સ્વામી'' “સદગુરૂ મહાપુરૂષદાસજી સ્વામી'' સદગુરૂ 
મોરારીચરણદાસજી સ્વામી હતા. મોરારીચરણદાસજીના બે શિષ્યો ““નિર્દોષદાસજી 
સ્વામી'' તથા પુરાણી ઘનશ્યામ જીવનદાસજી સ્વામી તે પુરાણી ઘનશ્યામદાસજી 
સ્વામીના ચાર શિષ્યો. 


(૧) સાધુજીવનદાસજીસ્વામી (૨) સ. ગુ. કુંજવિહારીદાસજીસ્વામી (૩) 
ધર્મવિદ્યા ભાસ્કર તભૂષણ સ. ગુ. શ્રી શાસ્રી ગોપાલચરણદાસજી સ્વામી (૪) 
બ્રહ્મનિષ્ઠ ધ્યાની જેઓ સ. ગુ. શ્રી કૃષ્ણાપ્રસાદદાસજીસ્વામી નામે સતસંગમાં પ્રસિધ્ધ 
થયા, સમર્થ ગુરૂના શિશ્યો પણ સમર્થ હોય એ ન્યાયે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની 
પરંપરામાં અત્યારે પણ ઉત્તમ ચારિત્રવાન વ્યવહાર કુશળ અને સેવાભાવી સંતોના વૃંદો 
આ બ્રહ્મક્ષેત્રમાં વિધ્યમાન છે. તે સતસંગના ગૌરવની વાત છે. 


ક. 


વડતાલ, અમદાવાદ બન્ને દેશમાં વર્તમાનકાળે કોઈ પણ શિખરબંધ મંદિરના 
મહંતપદે ૨૬ વર્ષ એકધારી મહંતાઈ પદવી ભોગવતા હોય તો માત્ર એક જ શ્રી ચરાડવા 
મંદિરના મહંત શ્રી સદગુરૂ શાસ્ત્રીગોપાલચરણદાસજી સ્વામી ભોગવે છે. એટલુંજ નહીં 
પરતું ચરાડવા મંદિરની ખ્યાતિ વધારી ખૂબ વિકાસ કરી સંતદેવ આચાર્ય અને સતસંગની 
અપુર્વ સેવા કરી રાજા મહારાજા ઓથી આરંભી એક સાધારાણ કોટીના મનુષ્યને 
સદદઉપદેસ આપી સત્સંગમાં ખૂબ વધારો કર્યો છે. 


સંપ્રદાયની પુષ્ટિ સંપ્રદાયના સાહિત્ય દ્વારા થાય છે. એ શ્રીજી મહારાજના 
વચનાનુસરી શાસ્ત્રીજીએ એ દિશામાં પ્રવૃતિ કરતા આ બ્રહ્મ સંહિતાની પ્રથમ આવૃતિમાં 
આણંદના પ. ભ. શ્રીમાન રા. રા. ગોરધનભાઇ હરમાભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર પાસે રૂપિયા 
૩૦૦૦ત્રણ હજારનુંદાન અપાવેલું હતું અને આ વખતે બ્રહ્મસંહિતાની બીજી આવૃતિમાં 
પણ રૂ।. ૫૦૦૦) ના અગાઉથી ગ્રાહકો નોંધાવી મદદ કરી અને તદ્‌ઉપરાંત ર્‌।. ૧૦૦૦) 
નું ગુપ્તદાન અપાવ્યું. આમ સાહિત્ય ક્ષેત્રે પણ પોતે તન, મન, અને ધનથી સેવા કરી 
સતસંગને શોભાવ્યો છે. તેમજ શ્રી ચરાડવા 


શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સદ્દગ 


ના 


શ શાસ્્ીજીતે ચરાડવા સ'દિર 
રૈ છે 


ચ્છ-ભૂજ નરે 
દાગીના સુપ્રત કુ 


કુ 
: 


શ્રી 


(28],પ 10૨12127 2[)૨11૮ [પ્લ ૧ટુ* 


1010104 182 [૯7ાદાશર [રાપ 'છ 


સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


__ સદ્દયુરૂ શ્રી કુજનિહારીટાસજી સ્વામી -- _ 


-- સદ્દગુરૂ શ્રી ધ્યાનીસ્વાસી - સૂળી --- 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૯ ૫૧૧ 


મંદિરમાં યજ્ઞયાગ, ઉત્સવ, સમૈયાઓ, પારાયણ વગેરે ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી 
૧૦૦૮ શ્રી દૈવેન્દ્રપ્સાદજી મહારાજ તથા સંસ્થાન ધ્રાંગધ્રાના મર્હુમ મહારાજા 
રાજસાહેબ શ્રી ઘનશ્યામસિંહજી જી. સી. એસ. આઈ. કે. સી. એસ. આઈ. સાહેબને 
આમંત્રી ચરાડવા મંદિરની ઘણી ઉન્નતિ કરી આ બધુ સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો સદગુરૂ 
બ્રહ્માનંદસ્વામી પ્રત્યે ગુરૂ ભક્તિ અને ગુરૂમહિમાનો જ એ પ્રભાવ છે. 


સદ્દગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ જેમ નવા મંદિરો કરાવ્યાં સત્સંગ વધાર્યો, તેવી જ 
તેમની પરંપરાની રીતિ નીતિ સાચવી જીર્ણ મંદિરનો જીર્ણાધ્ધાર કરી સત્સંગમાં ખૂબ 
વધારોકર્યો. તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો ચરાડવા મંદિર મોજૂદ છે. 


શ્રી ચરાડવા મંદિરનો પ્રાચીન આર્વાચીન ઈતિહાસ 


શ્રી ધ્રાંગધ્રા રાજ્યના નજદીક ભાયાત ઝાલા શ્રી જામલસિંહજી ચરાડવા (૧ 
એક જ ગામઃ ના ઠાકોર સાહેબ હતા તેઓને સંતાનમાં માત્ર એકજ કુંવરી (ગંગાબા) 
સાહેબ હતા. પોતે શિ-શક્તિના ઉપાસક ધર્મપરાયણ હતા. તેમના કારભારી જાડેજા શ્રી 
વિભાજીભાઈ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રાદાયના ચૂસ્ત અનુયાયી સાથે સદ્દગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના મહિમાવાળા અનન્ય ભક્તરાજ હતા. તેમના મારફત ઠાકોર શ્રી 
જામસિંહજીને પોતાના કુંવર તુલ્ય એકના એક કુંવરીશ્રીનો સબંધ કોઈ મોટા રાજસ્થાનમાં 
સારો દાયજો ચાંદલો આપી કરવાની તજવીજ કરવા કહેતા પ. ભ. શ્રી વિભાજીભાઈના 
જાણવામાં આવેલ કે કચ્છ ભૂજના મહારાવ શ્રી શ્રી ખેંગારજી સવાઈ બહાદુરને કુંવર નહીં 
હોવાથી બીજુ લગ્ન કરવા ઈચ્છે છે તેથી તેઓ શ્રીજી મહારાજને સંભારી કચ્છ ભૂજ 
ગયા. ભગવાનના એકાંતિક ભક્તો શ્રીજીની શુધ્ધ ઉપાસનાના બળે અને ગુરૂ કૃપાથી 
ધારેલા શુભ સંકલ્પો સિદ્ધ કરે છે તેનો આ પ્રત્યક્ષ પૂરાવો છે. 


ભૂજ મહારાવ શ્રીને રૂબરૂ મુળી કુંવરીનું માગુ નાખ્યું અને સાથે એમ પણ 
જણાવ્યું કે કુવરીશ્રીના પિતા માત્ર એક જ ગામના જાગીરદાર છે. પરંતુ આપશ્રીની ઈચ્છા 
મુજબ ચાંદલો-દાયજો આપવા તૈયાર છે આ સાંભળી મહારાવશ્રીએ હાસ્ય વિનોદમાં 
કહ્યુંકે “હું ત્યાં ચાલુ માસમાં જ એટલે કે એક માસની અંદર હથેવાળે લગ્ન કરવા આવું. 
ત્યારે મારૂ સ્વાગત (સામૈયું) હાથીના હોદ્દા ઉપર કરે. એટલું જ નહીં પરંતુ તે હાધી 
દાયજામાં સાથે આપે તેવી શરતકરશો ?'' 


૫૧૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પ. ભ. વિભાજીભાઈએ શરત કબૂલ કરી. ચરાડવા આવી સઘળી હકીકત ઠાકોર શ્રી 
જાલમસિંહજીને જણાવી. આ વાત સાંભલી ઠાકોર શ્રી મૂંઝાયા ને કહે કે કાઠિયાવાડ 
ગુજરાતમાં સોનાની અંબાડીના હોદ્દાવાળો હાથી મોઢે માગ્યા નાણાં આપીએ તોય ક્યાંયા 
વેચાતો મળે નહીં વળી હું એક જ ગામનો જાગીરદાર તેને આંગણે કચ્છ ભૂજના મહારાજા 
હથેવાળે પરણા આવે એવું મારૂ સદ્ભાગ્ય ક્યાંથી હોય ? વિભાજીભાઈ કહે કે દરબાર 
મૂંઝાશો નહીં. શ્રીજી મહારાજના પ્રતાપે એ સઘળું સહિ સલામત થઈ જશે એમ કહી. 
અમદાવાદ આવી. ધ. ધૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી કેશવપ્રસાદજી મહારાજને મળ્યા. અને 
તેમનો હાથી માગ્યો. મહારાજશ્રીએ, પણ ઘણી જ ખુશાલીથી હાથીને સોના રૂપાના 
શણગારથી સજ્જ કરાવી આપતાં તે હાથી ઉપર કચ્છ-ભૂજના મહારાવશ્રી ખેંગારજી 
સવાઈ બહાદુરશ્રીને બેસાડી સામૈયું કરી. દાયજામાં તે હાથી શણગારેલો ભૂજ 
રાજસ્થાનમાં ભેટ આપ્યો. 


ધન્ય છે ભક્તરાજની હિંમતને અને ધન્ય છે. એ ધ. ધૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રી 
કેસવપ્રસાદજી મહારાજને કે જેમણે પોતોના આશ્રિત સત્સંગીની ઈજ્જત જાળવવા 
પોતાની સવારીનો શણગારેલો અંબાડી સહિત હાથી કુંવરીશ્રીના દાયજામાં આપવા 
ઉદારતા બતાવી. 


ચરાડવા લગ્ન કર્યા પછી ભૂજ મહારાજશ્રીને ત્યાં કુવરનો જન્મ નહીં થતા 
તેઓએ બીજુ લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી. એ સમયે પ. ભ. શ્રી વિભાજીભાઈ ભૂજમાં 
હોવાથી શ્રીજી અને બ્રહ્માનંદસ્વામીને સંભારીને બાશ્રીબા ગંગાબા સાહેબ મારફત 
મહારાજા સાહેબ હજૃરશ્રીને વિનંતી કરાવી કે આજ્થી બાર માસમાં ભગવાન 
સ્વામિનારાયણ યુવરાજશ્રીનો જન્મ આપે તો મારી જન્મભૂમિ (ચરાડવામાં) 
સ્વામિનારાયણનું ત્રણ શિખરબંધ મંદિર ચણાવી મૂતિપપ્રતિષ્ઠા યજ્ઞ કરાવવાની માનતા 
રાખો. મહારાજશ્રીએ એ વાત કબૂલ કરી એક વર્ષ પછી લગ્ન કરવા મુલત્વી રાખ્યું એટલે 
વિભાજીભાઈ ભૂજથી સીધા અમદાવાદ ગયા અને ત્યાં પરમપૂજ્ય આચાર્ય 
મહારાજશ્રીને મળી અમદાવાદથી તથા મૂળીથી કેટલાક “જ્ઞાની''-“ધ્યાની” 
“ભજનિક'' વચનસિધ્ધ સંતો બ્રહ્મચારીઓ. પાર્ષઠોને લઈ ચરાડવા આવ્યા અને ત્યાં 
હરિ મંદિરમાં સ્વામિનારાયણ પડક્ષર મંત્રનો જામ શરૂ કરાવી દરરોજ યજ્ઞમાં ધૃતની 
આહુતિઓ સાથે મંત્ર સ્દોત પાઠો શરૂ કરાવ્યા. અને સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામીના વચન 
ઉપર વિશ્વાસરાખ્યોકે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૯ પ૧૩ 


છ 


““જો હોય હીંમતરે નરના ઉરમાંહી ભારી. 
દ્રઢતા જોઈને રે એની મદદ કરે મોરારી” 


એ શ્રુતિ વાક્ય તુલ્ય સૂત્ર મુજબ શ્રીજી કૃપાથી બારમાસ પહેલાં બાશ્રીબા 
ગંગાબા શ્રીએ યુવરાશ્રી વિજયરાજજી સાહેબ ઊર્ફે માધુભા સાહેબનો જન્મ આપ્યો. 
અને શુભ જન્મ થતાં જ પ, ભ. શ્રી વિભાજીભાઈ મારફત ચરાડવામાં ત્રણ શિખરોબંધ 
મંદિર કરવાનો પ્રારંભ કરાવ્યો અને તે તૈયાર થયે ભક્તિધર્મ ઘનશ્યામ મહારાજ તથા 
રાધાકૃષ્ણ - હરિકૃષ્ણ મહારાજશ્રીની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા સવંત ૧૯૪૧ ના ચૈત્ર સુદ ૯ નોમી 
એતા. (ર૫-૩-૧૮૮૫) કરાવી. 


કલ ફ્લ 


મંદિરના નેક ભોગ વગેરે આજીવિકા બાંધી આપી, આવી રીતે ભગવાન 
ભક્તોના શુભ મનોરથ સિધ્ધ કરે છે. 


ચરાડવા ઠાકોરશ્રી જામલસિંહજી ત્યાર પછી કેટલેક સમયે અ પુત્ર ગુજરી જતા 
ધ્રાંગધ્રા રાજ્યે શ્રી ચરાડવા ગામની તમામ સ્થાવર જગમ મિલ્કત ખાલસા કરી ત્યારે 
મંદિરની સેવા પૂજા બ્રહ્મચારી શ્રી કલ્યાણાનંદજી કરતા. અને મંદિરનો વહીવટ 
વિભાજીભાઈ કરતા હતા. જેથી તેમણે દેવના દાગીના વગેરે લઈ એક પેટીમાં રાખી 
“સીલ' કરી પેટી ભૂજ રાજ્યમાં મોકલી આપી. ત્યાર બાદ થોડા સમયમાં વિભાજીભાઈ 
પણ અક્ષર નિવાસી થયા જેથી મંદિરનો વ્યવહાર ચલાવવો મુશ્કેલ બન્યો પરંતુ મુળીના 
સદ્દગુરૂ મોરારીચરણદાસજી સ્વામીના શિષ્ય નિર્દોષદાસજી સ્વામીની મહંત તરીકે 
નિમણૂંક કરવામાં આવી ત્યાર બાદ કેટલોક સમય જતા સ. ગુ. પુરાણી દેવચરણદાસજી 
સ્વામી તથા સદગુરુ પુરૂષોત્તમદાસજી સ્વામીને મહંતપદે નીમ્યા. તેમણે મંદિરની બનીત 
સેવા કરી. ત્યાર બાદ ઉત્તરોત્તર મહંતો બદલાતા ગયા પણ મંદિરની દનિ પ્રતિદિન 
જોઈએ તેવી સ્થિતિ સુધરી નહીં. તેવા કતમાં ધ્રાંગધ્રા નરેશ શ્રી ઘનશ્યામસિંહજી સાહેબ 
પોતે ચરાડવા પધારેલા તેઓ શ્રી મંદિરમાં દર્શને પધારતા ચરાડવા મંદિરની જર્જરિત 
હાલ નિહાળી પોતાને ઘણું દુઃખ થયું મંદિરની દયાજનક સ્થિતિ જોઈ પોતે ધ્રાંગધ્રાપધારી 
પ. પૂ. સ. ગુ. શાસ્ત્રી ગોપાલચરણદાસજી સ્વામીને વિષે પોતાને ગુરૂભાવ હોવાથી 
તેઓશ્રીને બોલાવી સવિસ્તાર ચરાડવા મંદિરની હકીકત કહી. અને અમદાવાદ પ. પૂ. ધ. 
ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ ને રાજપૂરોહિત શંકરલાલ શાસ્ત્રી મારફત જણાવેલ 
જેથી અમદાવાદની ગાદીનાપ. પૂ. ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી દેવેન્દ્રપસાદજી મહારાજ 


૫૧૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રીએ પ. પૂ. સ. ગુ. શાસ્ત્રી ગોપાલચરણદાસજીની ચરાડવા મંદિરના મહંતપદે વરણી 
કરી ધ્રાંગધ્રા નરેશ શ્રીએ શાસ્ત્રીજીને પોતાના વાહનમાં ચરાડવા પહોંચાડયા. ત્યારે 
મંદિરની દયાજનક સ્થિતિ જોઈને વર્ણ ન કરીએ તો એ નાનું પુસ્તક લખાય એ બધું નહીં 
આલેખતાં તેઓશ્રીએ અનેક મુશીબતો સહન કરી દેવની સેવાપુજા કરવા લાગ્યા. કહેવત 
છે કે “દેવનું દૈવાતન પુજારીના હાથમાં છે'' એ ન્યાયે દેવ પ્રસન્ન થતાં દેશકાળ સુધરવા 
લાગ્યો. અને તેઓશ્રીની સુવાસ ચારે દિશાએ પ્રસરવા લાગી. ભાવિક ભક્તો દેવના 
દર્શને આવવા લાગ્યા, તેવામાં અઢવરના મહારાણી હર હાઈનેસ શ્રી, જયેન્દ્રકુંવરબા 
સાહેબા શ્રીની અલ્વર રાજ્ય તરફથી કાયમમી આજીવિકા બંધાયેલ નહીં હોવાથી 
પોતાના કામદાર નટવરસિંહજી દ્વારા ધ. ધુ. સ. ગુ. શાસ્ત્રી સ્વામીને જણાવેલ કે અમારી 
આજીવિકા કાયમી શ્રી ઘનશ્યામ મહરાજની કૃપા અને આપશ્રીના આશીર્વાદથી બંધાઈ 
જશે તો અમો ચરાડવા મંદિરની સારી સેવા કરશું માટે અમારાવતી શ્રી ઘનશ્યામ 
મહારાજને પ્રાર્થના કરજો.ત્યાર બાદ તેઓશ્રીની એક માસમાં કાયમી આજીવિકા બંધાઈ 
ગઈ. જેથી પોતાના પિતાશ્રી ઢુવા નરેશ શ્રી દેવીસિંહજી રવાજી સાથે તેમજ પોતાના પ. 
પૂજ્ય માતુશ્રી તેમજ પોતાના બન્ને બાઈઓ કુમારશ્રી મૂળસિંહજી તથા કુમારશ્રી 
કષ્ણસિંહજી સાહેબ સાથે મોટી ધામધૂમથી ચરાડવા મંદિરમાં બહોળા ખર્ચ દેવની સેવા 
કરી. વિષણુયાગ, વિધી સહિત કરાવ્યો. તે શુભ પ્રસંગે અમદાવાદથી પ. પુ. ધ. ધુ. 
આચાર્યશ્રી મહારજ શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી દેવેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજશ્રીને તથા ધ્રાંગધ્રા નરેશ 
શ્રી ઘનશ્યામસિંહજી સાહેબને ચરાડવા તેડાવી મોટી ધામધૂમથી પ્રસંગ ઉજવાવ્યો. તે 
પ્રશંગના ફોટાઓ વિદ્યમાન છે. અને સવંત ૨૦૦૦ ની સાલમાં ભૂજના મહારાણી શ્રી 
ગંગાબા સાહેબ બહુજ બિમાર થયાં. તેમણે અનેક દવાઓ કરાવી પરંતુ દવાથી આરામ 
થયો નહીં તેમજ ઘણા વિદ્દાનો પાસે મૃત્યજ્યના પાઠ કરાવી ઘણા દાન આપ્યાં. છતા ફેર 
પડોય નહીં છેવટે ચરાડવા શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની ગદ ગદ કંઠે ઘણી પ્રાર્થના કરી જેથી 
શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજે પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીને કહ્યું કે તમારો મંદવાડ ગયો અને ચરાડવા 
સ્વામિનારાયણ મંદિરના દાગીનાની જે પેટી તમારા પિતાશ્રી શ્રી જામલસિંહજી * ની 
ઓરડામાં તે દાગીનાની પેટી ચરાડવા મંદિરને સુપ્રત કર્યાબાદ અમો તમોને અમારા 
અક્ષરધામાં સવંત ૨૦૦૧ ની પ્રથમ ચૈત્ર વદી ૭ ગુરૂવારના રોજ સવારના સાત વાગતા 
લઈ જશુ એમ કહી શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ અં્તધ્યાન થયા. પ્રાતઃકાળ થતા તેમના સુપુત્ર 
શ્રી વિજયરાજજી સાહેબ ઉર્ફેશ્રી માધુભા સાહેબ દર્શને આવતા - ઉપરની 


* ભુજનારાજમહેલમાં - ઠા - જાલમસિંહજી રહેતા તે રૂમમાં 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૯ પ૧૫ 


બધી વાત સવિસ્તાર કરી. જે ઉપરથી વિજયરાજજી સાહેબ બહુ પ્રસન્ન થયા અને 
પોતાના સેકેરટ્રી નાનાલાલભાઈને બોલાવી ઉપરની બધી વાત કરી. જેથી એમણે ભુજ 
મંદિરના મહંત સદગુરૃ શ્રીવલ્લભદાસજી સ્વામી તથાસ. ગુ. ભક્તિપ્રિયદાસજી સ્વામી 
તથા સ. ગુ. નીલકંઠદાસજી સ્વામી તથા નંદકિશોરદાસજી સ્વામી તથા કોટારી 
હરિરામભાઇ શ્રીને મળી તેઓની સંમતિ લઈ ચરાડવા શાસ્ત્રીજી ઉપર પત્ર લઘાવ્યો તેમા 
જણાવ્યું કે ચરાડવા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરના શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજના દાગીના જે 
ભુજ સ્ટેટમાં છે તે તમો આવીને લઈ જાઓ. પત્ર મળતા શાસ્ત્રી સ્વામી અમદાવાદ ગયા 
અને પ. પૂજ્ય ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીને મળી મુખત્યારનામું લઈ ભુજ ગયા અને 
મહારાવશ્રી વિજયરાજજી સાહેબને મળ્યા. અને આર્શિવાદ આપ્યા પરસ્પર કુલહાર 
થયા અને આગળ પાછળની કેટલીક વાતો જણાવી. એથી મહારાવ શ્રી ખુબજ રાજી થઈ 
ચરાડવા મંદિરની દાગીનાની પેટી પ. પુજ્ય સ. ગુ. શ્રી. શાસ્રી સ્વામીને સૌંપી તે વખતે 
અમો કવિ માવદાનજી રત્નુ તથા મારાભાઈ વકીલશ્રી ચતુરદાનજી બન્ને રાજ્યના કામ 
પ્રસંબે ભુજ ગયા હોવાથી ત્યાં અમારી હાજરી હતી. પ. પૂજ્ય સ. ગુ. શાસ્ત્રી સ્વામી 
રૂબરૂદાગીનાનાત્રણ લીસ્ટ બનાવ્યા. તેમાનું એક પ. પુજ્ય આચાર્યમહારાજશ્રીને બીજુ 
રાજ્યમાં અનેત્રીજુ શાસ્ત્રીજીને આપ્યું. 


દાગીનાની પેટી વાજતે ગાજતે ભુજ મંદિરમાં લાવ્યા. દરેક નાના મોટા સંતો 
તેમજ સતસંગી ભાઈઓ આ દાગીના જોઈ બહુ રાજી થયા અને શ્રી નર નારાયણ દેવની 
પ્રસાદી સર્વને વહેંચી બીજે દિવસે મહારાવશ્રી ને મળવા જતા ભુજના મહંત શ્રી સ. ગુ. 
શ્રી શ્રી વલ્લભદાસજી સ્વામીની ઈચ્છા એવી હતી કે ભુજ મંદિરમાં એક શિખર છે. તો 
ત્રણ શિખરની પરવાનગી રાજ્ય તરફથી મળે તો સારૂં જે ઉપરથી સ. ગુ. સ્વામી શ્રી 
નિલકંઠદાસજી સ્વામી શાસ્ત્રીની પ્રેરણાથી નામદાર રાવસાહેબ તરફતી લેખિત ત્રણ 
શિખર નવેસરથી બનાવવાની મંજુરી મળી ગઈ. અને હમીરસર તળાવ પાસે મંદિરની 
વાડીને લગતી ભુજ રાજ્યની વાડી હતી તે નરનારાયણ દેવના થાળામાં આપી. આવી 
રીતેદેવની સેવા કરી સંતોના રાજીપો લઈ આશિર્વાદમાં વધારો કર્યો હતો. 


ત્યાર બાદ એક વર્ષ પુરૂ થતાં એટલે કે સં. ૨૦૦૧ના પ્રથમ ચૈત્ર વદ ૭ ને 
ગુરૂવારના રોજ સવારના ૭ વાસ્તા શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ રાજમાતા ગંગાબા સાહેબને 
પોતાના પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી ઘણોજ ચમત્કાર બતાવી પોતાના ધમમાં તેડી ગયા. તે 
પ્રત્યક્ષ ચમત્કાર જોઈને મહારવશ્રીના પ્રાઈવેટ સેક્રેટરી મહાપ્રસાદ પોતે નાસ્તિક હતા. 
છતાં આસ્તિક બન્યા હતા. 


૫૧૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ત્યાર પછી શાસ્ત્રી શ્રી વર્ષ પ્રતિ વર્ષ સમૈયા મહોત્સવો યોજી ચરાડવા મંદિરને હાલ 
ઉન્નતિને શિરે લાવી ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં સ્વામિનારાયણનો વિજય ડંકો વગડાવી 
મંદિરની આજીવીકાઓ-ખેતર - વાડી વગેરે મેળવી ગૌશાળા-ધર્મશાળા- ઉતારાઓ 
વગેરે ઘણુંક બાંધકામ કરી-યાત્રાળુઓની સેવા કરતું એક સંત મંડળ પણ રચેલ છે એટલું 
જ નહિં પરંતુ ચરાડવા ગામ આખુંય એક સત્સંગી તરીકે મંદિર પ્રત્યે પૂજ્યભાવથી વર્તે છે 
એ બધુ પૂજ્ય શાસ્ત્રીશ્રી ગોપાલચરણદાસજી મહંત સ્વામીને આભારી છે. 


સદગુરૂ શ્રી * બ્રહ્માનંદસ્વામી શિષ્ય પરંપરા વર્તમાનકાળે આવા સંતો 
સ્વામિનારાયણને ત્યાં આ બ્રહ્ક્ષેત્રમાં છે તેવું સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે. 


“જોગી જીવો રે એવા જગતમાં” 


એ સદગુરૂ શ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામીના શ્રતિવાક્ય સમાન વાક્યમાં આપણે પણ 
સહુ સુરપુરીએ કે “જોગી જીવો રેએવાજગતમાં” 


॥ ઈતિશ્રી ચરાડવા મંદિર પ્રસંગ સમાપ્ત ॥ 
નવમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ ॥૯॥ 


“ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને જુનાગઢ મંદિર ચણાતી વખતે અક્ષર મૂર્તિ શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીશ્રીએ શ્રી મહામંત્રના શ્લોક સાથે મહાપૂજાનું સ્થાપન “પટળયંત્ર'” 
આપેલ હતું. એ મહાપૂજા અને મહામંત્રનું વિધિપૂર્વક અષ્ટાન કરવાથી સર્વ કાર્યની સિદ્ધી 
થવાનું વિધાન સ્વામીશ્રીએ લખાવી આપેલ હતુ. એ ખરડો સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામીની 
પુજામાં હતો ત્યાંથી તે શિષ્ય પરંપરા મુળી મદિરમાં હોવાથી પ. ભ. જાડેજા શ્રી 
વિભાજીભાઈએ ત્યાંના ધ્યાની જ્ઞાનિ સંતોને ચરાડવાલાવી, એ મહામંત્ર અને 
મહાપૂજાનું અનુષ્ટાન કરાવેલ હતું જેના પ્રતાપે શ્રીજી કૃપાથી તેમનો સંકલ્પ સિદ્ધ થયો 
હંતો ત્યારથી મુળી મંદિરમાં અને ભુજ મંદિરમાં એ મહાપુજાનો વિધિ અધ્યાયી પર્યત 
ચાલુ છે, સદરહું મહામંત્ર અને મહાપૂજાનું એ “પટળયંત્ર' અર્થ વગેરે એ વિધિ સહિત 
પાછળ પરીશિષ્ટમાંપાને ૬૬૦મે છે તે જીજ્ઞાસુએ વાંચવું (સંપાદક) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૯ ૫૧૭ ૫૧૮ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બ્રહ્માનંદ કહે જોઈ ધન વિનતા, દેખી મનમે જો આવે દીનતા, 

તો મેરી સાત પેઢીકું હિનતા, ॥। મત ઉધ્ધવ. ॥ ર૨ ॥ 
જો હટકે મન ઘનશ્યામ તે, જો રાજી રહું અન્ય નામતે; 

ક ન ક અ ક, * ન્‌ 

મે હીનો કોટી ગુલામતે, મેરે અતર, ટેક. 

જો વર્તમાન મહિ ફેર પડે, જેહિ કરીકે નિદાં લોક કરે; 


જ કજ સજક ના નહ હ 
તો 2૮ માતા મેરી લાજી મેરે ॥ મેરે અતર. ૧ 


શ્રીજી 


ટ્-્ન 


અધ્યાય ૧૦ દશમો 


“૮ કડ 
સ્વામીશ્રીની સર્વોત્તમ કાવ્ય કૃતિઓ અને બ્રહ્માનંદ કહે ધર્મ સેંપાવડગે, હોય કાયર મન મેરો પીછે ભગે, 
ક્રચ્છ ભુજની છેલ્લી યાત્રા તો મેરે કુલકું *« મોટો કલંક લગે, ॥ મેરે અંતર. ૨ ॥ ૩ ॥ 


ઘનશ્યામ બિના ઈષ્જાન શિરમેરો કોઈકું ના નમે, 
દેવી, દેવ, અનેક ઓર ઠોર મન મેરો કબહું ના ભમે, ટેક. 
સ્વામીશ્રીનું ધર્માભિમાન જો, રીઝહું, ધન-ત્રિય રાગમેં, જો પરે ફેર મેરે ત્યાગ મેં; 
જિ 


તો ડારી દીયો મોકું આગમેં - ઘનશ્યામ બીના. ૧ 
જો પક્ષ તજાં સત્સંગકો, રખુ તન કરી ચલન ક્ઢુંગકો, 


ી ક કા ર ના સા ક ૦ કહેલ છે કે, સદગુરૂ ઊ મેં ગ્રાહક ગળી કે રંગકો, - ઘનશ્યામ બીના. ૨ 
થહ્માનંદ સ્વામીનું ધર્મ મર્યાદાનું અ, એસત્ય છે. સ્વામીશ્રીને ધર્માભિમાન દ્રઢતમ જો તજું શરન ધર્મ વંશકો, સેવું દેવ ભોગી મધ્યમાંસકો; 
હતું, એનીચેનાપદો વાંચવાથી સહુને સ્પષ્ટજણાશે. તોય મોય કુટુંબી જાનો કંસકો, - ઘનશ્યામ બીના. ૩ 
રાગ સોરઠ બ્રહ્માનંદ કહે લોકન ડર જાની, જો મેં ભક્તિ કરૂં જગસેં છાની; 
ધર્મકુળ તજીકેં દુજેકો જો શરણો લઈ હું જાય કૅ; તો મોંસે અધમ ન કોઈ પ્રાની, - ઘનશ્યામ બીના. ૪ ॥ ૪ ॥ 
તો મેં નીચ ખરા, સાચી નિશ્ચય વાત કહું સમ ખાઈ કે. ટેક. 
ર ક સ ડિ પ 
મો કે ધવ ડુ ય. પો ગ દોડી ક; વાંચક ઉપરના પદોથી સ્પષ્ટ જણાશે કે, સ્વામીશ્રીને ધર્માભિમાન (અને 
ક કમ ન તોડી ક ક ન ક જ ક કુળાભિમાન) કેટલું હતુ ? - આ નીચેનું ખાસ સ્રીઓના ધર્મનું (પતિવૃત ધર્મનું) 
ટ દન ફૂ ખરી, જોમે ધર્મ શિ જીરે સ્વામીશ્રીનું એક જ પદ વાંચવાથી જણાશે કે, સ્વામીશ્રી ધર્મ મર્યાદાના એક અભેદ 
તો જનની મેરી યુંહિ ભાર મરી, ॥ ધર્મ કુળ તજી કે. ૨॥ ૧ ॥ કિલ્લાસ્વરૂપહતા. 


મત ઉધ્ધવ વિના, ઔર ઠોર મોય સત્ય પ્રતિત ન આવહી; રાગ ધનાશ્રી - ગરબી 


મેરે હરખ અતિ, એહિ કારનજો મસ્તક મેરો જાવહી. ટેક. એ છે પતીવૃતાનું પારખું, સુંણ ચિત્ત દઈ ને; 
તજી ધર્મવંશીકો રીતકું, અધરમ મે બાંધુ જો પ્રીતકું; જેનું ચંચળ ન હોય મને (પ્રેમદા), સુણ ચિત્ત ઇઈ ને. 
ક. 


તો મોહી જારો જ્ઞાતિ સહીતકું, પ્ર મત ઉધ્ધવ. ૧ તેતો પોતાની પથી ઉપરે, સુણ. વારી નાખે તનને ધન. સુણ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ ૫૧૮ 


કેદિ ઊંચેશ્વર નવ ઓચરે-સુણ, તેને અતિશે લજ્યા અંગ; સુણ 

તેતો સબ જગથી રૂઢી રહે-સુણ; નહિં સોબત્ત કોઈને સંગ; સુણ. 

વળી પોતાના ઘર બાહરે-સુણ; એકા એકી ન ધરે ન પાંવ; સુણ. 

તેતો બીજા સામું દેખે નહીં-સુણ; એક ભરતા ઉપરભાવ, સુણ. 
ક 


સદા મનમાં પર પોતા તણી-સુણ; સદા મિથ્યા દેખે દેહ; સુણ. 
બ્રહ્માનંદ કહે નારી સતી-સુણ; સાચો સ્વામી સાથે સ્નેહ. સુણ. 


દી ઉ. 


ઉપરના બન્ને કાવ્યો સત્સંગ મર્યાદાના અને સ્ત્રી, પુરૂષો, સંતો, પાર્ષદોના 
વર્તમાન નિયમના ખાસ પાલન પોષક જણાયેલ છે. 


શ્રી પંચાળાપુર રાસ મહોત્સવ કાવ્યકિરિટો 


શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે જેમ વૃંદાવનમાં શરદ્‌ મહોત્સવ ઉજવવા વ્રજવાસી ગોપગોપીઓ 
સાથે શરદ્‌ પૂર્ણમાની રાત્રીએ રાસ રમી વૃજવાસી ભક્તોને પોતે ઘણું જ સુખ આપ્યું 
હતું. લોકોકિત છે કે, ““તે રાત્રી ભગવાને છ માસની લાંબી કરી હતી.'' પણ રાત્રી તો તે 
બારજ કલાકની હોય; પરંતુ છ માસ સુધી જેમ આનંદ મંગળ સુખ ચેનમાં રહ્યાં હોઈએ 
તેટલી તુપ્તિએક જ રાત્રીના રાસમહોત્સવ પ્રસંગે ભગવાને ભક્તોને આપેલી હતી. એમ 
સમજાવનું છે, એ પ્રસંગને લગભગ પાંચ હજાર વર્ષે ફરીને તાજો બનાવા શ્રીજી મહારાજ 
પંચાળા ઠાકોર શ્રી ઝીણાભાઈને ત્યાં પધાર્યા ત્યારે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી આદિ 
સંતોની માગણીથી ત્યાં રાસોત્સવ રચેલો હતો. શ્રીજીની આજ્ઞા હતી કે, બ્રહ્મમુનિએ એ 
રાસોત્સવમાં નવાં નવાં કીર્તનો રચી બોલવા અને સ્વામીશ્રીએ એવી સરત કરી કે, “હું 
નવા કીર્તન રચી બોલી બતાવું ત્યાં સુધી શ્રીજી મહારાજે પણ રાસ મંડળમાં અમારી સાથે 
રાસ લેવો.'' પછી એ પૂર્ણિમાની રાત્રી ખીલતા ગામથી બહાર પશ્ચિમ દિશાએ એક 
વિશાળ ટેકરી ઉપર જ્યાં આજુ બાજુ વૃક્ષો કુંજ સ્વરૂપે હતા અને ઉત્તર દિશામાં 
(સાબળી) નદીનો પ્રવાહ ચાલતો હતો તેના કિનારાથી દક્ષિણ દશિ।માં એ (વૃૂજભૂમી 
સમ) ઉત્તમ ભૂમીકામાં રાસ મહોત્સવ શરૂ કોર્ય. શ્રીજી મહરાજ એક મોટા મંચ ઉપર 
સોનેરી જરીયાની વસ્ત્રોથી સજ્જ થઈને બીરાજ્યા. આસપાસના ગામોના અને 
દેશીવિદેશી હરિભક્તોના સંઘ 


૫૨૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ત્યાં સમૈયા ઉપર આવેલા તે હજારો સ્ત્રીપુરૂષોના માનવ કોટ વચ્ચે આ રાશ મહોત્સવ શરૂ 
થયો. અનેક પ્રકારના વાંજીત્રો સાથે રાસ મંડિળના સાત સાત મંડળ (ચક્રો) થયા. એ 
વખતેશ્રીજી મહારાજના પાંચસો પરમહંસોના મનમાં સખીભાવની ભક્તિ શ્રીજી સ્વરૂપે 
ઉત્પન્ન થતા સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદસ્વામી, સદગુરૂ શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી, સદગુરૂશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી સદગુરૂ શ્રી નષ્કુળાનંદસ્વામી સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી આદિ ઘણાક 
સદગુરૂઓએ પગે ઘુઘરાઓ બાંધ્યા અને હાથમાં કરતાલો, દુકડ, સરોદા, સીતારો, 
પખાજ, સરણાઈ, મોરચંગ, ઝાંઝ, સારંગી, રવાજ, મંજીરા આદિ અનેક પ્રકારના 
વાંજીત્રો લઈને તથા ત્રાંબાળુ ઢોલ અને નગારાના પડછંદા પડતાં શુરવીરો રણક્ષેત્રમાં 
ઘુમવા સજ્જ થાય તેમ તે સંતવૃદો વાજીત્રોના નાદ સાથે રાસ મંડળ રમી શરીરનું તાન 
ત્રોડવા ભેઠ બાંધી સજ્જ થયા, લોકોનો ફરતો માનવ કો રચાણો, સાક્ષાત પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ 
નારાયણની રાસલીલાનાં દર્શન કરવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ આદિ દેવો અને 
અપ્સરાઓના વિમાનો છાઈ રહ્યાં. આકાશમાં પણ ચંદ્રમાં પોતાની સોળે કળાએ ખીલી 
રહય. એ વખતે સાતે રાસ મંડલના ચક્રો વાંજીત્રોના તાલ સૂર સાથે ગતિમાન થયાં. સાત 
મંડલ (વચલા ચક્ર) માં ગોપાળાનંદ સ્વામી આદિ મોટા સંતો હતા. મંડળના મધ્યમાં 
વચોવચ મુક્તાનંદસ્વામી અને બ્રહ્માનંદસ્વામીએ રાસ ગવરાવવા પહેલુ જ હરીકીર્તન 
ગાયુ કે, “સખી ગોકુલ ગામના ચોકમાં રે, ખાતે માંડયો રસીલે ખેલ; રમે રાસ રંગીલો 
રંગમાં રે.'' એ કડી ઉપાડતા જ ઢોલ નગારાના તાલ સૂરો સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ પણ 
મંચ ઉપરથી નીચે પધારી સાતે ચક્રો વિંધી મધ્યમાં બંને સદગુરૂઓ વચ્ચે આવી ઉભા 
સહુને નમન કરી અતિ ઉત્સાહથી બ્રહ્મમુનિના કીર્તનો ઝીલવા લાગ્યા અને આમા સામા 
હાથ મીલાવી, તાળી ઇઈ ફેર ફુદડીઓ ફરવા લાગ્યા, મહાત્યાગી તપસ્વી સાધુઓએ 
વૃજભુમીની ગોપાંગનાઓ સમાન શ્રીજી ઉપર સખી ભાવથી પ્રેમ લાવી ઈચ્છા કરી કે, 
“શ્રી સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી અને સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી વચ્ચે શ્રીજી મહારાજ 
રાસ રમી જેમ આમા સામી તાળીઓ દઈ, હાથમાં હાથ મીલાવી, કરનાં લટકાં કરી મોહ 
ઉપજાવે છે, તેમજ આપણે પડખે પણ પધારી આપણને તેવું સુખ આપે તો ઠીક.'' આવો 
સંકલ્પ એ પંચાળની વૃજભૂમિ વચ્ચે કલ્પવૃક્ષ સમાન ખાખરાના ઝુંડોમાં સંતોને થતા, 
અંતર્યામી શ્રીજીએ સુખ આપવા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ ૫૨૧ 


દરેક સંતોની વચ્ચે શ્રીજી સ્વરૂપ સહુને પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવ્યું. અને સાત મંગળના 
મધ્યમાં એ સ્વરૂપ જેવા વસ્રાલંકારથી શોભીત થી જેવો અભિનય કરે છે તેવા સ્વરૂપે સહુ 
સંતોને સુખ આપવા લાગ્યા. દરેકે દરેક પરમહંસોને એમ જણાયું કે, શ્રીજી મહારાજ મારી 
સાથે જ હાથમાં હાથ મીલાવી, મંદ મંદિ હસતા હસતા, રાસ મંડળ રમી રહ્યાં છે. એ 
વખતે શ્રીજીના સેંકડો સ્વરૂપોમાંથી કામદેવને લજ્યા પમાડે તેવા શીતળ શાંત કિરણો 
પ્રગટયાં અને જોનારને પણ અતિ શાંતિ પમાડતા હતા. પશુપક્ષી વેલી, વન, નદી, જળ, 
સહુ સ્તંભી ગયા. ચંદ્ર પણ જાણે સહુના મસ્તક ઉપર જ સ્તંભી ગયો હોય તેવું જણાયું. 
દરેક રમાનારાઓ પણ શરીરનું ભાન ભુલી એક શ્રીજી મૂર્તિમાં એકતાર બની શ્રીજી સાથે 
રમવા લાગ્યા. સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી નવી નવી ગરબીઓ રચી બોલવા લાગ્યા. આવી 
રીતે પંચાળા રાસ મહોત્સવ પૂર્ણ કરી શ્રીજી (કૃષ્ણચંદ્ર સમાન) છ માસની રાત્રીનું સુખ 
એક રાત્રીમાં પાંચસો પરમહંસોને પાંચસો સ્વરૂપ ધરી આપ્યું હતું. ” સવાર થતા સહુ 
નિત્યક્રમ કરી અનેક જાતના વ્યંજનોનો થાળ શ્રીજી મહારાજ જમીને સંતોની પંકિતમાં 
પીરસવા પધાર્યા. એ રાસ લીલાનું વર્ણન ચારણી સાહિત્યમાં સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ બીજે દિવસે રચી સભામાં સંભળાવેલ જે આ નીચે અર્થ સહિત 
આપવમાં આવેલ છે. આ રાસાષ્ટકનો રેણકીછદ » અને ચર્ચરીછંદ છંદોના મુગટ સમાન 
છે; જે બનાવવામાં અને બોલવામાં અને અર્થ કરવામાં ઘણો જ કઠીન છે અને બનાવનાર 
તથ।ગાનારની શક્તિના માપદંડ સમાન ગણાય છે. 


* શ્રીજી વૃજભૂમિ તૂલ્ય પંચાળના પાદરમાં આજે જે જગ્યાએ શ્રીજીએ રાસ 
રચેલો ત્યાં ફરતો વંડો વાળી વચે છત્રીમાં શ્રીજીના ચરણારવિદ પધરાવી શીલાલેખ 
નાખેલ છે. 


»સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ, એ રાસાષ્ટકનો રેણકી છંદ રચ્યા પછી 
સૌરાષ્ટ્રના ચારણ કવીઓ, રેણકી છંદો રચવા લાગ્યા, તે પહેલાના રેણકી છંદો મારા 
(સંપાદકના) જોવા વાંચવામાં આવ્યા નથી પ્રાચીન કાવ્યમાં ચંદનકી ક્રત પૃથ્વીરાજ 
રાસામાં પણ તેવો છંદ નથી, એટલે સ્વામીશ્રી કૃતિ પછી જ મૂળીમાં રવિરાજે 
નુસિંહવતારનો અને કચ્છ માં દેવીદાને શક્તિ રાસ મંડળનો એમ ઘણા કવિરાજોએ તે 
પછી રેણકી છંદો રચેલ છે છતાં સ્વામીના છંદો જેવો સરલ અને ઝડ ઝકમકવાળા બીજા 
છંદો ઓછા જોવામાં આવે છે. 


૫૨૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


આ ઈંદોમાં વ્રજભૂમિમાં શ્રી કૃષ્ણે રચેલ રાસનું વર્ણન કરેલ છે આપણે સૌને તો 
શ્રી કૃષ્ણ તે શ્રીજી મહારાજ ગૌપાંગનાઓ તે સંતો અને વૃંદાવન પંચાળની ભૂમિ જાણવી 
એમ સ્વામીએ સમજાવ્યું છે. 


છંદ શેખર શ્રી રાસાષ્ટક રેણકી છંદ 
દોહા 


એક સમય રાશિ ઉદિત અતિ, હોય મન અધિક હુલ્લાસ, 
યમુના તટ વ્રજનાર જાત, રચ્યો મનોહર રાસ. ૧ 


અર્થ - એક સમયે ચંદ્રમાં અતિશે પ્રકાશિત થયો (શરદપુનમની રાત્રીએ) ત્યારે 
મનમાં અતિશે આનંદ પામીને જમનાજીને કાંઠે વ્રજની સ્્રીયો સહિત મનને હરે એવા 
ભગવાનેરાસ રચ્યો. (૧) 


ભર ભર તન સજ આભરણ, વર વન કરણ વિહાર 
કર કર ગ્રહ નટવર કૃષ્ણ, રસ સર અનુસર સાર. ૨ 


અર્થ - ત્યારે ગોપાંગનાઓ ઘરેણા સજીને શરીર ભરી ભરીને સુંદર વનમાં 
વિહાર કરવા સારૂ ગઈ, ત્યારે નટ વિદ્યામાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને હાથે હાથ 
ગ્રહણકરીનેજમનાજીના સુંદર કાંઠાપર અનુસર્યા એટલે વિચાર્યા. 


રેણકી છંદ 
છંદ ૧ 
સર સર પર સધર અમર તર અનુસર, કર કર વર ધર મેલ કરે, 
હરિ હર સુર અવર અછર અતિ મનહર, ભર ભર અતિ ઉર હરખ ભરે, 
નિરખત નર પ્રવર પ્રવર ગણ નિરજર, નિકર મુક્ટ શિર સવર નમે, 
ઘણરવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમે. 


અર્થ - તે જમનાજીના કાંઠા ઉપર, સધર, એટલે સારા, દેવતરૃ એટલે 
કલ્પવૃક્ષના જેવા ઝાડ, જોર કરીને, મતલબ ફે ફળને ભારે નમીને, પૃથ્વીનો મેળાપ કરે છે; 
જ કજ. શ ક પ. સ જ ક ર.” જ ને 
ને તેસમે આકાશમાં હરિ એટલે ઈન્દ્ર, શિવ તથા બીજા દેવતાઓ અને અતિશે હરખ ભરે 
છે; અને નર રૂપેગોવાળિયાઓ ત્યાં પરવરી પરવરીને, એટલે જઈ જઈને નિરખે છે, તથ॥ 
નિજર એટલે દેવતા ઓના જથા કે જેઓને માથે મુગટ ધારેલા છે તે નિકર એટલો 

કે બા પા સવ મક હ. ક ક ક. સ. 

જથાબંધ વર એટલે મોટેરા સહિત ભગવાનને નમે છે; ત્યાં ઘણા શબ્દે થાય છે. લુગડા 
ફરર થાય છે અનેપગના ઘુઘરા ઘરર વાગે છે અને રંગ ભર્યા સુદર શ્યામ રમે છે. (૧) 


છંદ ર 

ઝણણણણણ ઝણણ ખણણ પદ ઝાંઝર, ગોમ ધણણણ ગણણણ ગયણે, 
તણણણ બજ તંત ઠણણ ટંકારવ, રણણણ સુર ધણણણ રયણે, 
ત્રહ ત્રહ અતિત્રણણ ઘણુણ બજ ત્રાંસા, ભ્રમણ ભમરવત સ્મણભમે, 
ધણ રવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂઘર રંગભર સુંદર શ્યામ રમે. 

અર્થ - ઝણણણણ ઝણણણ અને ખણણ એમ પગના ઝાંઝર વાગે છે. (ગો) 
પૃથ્વી ધણણ થાય છે અને ગયણ એટલે આકાશમાં ગણણ એવો શબ્દ થાય છે અને 
તણણણ એમ સરોદાની તાંત વાગે છે, અને ઠણણ એમ મંજિરાના ટકોરા થાય છે તથા 
બીજા વાજાના રણકારા તથા ધણકારાના સ્વર તે રાત્રીમાં થાય છે, ત્રણ ત્રહ ત્રણણ અને 
ધણણ એમ અંતિસેંત્રાસા વાગે છે, અને જેમ ભમમરા ભમે તે રીતે ગોપને ગોપીયો સ્મણ,| 
કરતાં ભમે છે. ત્યાં ઘણા શબ્દો થાય છે. (૨) 

છંદ ૩ 

ઝટ પટ ઉલટ પલટ નટવત ઝટ, લટ પટ કટ ઘટ નિપટ લળે 
કોકટ અતિ ઉકટ ત્રકટ ગતિ ધિનકટ, મનડર, મટ લટ લપટ મળે, 
જમુના તટ પ્રગટ અમટ અટ રટ જાટ સુર થટ ખેખટ તેણ સમે, 
ધણ રવ, પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગભર સુંદર શ્યામ રમે. 


અર્થ - ઝટપટ લુગડાં અવળાં સવળાં થઈ જાય છે, અને નટની પેઠે ઝટ લટપટ 
થઈ જઈને કેડેથી શરીર અતિશે લળે છે, કોઈ તો કેડેથી અતિશે ઉત્કૃષ્ટ રીતે ત્રણ કટકા 
એટલે ત્રીભંગીની રીતે ઘણી કેડ મરડે છે, અને મનમાંથઈ લોક લજ્યાનો ડર મટી ગયો 
છે, અને પરસ્પર લટીને લપટ થઈને મળી ગયા છે, જમનાજીના કાંઠે પ્રગટ ભગવાન 
અમટ એટલે અવિનાશી અટન એટલે ફરવામાં અને રટન એટલે ગાવામાં જોડાયા છે, તે 
સમેદેવતાઓ (થટ) જથો આકાશમાં ઉભો છે. ત્યાં ઘણા શબ્દો થાય છે. (૩) 
છંદ૪ 

ધમ ધમ અતિ ધમક ઠમક પદ ઘૂઘર, ધમ ધમ, ક્રમ સમ હોત ધરા, 
ભ્રમ ભ્રમ વત વિષમ પરિશ્રમ વતભ્રમ, ખમખમ દમ અહિ વિફમ ખશ, 
ગમગતિ અતિ અગમ નિગમ ન લહત ગમ, નટવત રમઝમ ગમ મનમેં, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ ૫૨૩ 


ધણ રવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગભર સુંદદ શામ રમેં, 


પસ૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અર્થ - પગના ધુઘરાના ધમ ધમ ધમકારા અને ઠમકારા અતિશે થાય છે. અને 

ધમ ધમ એમ પગલાં માંડે છે, તેથી પૃથ્વી ઉંચી નીચી હોય તે સરખી થી જાય છે, એમ 

મંડળને ફેર ફુદરડી ફેરવે છે, તેથી વિષમ એટલે સહન ન થઈ શકે એવો પરિશ્રમ એટલે 

મહેનત પડે એવી રીતે કરે છે; તેથઈ શેષ નાગ દુઃખ સાખી સાંખીને વિક્રમ એટલે ભાન 

ભુલીને ઉભો રહ્યો છે. જે ભગવાનનું જ્ઞાન અને ગતિ અતિશય છે, તેનુ જ્ઞાન શાસ્ત્ર કે વેદ 

લઈ શકતા નથી તે ભગવાન નટનીપેઠે રમઝમ નાચે છે. તેનું જ્ઞાન તેના જ મનમાં છે. ત્યાં 
ઘણા શબ્દો થાય છે. (૪) 

છંદ પ 

ગત ગત ઉગત તુગત નૃત પ્રિયગત, રત ઉમનત ચિત વધત રતી, 

તતપરત ધ્રત નચત ઉચત મુખ ચૈતત, આવૃત અત ઉત ભ્રમત અતી; 

ધિધિતત ગત વજત પ્રદંગ સુર ઉદ્ધત, ક્રતભ્રત નરતત અતંતક્રમે, 

ધણ રવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગભર સુંદર શ્યામ રમે; 

જ 


અર્થઃ- જુદી જાદી ચાલ ઉપર ઉક્તિ એટલે વાણી બોલે છે અને તેમજ પીયા 


જ જા 


એટલે ભગવાન જેવી ચાલ ચાલે છે તેવી ચાલ બીજાઓ ચાલે છે, અને સૌ ઉન્મત રહે છે 
અને ચિત્તમાં પ્રિતિ વધે છે, તત્પરપણું એટલે હુશિયારી ધરીને નાચે છે; અને મુખેથી થેઈ 
તત્ત, થેઈ તત્ત, એમ ઉચરે છે; અને આમતેમ અતિશે કુદડી ફરે છે; ત્યાં મૃદગ ધિધિતત્‌ 
ધિધિતત્‌ એવી ગતિથી વાગે છે; તેનો સ્વર ઉદ્ધત એટલે ઉંચો થાય છે, અને સૌને ભૃત 
એટલે દાસ કરી લીધા છે, તેઓ અત્યંત અનુક્રમે નીચે છે. ત્યાં ઘણા શબ્દો થાય છે. (૫) 
છંદ ૬ 
થન ગન તન નચત પવન પ્રચલત થન, સુમન ગગન ધુન મગન સુરા, 
મન મન વર કૃષ્ણ ધન તન મન, ધન ધન વન ધન તાસ ધરા; 
વિશરે તન ભાન ખાન પાન વિધિ, ગાન તાન જેહિ કાન ગમે, 
ધણ રવ પટફરર ધરર પદ ઘૂઘર, રંગભર સુંદર શ્યામ રમે; 
ક કકે 


અર્થ - ગોપી અને ગોપાલ શરીરે થન ગન થન ગન નાચે છે; તે સ્થાને પવન 


પે ક ૯” 


ચાલતો નથી, અને આકાશમાં દેવતાઓ મગન થઈને ધુનિ કરે છે, અને સુમન એટલે 


પુષ્પવરસાવે છે, અને તેઓ મનમાં એમ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ પરપ 


માને છે કે વર એટલે સુંદર શ્રી કૃષ્ણ જેના ઉપર પ્રસન્ન થયા છે, તેઓના તમનને અને 
મનને ધન્ય છે, તથા તે વૃંદાવન ને અને તે પૃથ્વીને પણ ધન્ય છે; જેઓને તે ભગવાનનું 
ગાનતાનગમે છે, તેઓને શરીરનું ભાન વિસરી ગયું અને ખાવાપીવાની રીત પણ વિસરી 
ગઈ, ત્યાંઘણા શબ્દો થાય છે (૬) 
છંદ ૭ 
ઢળ ઢળ રંગ પ્રગલ અઢળ જત પર ઢળ, ઝળ ઝળ અનકળ તેજ ઝરે, 
ખળ ખળ ભુજ ચૂડ ચપળ અતિ ખળકત, કાન કતોહળ પ્રબળ કરે; 
વળ વળ ગળ હસ્ત તુમળ ચિતવળ, જુગલ જુગલ પ્રતિરંગ જમે, 
ધણ રવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગભર સુંદર શ્યામ રમે. 


અર્થ - ત્યાં ભગવાન દયાથી પીગળીને દયાના રંગ વડે વ્રજજન ઉપર ઢળી 
ઢળીને અઢળક ઢળ્યાં છે, અને તેમના શરીરનું તેજ કળી શકાય નહીં, એવું ઝળઝળાટ થઈ 
રહ્યું છે, ગોપિયોના હાથની ચુડીયો અતિ ચપળ અને ખળ ખળ એમ ખખડે છે, અને ત્યાં 
શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન મોટું કૌતુક કરે છે, એક બીજાને ગળે હાથવાળી વાળીને તેમજ ચપળ 
ચિત્ત તે પણ વળી વળીને મળી ગયા છે, અને બબે જણ વચ્ચે રંગ જામ્યો છે. ત્યાં ઘણા 
શબ્દો થાય છે. (૭) 
છંદ ૮ 
સર વસ વસ મોહન દરસ સુરથિત શશિ, અરસ પરસ ત્રસ ચરસ અતી, 
કંસ કસ પટ હુલસ વિલસ ચિત આક્રસ, રસબસ ખુસ હસ વરસ રતી; 


દ્રસ નવસર સરસ ભયો બ્રહ્માનંદ, અનરસ મનસ તરસ અથે, 
ધણ રવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂઘર, રંગભર સુંદર શ્યામ રમે. 


અર્થ ઃ- તેદેખીનેસર્વમોહને વશ થઈ ગયાં અને સૂરજ અને ચંદ્ર પણ સ્થિર થયા, 
કે સ દા ક મ 
અને ગોપી તથા ગોવાળીને પરસ્પર તે રાસ રમવાની તૃષ્ણા તથા ચડસ અતિશય વધ્યો છે, 
લુગડાં તાણીને પહેરી પહેરીને હુલ્લાસથી વિલસે છે, અર્થાત રમે છે; અને એક બીજાના 
ચિત્તનુંઆકર્ષણ કરે છે, અનેરસબસ થઈનેખુશી થઈને હસે છે, અને પ્રિતની વૃષ્ટિથઈ રહી 
છે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે નવરસમય ભગવાનનું દર્શન સારું થયું અને અનરસ એટલે 
ખોટોરસ (અન્યરસ) મનની તૃષ્ણા આથમી ગઈ. ત્યાં ઘણા શબ્દો થાય છે. (૪) 


પરદ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
છપય 


રમત મનોહર રાસ, સદા સુખવાસ સ્વતંતર, 
પ્રબલ ગોપજન પાસ, કમળ આભાસ શશીકર, 
વિહરત કરત વિનોદ, મોદ અંતર નહિં માવે, 
અરસ પરસ એક તાર, દરસ નવરસ દરસાવે, 
સુખરૂપ સદા અસરણ શરણ, ફનાં કરણ ભવ ફૂંદકે, 


ન- સંત-સાથ સદા ખેલત સહી નાથ સો બ્રહ્માનંદકે 


અર્થ-સદા સુખના નિવાસરૂપ અને સ્વતંત્ર ભગવાન મનોહર રાસ રમે છે તે 
ગોપ જનની પાસે બીજા જે મહા બળિયા હતા તેઓ જેમ ચંદ્રની કિરણોથી કમળનો 
આભાસઝાંખોપડી જાય, તેમ ઝાંખા પડી ગયા, તે ગોપજન વિહાર કરે છે, એટલે ફરે છે, 
અને વિનોદ કરે છે, તેમજ તેઓના અંતઃકરણમાં આનંદ સમાતો નથી, અને પરસ્પર એક 
દ્રષ્ટિથી નવરસમય દર્શન કરાવે છે, અશરણના શરણ છે, અને ભવના બંધનને તોડી 
નાખે એવા છે, અને એ જ બ્રહ્માનંદનો સ્વામી હમણાં સંતોની સાથે નક્કી ખેલી રહ્યાં છે. 


શ્રી રાસાષ્ટક રેણકી છંદ સમાપ્ત 
---//--- 


ઉપરના છંદથી બીજે નંબરે પિંગળ શાસ્ત્રમાં ““ચર્ચરી'' નામનો છંદ છે, તે છંદ 
પણ સ્વામીએ પંચાળા માંજ રાસોત્સવ રમ્યા પછી રચેલો છે જે આ નીચે આપવામાં 
આવેલ છે. 
છંદ શેખર રાસાષ્ટક ચર્ચરી છંદ 
છંદ ૧ 
એક નિશિ શશિ અતિ ઉજાસ, પ્રૌઢ શરદ રૂતુ પ્રકાશ, રમન રાશ, જગનિવાસ 
ચિત્તવિલાસકીને, ॥ મુરલિધનુ અતિ રસાલ, ગેહરે સુર કર ગોપાલ, તાન માના 
સુભગતાલ, મન * મરાલ લીને, ॥ બ્રહ્મતિય સુનભર ઉછાવ, બનઠનતન અતિબનાવ, 
ચિત્તવન ગત નૃત ઉછાવ, હાવ ભાવ સાચે, ॥ હરિહર અજ હેર હેર, વિકસત સુર 
બેરબેર, કરગટ ઘટ ફેરફેરનટવર નાચે॥ 


ન- તમામ છંદમાં શ્રી કૃષ્ણ લીલા ગાઈને છેલ્લે છેલ્લે છપયની છેલ્લી તુકમાં 
સ્વામી કહે છે કે, “સંત સાથ સદા ખેલત સહી નાથ સો બ્રહ્માનંદ કે' એટલે આજ 
પંચાળમાં જે ભગવાન સંતો સાથે રાસરમણ ખેલી રહ્યાં છે તેનો જ આ છંદ છે, તેમા 
સમજવું “ પરમહંસો (સંત ) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ ૫૨૭ 


અર્થ-એક રાત્રીમાં ચંદ્રમાનો ઉજાસ ઘણો થયો, અને તે ચંદ્ર મોટો શરદ રૂતુનો 
પ્રકાશિત હંતો, અર્થાત પૂનમનો હતો. તે સમે આંખા જગતમાં જેનો નિવાસછે એવા શ્રી 
કૃષ્ણ ભગવાને રાસ રમવાનો પોતાના મનમાં વિલાસ કર્યો. એટલે ઉમંગ ધર્યો. ત્યારે 
ગોપાલ એટલે શ્રીકૃષ્ણે અતિ મોટા સ્વરથી મોરલીનો નાદ કર્યો, તેમાં તાનમાન અને 
સરસ તાલ લાવીને પરમ હંસના મન ખેંચી લીધા, તે સ્વર સાંભળીને વ્રજની સ્ત્રીયો ભર 
ઉમંગથી અતિશે શણગારના બનાવથી બની ઠણીને નાચવાની ચાલનો ઉઠાવ મનમાં 
સાચા હાવભાવથી ચિંતવવા લાગી ત્યાં હરિ ઈન્દ્ર અથવા વિશ્વનું, (હર) શિવ અને બ્રહ્મા 
આદિક દેવો આવીને વારે વારે નિરખવા લાગ્યા; તેમ જ વારે વારે તેગોપીઓના ગાવાનો 
સ્વર પણ ખુલ્લો થતો હતો, અને શરીરે વારે વારે ફુદડી ફરીને નટવર એવા જે ભગવાન 
તેનાચવા લાગ્યા. (૧) 

છંદ ર 

ઠેઠ બજ ત્રંબક ઠોર, ચે ચે સરનાઈ સોર, ધે ધે બજ પ્રણાવ ધે ધે બોલ, ॥ ઝુઠ ઝુક ઝુક 
બજત ઝઝ, ટુક ટુક મંજીર રંજ, ડુક ડક પંગ ચંગ, અતિ ઉમંગ ડોલે ॥ દ્રગડદાં દ્રગડદાં 
પખાજ, થગડદા થૈ થૈ સમાજ, કડકડદા કડકડદા ,કડ ત્રુકડ, ધન થટ રાચે, ॥ હરિહર 
અજહેર હેર, વિક્સત સુર બેર બેર, ફરગટ ધટ ફેરફેર નટવર નાચે. ॥ 

અર્થ - તે ઠેકાણે ઠેઠેં એમ ત્રંબાળું વાગલા લાગ્યાં. અને ચેં ચેં એમ 
શરણાઈઓના શોર થવા લાગ્યા, અને ધેં ધેંએ રીતે ઢોલક વાગે છે, અને મોટો ઢોલ ધેંધે 
એમ બોલે છે, ઝુક ઝુક એમ ઝાંઝ વાગે છે, અને ટુક ટુક એવા શબ્દથી મંજિરા મનરંજન 
કરે છે, તેમ જ ડક ડુક એ રીતે ઉપંગ નામનું વાજું, તથા મોરચંગ બજાવે છે, અને તે ગોપી 
અનો ગોવાળાનો સમાજ થગડદાં અને થેઈ થેઈ નાચે છે, અને કુકડદા કુકડદા એમ નરધાં 
બોલે બોલે છે, તથા ત્રકધન એમ પણ વાગે છે, તેથી જોવા મળેલો થટ ખુશી થાય છે. ત્યાં 
ઈન્દ્ર શિવ બ્રહ્માદિક દેવો આવીને (૨) 


છંદ ૩ 
સંત અભિરામ ધામ, ક્રમત રતમ ભ્રમતકામ, પ્રમત શ્રમત નમત ગ્રામ, વામ હામ લોભે, 


॥ અટન ઘટન અતિ ઉદામ, થન ગન તન ઠામ ઠામ, તજ વિશ્રામ અતિ વિશ્રામ, શામ 
સુંદર શોભે, ॥ જમુના કે નીર તીર ખેલત 


૫૨૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બલવીર વીર, ચહુંવટ થક સઘટભીર, કટિ સુધીર કાચે, ॥ હરિહર અજ હેર હેર વિકસત 
સુર બેર, ફરગટ ઘટફેરફેરનટવર નાચે. 
અર્થ :- તે ભગવાન સંત પુરૂષોના મનને ઠરવાના સુંદર ધામ રૂપ છે, તે કદમ 
ભરે છે, અને રમે છે, તેને જોઈને કામદેવ પણ ભ્રમમાં પડે છે અને ઉન્મતિ એવ॥ 
ક જ ન કે જે ક જ. હોડ 
ગોવાળિયાના ગ્રામ એટલે સમુદાય થાકી જઈને ભગવાનને નમે છે, અને વામ એટલે તે 
ગોપીઓની હિંમત ભગવાનને જોઈને લોભાઈ જાય છે, અતિ ઉત્તમ રીતે શરીરે ફરે છે, 
અને ઠેકાણે ઠેકાણે શરીર થનગન નાચે છે, તે વિસામો લેવાનું તજીને અતિસેંજ ભ્રમણ કરે 
મ ક. જ... જ. જા તા શ 
છે, તેમા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સારા શોભે છે, એ રીતે જમનાજીના જળના કીનારા ઉપર 
બળવીરના ભાઈ રમે છે, અને ચારે તરફ રસ્તાઓમાં માણસોના થટની ઘણી ભીડ થઇ! 
છ.” 


છે, અને તે ધીરજવાન ગોવાળિયાઓએ કેડે કાઠડા વાળ્યા છે, ત્યાં ઈન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્માદિક 
દેવોઆવીને.... (૩) 


છંદ ૪ 
ઝળળળ તનકાંતિ ઝળક, ખળળળ ભુજ ચૂડ ખળક, સળળળ જોં હિ વીજ સળક ભળખા 
ભાળ સાજે ॥ અટપટ લટ છૂટ અલક, ત્રઘટ શુભકીન તિલક. હટ હટ ધટ વુગટ હલક, 
નટ બિલાસ રાજે ॥ તન તન પ્રિત સુગત તાન, જન જન મન એક જાન ક્રત ઉત મુખ કાન 


કાન, માન ગાન માચે ॥ હરિહર અજ હેર હેર. વિકસત સુર બેર બેર ફરગટ ધટ ફેર ફેર 
નટવર નાચે॥ 


અર્થ :- અને ઝળળ એમ ગોપિયોના શરિરની ક્રાન્તિ ઝળકે છે. અને તેમના 
હાથના ચુડા ખળળળ એમ ખળકે છે. અને વીજળીની પેઠે સળળળ એમ સળખે છે, અને 
તેને પોતાના કપાળનો ભભકો સજ્યો છે, તેમના ચોટલાની લટ વાંકી ચુંકી છૂટી પડી છે. 
અને શરિરના કીનારા ઉપર અર્થાત કપાળમાં સારા તિલક એટલે આડયો કરેલી છે. અને 
શરીરે હઠી હઠીને ત્રીભંગી ચાલની પેઠે હાલે છે, તેથી નટના જેવો ખેલ શોભે છે, પ્રત્યેક 
માણસના મન મળીને જાણે એક જ થી ગયા છે, અને મોઢેથી ઉક્તિ એટલે વાણી, હે કાન 
હે કાન એમ કહે છે, અને ગાનના માનમાં મચી રહ્યાં છે ત્યાં ઈન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્માદિક દેવો 
આવીને... (૪) 


છંદ પ 


ધમમમ ધુઘરૂ ધમંક, ઠમમમ ઝાંઝર ધમમમમમ ભૂ ધમક, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ પરલ૯ 


ગત નિશંક ગાવે ॥ ઝગ ઝગ ઝગમગાટ, થગ થગ થૈ થૈનથાટ, નૌતમ પગ, દ્રગ નિરાટ, 
લલિતનાટ-લાવે ॥ લથ બથ હથગુંથલીન, પથ પથ પિય સથ પ્રવીન કથકથ ગ્રંથ 
શેશકીન, જાથ નવીન જાચે ॥ હરિહર અજ હેર હેર, વિકસત સુર બેર બેર, ફરગટ ઘટ ફેર 
ફેર, નટવરનાચે. 


અર્થ :- ધમ ધમ એમ ઘુઘરા ધમકે છે, અને ઠમ ઠમ એમ ઝાંઝર ઠમકે છે, અને 
ધમમમમ એમ પૃથ્વી ધમકે છે, અને નિઃશંક થઈને ગતિ કરીને ગાય છે, તે ભગવાનની 
કાન્તિનો ઝગમગાટ ઝગ ઝગી રહ્યો છે. અને થગ થગતથા થૈઈ થૈઈ એવા નૃત્યોનો થાટ 
મચ્યો છે. અને સૌથી સરસ ચરણ શોભે છે, તથા નેત્રપણ અદ્દભૂત શોભે છે, અને સુંદર 
નૃત્યનો ભેદ લાવે છે, તે ગોપી અને ગોપી અને ગોવાળાએ લથબથ થઈને એક બીજાના 
હાથ ગુંથી લીધા છે, અર્થાત આંકડા ભીડાયા છે, અને તે પ્રવિણ ગોપીઓ રસ્તે રસ્તે શ્રી 
કૃષ્ણ સ્વામીની સાથે ફરે છે, તે લીળાનું કથન કરી કરીને શેષનાગે ગ્રંથ બનાવ્યો, તે નવા 
નવામુનિઓ વાંચવાને માગે છે. ત્યાં ઈન્દ્ર, બ્રહ્મા આદિક દેવો આવીને... (પ) 


છંદ પ 
નૌતમ છબિનંદનંદ, મુખ સુ હાસ મંદ મંદિ, દંપતિ જાત દ્રંદુંદ જગતવંદ ડોલે । વિનતા 
સુર વ્રંદ, ત્રદ સિરખત આનંદ કંદ ગતિ અતિ સ્વછદ, છંદ જય જય બોલે ॥ જાગલિત કર 


જોર જોર, ઠમક ઝમક ઠોર ઠોર. વિમલતાન તોર, ધોર મોરલી વાચે ॥ હરિહર અજ હેર 
હેર, વિક્સત સુર બેર બેર, ફગટગટ ઘટ ફેરફેર, નટવર નાચે. 


અર્થ :- નંદનાપુત્રની છબી અતિષેત્તમ બની છે, અને તેમનું મુખારવિંદ થોડુ 
થોડું હસતું છે, અને તે જગતને વંદવા યોગ્ય એવા ભગવાન પ્રિયા અને પ્રિયના જોડે જોડા 
બનીને ફરે છે ત્યાં દેવની સ્ત્રીયો ટોળે ટોળે મળીને આનંદના થડ રૂપ એવા ભગવાનને 
નિરખે છે, તે ભગવાન અતિશે સ્વચ્છંદ પણે ગતિ કરે છે, તે જોઈને (છંદ) વેદ જય! 
જયકાર બોલે છે. અને તે જોડલાં એ હાથે હાથ જોડ્યા છે, અને ઠેકાણે ઠેકાણે ઠમકારા અને 
ઝમકારા થાય છે. અને નિર્મળ તાન તોડે છે અને ઘણા ઘોરથી મોરલી બજાવે છે. ત્યાં 


ઈન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્મા આદિ દેવો આવીને.... (૬) 


૫૩૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 

છંદ ૭ 

લખ છબિ સુરપતિ લજીત, ગુહ્ય ગાન તાન ગીત, પ્રિય પ્રિયા સહીત પ્રીત,સમરજીત 

શોભે ॥ રતમ, ભ્રમત અજબ રીત, ચકિત ઝુકિત થકિત ચીત, લલિત હલિત મલિત 

લીત, નીરખ મીત લોભે ॥ લુંબ ઝુંબ એક લગન, વિમલિત દ્રગજાન વિધન, તક તક ચક 

હોત તગન, પ્રૌઢ મગન પ્રચે॥ હરિહર અજ હેર હેર, વિકસત સુર બેર બેર. ફરગટ ઘટ ફેર 
ફેર, નટવરનાચે. 


અર્થ - તે ભગવાનની છબિને જોઈને ઈન્દ્ર લજાય છે, અને તેમના ગીતનું ગાન 
તથા તાન ગુપ્ત રીતનું છે, તે પ્રિયા અને પિયુ પ્રીતિ એ સહિત છે. પણ સ્મર એટલે 
કામદેવને જીતી લીધો હોય એવાં શોભે છે. તે અજાયબ રીત રમે છે, અને ભમે છે, અને 
મનમાં ચકિત થઈને અર્થાત આશ્ચર્યપામીમી ઝુકે છે, અને વળી થાકી જાય છે, તેમજ સુંદર 
રીતે હળી મળી લીધું છે, તે નિરખવાને તેના મિત્રોના મન લોભાય છે, લુંબી ઝુબીને 
એકરૂપ થઈ ગયા હોય એમ લાગે છે, અન નેત્ર શોભાય માન છે, તે જોતા વિધ્ન જતાં રહે 
છે, તેમના કાનમાં તગન એટલે કુંડળ તક તક એમ ચકચકી રહ્યં છે, તે જોઈને પ્રાચીન 
કાળના મોટામુનિઓ મગ્ન થાય છે. ત્યાં ઈન્દ્ર, શિવ, બ્રહ્મા આદિ આવીને... (૭) 

છંદ ૮ 

તતતતતત હોતતાન, અચુબિત ગત આન આન, ધુરજટિ ઘટ છુટત ધ્યાન, કાન બાન 
સુનતે ॥ ગેહરિ ધુન હોતગાન, મંગલ સુર માન માન, ભૂલ ભાન ખાનપાન, પ્રાનજાન 


ભનતે ॥ ધિધિક્ટ નૃતદાર ધાર, ત્રિમિત તહાં સતાર તાર, બ્રહ્માનંદ વારવાર, ચરનન 
ચિતરાચે॥ હરિહર અજ હેર હરે વિકસન સુરબેરબેર, ફટગટ ધટ ફેર ફેર, નટવર નાચે. 


અર્થ :- ત્યાં તત તત તત તત એમ તાન લેવાનો શબ્દ થાય છે, અને અચુંબિત 
એટલે આગળ કોઈએ કહેલી નહીં એવી જુદી જુદી ગતિ લાવે છે, અને તે ગીતની વાણી 


મ. 


કોને સાંભળીને શિવજીના શરીરનું ધ્યાન છુટી જાય છે. એવા ઘાટા સ્વરથી ગાન થાય છે, 
તે સાંભળીને દેવતાઓ મંગળકારી માની શરીરનું તથા ખાવાપીવાનું ભાન ભુલી જઈને તે 
ભગવાનની સ્તુતિ ભણતાં ભગવાનને પોતાના પ્રાણ જેવા જાણ્યા અને ધિધિકટ એવી 


ઢુબનો નાચ ધરીધરીને સ્ત્રીયો એટલે ગોપયો અને મિત્રો એટલે ગોવાળીયાઓ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ ૫૩૧ 


તાળીએ તાળી દઈને હસે છે તે જોઈને બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું મન તે ભગવાનના ચરણાર 
વિન્દોમાં રાચે છે. ત્યાં ઈન્દ્ર શિવ, બ્રહ્મા, આધિક દેવતાઓ આવીને... ૮ 


ઈતિ શ્રી રાસાશ્ટક ચર્ચરી છંદ સમાપ્ત 
સ્વામીશ્રીની કચ્છ ભુજની છેલ્લી યાત્રા 


અમદાવાદથી ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીનો પત્ર લઈ મહારાજશ્રીના હજુરી 
પાર્ષદ સ્વામીશ્રીને તેડવાને મુળીએ આવ્યા. પત્રમાં જણાવેલ જે, ““અમારે ભુજ જવાનું 
છે. કચ્છમાં આચાર્ય તરીકે પહેલ વહેલું જ જવાનું થતાં તમો તમારા મંડળના સાધુ સાથે 
આંહી આવો એટલે આંહીથી સૌ જઈએ” એ પત્ર વાંચી સ્વામીશ્રી પોતાના અમુક 
સાધુઓને મુળીમાં રાખી બાકીના મંડળને સાથે લઈ અમદાવાદ પધાર્યા. અને ત્યાંથી 
મહારાજશ્રી સાથે ભુજ પધાર્યા. એ વખતે સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી, શ્રી 
એવદત્તાનંદસ્વામી તથા શ્રી નિર્માનાનંદસ્વામી, તથા તઠ્ુપાનંદસ્વામી તથા નિર્દોષાનંદ 
સ્વામી તથા શુદ્ધાત્માનંદસ્વામી અને પાર્ષદ ભગુજી, જોરાજી તથા દેવાજી વગેરે સાથે 
હતા. ભુજમાં ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ પ્રથમ વાર પધારતા હોઈ 
સત્સંગીઓમાં અપૂર્વ ઉત્સાહ હતો. કચ્છ દેશના તમામ હરિભક્તો એ વખતે ભુજ 
શહેરમાં દર્શને આવેલા અને જાણે સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ પધાર્યા હોય એવા ભાવથી 
મહારાજશ્રીનું સ્વાગત કરવા રાજ્યની તમામ રીયાસત લાવી બહુ જ ભારે ઉમંગથી 
સામૈયું કર્યું હતું. 

મહરાજશ્રી દરરોજ મોટી સભાઓ ભરતા સદગુરૂઓ ઉપદેશની વાતો કરી 
પોતાના શુદ્ધ ચરિત્રની છાપ નગરવાસીઓ ઉપર પાડતા. રાત્રે વાંજીત્રો સાથે ભજન 
કોર્તન આદિ સંગીતનો સમારંભ થતો. સવારની સભા કરી સત્સંગીઓના ઘરે મહારાજ 
પધરામણીએ પધારતા, કચ્છ દેશના લોકોની પ્રાર્થનાથી આચાયાર્ય શ્રી કચ્છને ગામડે 
ગામડે નાનામાં નાના હરિભક્તને આંગણે પધરામણીએ સ્વામીશ્રીને સાથે પધારતા. 
આવી રીતે લગભગ એક માસ કચ્છ દેશમાં રહી હરિભક્તોને અપૂર્વ સુખ આપેલુ હતું, 
સ્વામીશ્રીના જીવનમાં કચ્છની આ ત્રીજી સફર હતી, ને તે નોંધપાત્ર છેલ્લી સફર હતી. 


(૧) પહેલી કચ્છની મુસાફરી વખતે પૂર્વાશ્રમમાં સ્વામીશ્રી વિદ્યાભ્યાસ કરવા 
આવ્યા, ત્યારે દશથી વધુ વર્ષોરહી બધો કચ્છ પ્રદેશ ખૂબ અનુભવેલો હતો. 


૫૩૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(૨) પ્રથમે મુસાફરી પછી વીશ વરસે સં. ૧૮૭૯ માં શ્રીજી મહારાજે, ભુજ 
મંદિરમાં નરનારાયણ દેવ પધરાવ્યા ત્યારે શ્રીજીના સાથે સ્વામી આવેલ તે બીજી 
મુસાફરી હતી. એ વખતે ત્યાં ભુજની ગાદી ઉપર મહારાવ શ્રી દેશળજી માત્ર ૬ છ 
વરસની ઉમરના સગીર વયના હતા. અને પાઠશાળા। અધ્યાપક (સ્વામીશ્રીના 
વિદ્યાગુરૂ) અભયદાનજીના નામે હતા. આ વખતે તેઓ પણ દેવ થઈ ગયા હતા. અને 
જુની કચેરીના ઓળખાણ પીછાણવાળા માત્ર કોઈક જ હતા. વળી એ સં. ૧૮૭૯ માં 
કચ્છમાં ભયંકર દુકાળ હતો. એટલે શ્રીજી મહારાજ પણ એ કારણથી ત્યાં વધારે વખત 
નહીં રહેતા પ્રતિષ્ઠા યજ્ઞ કરી, મૂર્તિઓ સ્થાપી, તુરત જ કાઠીયાવાડમાં પધાર્યા હતા. 


* (૩) આ સમયે એટલે સં. ૧૮૮૮ માં ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી સાથે 
સ્વામીશ્રી ત્રીજી વખત કચ્છ દેશમાં પધાર્યા. ત્યારે સગીર રાજા શ્રી દેશળજી પંનર વર્ષની 
ઉંમરના હતા. એટલે રાજ્યમાં કોઈ જુના દરબારીઓ, સ્વામીશ્રીને પીછાને તેવા 
નહીતા. કચ્છના સત્સંગીઓને ગામડે ગામડે, અને ઘરે ઘરે મહારાજશ્રીને પધરાવી 
લગભગ એક માસ કચ્છ દેશમાં વિચરી ભુજમાં પણ વયોવૃદ્ધ અને શ્રીજીની પ્રસાદી 
જગમ તીર્થ જેવા સુત્રધા સુંદરભાઈ તથા હીરજીભાઇ અને જેઠી (મલ્લા (ગંગારમભાઈ 
વગેરે અગ્રગણ્ય સત્સંગીઓને મંદિરની અને સત્સંગની ભલામણ કરી સહુને સંપીને 
રહેવાનો અને સત્સંગ વધારવાનો ઉપદેશ આપી, દેશમાં જવાની રજા લઈ 
મહારાજશ્રીની સ્વારી વાગડ પ્રદેશમાં પધાર્યા. 


રણમાં નંદિની સ્વામી 


વાગડ પ્રદેશમાં સ્વામી ઘણા વર્ષે પધાર્યા હોવાથી (આચાર્ય મહારાજશ્રી 
અમદાવાદ પધાર્યા પછી પણ મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી સ્વામી આઠ દશ દિવસ વધુ રહ્યાં 
હતા. ત્યાંના હરિભક્તોને દર્શન સમાગમનું સુખ આપીને સહુને રાજી કરીને ચાલ્યા. 
પોતાની સ્વારીના ઘોડાને (વીંછીઆ ઘોડાને) પાર્ષદ સાથે આગળ મોકલી પોતે સહુ સંતો 
સાથે પગે ચાલવા લાગ્યા. રણ પાણીથી ભરાયેલ હતુ તે હજી બરાબર સુકાયું ન હોતું. 
સ્વામીશ્રીની પુષ્ટકાયા, વયોવૃદ્ધ, અનેરણના સહજ ગારામાં અણવાંણે પગે ચાલતા પ્રવાસ 
કરતા ઘણોજ શ્રમપડતો હતો. આમ ચાલતા ચાલતારણ ઓળંગ્યાપછી સ્વામીને 


* ઉપરના ત્રણ પ્રસંગો ઉપરાંત સ્વામી કચ્છ (ભૂજ પધાર્યાનું વાર્તા ગ્રંથોમાંથી 
નીકળે છે પણ આત્રણ પ્રસંગ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ પ૩૩ 


મૂર્છાઆવતી જોઈ તેઓશ્રીને સંતોએ મળીને અદ્ધર ઝીલી લીધા. અને પાલખી જેવું હાથે 
હાથ મેળવીને સુખાસન બનાવી સ્વામીને તેમા પધરાવી સહુએ અધર ઝાલી રાખ્યા. બે 
ઘડી પછી મુ્છા વળતાં સ્વામીશ્રીએ સંતો ઉપર બહુજ રાજીપો જણાવીને કહ્યું કે, ““આવા 
વિકટ પંથમાં હાથો હાથ મારી આ પ્રચંડ કાયાને અદ્ધર ઝીલી રાખતાં તમો સહુને બહુ જ 
પરિશ્રમ પડયો હશે; તેથી હું રાજી થી તમોને વચન આપું છુ કે જ્યારે મારો દેહ મેલવાનો 
સમય આવશે ત્યારે હાલ જેટલા તમો (આંહી રણ મધ્યે) હાજર છો, તેટલાની સમીપેં 
દર્શન દઈને દેહ મેલીશ તેમજ તમો દેહ મેલશો ત્યારે શ્રીજી મહારાજ સાથે તમો સહુને હું 
તેડવા આવીશ, એવો છું તમો સહુનેકોલ દઉં છું.'' પછી સ્વામીશ્રી પાણી પી સ્વસ્થ થતાં 
પાછા એજ રણમાં (ગારામાં) ચાલવા લાગ્યા, તેથી શરીરે પસીનો વળવા લાગ્યો અને 
થાક પણ લાગ્યો, રણમાં નીચે બેસીને કયાં યે વિસામો ખવાય તેવી જગ્યા નજીક હતી 
નહિં. સહુ સ્વામીને પરિશ્રમ પડતો જોઈ ફરતા વીંટાઈ વળ્યા અને શરીર, નીચે ન પડી 
જાય તેની સાવચેતી રાખવા માંડયા, તેટલામાં એક વણઝારો પોઠ લઈને નીકળ્યો, તેણે 
સ્વામીશ્રીને મોટા મહાત્મા પુરૂષને થાકેલા જાણી, પોતાને બેસવાનો જે એક ઉત્તમ 
પોઠિયો (મોટો બળદ) હતો, તે ઉપર બીરાજવા સ્વામીને અરજ કરી. સ્વામીએ તેની 
વિનંતીને સ્વીકારી પોઠિયા ઉપર નાખેલી ગાદલી માથે પોતાની ભગવી ધાબળી બીછાવી 
પોઠિયે બીરાજ્યા. સહુ સંતો ફરતા વીંટાઈને ચાલ્યા, અને વણઝારો તે પોઠિયાને દોરીને 
આગળ ચાલ્યો. સ્વામીશ્રી કહેવા લાગ્યા કે, આ મહાદેવજીના વાહન (નંદીશ્વર) ની 
સ્વારીપણ શ્રીજી ઈચછાથી પૂર્ણ થઈ. આ શરીરેપુર્વાશ્રમમાં જુનાગઢમાં નવાબના હાથી 
ઉપર પણ સવારી કરી હતી. પાલખી ઉપર, ઉંટ ઉપર, ઘોડાઓ ઉપર ઘોડાગાડીમાં અને 
ઘોડાવેલમાં શીગરામ ગાડીમાં, બળદની બેલગાડીમાં અને બળદના એકા વગેરેમાં શ્રીજી 
ઈચ્છાથી સવારી કરી હતી. અને આજે શંકરભગવાનના નંદીશ્વરની સેવાને સ્વિકારી તેની 
અભિલાષા પૂર્ણ કરી.'' એમ વાર્તા કરતા કરતા રણ ઓળંગી સામે કીનારે આવ્યા ત્યાં 
પાર્ષદો સ્વામીના (વીંછીયા) ઘોડા સાથે હાજર ઉભા હતા, એટલે સ્વામી પોઠિયા 
ઉપરથી નીચે ઉપતી, એ વણઝારાને કહ્યું કે, ““તમોએ અમોને રણ ઉતારવામાં મદદ કરી 
તેથી અમે બહુજ રાજી થઈનેકહીએ છીએ કે, તમે આ ભાવસાગર ઉતરવામાં અમે'' 


પ૩૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જરૂર મદદ કરશું. પણ એક સ્વામિનારાયણના સાધુ બહુજ જાડા શરીરવાળા રણમાં મને 
મલ્યા હતા, એટલું યાદ રાખી મને સંભારશો તો તમારૂં કલ્યાણ થશે. અને તમને તેનું 
શુભ ફળ જરૂર મળશે. વળી આ પોઠિયાએ મારી પુષ્ટ કાયાનું વજન ઉપાડી આટલા ગાઉ 
રણમાં ચાલ્યો, તેથી તે જીવઆ બળદનો દેહ છોડયા પછી કચ્છ દેશમાં સારા સત્સંગીના 
ઘરે જન્મ ધરશે, તે સારા ભગવાનના ભક્ત થઈ અંતે અક્ષર ધામને પામશે.' એ રીતે 
વણઝારાને વર આપી સ્વામીએ સાકરનો ખોબો ભરી પ્રસાદી આપી અને પોઠિયાના 
માથે હાથ ફેરવ્યો. 


ઈતિ શ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે સ્વામીશ્રીની શ્રેષ્ઠતમ કાવ્ય 
કૃતિતથા કચ્છ ભુજની છેલ્લી યાત્રા ૧૦ દશમો અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ ૧૦ ॥ 


શ્રીજી 
અધ્યાય ૧૧ અગ્યારમો 


સ્વામીશ્રીના છેલ્લા હિન્દી ગુજરાતી કાવ્યો 


કચ્છ દેશથી વાગડ થઈ અમદાવાદ આવી, ત્યાંથી સ્વીશ્રી મુળી પધાર્યા અને 
મંદિરનું જે કંઈ અધુરૂં કામ હતું તેચાલુકર્યું. 


એક સમય સ્વામીશ્રીને શ્રીજી મહારાજનું સ્મરણ થતાં શ્રીજીના વિરહનું અતિ 
દુઃખથી બહુ જ ઉદાસ થઈ ગયા અને શ્રીજી મહારાજ સાથે ગઢપુરમાં રહી ભુતકાળમાં જે 
સખાભાવથી આનંદ કરેલ તે જાના સ્મરણો 


* એપોઠિયે દેહ મેલ્યા પછી સ્વામીશ્રીના વચન મુજબ કચ્છ દેશમાં બળદીઆ 
ગામમાં કણબી કુળમાં સારા સત્સંગીને ઘરે જન્મ લીધો હતો અને તે મહા એકાંકિત ભક્ત 
થયા હતા એટલું જ નર્હિ પણ તેના જે પુત્ર થયા તે પણ વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતાં ભુજ 
મદિરમા હરિચરણદાસજી”' નામે સાધુ થઈનેરહ્યાં હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૧ પડ૩પ 


તાજા થવા લાગ્યા. એ ગઢપુર ધામ, વેલાનો ખળખળીઓ આરો, ખીજડા આરો, 
નારાયણ ધરા સહસ્ત્રાધારા, શ્રી લક્ષ્મીબાગ, દાદાખાચરનો દરબાર, નિમ્બવૃક્ષ અક્ષર 
ઓરડી સંતોની સભા, સંત પંક્તિમાં પીરસતાં પીરસતાં પોતાની સાથે થતી રમુજ, 
માણકી ઘોડી ઉપર શ્રીજીની સ્વારી અને પોતે કરેલી રમુજ એ બધું એક પછી એક (પોતાને 
આસને બેઠાં બેઠાં) જાણ્યે ગઢપુરમાં શ્રીજી સન્મુખ છું તેમ નજરે તરતાં વિરહાગ્નિ 
ઉભરતાંપોતે વિરહ વેદનાના બારમાસા લજવા માંડયા. 


એક બાર માસના પદો સંપૂર્ણ લખી પોતે વાંચી અને વિરહાશ્રુધી એ કાગળ 
ભીજવ્યો. સાથે પોતે પણ ધ્યાનસ્થ થઈ ગયા બે ઘડી પછી જાગૃત થતાં શ્રીજી મહારાજ 
દિવ્ય સ્વરૂપે અલૌકિક શ્રુંગાર ધારણ કરી મંદ મંદ હસતા સ્વામી સમીપે આવી ઉભા, એ 
દર્શનથી સ્વામી બધુ તુ, મનનું ભાન ભુલી ગયા અને જાણ્યે ગઢપુરમાં શ્રીજી સન્મુખ 
દર્શન કરૂં છું એવી દશા જણાતાં સ્વામી હર્ષને પામ્યા, શોક સમી ગયો, એ દર્શન 
સ્વામીશ્રીને કોઈક અલૌકીક લાગ્યું, જેમ જમ સ્વામિ શ્રી ઘનશ્યામ સ્વરૂપને નિરખવા 
લાગ્યા તેમ તેમ પોતાને બહુજ સુખ પ્રાપ્ત થતાં શાન્તિ થઈ એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે 
“સ્વામી આ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરી ચિંત્વન કરશો કે તુરત જ તમને મારા દર્શન થશે, માટે 
આ મૂર્તિનું ધ્યાન થાય તેવું કાવ્ય બનાવી ધારણા કરો'' એટલું કહીને શ્રીજી મહારાજ 
આદ્રશ્ય થયા. પછી સ્વૌશ્રીને દેહની સ્મૃતિ આવી અને વિરહાગ્નિ વધવાથી તુરત જ 
સચેત થઈ ઉપરનાં શ્રીજી વચનો ને યાદ લાવી એ ઘનશ્યામ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતાં પછા 
શ્રીજી દર્શન થયાં અને એ મૂર્તિનાં વર્ણનનું કાવ્ય રચવા ફરી આજ્ઞા કરી અંતરધાન થયા. 
એથી સ્વામીશ્રીએ નીચેનું કાવ્ય તુરત જ રચી “ધ્યાન ચિંન્તામણિ'' નામ આપ્યું. એમાં 
શ્રીજીની મૂર્તિનું નખખશીખા પર્વતનું વર્ણન બહુજ ઉત્તમ પ્રકારનું કરેલ છે ધ્યાનના 
અભ્યાસીઓને માટે એ ચંદ ખરેખરો “ચેંમામણિ' તુલ્ય છે. 

શ્રી ધ્યાન ચિંતામણિ - ઘનશ્યામાષ્ટક 
ચર્ચરી છંદ 
છંદ ૧ 
દેખત બડભાગ લાગ, પોત સરસ નવલ પાગ, અંતર અનુરાગ જાગ 
છબિ અથાગભારી, ॥ અતિ વિશાલ તિલક, ભાલ, સિરખત જનહોત 


પ૩૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન્યાલ, ઉન નત ત્રય રેખ જાલ, કાલ વ્યાલ હારી; ॥ વિલસિત ભુંહશામવંક, 
ચિંતત ઉર જાત શંક, મૃગ ભર બીચપંક, અંક ભ્રમર ગ્યાની, ॥। જય જય ઘનશ 
યામ, શામ અંબુજ દ્રગ ક્રઉતદામ સુંદર સુખધામ નામ શામ રેગુમાની ॥ ૧ ॥ 


અર્થ - શ્રીજી મહારાજના મસ્તક ઉપર સારા પોતની (ઉત્તમવણાટની) નવીન 
પાઘ છે. તેની છબિ અથાગ ભારે છે, તે જોતા જોનારાના અંતઃ કરણમાં પ્રીત જાગે છે અને 
તે દેખનારાના માટા ભાગ્ય લાગે છે. વળી ઘણું મોટું કપાળ છે તેમાં તિલક કરેલું છે. તે 
નિરખતાં હરિભક્તો નિહાલ થાય છે. વળી તે ઉંચા લલાટમાં ત્રણે રેખાઓ છે, તે કાળ 
રૂપી સર્પન હરાવે તેવી છે. અને કાળી ભમરો વાંકી શોભે છે તેનું ચિતવન કરતા મનની 
શંકા એટલે ભય જયો રહે તે જાણે કે કસ્તુરીના ભરકાદવ વચ્ચે જ્ઞાની ભમરાનું ચિન્હ 
જેવી ભમરો છે. એવા હે ઘનશ્યામ સ્વામી તમારી જય થાવ ! જય થાવ ! તમરા કમળ 
જેવા નેત્ર છે. અને તમારા કામ મોટા છે, અને તમારૂં નામ સુંદર સુખનું ધામ છે, એવા હે 
ઘનશ્યામ મોટા માનવાળા તમારી જય થાવ! (૧) 

છંદ ર 

શ્રોન કોન, દ્રગલકીર, તિક્ષણ મનુકામતીર, નાશા છબિ દીપકીર, ધીર યધ્યાન લાવે, ।॥ 
કુંડલ શુભ શ્રવણકીન, નૌતમકૃતિ અતિ નવીન, મનહું હેમ જાલમમીન, ચંદ્ર મિલન 
આવે, ॥ ગુણ નિધી કપોલગોર, ચિતવત ચિત્તવેલ ચોર, તાકે બિચદછનકોર, જોર તીલ 


નિશાની, ॥ જય જય ઘનશ્યામ શામ, અંબુજદ્રગકૃત ઉદામ, સુંદર સુખધામ નામ, 
શામરેગુમાની.॥ ૨ ॥ 


અથ-તમારા નેત્રના ખુણાની લીટી કાન સુધી આવે છે, અને તે નેત્ર એવાં 
તીક્ષ્ણ છે કે જાણે કામદેવના બાણ હોય. અને નાકની શોભા દીવાની શગ જેવી અથવા 
પોપટના નાક જેવી છે, તે ધીર પુરૂષો ધ્યાનમાં ધરે છે, કાનમાં સારા કુંડળ ધરેલા છે. તેનું 
કામ ઉપમા આપી શકાય નહીં તેવું નવીન છે. તેમાના સોનાના બે માછલા મુખરૂપી ચંદ્રને 

કન ક ન મ મા ક જ. ક ર ક! 
મળવા આવ્યા છે. ગુણના ભડાર એવા ગોરા ગાલ છે. તે જોતા મન ચોરી લે છે કૃતેની 
ક” કકે ક જ. ક 

વચ્ચે જમણી કોરે બે તલની નિશાની છે એવા એવા હે ઘનશ્યામ તમારો જય થાવ ! જય 
થાવ! (૨) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૦ ૫૩૭ 

છંદ ૩ 
મંદ મંદ મુખ હંસત, દારિમ સમ પંતિદંત, સમરત માહંત સંત, ખંત ચંત કરકે, ॥ લોભિત 
ચિત્તઅધરલાલ, વિલસિત વિદ્ઠુમ પ્રવાલ, રાજત અતિશય રસાલા. । તાલ બંસી ધરકૅઃ॥। 


અંબક ફલ ચિબુક જાન. કંપૂસમ કંઠ માન, ધારત શિવ આદિ ધ્યાન, આન ઉર આની, ॥ જય 
જય ઘનશ્યામ શામઅંબુજ દ્રગ કૃત ઊદામ, સુંદર સુખધામ નામ શામ રે ગુમાની. ॥૩॥ 


અર્થ :- વળી મુખારવિંદ થોડું થોડું હસ્તુ છે અને દાંતની પંકિત દાડમના બીજ 
જેવી છે. મહંત મનમાં ખાંત ધરીને તેનું સ્મરણ કરે છે, ચિત્તને લોભાવે એવા રાતા હોઠ 


ન્‌ 


છે, તે વિટ્ઠુમ મણિ તથા પરવાળા જેવા શોભે છે, તેના ઉપર વાંસળી ધરી છે તેના તાલથી 


ન 


તે અતિશે રસ ભરેલા બીરાજે છે. આંબાના ફળ (કેરી) જેવી દાઢી જણાય છે, અને શંખ 
ક 


જેવા ગળાનો ઘાટ છે, તેનું શિવ આદિ ધ્યાન ધરે છે, અને બીજાં કાંઈ મનમાં અણિતા 
નથી. એવા હે ઘનશ્યામ તમારો જય થાવ ! જય થાવ!॥૩॥। 


છંદ ૩ 
દીરધ આંત દોર, દંડ, મોતિ ભુજબંધમંડ, ખલદલ બલ કરવિખંડ, અરિપ્રચંડ મારે, ॥ 
હિય પર બન નવલહાર, શોભિત અતિજલજસાર, દેખત જન વાર વાર અધ અપાર 
ટોરે; ॥ પ્રૌઢ ઉંચ ઉર પ્રથૂલ, ફહરે શુભ. ગંધ કુલ, મણિ ભર નંગ બર અમૂલ દૂલરી 
બખાની, ॥ જય જય ઘનશ્યામ શામ, અંબુજદ્રગ કૃત ઉદામ, સુંદર સુખધામ નામ શામરે 
ગુમાની. ॥૪॥ 


અર્થ :- દંડ જેવા હાથ ઘણા જ લાંબા છે (આજાન બાહુ) છે ત્‌-'પર મોતીના 
બાજાંબંધ શોભે છે, તે હાથ વડે દેત્યના લશ્કરનું બળ ખંડન કર્યું તથા મોટા શત્રુઓને 
માર્યા. હૈયા ઉપર નવીન વનમાળા છે. અને અતિશે શોભિતા સારા કમળ ધર્યા છે. તેને 
હરિભક્તો વારે વારે નિરખે છે, અને પોતાના અપાર પાપને ટાળે છે. મોટી ઉંચી અને 
પહોળી છાતી છે. તે ઉપરથી સારા કુલનો ગંધ ફેલાય છે. અને મણિઓ ભરેલી તથા 
મોટા અમૂલ્ય નંગ વાળી દુગદુગી વખાણવા યોગ્ય પહેરી છે, એવા હે ઘનશ્યામ તમારો 
જયથાવ !જય થાવ! (૪) 


૫૩૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અજબ રાજે, ॥ શોભિત હદ કટિ પ્રદેશ કાન્તિ નંગ જટિતબેશ, ચિંતત ઉરમે મુનેશ, અદ 
અશેશ ભાજે; પ ઉરૂ અતંત રૂપવાન, ગરૂડ પીઢ શોભમાન, નિજ જન જેહિ ધરત ધ્યાન. 
પ્રાનપ્રેષ્ટ જાની, ॥ જય જય ઘનશ્યામ શામ, અંબુજદ્રગ કૃત ઉદામ, સુંદર સુખધામ નામ, 
શામરેગુમાની.॥૫॥ 


અર્થ :- પેટ ઉંચુ અતિ સુંદર છે, તે ઉપર ગુણવાન કાળા તિલ્લ ગુપ્ત એટલે 
રવાડામાં ઢંકાયેલા છે. નાભી જાણે કે પ્રેમનો કુવો છે. તેનું રૂપ અજાયબી જેવું શોભે છે. 
કેડની જગ્યાએ શોભાની હદ એવો નંગ જડાવ કંદોરો છે. તેનુ મુનીશ્વરો મનમાં ચિંત્વન 
કરે છે, તેથી બધા પાપ ભાગી જાય છે. સાથળ અતિશે રૂપાળા છે તે ગરૂડના વાંસા ઉપર 
શોભાયમાન થાય છે, જેનું પોતાના વ્હાલા જનો ધ્યાન ધરે છે, એવા હે ઘનશ્યામ તમારો 
જય થાવ ! જય થાવ ! (૫) 
છંદ ૬ 
જાનું દો રૂપવંત, લાલિત્તકર શ્રી અતંત, સમરત જેહિ મુનિ અનંત, અંત જન્મ આવે, ॥ 
જુનમન પ્રિય જુગલ જગ, રોમ અલ્પ અજબ રંગ, ચિતવત ચિત ચઢત રંગ, અતિ ઉમંગ 
પાવે; ॥ ગુલ્ફન છબિ અધિક શોભ, સ્થિતિ ચલ મન દેત થોભ, નિરખત ઉર મિટત 
ક્ષેભ, લોભ આદિ ગ્લાની, ॥ જય જય ઘનશ્યામ સામ અંબુજ દ્રગકૃત ઉદામ સુંદર 
સુખધામ નામ શામ રે ગુમાની. ॥૬ ॥। 


અર્થઃ- બે ઢીંચણ રૂપાળા છે. તેન લક્ષ્મીજીએ બહુ લડાવેલા એટલે સેવેલા છે, 
અ મ. ક 


જેનું અનંત મુનિઓ સ્મરણ કરે છે. તેથી જન્મ મરણનો અંત આવે છે. બે જાંઘો 
ય 


હરિભક્તના મનને વ્હાલી લાગે છે. તેના ઉપર અજાયબ જેવા રંગની થોડી થોડી રૂંવાટી 
કે કે ક ક શિ ને * ક ક 
છે. તેને જોતા મનમાં પ્રેમનો રગ ચડે છે, અને તે જોનાર અતિશે આનદ પામે છે. મોટી 
ધુટીઓની છબી વધારે શોભે છે. તે ચંચળ મનની સ્થિતિને અટકાવી દે છે. વળી તે જોતા 
મનની દિલગીરી મટી જાય છે. અને લોભ આતિ છાંખપ પામે છે. એવા હે ઘનશ્યામ 
તમારોજય થાવ !જય થાવ! (૬) 
છંદ૭ 

ચરન પૃષ્ટ ચિત હરાત, તરૃતમાલ છબિજાત, સમરત તતકાલ આત, રાતા 

પ્રાતમનમેં, ॥જાગુંનિત શેષગાત, અજહું પુનિનહિ અઘાત, તુલશી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧૧ પડલ 


જેહિથળ રહાત, પાત માનું જનમે । નખ ઉતંગ રંગલાલ, શોભિતમનુ દીપમાલ, રાજત 
કીધઉં ચદ્રબાલ, ખ્યાલ કરત ધ્યાની, ॥ જય જય ઘનશ્યામ શામ, અંબુજદ્રગ કૃત ઉદામ, 
સુંદર સુખધામ નામ શામરેગુમાની॥૭॥। 


અર્થ :- અને ચરણારવિંદનો ઉપલો ભાગ મનને હરી લે છે, તેને જોતા 
તમાલના ઝાડની છબી લજાય છે, તે રાત્રે અને સવારે સંભારતા તરત જ મનમાં સાંભરી 
આવે છે. જેના ગુણ હંમેશા શેષનાગ ગાય છે, પણ હજી સુધી તે ધરતો નથી, અને જે 
ચરણારવિંદના પૃષ્ઠ પર તુલસી રહે છે, તેમાનો કે ત્યાં રહેવા સારૂ જન્મ પામી છે. રાતા 
રંગના ઉડતા નખ છે, તે જાણે કેદીપમાળા શોભે છે અથવા જાણીએ કે નાના ચંદ્ર બીરાજે 
છે, એવો ખ્યાલ (વિચારી) ધ્નાનિઓ કરે છે. એવા હે ઘનશ્યામ તમારો જય થવ જય 
થાવ॥૭॥ 


છંદ ૮ 
વિલસિત ચરણારવિંદ કોમલ અંતિ પ્રેમ કંદ, ધ્યાવત ભવ મિટત ફંદ, છંદ સ્તવન બોલે, ॥ 
પ્રસરત જે હિ પદ પ્રસંગ પુન્ય ભરિત સરિતગંગ, અધવિનાશ પરસ અંગ હો, ઉતંગડોલે; 


॥રાજતમહિં, ઉર્ધ્વરેખ. વજાદિક સહિન પેખ, બ્રહ્માંદ દેખદેખ, લેખત કુરબાની. ॥ જયા 
જય ઘનશ્યામ શામ અંબુજદ્રગ કૃત ઉદામ, સુંદર સુખધામ નામ શામરેગુમાની.॥૮॥ 


અર્થ ઃ- કમળજેવા ચરણ શોભે છે, તે અતિશે કોમળ છે. અનેપ્રેમના મુળ જેવા 
છે. તેનું ધ્યાન કરતા ભવનો ફંદ (ફાંસો) મઠી જાય અને વેદ જેની સ્તુતિ કરે છે જે 
ચરણારવિંદના પ્રસંગથી પૂન્ય ભરેલી ગંગાનદી ફેલાય છે, તેનો અંગ સ્પર્શ કરવાથી પાપ 
નાશ થાય છે. અને ઉત્તમ થઈને ફરે છે, ચરણમાં ઉર્ધ્વરેખા શોભે છે. અને વજ 
આદિકના ચિન્હ સહિત દેખાય છે. બ્રહ્માનંદસ્વામી તેને જોઈને પોતાનું સર્વસ્વ કુરબાન 
ગણે છે. એવા હે ઘનશ્યામ તમારો જય થાવ ! જય થાવ (૮) ઈતિધ્યાનાષ્ટક સમાપ્ત 


અથ શ્રીજી વિરહ બારમાસા 


બારમાસાના હિન્દી કે ગુજરાતી કાવ્યો દરેક રચનાકાર્તિક 


* કવિશ્વર દલપતરામભાઇ પોતાની નોંધપોથી (ટીપણી બુકમાં) લખે છે કે, સદગુરૂ 
દેવાનંદ સ્વામી કહે છે કે, ““આ ઘનશ્યામ મહારાજનો!” 


ધ્યાનાષ્ટકનો ચર્ચરી છંદ અને શ્રીજી વિરહના ગુજરાતી બાર માસ રચ્યા પછી 


૫૪૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ત ઝો જ 


માસથી શરૂ કરી આસો માસ કે પછી અધિક માસ લાવી પુરૂ કરે છે. એવો ક્રમ હોવાથી 
ઘણાં પદો અને છંદો એજ પ્રમાણે જોવા વાંચવામાં આવેલ છે. પરંતુ આ બાર માસના 
પદોમાં સ્વામીશ્રીએ ઉપરનો પ્રબંધ નહીં જાળવતા શ્રીજી મહારાજે જેઠ માસમાં 
દેહોત્સર્ગ કર્યો; તેથી જેઠ માસથી જ સ્વામીશ્રીએ શરૂઆત કરી છે. દરેક માસની 
ત્રક્તુઓનું વર્ણન અને એ ત્રશ્તુમાંના શ્રીજી મહારાજશ્રીના લીલા ચરિત્રો સંભારી સંભારી 
વર્ણન કરી દેરક પદની છેલ્લી નામાચરણ લીટીમાં વિનંતી કરે છે કે “હે સ્વામી, હે 
ઘનશ્યામ,' હવે પધારો, પધારો!'' આવી રીતના કરૂણા રસના ગુર્જર ભાષામાં રૂતુ અને 
લીલા ચરિત્રનો સુમેળ કરી, ગુર્જૈ ગિરામાં સરળ રીતે જે વિરહવેદના વર્ણવી છે, તે 
અવર્ણનીય છે, તેમજ સ્વામીની એ ગુર્જર ગિરામાં કાવ્યની છેલ્લામાં છેલ્લી તેકૃતિ છે, 


આ બાર માસના ૧૩ પદો છે તેમા છેલ્લા પદની છેલ્લી કડીમાં સ્વામીશ્રી 
જગતથી ઉદાસ થઈ શ્રીજી પાસે છેલ્લી માગણી કરીપ્રાર્થના કરે છે કે, 


બ્રહ્માનંદની વિનતિ ઉર ધરજો અવિનાશ; 
મહેર કરીને માવજી, તેડી લેજો તમ પાસ 


આમ શ્રીજીના રચણમાં તેડી જવાની વિનંતિ કરતા સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદ સ્વામીજીએ 
વિનંતી કરીને કહ્યું કે, સ્વામી ! આ છેલ્લા પદની છેલ્લી કડી (નામાચરણની) છે, તે 
બદલાવીને બીજી નાખો, એટલી મારી માગણી સ્વીકારો” તે સાંભળીને સ્વામીશ્રી કહે છે 
કે, દેવાનંદજી ! એ છેલ્લી કડી છે તે 


સ્વામીશ્રીએ લખવાની કમલ છોડી દીધી હતી, તેપછી એક પણ કીર્તન કે એક પણ દોહરો 
રચવા સ્વામીશ્રીએ હાથમાં કલમ લીધી નહોતી. એથી આ સ્વામીશ્રીને છેલ્લામાં છેલ્લી 
કૃતિના હિન્દી અને ગુજરાતી બન્ને ભાષાનાં કાવ્યો છે.' સંવત ૧૮૬૧ માં સ્વામીશ્રી 
શ્રીજી મહરાજને મળ્યા ત્યારથી આરંભીને સંવત ૧૮૮૮ સુધી સ્વામીશ્રીએ 
સસ્તસંગીની સાહિત્ય સેવા લગભગ ૨૭ સતાવીશ વર્ષો સુધી કરીને શ્રીજી મહારાજને 
રાજી કર્યા હતા. ભાષા કાવ્યનો ચર્ચરી છંદ સ્વામીએ છેક વૃદ્ધાવસ્થાયે છેલ્લો રચ્યો છે; 
પણ તેમાના ઝડઝમકો, એલંકારો, પદ લાલિત્યો, વગેરે બીજા છંદોથી પણ સવાયા 
જણાય છે; એ એમની અપૂર્વકાવ્ય શક્તિની સાક્ષી પૂરે છે. 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧૧ ૫૪૧ 


હવે છેલ્લામાં છેલ્લી જ છે, હવે એકકે કડી આ હાથ અને આ કમલથી લખવાની નથી, 
તેમજ શ્રીજી મહરાજ પાસે મેં સત્સંગ સેવા માટે ઘણું ઘણું ઘણીવાર માગ્યું; તેથી હવે 
શ્રીજી પાસે આ વિનતિ પણ છેલ્લી જ છે. મારે બીજું કંઈ હવે તે દયાળુ મૂર્તિ પાસે માંગવું 
નથી. માટે તમારે કંઈ દિલગીરી ન થવું. મહારાજે લખાવ્યું તેમ મેં લખ્યું છે. કોઈ અમર 
રહ્યું નથી અને રહેવાનું પણ નથી. માટે જ્યા શ્રીજી મહારાજ છે, ત્યાં અમે છીએ ! અને 
જ્યાં અમો છીએ, ત્યાં તોમો છો ! માટે નચિંત રહીને શ્રીજી સ્મણર કરો. એમ ક્હી તે કડી 
પોતે ફેરવી નહીં. આવા સ્વામીશ્રીની છેલ્લી કૃતિના પ્રસાદોના કીર્તનો (બાર માસની) 
જાણી આ નીચે પુરેપુરા ૧૩ પદો આપવામાં આવ્યા છે. તે વાચતાં સહુ વાંચકોને 
સ્વામીશ્રીનો શ્રીજી પ્રત્યેનો અસાધારણ પ્રેમ અને બધી રૂતુમાં વિરહનું દુઃખ કડીએ કડીએ 
જરૂરજણાઈ આવશે. 
॥ શ્રીજી વિરહ બારમાસી પદો ॥ 
(રાગ-ધોળ) 
પદ ૧ 

જેઠે જીવન ચાલિયા, નિર્મોહી મારા નાથ; 

દર્શન વિના દુખીયો, સરવે 4: વજનો સાથ. ૧ 

અંતર તાપ વિજોગનો, બાહેરથી “લું' વાય; 

મળ્યા વિના હવે માવજી, જાગુ તુલ્ય રજની જાય. ૨ 

પળીયામાં ઘોડી ફેરતાં, છોગો ધરતા શીશ, 

એ દિન કેદી દેખાડશો, ડોલરીયા જગદશી. ૩ 

પ્રાણજીવનજી પૂરીયેં, હૈડા કેરી હામ; 

બ્રહ્માનંદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૧ ॥। 

પદ ર 

અશાડે અલબેલડા, પવન ચલે અતિ જોર, 

ઝૂકી આવી આકાશમાં, મેઘ ઘટા ચહુ કોર. ૧ 

*દંતાળ જાતાં ફળ પાકીઆં, પાલવિયાં વત પાન, 

એ રતે પ્રીતમ આવીએ, કરૃણઆ સાગર પ્કાન. ૨ 
ન- ગઢપૂરનો. 
% “પાઠાંતર' મા “હળ જુતાં' છે; પરંતુ આશાડમાં દંતાળથી વાવણાં વવાય છે તે બરાબર 
છે. ૧ શ્રીજી બ.સ.૬૬ 


૫૪૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પ્રેમ સુધારસ પાઈનેં, મોટા કીધાં માવ; 

મેલીને મથુરાં ગયા, ન ઘટે મરા। નામ. ૩ 

અંતરમાં રહેતો નથી, એક ઘડી આરામ, 

બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૨॥ 
પદ ૩ 

શ્રાવણ વરસે સરવડે, નદિયે નીર ન માય; 

આવો હવે અલબેલડા, મળવા મન લલચાય. ૧ 

વૃક્ષ લીંબી વેલડી, અંબર૪ નીર અપાર, 

હારપાપ ડુંગર ઉપરે, મોરા૧ ગાય મલાર. ૨ 

કોઈક શિવ પૂજા કરે, કોઈ રાખે વ્રત નેમ; 

આ રૃતુમાં અમે તમ વિના, કહોને રહિયે કેમ. ૩ 

સરવે સુખ સંસારમાં, તમ વિણ થ્યાં છે હરામ, 

બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥ ૩ ॥ 
પદ ૪ 

ભાદરવામાં ભૂધરા, નદિયેં ચાલ્યા નીર; 

એ રતે રહેવું ન ઘટે. છેટે શ્યામ શરીર. ૧ 

પૃથ્વી અંબર૭ પહેરિયાં, નીલા અતિ નવરંગ, 

એ રતેં સર્વ શીતળ થયાં, અબળા દાઝે અંગ. ૨ 

મધુરા બોલે મારીયા૮, જળ છાયો આકાશ; 

એ રતે વાલમ આવિનેં, અંતર પૂરો આશ. ૩ 

લટકાળા લાગી રહી, ઝખના આડઠું જામ; 

બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૪॥ 
પદ પ 

શરદરૂતુ સોહામણી, આવ્યો આશુ માસ; 

એ રીતે વાલમ આવિયેં, રમવા સુંદર રાસ. ૧ 

નિર્મળ અંબર થૈ ગયો, નિર્મળ થઈ ગયા નીર; 

નિર્મળ નાથ પધારીયે, છોગાળા બળવીર%. ૨ 


ર અક્ષરધામ ૩ વિટાઈરહી ૪ આકાશ પ લીલા ૬ મોરલા 
૭ વસ્રો ૮ મોરલા. ત્તરામપ્રતાપભાઈના ભાઈ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧૦ પ૪૩ 


દશરા એ દળ 2 ચાલિયા, નદિયે બાંધ્યા ઘાટ *; 

એ રતમાં અલબેલડા, વળી વળી જોઉં છું વાટટ ૩ 

છેલ છબીલા શામળા, ઠરવાનું તમે ઠામ; 

બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૫॥ 
પદ ૬ 

કાર્તિક માસે કહાનજી૧, વાટ જાવે વ્રજનારર; 

અંતર ઉતાપો૩ ઘણો, લોચનિયે જળધાર. ૧ 

અલબેલા વર આવિયે, ડોલરીયા સુખદેણ; 

વાટ જોઈ જોઈ વાલમા, ઝાંખા થઈ ગયા નેણ. ૨ 

એકાદશી પ્રબોધની, અતિ ઉત્સવ ઠરાવ૪; 

તે આવિ હવે આવિયે, મીઠડા બોલા માવ. ૩ 

તમ સારૂ તલખેપ ઘણું, સરવે ગોકુળ૧ ગામ; 

બ્રહ્માનંદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૬ ॥ 
પદ૭ 

માગશર મહીનો આવીયો, બેઠી રૂતુ હેમંત; 

પ્રતત હજી ન પધારીયા, કોમળ મારા કંત૭. ૧ 

સારસડાં૮ ઈ સભાગિયાં, જ્યાં ત્યાં જોડી જાય, 

અમનેં મેલી એકલાં, ગયા છો ત્રિભુવનરાય. ૨ 

સરલ સરિતાના નીરમાં, ફુલ્યાં કમળનાં વૃદ; 

અમને કેદી કુલાવશો, છોગાળા૧૦ વ્રજચંદ. ૩ 

અરજ સુણો આળસ તજો, કરોને પૂરણકામ; 

બ્રહ્માનંદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૭॥ 
પદ૮ 

પોશ મહીને પ્રેમદા, હેરે* વાટ હંમેશ; 

કઠણ થયા કેમ કાનજી ! જઈ વશ્યા પરદેશ4-. ૧ 


» લશ્કરો. “ વેકરાવાળી નદીઓનાં ચીલા (મારગ) બાંધે છે તે. 

૧. શ્રીજી. ૨ ગઢપુર નિવાસી, ૩ ઉદ્દેગ. ૪ દેવ દોવાળીએ અમદાવાદ- 
વડતાલ ઉત્સવમાં શ્રીજીને પધારવાનો ઠેરાવ હતો. પ મળવાની આતુરતા ૬. ગઢપુર. ૭ 
સ્વામી. ૮ સારસપક્ષીઓ નામદારની જોડી સાથે જ રહે છે. ૯ તળાવ-નદી. ૧૦ શ્રીજી. 
* આતુરતાથી વાટ જોવી. 4- પરલોક (બ્રહ્મલોક) 


પ૪૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જળ જળ શીતળ થઈ રહ્યાં, શીતળ સેજ સમાજ; 
અંતર શીતળ નવ થયાં, વણ દીઠે વ્રજરાજ... ૨ 
પંકિતમાં ફરિ ફરિ પીરસતા, કરતાં અતિ મનુવાર; 
તે દિન અમને સાંભરે વાલમ વારમ વાર. ૩ 
રસીયાજી તમે રીઝીને, દેતા વસ્ત્ર ઈનામ; 
બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૮॥ 
પદ૯ 
માહ મહીનામાં માવજી, બોલે સંત વસંત; 
આ રતમાં અલબેલડા. કેમ ન પધાર્યા કંત. ૧ 
પ્રીતમ આવી પંચમી૧, નર ત્રિય ખેલ ફાગ; 
વાલમ તમ વણ વાધિયો, વ્રજ ત્રિયને વઈરાગ. ૨ 
ઓરડીયાની ઓસરી, ખુબ કરતાં ખેલ; 
એ દિન અતિશય સાંભરે, રૂપાળા રંગરેલર. ૩ 
અરજી સુણી હરિ આવિયેં, વાટ જાવે વ્રજવામ, 
બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૯॥ 
૫૬ ૧૦ 
ફાગણ ફાગ૩ રમાડવા, આવોને પ્રાણધાર; 
શ્યામ સનેહી શ્યામળા, વાટ જુવે વ્રજનાર. ૧ 
નર નારી હોરી રમે, લોક તણી તજી લાજે૪; 
આ ટાળે હરિ આવીયે, રંગભીના ત્રજરાજ.. ૨ 
ચાખડીયેં ચડી ચાલતા, છત્ર તણી કરિ છાંય; 
લટક તમારી લાલજી, ચોટી ચિતડા માંય.ય ૩ 
અંતરજામી આવિયે, દોયલી વેળાના દામ; 
બ્રહ્માનદના નાથજી, આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ ॥૧૦॥ 


% શ્રીજી 2: આગ્રહ કરી (૧) વસંત પંચમી (૨) દાદા ખાચરના ઓરડાની ઓસરીમાં 
સ્વામી સાથે રમતા આમાસામા રંગ નાખતા, એ રંગના રેલા ચાલતા શ્રીજી રૂપાળા 
શોભતા માટે રંગરેલ કહેલ છે. (૩) રંગે રમાડવા. (૪) અઢારના સૈકામાં હુતાસીનો 
ઉત્સવ સ્ત્રી પુરૂષો પરસ્પર બહુ જ રમતાં તેનો રિવાજ હતો, તે વખતે વડીલોની મર્યાદા 
મેલીનવદંપતિપણ અરસપરસ રંગે રમતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૧ પ૪પ 


પદ ૧૧ 
ચૈત્રમહીને શામળા આવ્યા, આવ્યા નહિ અવિનાશ, 
વનસ્પતિ સર્વે પાંગરી, પ્રકુલિત * થયા પલાસ. ૧ 
ચપા જાય ચબેલીયા, ફૂલી લતા અપાર, 
એ રત કેમ ન આવીયા ? ભૂપ ભમર 4- ભરતાર. ૨ 
ઓરડીયાની ઓસરી, ખૂબ કરતાં ખ્યાલ, 
તે કેદી દેખાટશો, (હવે) લટકાં કરનાં લાલ. ૩ 
ગેદી કરશો કહાનજી, આવી મંદિર માંહી 2 કામ. 
બ્રહ્માનદના નાથજી, આવો ને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ 
પદ ૧૨ 
વૈશાખે જ વિનતા, પંથ જુવે કરી પ્રીત, 
૧ “તૂ' આવી હરિ નાવિયા, ચિંતા વાધી ચીત્ત. ૧ 
કોયલ કરે ટહૂકડા, આંબે પાકી શાખ, 
મારગ સામું માવજી, જોઈ જોઈ પાકી આંખ. ૨ 
વાયે ઉનો વાયરો, જળ થળ ઉનાં થાય, 
ઉનાં તન અબળા તણાં, તમ વિન ત્રિભુવનરાય. ૩ 
મળવા કારણ માનનિ, અંતર કરે ઉધામ (૨ર) 
બ્રહ્માનંદના નાથજી આવોને શ્રી ઘનશ્યામ. ૪ 
પદ ૧૩ 
બારે માસ પુરા થયા, આવ્યો માસ અધીક. 
પ્રીતમ તોય ન પધારિયા, ઠેર્યો મથુરાં “ ઠીક. ૧ 
અધિક મહિને અતિ ધણી, આશ હતિ મનમાંય, 
તમ વિણ ખાલી સેજડી, મળવા મન અકળાય. ૨ 
પહેલી પ્રીત લગાડીને, રહેવું ન ઘટે દૂર, 
તમ વિના મારા નાથજી, હેડે દુઃખ ભરપુર. ૩ 


* ખાખરાનાઝાડોને કુલ (કેસુડા) આવતાં થાય પ્રકુલીત છે. 

»્ચંપા જાઈ વગેરેના ફુલ્‌.પર જેમ ભમરાઓ તેના પાસે છે, તે મહે સ્વામી, એ 
રૂતુમાંઅમરારાજા રૂપ (ભમર) ભરતાર કેમન આવ્યા? 

ન- પાંચુબાના ઓરડાની ઓસરીએ શ્રીજીએ છાશ ફેરવી મનુષ્ય લીળા કરી 
કામમાં મદદ કરી હતી તથા ગોપીનાથજીનું મંદિર ચણાતા કામમાં મદદ કરતા તે. (૧) 


લૂતીગરમી ઝાળ (૨) મળવામાટે વલખાં * અક્ષર ધામમાં 


પ૪૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બ્રહ્માનદની વિનતિ ઉર ધરજો અવિનાશ; 
મહેર કરીને માવજી; તેડી લેજો તમ પાસ ૧૩ ॥। 


ઉપરના બાર માસના પદો દરેક પદમાં સ્વામીશ્રીએ રૂતુ વર્ણન સાથે 
ભૂતકાળમાં શ્રીજી મહારાજે જે જે સુખો જે સ્થાને આપેલ હતા તે તે સંભારી સંભારી 
વિરહવેદના ઠાલવી છે “ બારે પદોના નામ ચારણમાં બ્રહ્માનંદના નાથ ઘનશ્યાજી-- 
આવો આવો, એમ માગણી કરી છે» પરંતુ શ્રીજીની મરજી પોતાના અંતર આત્માથી 
પીછાણી છેલ્લા પદની છેલ્લી કડીમાં સ્વામીશ્રી “હે અવિનાશી ? (સાદય પ્રગટ છે 
તેથી) મારા ઉપર કૃપા કરી હવે મને આપની પાસે જ (આપશ્રીના ચરણ કમળની 
સેવામાં) તેડી લેજો; આમ વિનંતિ કરીને કાવ્ય લખવાની કલમ છોડી દે છે એ સમયે 
દેવાનંદ્સવામી લ્લણા જ દિલગીરી થતાં, સ્વામીશ્રી કહે કે, દેવાનંદજી ! હવે શ્રીજી 
વિના મને આ લોકમાં એક ઘડી પણ રહેવા મારૂં અંતાકરણ ના પાડે છે. શ્રીજી મહારાજની 
મરજીથી જ એ છેલ્લી કાવ્યની પંક્તિ લખાઈ છે. માટે હવે મને શાન્તિથી શ્રીજી મૂર્તિના 
સુખમાં રહેવા દઈ મંદિરનો વ્યવહાર તમો તમામ સંભાળી અમારી માફક તમે પણ 
સત્સંગની સેવા કરો.'' 


* એ બાર માસના વિરહ પદો કોઈ કોઈ વખતે સ્વામીશ્રી શીતાર બજાવી ગાત॥ 
ત્યારે સ્વામીશ્રીને શ્રીજી મૂર્તિમાં લક્ષ થી (મૂર્તિમાં જીવ જોડાઈ) જતાં દેહની વિસ્મૃતિ 
થતે જતી હતી અને બે ઘડીએ સ્વસ્થ થતાં. 


ન- શ્રીજી દેહોત્સર્ગ પછી સ્વામીશ્રી જાનાગઢથી આવ્યા ત્યારે સદગુરૂ 
ગોપાળાનંદ સ્વામીશ્રી વગેરેને કહેલ કે તમેશ્રીજીના દેહનો અગ્નિ સંસ્કાર જો ન કર્યો હોત 
તો હું તોઓને દેહમાં પાછા લાવત ઉપરના બારમાસના વાક્યો વાંચતા એમ સ્પષ્ટ લાગે 
છે કે, જો શ્રીજીનો પચભુતનો દેહ જેમનો તેમ હોત તો આવા વિરહના પદ ગાઈ ગાઈને 
સ્વામીએ દેહમાં પાછા લાવત એમાં જરાયે શંકા નથી. અને તે બીકથી જ શ્રીજી મહારાજે 
સ્વામીને તે સમયે જુનાગઢ મોકલેલા કેમકે જો બ્રહ્મમુનિ હાજર હશે તો મને સ્વધામ જવા 


નહિ દે! (વાચોપેજ - ૪૪૩) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ ૫૪૭ 


એ વખતથી જ સાહિત્ય લખવું છોડીને બ્રહ્મમુનિ પોતે મૂર્તિના સુખમાં અખંડ રહેવા 
લાગ્યા; અને સદગુરૂ દેવાનંદસ્વામી આદિ સર્વ શિષ્યમંડળ મંદિરનો વહેવાર સાંભળી 
સ્વામીશ્રીની અનુવૃત્તિ સાંચવવા લાગ્યા. 


ઈતિશ્રી કેસરભક્ત વિરચિતે બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. અયોધ્યા 
પ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદેસ્વામીશ્રીના છેલ્લામાં છેલ્લા 
કાવ્યોનામ અગ્યારમો અધ્યાય સમાપ્તઃ ॥ ૧૧ ॥ 


--//-- 


અધ્યાય ૧૨ બારમો 


સત્સંગના મહાન સ્થંભ સમાન 


[6 


સ્વામીશ્રીનો દેહોત્સર્ગ 


સદગુરુ શ્રી દેવાનંદસ્વામી શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના શિષ્ય વર્ગમાં મુખ્ય હોવાથી 
મંદિરનો તમામ વહેવાર કરતા અન્ય શિષ્ય વર્ગ તેની અનુવૃત્તિમાં રહી સેવા કરતા તેથી 
સ્વામીશ્રી તો અખંડશ્રીજી મહારાજનીમૂર્તિમાંમનપરોવી ભજનસ્મરણસુખેકરતા હતા. 


એક દિવસ પ્રાતઃકાળમાં વહેલા સ્નાનાદિક નિત્યકર્મ કરી મંદિર ઉપર જઈ શ્રી 
હરિકૃષ્ણ મહારાજશ્રીના મંગળા આરતિના દર્શન કરી, (મધ્ય મંદિરના ઉંબરાથી જમણી 
બાજુના પથ્થરના મોટા થાંભલાને અડીને કામળીનું આસન પાથી) મૂતિ સન્મુખ આસન 
ઉપર બેસી, ખોળામાં શ્રીજી પ્રસાદોનો સિતાર રાખી કીર્તનો ગાવા લાગ્યા. વૃદ્ધાવસ્થાએ 
પણ એ સુકો મળ સુકુંઠ (જેવો ને તેવોજ હોઈ) મદિરના ઘુંમટ ઘુંમટીઓમાં પડછંદા પાડી, 
ઠેઠ ભોગવતી કીનારે એ કીર્તનોનો મીઠો સ્વર પ્રાતઃકાળના મીઠા પવન સાથે સંભળતા 
અલર્કક વાવના બગીચાના મયુરો બોલવા લાગ્યા. સ્વામીશ્રીએ પ્રથમ પહેલા “અધમ 
ઓધારણ અવિનાશી તારા બીરદની બલિહારી રે'' એ બંને પ્રભાતિ પદો ગાયા. પછી 
“પ્રાણ સ્નેહી ધરૂં આવો પિયરા હિયરા ધીર ધરત નહિ મેરા રે'' એ પદ ગાયું. અને પછી 
છેલ્લે છેલ્લેશ્રીજી વિરહના બારમાસ “જેઠે જીવન ચાલીયા, નિર્મોહી મારા નાથ.' એપદો 
અતિપ્રેમથી ગદ ગદ કંઠે થઈને હરિકૃષ્ણ મહરાજની મનોહર મૂર્તિ સામે અનિમિષ દ્રષ્ટિથી 


૫૪૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
ગયાં, સિતાર પણ એવો સરસ બજાવ્યો કે કીર્તનના બોલે બોલ (શબ્દે શબ્દો) તારમાં 
ઝણઝણી સ્વામીશ્રી તો પદો ગાતા જાય અને ડોલતા જાય. એક કડી ગાઈને તે કડી 
સીતારના સ્વરોમાં આલાપી પૂર્ણ થતાં બીજી કડી ગાય. મંદિરમાંના તમામ સાધુ- 
બ્રહ્મચારી-પાર્ષદો અને હરિભક્તો, એ કર્ણપ્રિય મધુર આલાપ સાંભળી સૌ મંદિર્‌_પર 
દર્શન કરવા દોડી આવ્યા. મુખ્ય શિષ્ય મંડળ સ્વામીના નજદીક જ વીંટાઈ વળી બેઠા. 
બીજી આબુબાજુ દર્શન કરી સાંભળવા બેસી ગયા. તે સૌને સ્વામીશ્રી સામું જોતા જ જાણે 
પ્રત્યક્ષ શ્રીજી મહારાજ સન્મુખ બેસી સ્વામી વાતો કરતા હોય અને કીર્તન ભક્તિ કરતા 
સ્વામીનો શ્રીજી મૂર્તિમાં લક્ષ થી ગયો. સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી, પૂર્ણાનંદસ્વામી, 
તદ્રપુનંદસ્વામી શ્રી નિર્દોષાનંદસ્વામી વગેરે આસપાસ બેઠેલા હોવાથી સ્વામીશ્રીને 
પોતાના હાથો વડે ઝાલતા સ્વામીશ્રી નજદીકના થાંભલાને ઓઠીંગણે બેસી રહ્યાં. એ 
વખતેસ્વામીશ્રીના બંને ચક્ષુઓમાંથી વિરહાશ્રુની અને પ્રેમાશ્રુની ધારાઓ ચાલતી હતી, 
પલોંઠી વાળેલા ખોળામાં તે આશ્રુધારાથી ભીંજાયેલો સિતાર સ્વામીએ બન્ને હાથથી 
સજ્જડ પકડેલો હોવાથી જેમનો તેમ રહેલ હતો. બધુ વાતાવરણ શાન્ત હતું. શ્રીંગાર 
આરતિના દર્શનની તૈયારી હતી, એમ એકાદ બે ઘડી વિત્યા પછી સ્વામીશ્રી લક્ષમાંથી 


જાગૃત થયાં. 


સ્વામીશ્રીએ સ્વસ્થ થઈ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજશ્રીને જળ ધરાવીને પીવા 
માગ્યું. એ પ્રસાદીનું જળપાન કરી સર્વ સંતો સન્મુખ જોઈને કહેવા લાગ્યા કે, “જ્યાં જ્યાં 
આપણા મંડિળના સાધુઓ દેશમાં ફરવા ગયા હોય ત્યાં ત્યાંથી સહુ સંતોને મુળીએ 
તેડાવી લ્યો. તેમજ પાર્ષદ ભગુજી ઉંટ લઈને અમદાવાદ જાય અને ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજશ્રીને તથા એક પાર્ષદ ગઢપુર જઈને સદગુરૂ શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીશ્રીને આંહી તેડી લાવે. તેવા કાગળો લખી મોકલો.'' ઉપર મુજબા 
કહીને પોતાનો તે શ્રીજી પ્રસાદી સિતાર સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામીના હાથમાં આપીને 
પોતે કહ્યુંકે-આજથી આ સિતાર હવે હું તમને સોપું છું. અને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ પ૪લ 


તમો આ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ સન્મુખ બેસીને દરરોજ ચાર પદો મહારાજશ્રીને 
ગાઈ સંભળાવજો ” શ્રીજી મહારાજ આ મૂર્તિમાં પ્રગટ બીરાજે છે, એમ ભલામણ કરીને 
મૂર્તિને દંડવત કરી પગે લાગી સહુ સંતો વગેરેને જય સ્વામિનારાયણ ઉંચે સાદે કરી 
શ્રીંગારઆરતિના દર્શન કરી પોતાને આસને પધાર્યા. 


શ્રીજીના હજુરી પાર્ષદ ભગુજી પોતાના મારવાડી કાળા ઉંટ ઉપર સ્વાર થઈ 
પત્ર લી અમદાવાદ આવ્યા. ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પત્ર વાંચી તુરત જ મોટેરા 
મોટેરા સાધુ, બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો, હરિભક્તો વગેરેની સાથે અમદાવાદથી મુળીએ 
પધાર્યા. 


ગઢપુર પત્ર લઈ પાર્ષદ જોરાજી ગયા હતા. ત્યાં અતિવૃષ્ટિને અંગે સદગુરૂશ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામીશ્રીની શારીરિક પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હોવાથી તેઓ મુળી આવી શક્યા 
નહીં. પરંતુ મહાન વૈરાગ્યમૂર્તિ સદગુરૂશ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામીને પત્ર લખી આપી મુળીએ 
જવા આજ્ઞા કરી. એટલે સદગુરૂ નિષ્કુળાનંદસ્વામી બીજા સાધુઓની સાથે પાર્ષદ 
જોરાજી સાથે વરસતે વરસાદ મુળી આવ્યા; અને બ્રહ્મમુનિને મળીને સદગુરૂ શ્રી 
ગોપાળાનંદ સ્વામીના જય સ્વામિનારાયણ કહીને પત્ર આપ્યો. દેશમાં ફરવા ગયેલા સંત 
મંડળોપણ સમાચાર સાંભળતા તુરત જ મુળીમાં આવ્યા. 


છ. 


સંતોની સભા સન્મુખ જોઈ બ્રહ્મમુનિએ નિષ્કુળાનંદસ્વામીને કહ્યું કે, 
“કચ્છના રણમાં મારી સાથે જે સંતો હતા તે સહુએ આવી પહોંચ્યા ? એ સાંભળી તે 
સૌએ કહ્યું જે, હે સ્વામી ! અમો સૌ આપશ્રીની સેવામાં હાજર છીએ. કંઈ આજ્ઞા હોય તો 
ફરમાવો. પછી સ્વામીશ્રીએ ઉતારેથી આચાર્ય મહારાજશ્રીને તેડી લાવવાની આજ્ઞા કરી, 
તેથી મહારાજશ્રી પણ થાળ જમીને સ્વામીશ્રી પાસે તુરત જ પધાર્યા. 


સ્વામીશ્રીને પીઠ પાછળ કુક્ષિ પાસે એક નાની ફોડલી થઈ હતી. અને તેની 
પીડાથી શરીરમાં થોડોજવર પણ હતો; તેથી સ્વામીશ્રી?” 


* સ. ગુ. દેવાનંદસ્વામી જીવનપર્યત સ્વામીશ્રીની આજ્ઞાનુસાર શ્રી 
હરિકૃષ્ણમહારાજની મૂર્તિ સન્મુખ બેસી દરરોજ ચાર પદો ગાતા હતા એમ કવિશ્રી 
દલપતરામભાઈ લખે છે. 


૫૫૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પોતાના આસને “ પડીરહેતીપૈડાઓ વાળી લાકડાની મોટી પાટ 2 ઉપર તકીયાનેઓઠીંગણ 
દઈ એક પડખે સુતા હતા, અને સ્વામીશ્રીની સન્મુખ આચાર્ય મહારાજ શ્રી ખુરશી ઉપર 
બીરાજ્યા હતા; તેમજ અન્ય સંતો પાર્ષદો વગેરે સ્વામીશ્રીના આસનની આસપાસ વીટાઈ। 
વળી બેઠા હતા. એ સમયે સ્વામીશ્રી આચાર્ય મહારાજની સામી દ્રષ્ટિ માંડી સહુ સભાને 
ઉદેશીને કહેવા લાગ્યા કે, જ્યારે હું વડતાલમાં મંદિર કરાવતો હતો. ત્યારે મંદિરને ફરતો 
પડથાર પૂરો થયો અને ઉપરની ઘુમટીઉં વળી રહી ત્યારે શ્રીજી મહારાજે મને પોતાની સાથે 
લઈ ગયા હતાં તેવી જ રીતે હું જ્યારે જાનાગઢનું મંદિર ચણાવતો હતો ત્યારે પણ જ્યારે 
મંદિર ફરતો પડથાર પૂરો થયો અને ઉપરની ઘુમટીઓ વળી રહી ત્યારે મને શ્રીજી મહારાજે 
ત્યાંથી બોલાવી પોતાની પાસે રાખ્યો હતો. એજ પ્રમાણે આંહી (મુળીમાં) મંદિરનો પડથાર 
પુરો થઈ જતા ઉપરની ઘુમટીઓ વળાઈ રહી છે, શિખરોપણ થઈરહ્યાં છે; માટેજરૂર શ્રીજી 
મહારાજ મને પોતે પધારી ધામમાં તેડી જશે તો કોઈ તે વાતનો શોક કરશો નહીં. એમ કહીને 
નીચેની ચોપાઈ બોલીને ભલામણ કરીકે, 


* સ્વામીશ્રી મૂળીમાં હાલ બ્રહ્મચારીશ્રીનું મંદિર (આસન) કહેવાય છે ત્યાં 
છાપરી આકારના ઓરડામાં આસન રાખતા અને ધામમાં પણ એજ સ્થળે એજ 
(જગ્યાએ) પધાર્યા હતા. ત્યાં હાલમાં સ્વામીશ્રીનો મોટો ઓઈલ પેન્ટીંગનો તખ્તો છે. 
એથી એ જગ્યા ઘણીજ પ્રસાદીની છે. 

»« એ લાકડાની પડાવાળી પાટને ફરતો પાળી જેવો કઠોડો હતો. તેના ઉપર 
સ્વામીશ્રીનું આસન રહેતું ને તેને પૈડા હોવાથી જ્યાં તે રાખવી હોય ત્યાં ધકેલીને લઈ જતા. 
સ્વામીશ્રી ધામમાં પધાર્યા પછી એ પાટ સાધુઓના ભંડારમાં રહેતી તેના ઉપર રોટલા 
રોટલીઓ વગેરે રાંધેલું અનાજ સાધુઓ રાખતા તે રાત્રી સુધી ખુટતું નહીં તે ખાસ પરચો 
ગણાતોપછી તેપાટ બહુજ જીર્ણથતા તે હાલમાં સભા મંડપનાપશ્ચિમ છેડેશ્રીજી પ્રસાદીના 
ગાડા લીંબડોનેપથરા,સાથે દર્શન માટે ભૂગર્ભમાં હોય તેવી સ્થિતિમાં તેરાખેલ છે. હાલમાં 
સ્વામીશ્રીના સ્મારકની પ્રવૃતિ ચાલુ છે; તેમા તેનો જીણોધ્ધાર વઢવાણવાળા પ. ભ. 
ડોક્ટરીમણીલાલભાઈ આદેશરાએ કરાવતાં તેજ સ્થાને હાલ રાખેલ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ ૫૫૧ 
જહાં સુસંપ તહાં સંપત્તિ નાન, 
જહાકુસંપ તહાં વિપત્તિ નિદાન. 


એ લે જ્યાં સંપ હશે ત્યાં નાના પ્રકારની સંપતિઓ આવીને ચોક્કસ રહેશે, અને 
જાયં કુસંપ હશે ત્યાં સુધી તેને ભાંગવા કોઈ સ્મર્થનહિં થાય; પણ તે તીર જોએક એક જુદા 
થશે તો નાનાં છોકરાઓ પણ તે તીરને રમતમાં ભાંગી નાંખશે. વળી સુતરના જે ઝીણા 
ત્રાગડાઓનું જાડું નાડું બનાવાશે. તો તેનાથી હાથી જેવું જનાવર બંધાશે; પણ તે ત્રાગો 
છૂટાપડશે તો સહુકોઈ તેને તુટતા વાર નથી તેથી તમો સહુ સાધુ, બ્રહ્મચારી, પાર્ષદો અને 
હરિભક્ત બાઈ-ભાઈ સંપ રાખી શ્રીજી મહારાજની લખેલી શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તી 
ધર્મની બાધેલી મર્યાદામાં રહી. આચાર્ય મહારાજશ્રીની અજ્ઞાવાળી, તેઓશ્રી જે કહે તેમ 
સહુ વર્તજો શરીર નાશવંત છે, આ મૃત્યુલોકમાં કોઈ અમર રહ્યું નથી અને રહેવાનું પણ 
નથી; જેમ આંહી આપણે સહુ ભેળા છીએ. તેમજ આજ્ઞા ઉપાસના પાળશો તો તમો સહુ 
અક્ષરધામમાં પણ અમારા ભેળાજ છો.'' 


ઉપર પ્રમાણે સહુને શિક્ષાનાં વચનો કહ્યાં. ત્યાં રાજભોગની આરતી થતા 
સહુએ ઠાકોરજીનાં દર્શન કરીને “વાસુદેવ હરે'”' કર્યા. એવખતે શ્રી વાસુદેવાનંદજી 
બ્રહ્મચારી હરિકૃષ્ણ મહારાજશ્રીના થાળની પ્રસાદીમાંથી સાકર નાખી કહેલું દુધ અને 
દાળ ભાત વગેરે લાવ્યા. સ્વામીશ્રી આચાર્ય મહારાજશ્રીની હાજરીમાં પોતાના કષ્ટના 
પત્તરમાં તે દૂધ અને થોડો ભાત નમાવી, પોતાના હાથતી પાણીનું ચાપવું ભરી તેમાં 
મેળવી, ““જય ઘનશ્યામ”' બોલીને તે બધું પી ગયા, પછી ચળુ કરી પોતાની નાની 
તુંબડીમાં રહેલ પ્રસાદો જળનું પાન કરી તકીએ ઓઠીગણ દઈને જરા આડે પડખે થયા. 
ત્યાં સહુ સંતો અને પાર્ષદો જમીને સ્વામીશ્રી પાસે આવી બેઠા અને એ સભામાં 
વચનામૃતની કથા વંચાઈ રહ્યાં પછી, સ્વામીશ્રીએ સહુને “સ્વામિનારાયણ' ના નામની 
ધુન કરવાની આજ્ઞા કરી, એ ધુન્ય પૂરી થયા પછી સ્વામીશ્રી પાટ ઉપરથી નીચે ઉતરી 
કામળીના આસન ઉપર થાંભલાને ઓઠીગણે પૂર્વ મૂખે બીરાજ્યા અને પોતાની સન્મુખ 


એક બાજોઠ ઉપર બીજી કામળી બીછાવીને શ્રીજીએ આપેલી પાદુકાઓ અનેગુઠો રેટો 


૫૫૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પધરાવી તે વચ્ચે શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ પોતાની પૂજામાંથી લઈને પધરાવી. પછે ચંદન 
પુષ્પવડે સ્વામીશ્રી તેનું પૂજન કર્યું ને સેનેદ ધરાવી ધૂપદીપ પ્રગટી સ્વહસ્તે બેઠા બેઠાં 
શ્રીજીમૂર્તિ અને પ્રસાદીની વસ્તુઓની આરતી ઉતારી નમસ્કાર કર્યા. એ વખતે એક 
જાઈના પુષ્પનો મોટો હાર બ્રહ્મચારીશ્રી લાવેલા તે શ્રીજી મૂર્તિને અને પ્રસાદીની 
વસ્તુઓને અડાડી પોતે ધ. ધુ. આચાર્યશ્રીની ડોકમાં પોતાના હસ્તે પહેરાવી, 
મહરાજશ્રીના ચરણસ્પર્શ કર્યા. મહારાજશ્રીએ સ્વામીના કંઠમાં તે હાર પધરાવી, મસ્તક 
ઉપર હાથ મેલી, પ્રસન્નતા બતાવી. એટલે સ્વામીએ સર્વ સભાને નમસ્કાર કરીને ધૂન્ય 
કરવાની આજ્ઞા કરી, પોતે પદ્માસન વાળી શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિ સન્મુખ અનિમિષ 
દ્રષ્ટિ રાખી, જમણા કરમાં માળા રાખી, કંઠસ્થાનમાં “સ્વામીનરાયણ' મહા મંત્રનો જાપ 
જપી, ભજન કરવા લાગ્યા, તેટલામાં તોઓરડામાં મહા શીતળ શાન્ત તેજ છવાઈ રહ્યું અને 
બહેર મંદિરના શિખરો ઉપર પણ અંતરિક્ષમાં અનંત મુક્તોના વિમાનો છવાઈ રહ્યાં, એ 
સમયે સ્વામીશ્રી ઉપર દિવ્ય ચંદન પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ ત્યારે સ્વામીશ્રીને ધામમાં તેડી જવા 
પધાર્યા, એવા સૌને દિવ્ય તેજોમય દર્શન થયા. તે વખતે સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીશ્રીના 
મુખારવિંદમાંથી તેજોમય દિવ્ય અદભુત મૂર્તિ નીકળી તેને શ્રીજી મહારાજે લઈને (પોતાન॥ા 
સો 


અંકમાં પધરાવી) ને પોતે પોતાના દિવ્ય વિમાનમાં બીરાજી જય જયના નાદો સાથે સદગુરૂ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનેપોતાના દિવ્ય અક્ષર ધામમાં તેડી ગયા. 


સ્વામીયજ્ઞપુરૂષાનંદજીને વારંવાર સંકલ્પ થયો હતો કે, સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી 
જ્યારે દેહ ત્યાગ કરશે ત્યારે કેવા દર્શન થશે ? શ્રીજી મહારાજ પોતાના ભક્તને અંતકાળે 
તેડવા આવે છે. તે વખતના મને દર્શન થાય તો ઠીક ! શ્રીજી મહારાજ જરૂર સ્વામીશ્રીને 
તેડવા આવશે જ, આવી ઈચ્છાથી તેઓ સ્વામીશ્રીના ઓરડાની આજુબાજુમાં ત્રણ 
દહાડાથી રાત્રી દિવસ હાથમાં માળા લઈ અખંડ ભજન કરતા હતા. જ્યારે સ્વામીશ્રીએ 
આ પંચામૃતના દેહનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે દિવ્ય ચંદન પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ અને સહુ સભાને 
તથા યજ્ઞપુરૂષાનંદજીને શ્રીજી મહારાજના અલૌકિક દર્શન થયા. એમ 
યજ્ઞપુરૂષાનંદજીનો સંકલ્પ પૂર્ણ થયો હતો. 


સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


( પુષ્ખ્- ૫૫૩ ) 


સમાધી સ્થાનની છત્રી-મપૂળી 
સ'. ૧૮૮૮ જેઠ સુદી ૧૦ 


% 
ન્ટ 
જ 
બ, 
છ 
ક 
જ રે 
સેક 
ન 
ક રઝ ન રર જ 
ભાણેજ શ્રી કેશવદાન એ. બાદાણી 
જ અ. જન્મ અક્ષર નિવાસ 
ન જામનગર જામનગર 
ને સાં. ૨૦૧૨ સાં. ૨૦૨૨ 
5 આસે। વદી છ મહા વદી ૧૧ 
દ્ર 


શા. રિદ-૧૦-૫૬ તા. ૧૬-૨-૬૬ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ 
- મોસાળું - 


શ્રી રત્નુકુળના દાદા ગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કે જેઓશ્રીએ પૂર્વજન્મના 
કેશવાનંદ અથવા કેશવદાસ, નામના ભાણેજ કેશવદાનને પોતાના ખોળામાં પોઢાડી 
(આ બ્રહ્મસંહિતામાં પોતા સાથે અમર રાખવા આદર્શ કરી) વૈમાનમાં બેસારી શ્રીજીના 
ધામમાં તેડી ગયા, તે સમયે રાત્રે ૧1 બજે કાલાવાડમાં ચી. ભગવતદાન ઉર્ફે બાબુભાઈનું 
તે દર્શન થતા અંતરિક્ષમાં તેણે દિવ્ય વાણી ઉચ્ચારી કે ““બાબુમામા હું જાઉ છું, 
બાબુમામા હું જાઉ છું.'' એમ ત્રણ વખત કહી વૈમાનનો અવાજ સંભળાવી અદર્શ થયેલ 
- શ્રીકેશવકુમારનેકાવ્યાંજલી. 


“દોહા” 
કેશ વદન કોડામણું, નમણું કેશવ નામ ॥ 
કેશવ કપટ કરી ગયો, કેશવ કેશવ ધામ ॥ ૧ ॥ 
અંગ્રેજી ગુજરાતીના, અદ્ભુત શબ્દ _ચ્ચાર ॥ 
તાલ મંદગ બજાવતા, મહા મુક્ત અવતાર ॥ ૨ ॥ 
ચાર ધામ યાત્રા કરી, પંચ તીર્થ દો વાર ॥ 
કેશવ કુળ પાવન કરી, ગયો શ્રીજીને દ્રાર 1 ૩ ॥ 
“સુખી રહો માતુ સદા'' અંતિમ શબ્દ ઉચ્ચાર ॥ 
અંતરથી આશિષ દઈ, ગયો શ્રીજીને દ્વાર ॥ ૪ ॥ 
માત પિતા ના મન મહિં, પૂર્ણ જણાવી પ્યાર ॥ 
મૂક્ત બની મમતા તજી, ગયો શ્રીજીને દ્વાર ॥ ૫ ॥ 
“બ્રહ્મસંહિતા'' માં ભળ્યો, ધરી શ્રીજીનું ધ્યાન ॥ 
બ્રહ્મમુનિ કી ગોદમેં, ભયો સુ અંતર ધ્યાન ॥ ૬ ॥ 
મોશાળું, કરવા હતી, લગ્ન સમય ઉર હામ ॥ 
કર્યું “મોશાળું'' કાવ્યથી, (હવે) મળશું અક્ષર ધામ॥ ૭ ॥ 
દશ વરસેં દુનિઆ તજી, ભર્યું ઉર બ્રહ્મજ્ઞાન ॥ 
મુક્ત રૂપ માની મહા, માવ, ગાય ગુણ ગાન ॥ ૮ ॥ 


અક્ષર નિવાસતા. ૧૬-૨-૬૬ કવિ - માવદાનજી. 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન્‌ 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી - દેહ અને આત્મા જુદો છે તે વિષે શ્રી બ્રહ્મવિલાસમાં પોતે 
એક કાવ્ય લખીને જીજ્ઞાસુઓને સમજાવે છે કે- 
॥ શ્રી દેહ આત્મા વિછેહકો અંગ ॥ 
“સવેયાછદ'” 

હાથરૃ પાવસો દૂર ભયે નહિં, નેન [હુ નાક ભયો નહિ ન્યારો મા 
વેસે હિ શિશ સો સાબિત દીસત, ગવેસે હિ દીસત કેશ પસારો ઘા 
વેસે હિ સાબિત ઘાટ દિખાત્તહે, વેસે હિ દંત સુધા મુખદ્વારો ઘા 
બ્રહ્મમુનિ કહે દેહ પરી સબ, પંખી ગયોકહાં બોલન હારો ॥ ૧ ॥ 
ચાલત જોર મરોરત મૂછ હિ, ગાવત રાગ હિ પાગ સવારિ ॥ 
સોવત જાગત ભૂખ હિ લાગત, માંગત ભોજન મિષ્ટ અહારિ॥ 
જ્યાં તન મેંપુન્ય પાપ કીયે નિત, સો તનશ્‌ સ્યપર્યો ભયકારી॥। 
બ્રહ્મમુનિ સો કહું નહિ પાવત, ખેલ ગયો એક ખેલ ખેલારી ॥ર૨॥ 
બંધવ તાત હિ માત ત્રિયા સુત, લાગત હૈ સબ કું પ્રિય ગાઢો પા 
જ્ઞાતિહિજાતિ કહે દિનરાતિહિ, તો હિતેં બંશ હુંકોજશ બાઢો ।ા 
ઔર હિ લોક કહે જીત હી તિત, યા નરને હંમકું રંગ ચાઢો પા 
બ્રહ્મમુનિ કહે જીવ ગયો જબ, શૌધ્ર કહે સબ કાદો હિ કાઢો ॥૩।॥ 
સદર રૂપ દેખાત હે તોલુંહિ, જોલું હિચૈ ચેતન શક્તિ રહાવે રા 
આત હિજાત | મનોહર ગાત હિ, બોલત: ડોલત પીવત ખાવે ॥ 
વારમવાર સજે સનગાર હિ, ભૂષન પેર રૂચિ ઉપજાવે પા 
બ્રહ્મમૂનિ કહે જીવ ચલ્યો ઉઠ, સો ત્‌ન ડેખી સબે ભય પાવે ॥૪॥ 
એક  હિઅંગ ભયોનહિ ખંડિત, દેહ તોજે સોહે તેસો બન્યો હે ઘા 
નેનકે ગોંખમે રૂપન દેખત, કાનકે ગોખ ન શબ્દ સુન્યો ટે ઘા 
નાકકે ગોખમેં ગધ ન લેવત, જીભ તેં નહિં બેન ભન્યો હ ઘા 
બ્રહ્મમુનિકોઉ જાન શકે નહિ, ક કેસોર્હ ભાતી કો તાનો તન્યોહૈ ॥ ૫ ॥ 
તાત રૂ માત દોઉ મીલ રોવત, હાથ ગવા કહાં પુત્ર હમારા ॥ 
વીર કહે મેરી દૂર ભઈ ભુજ, બૈનિ કહે મેરા પીયર ઉજારા ॥ 
નારિ કહે મેરો નાવ ગયો “કહા, તાબીન શૂન્ય પર્યો ધરબારા ॥ 
બ્રહ્મમુનિ કહે દેખત દેખત, કાહુ લખ્યો ન ગયો કુન દ્વારા ॥૬ ॥ 
આદિઃ સંજોગ ભયો રજ વીરજ, તામેંહિ જીવ કેહી વિધિ આવે ઘા 
બીજ કે કે સંગ પ્રવેશ કહે કોઉ, કોઉક પંચમેં માસ સુનાવે ઘા 
દેખત હોત વિજોગ હિ દે દેહસે, જાવ તબેં કુન ઠોર સમાવે ॥ 
પંડિત, જાન, પ્રવીન,રૃષિ મુનિ, બ્રહ્મમુનિ કોઉ ઓહિનપાવે 1 ૭ ॥ 
હોત ક્રિયા સબહિ તબલું, જબલું ઘટ ભીંતર જીવ નિવાસા ॥ 
ડાલ રૂ મૂલ કહું ન દેખાત હે, શ્વારા પ્રજત શરિરકિ આશા ॥ 
શ્વાસ ગયે કહે નાસ ભયો તન, રોત સબે મીલ નાખ વિશ્વાસા ॥ 


બ્રહ્મમુનિ કિરતાર કીયા કહાં, એ હિ અલૌકિક ભાંતિ તમાસા ॥ ૮ ॥ 


(શ્રી બ્રહ્મવિલાસ) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ પપ૩ 


પછી સ્વામીશ્રીના પંચભૂતના દેહને સ્નાન કરાવી, ભગવાં વસ્ત્રો ધારણ કરાવી, 
સ્વામીશ્રીએ પોતાના સ્વહસ્તે બાંધેલો મોટો રૂમાલ (પાઘ) (એક ખીટી ઉપર રખાવેલ 
હંતો તે) મસ્તકે ધરાવી, ચંદન ચર્ચી તિલ્લક ચાંદલો કરી, પુષ્પના ઘણા હારો કંઠમાં 
પહેરાવી (સદગુરુ શ્રી દેવાનંદ સ્વામીએ આરતી ઉતારી અને સહુએ સ્વામીશ્રીને દંડવત 
પ્રણામ કર્યા પછી ઉત્ત મવિમાનમાં પધરાવી, ઉત્સવ કીર્તનો કરતા કરતા ભોગવતી 
નદીના પૂર્વ કિનારે મંદિરની ઉત્તર ધિશામાં) ચંદન કાષ્ટની ચિત્તામાં શરીરે ધૂપનું લેપન 
કરી તુલસી, પીપળો, સુખડ, અને શ્રીફળ વગેરેમાં દેહનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો. તે પછી 
ભોગવતી ગંગામાં શ્રી આચાર્ય મહારાજ શ્રી સહિત સૌએ સ્નાનકકર્યું. 


સંવત ૧૮૮૮ ના જેષ્ટ શુકલ ૧૦ દશમીના દિવેસ મધ્યાને (શ્રીજી મહારાજ 
સ્વધામ પધાર્યા હતા તેજ સમયે ને તેજ તિથિએ-બરાબર બેવરસે) શ્રી મુળી મદિરમાં 
સદગુર શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી અક્ષરવાસ કરવા હવા આ પૃથ્વી ઉપર પોતે સાઠ વરસ પાંચ 
માસ અને પાંચ દિવસ તેમાં વર્ષ ૧૮ જન્મભૂમિમાં બીરાજ્યા વર્ષ ૧૨ કચ્છ પ્રદેશમાં 
બીરાજ્યા વર્ષ ૩ રાજસ્થાનોમાં ફર્યા અને વર્ષ રપ શ્રીજી સાથે સત્સંગમાં બીરાજ્યા. 
(શ્રીજી સાથે ૨પ વર્ષ અને ૨ વર્ષ પાંચ માસ અને પાંચ દિવસ “ મુળી અમદાવાદમાં) 
એવીરીતેકુલવર્ષ ૬૦સાછ પાંચ માસનેપાંચ દિવસ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય શરિરેરહ્યાં. 


* શ્રી મુળી મંદિરની વાડીમાં સ્વામીશ્રીનો જ્યાં અગ્નિ સંસ્કાર થયેલો હતો, 
ત્યાં હાલ આરસની છત્રી છે. એ છત્રી આ લેખક કવિશ્રીના પૂજ્ય કાકાશ્રી દેવીદાન 
બનાભાઈ રત્નુએ શ્રી કેશરભક્તની આજ્ઞાથી ચમાવીને તેમા શ્રીજીના આરસના 
ચરણારવિંદ પધરાવેલા છે. તે છત્રીથી ઉત્તર તરફ સ્વામીશ્રીએ મળાવેલો મોટો કુવો કે 
જેના ઉપર ૧૬ સોળ કોશ ચાલે છે. તેનાથી પશ્ચિમ દિશાએ શ્રીજી મહારાજ વડવૃક્ષ તળે 
બીરાજી ઘણીએક લીલાઓ કરેલી હતી, તે પ્રસાદીના સ્થાનમાં સ્વામીશ્રીના સ્મારક 
તરીકે અમદાવાદ આચાર્ય મહારાજની હજુરી સેવક પાર્ષદ કેશરભક્તે અથાગ પરિશ્રમ 
વેઠીને એક “બ્રહ્મ મ્હોલ' એ નામનું ભવ્ય મંદિર ચણાવેલ છે. એ મહા મુક્તરાજ કેશર 
ભક્તશ્રીનો સંકલ્પ તો એવો છે કે ત્યાં સ્વામીશ્રીની એક આરસની 


પપ૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રીજી મહારાજશ્રી અનંત અક્ષર મુક્તોને સાથે લઈને આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા 
હોવાથી સૌ મુક્તોના એશ્ચર્ય-સામર્થ્ય, શ્રીજી મહારાજે ઢાંકી રાખેલાં હતાં નહીં તો તે 
મુક્તરાજો જો પોતે એકલા આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા હોત તો તેઓ બધા, એક, એક, 
ભગવાન કહેવાત કારણ કે, એ સમયે સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના જેવા બ્રહ્મશ્રષ્ટીમાં 
કોઈપુરૂષન હોતા. 


ઉપર પ્રમાણે સ્વામીશ્રી મારવાડ પ્રદેશમાં “ખોણ”' ગામે દેવજ્ઞાતિ 
(ચારણકુળ) માં લાડુદાનજી નામે મનુષ્ય જન્મ ધરી, કચ્છ-ભુજ વિદ્યાભ્યાસ કરી, 
કચ્છ-કાઠીયાવાડની રાજ્ય સભાઓ જીતી, રાજા મહારાજાઓને રીઝવી, લાખોના 
સિરપાવો મેળવી, શ્રીજી મહારાજના શુભ હસ્તે પાંચસો પરમહંસમાં પ્રથમ દીક્ષા લઈ, 
શ્રી રંગદાસજી અને શ્રી બ્રહ્માનંદજી નામ ધારણ કરી શ્રીજીને રાજી કરવા સખાભાવે સાથે 
રહીને શ્રીજી આજ્ઞા પાલન કરતા અનેક દૈહિક કષ્ટો વેઠી, મહાન યતિના જેવું નૈષ્ટિક બાળ 
બ્રહ્મચર્યપાળી, મંદિરો ચણાવી, સાહિત્યના અનેક ગ્રંથો રચી, જગતમાં દિગ્વીજય કરી, 
સ્વધામ (બ્રહ્મધામ) પધાર્યા. સ્વામીશ્રીના જીવન પરિચયનું સ્વામીશ્રીનું સ્વરચિત 
ઝુંલણા છંદનું કાવ્ય જે પ્રથમ પ્રકરણમાં લખેલ છે. તે અત્યારે તેની અહીં આપણે સહું 
પુનઃ સ્મૃતિકરીએ. 


ઝુલણા ચંદ 


જ્ઞાતિ ચારણ ઓડક આશિયુંકી, આબુ છાંય ભયો ખાણ ગામમેજી, 

તાકે નામ શંભુદાન તાતહુકો, માત લાલુબાઈ ધર્યો ઠામમેજી; 

લાડુમેટકે શ્રીરંગ નામ ધર્યો, દોઊં લીન બ્રહ્માનંદ નામમેજી, 

ચિત્તધાર સહજાનંદ શ્યામ છબિ, જગ જીત્ત ગયો નિજ ધામમેંજી. 
શ્રી બ્રહ્મમુનિનો જય હો ! 


મૂર્તિપધરાવી; તેમજ ત્યાં સંસ્કૃત, પ્રકૃત, પિંગળ, સંગીત આદિની મોટી પાઠશાળા કરવી 
તેમજ સ્વામીશ્રીના રચેલા તમામ પુસ્તકો અને પ્રસાદીની વસ્તુઓ સાથે અન્ય ધાર્મિક 
પુસ્તકોનું પુસ્તકાલય ખોલી ત્યાં નૈષ્ઠિકવૃતવાળા સંતો પાર્ષદોને રાખી કાયમ બ્રહ્મયજ્, 
સંગીત, સાહિત્ય વગેરે કળાઓનો અભ્યાસ કરાવવા એક સારૂં ગુરૂકુળ કરીને 
સ્વામીશ્રીનાએ સ્મારક્ને જગ પ્રસિધ્ધ કરવું. શ્રીજીએ ભક્તરાજનો સંકલ્પ પૂર્ણ કરે ! 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ પપપ 


સ્વામીશ્રી અનેક શુભ ગુણોના સાગર હતા 


સ્વામીશ્રી બહુજ દેકાવડા અને દરેક સમ અવયવોળા ગૌરવર્ણના હતા, શરીર 
કદાવર અને મજબુત હતુ, મારવાડી અટંકી અનમી મરદ સમાન શૂરવીર હતા. તેમનો 
સ્વભાવ બોલકણો અને હસમુખો હતો, તેઓ ઘણાજ બુદ્ધિમાન ઉપરરાંત સમયોચિત 
હાજર જવાબી અનેક્યારેય પણ બે ધ્યાન થતા નહિં કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં સંપૂર્ણમહાન 
કળા નિપૂણ હતા. રાજનીતિજ્ઞ ઉપરાંત શિધ્રકવીશ્વર હતા. સંસ્કૃતમાં પણ સિદ્ધાંત 
કૌમુદિના અભ્યાસી હતા, અનેક ભાષાઓ બોલી જાણતા અને તે ભાષાઓમાં કાવ્યો 
પણ રચતા, અષવિધાન, શતવિધાન અને સહસ્રવિધાન, તેઓને મન સરલ હતાં શ્રીજી 
મહારાજ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીને ગુરૂ તુલ્ય ગણતા, પણ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીશ્રીના જોડે 
સખાભાવથી હાસ્ય વિનોદ કરતા સ્વામીશ્રી સ્વધર્મનિષ્ઠ, દિલના ઘણા જ દયાળુ અને 
ઉદાર મનના હતા. સત્ય અને સ્પષ્ટ વકતા હતા, પ્રતિભાશાળી મહાન તેજસ્વી 
મુખાકૃતિથી જોતા જ માણસને સહજે જ ગુરૂભાવ ઉત્પન્ન થતો, સ્વામીશ્રી અખંડ નેષ્ટિક 
વ્રતધારી બાળ બ્રહ્મચારી, વચનસિદ્ધ, મહાન યોગીરાજ હતા. ધર્માભિમાની, 
કુળાભિમાની અને દ્રઢ ટેકીલા હતા. પિંગળશાસ્્રના આચાર્ય હતા. પ્રકૃતિ મિલનસાર 
અને સહેજ રમુજી પ્રકૃતિના હતા. સદા બ્રહ્મની મસ્તિમાં જ રહેતા, અલમસ્ત યોગી 
(યતિ) હતા. એમ અનેક શુભગુણના સાગર હતા. 


સ્વામીશ્રીનો શિષ્યવર્ગ 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો શિષ્યવર્ગ બહુજ બહોળો અને મહાગુણી હતો. 
સ્વામીશ્રીની સાથે કાયમ ૬૦ થી ૭૦ સાધુઓનું મંડળ ફર્યા કરતું, તેમાના ઘણાંએક સંતો 
સંસ્કૃત પ્રાકૃતનો અભ્યાસ કરતા હતા. તેમાંનાં જે મોટેરા સદગુરૂઓના નામો જાણવામાં 
અને અન્ય સ્થાનેથી મળેલા છે, તેના નામો અત્રે આપવામાં આવ્યા છે. શ્રી મુળી મંદિરમાં 
મુખ્ય શિષ્ય સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી, પૂર્ણાનંદ સ્વામી, તદ્રપાનંદસ્વામી, ભોમાનંદ 
સ્વામી, મહાનુભાવાનંદસ્વામી, અવદતાનંદ સ્વામી, નિર્દોષાનંદ સ્વામી, સુકતાનંદ 
સ્વામી, નરોનારાયણનંદ સ્વામી, જ્ઞાનસ્વરૂપાનંદ સ્વામી અકેતાનંદસ્વામી, 
યશ્પુરૂષાનંદસ્વામી, વૈશ્નવાનંદસ્વામી, મહાપુરૂષદાસસ્વામી, (જેમના શિષ્ય સ્વામી 
હરિનારાયણદાસજી મુળી મંદિરના મહંતપદે ઘણા વર્ષો રહ્યાં હતા તે) તથા 
જ્ઞાનપ્રકાશાનંદ સ્વામી, કે જેઓ ધોળકે રહેતા 


પપદ્ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


અને તેમના શિષ્ય સ્વામી નિર્ગુણદાસજી અમદાવાદ મંદિરમાં રહેતા. તેમની લખેલી 
વાતોમાં નં. ૧૦૨ ની વાતમાં લખેલ છે કે, ““સદગુરૂશ્રી નિત્યાંનંદસ્વામીને અમો સહુ 
જ્યારે વડતાલમાં મળ્યા, ત્યારે જ્ઞાનપ્રશાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પુછયો કે, શુકમુનિએ 
દશમના ઉતરાર્ધ માં ૮૯ ના અધ્યાયનો ૬૧ મો શ્લોક છે તેની જે ટીકા લખી છે તેમા 
બ્રહ્મનિરૂપણ કરતા બાદ ન આવે ? ત્યારે સદગુર્‌ શ્રી નિત્યાનંદ સ્વામીએ જવાબ આપ્યો 
કે, “શુક્મુનિએ જે લખ્યું છે તે ઠીક લખ્યું છે. તમે તો બે અક્ષર ભણીને આજ પંક્તિ થયા 
છો. પણ જે દિવસે હું (નિત્યાનંદ સ્વામિ) અને બ્રહ્માનંદસ્વામી વગેરે બ્રહ્મનિરૂપણ 
કરતા હતા, ત્યારે તમે તો બ્રહ્માનંદસ્વામીની પાટ તળે પડ્યા પડયા ઉંઘતા હતા એમ 
કહીને બ્રહ્માનંદસ્વામી વિષેનો તેમનો ગુરૂભાવ યાદ કરાવી આપ્યો, તેમજ સદગુરૂ 
અક્ષરમૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પાસે સ્વામીને રચેલો જે બ્રહ્મવિલાસ નામનો ગ્રંથ 
તે ગુરૂમુખે ભણ્યા હતા એને પોતે જ્યાં જ્યાં વાતો કરતા ત્યાં ત્યાં સ્વામીના કાવ્યો 
વાતોમાં બહુજ બોલતા -- સ્વામીશ્રીની સાથે વડતાલ મંદિરની અને જુનાગઢના 
મંદિરની ખૂબ સેવા કરી હતી. તેમજ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની સલાહથી શ્રીજી 
મહારાજે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને જુનાગઢ મંદિરની મહાંતતાઈ આપેલ હતી, “ વળી 
શ્રીજી મહારાજે જ્યારે સંતોના મંડળ ફરીને બાંધ્યા ત્યારે સ્વામી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી 


ન્‌ 


પોતાની વાતના પ્રકક્ણ માં લખે છે કે, ““મહારાજે મને પૂછ્યું કે તમે તો શ્રી બ્રહ્માનંદ 
સ્વામીના મંડળમાં છો ને ? આંહી કેમ ? ત્યારે કહ્યું કે, શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની રજા લઈને 
તેની જ ઈચ્છાથી શ્રી આત્માનંદસ્વામીને વૃદ્ધ જાણી તેમની સેવામાં રહ્યો છું. (વાંચો શ્રી 


ગુણાતિતાનંદ સ્વામીની પાંચ પ્રકરણની વાત) 
વાંચો (પાછળનું પેજ ૩૮૨) 


ન- સદગુરૂશ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામીની વાતોમાંથી શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના 
બોલેલા કાવ્યોની યાદી. પ્રકરણ (૧) માં વાત નં. ૧૪૦-૨૫૮-૩૧૧. (પ્રકરણ ર માં) 
વાતનં. ૯-૧૧-૪૮-૫૦-૫૩ (પ્રકરણ૪ માં) વાત નં. ૩૪. (પ્ર. ૫માં) વાત નં. ૪૩- 
૪૮-૫૫-૮૫-૧૨૩-૧૨૫-૨૦૬-૨૧૩-૨૧૮-૨ર૨-૨૨૮ (સ્વામીનીવાતું) 


* વાંચો લેખક સ્વામી સિધ્ધેશ્વરદાસ “સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી''ની બુક પેજ 
૬૬-૬૭ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ ૫૫૭ 


કચ્છભુજમાં પણ સમાધિ નિષ્ટ અચ્યુતદાસજી સ્વામી પણ સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના શિષ્ય હતા. તેમના શિષ્ય સ્વામી ભક્તિ વલ્લભદાસજી તથા સ્વામી 
અક્ષરજીવનદાસજી થયા હતા. અમદાવાદમાં રહેતા પ્રભુદાસ સ્વામી પણ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના શિષ્ય હતા. એમના શિષ્ય પુ. શ્રી કૃષ્ણચરણદાસજી થયા ને તેમના 
શિષ્ય પુ. શ્રી નંદકિશોરદાસજી વગેરે હતા. એ રીતે અમદાવાદ, મુળી, કચ્છભુજ, 
ધોળકા અને “ જુનાગઢ વગેરે મંદિરોમાં હાલ ઘણા સંતો સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના 
મંડળના ગુરૂપરંપરાના છે. 


સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીથી બીજો નંબર સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો 
હંતો કારણ કે શ્રીજી મહારાજશ્રીના સ્વહસ્તે પ્રથમ (શાસ્ત્રોકતવેદ વિધાનથી) દીક્ષા 
વિધિ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની થી હતી તેથી એ પાંચસો પરમહંસોમાં સ્વામીશ્રી 
પ્રથમ પંકિતના સ્થાને હતા. તેમજ શ્રીજી મહારાજે પણ એ બંન્ને સદગુરૂઓશ્રીને મુખ્ય 
માની સત્કાર્યા હતા. (જુઓ સત્સંગીજીવન, પ્રકરણ ૩ ત્રીજુ, અધ્યાય ર૨ બીજો શ્લોક. 
૩૨-૩૩) 
મુત્છાનન્વસ્તથા ત્રહ્ઞાનન્ટ છતો મહાસમતી । 
ઝઘીતશાજ્ઞો જુશલૌ, મયનેત્રવ્વી૩મૌ ॥ ૨૨ ॥ 
ઇન્ટ: પ્રવન્ઘાન્વિધાન્પ્રારૃતાવયદ્રતતુશ્ર તૌ । 
તસ્ય પ્રીતયે રસ્તન્માદાત્મ્યપ્રજાશવાન્‌॥ રેર ।। 
અર્થ મહા બુદ્ધિશાળી સમગ્ર શાસ્ત્રોને ભણેલા ગાન વિદ્યામાં અતિ કુશળ અને 
કવિવર એકવા મુક્તાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી એ બન્ને મુનિવરો શ્રી હરિની 
પ્રસન્નતાને જ માટે ભગવાનની દિવ્ય લીલાઓથી પરી પૂર્ણ અને તેમના મહાત્મને 
પ્રકાશનારા પ્રાકૃત અનેક છંદ પ્રબંધોને કરવા રૂપ સેવાને કરતા હતા. 


એ સત્સંગ શિરોમણિ તુલ્ય શ્રી સત્સંગીજીવન ગ્રંથમાં એજ ત્રીજા પ્રકરણમાં જ 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી વિષે લગભગ દશેક સ્થાને ઉલ્લેખ છે. ગ્રંથ વિસ્તારના 
ભયથી માત્ર અધ્યાય અને શ્લોકોના નંબર આંહી આપવામાં આવ્યા છે. :- 


૫૫૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
(શ્રી સત્સંગી જીવનના પાંચ પ્રકરણોમાંથી આતો માત્ર એક ત્રીજા પ્રકરણની જાં 

હકીકત છે) 

નં, અધ્યાય શ્લોક અંક છાપેલપાને હકીકત 

૧ ૧૬ ગ્પ ૧૫૭ 

ર૨ ૧૭ પ ૧૬૦ 

૩ ૨૦ ક ૧૯૪ 

૪ ર૨૧ ૨૮થી ૩૦સુધી રબ્પ 

પ ૨૭ આખો અધ્યાય ૨૭૩ નિષ્કામ શુદ્ધિ 

૬ ૩૩ ૧૭૦થી૧૭૭સુધી ૩૯૦ વાસુદેવ સ્તુતિ 

9 ૩૫ ૪૦૫ કેશવાદિમુર્તિના 

આયુધ વગેરે 

૮ ૩૯ ૨પ થી ૨૬ સુધી ૪૭૫ 

૯ પદ ૧૬ ૬૬૩ 

૧૦ ૬૨ ૯ થી૧૧ ૬૮૭ સદગુરૂશ્રીબ્રહ્માનંદ 


સ્વામીના કીર્તનો સાંભળવાથી સભાને સમાધીમાં શ્રીજી મહારાજના દર્શન થયા...વેગરે 


શ્રીજી મહારાજે દેશ વિભાગો કર્યા ત્યારે ધર્મકુળ મોટેરા અમદાવાદની ગાદીના 
આદી આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજની સોંપણી સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
કરી હતી, તેવી જ રીતે વડતાલ દેશની ગાદીના આદિ આચાર્ય મહારાજ શ્રી રઘુવીરજી 
મહારાજશ્રીની સોંપણી સદગુરૂ શ્રી નિત્યાંનંદસ્વામીને કરી હતી. મધ્યસ્થ (પોતાની 
જગ્યાએ) મહા યોગીરાજ અક્ષરમૂર્તિ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામીને સ્થાપ્યા હતા. આમા 
જ્યાં જ્યાં સત્સંગ સબંધી કાર્યોમાં સદગુરૃશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને શ્રીજી મહારાજે પોતે 
સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીથી બીજે નંબરે અનેક વખતે સનમાન્યા હતા. 


સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો કાવ્ય વારસો 
સ્વામીશ્રીએ નીચે આપેલી નામાવાળી પ્રમાણે સંતોમાં અને ગ્રહસ્થ 


* ત રુ શ કુ 
સત્સગીઓમાં પોતાનો કાવ્ય વારસો સોપેલો હતો. 


(૧) સદગુર્‌ૃ શ્રી દેવાનંદ-સ્વામીશ્રી દેવાનંદસ્વામીનો કાવ્ય સંગ્રહ મૂળી 
કોઠારમાં જોતા, તેમના કિર્તનોના ખૂબ સંગ્રહ છે. પરંતુ ભાષા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ પપલ 


કાવ્ય કે ગુજરાતી છંદો એક પણ મળવામાં નથી. માત્ર “દેવાનંદ કાવ્ય' એ નામનો 
કીર્તનોનો સંગ્રહ સારો છે જેમાના કોઈ કોઈ કીર્તનો સંપ્રદાયમાં પ્રસિદ્ધ છે. શ્રી 
દેવાનંદજીના 'અંતકાળીઆં' નામનાં કીર્તનો તો સત્સંગમાં બહુજ પ્રસિદ્ધ છે. તેઓશ્રીએ 
સ્વામીશ્રી બ્રહ્માનંદજીસ્વામીનો ગુરૂ મહિમાં સમજી ખૂબ સેવા કરી અને મહાપરિશ્રમ 
બનાવેલા મૂળી મંદિરને ર૨ વર્ષ સુધી પોતે સાંચવીને શોભાવ્યું હતું. વળી બ્રહ્મદ 
ગુજરાતના મહાકવીશ્વર શ્રી દલપતરામભાઈ ડાયાભાઈને પિંગળ ભણાવી કાવ્ય વારસો 
સોંપ્યો હતો. 

(૨) સદગુરૂ શ્રી પૂર્ણાનંદસ્વામી :- તેમના કીર્તનોનો પણ સારો સંગ્રહ છે તે 
સાથે તેઓશ્રીનું ટૂંકુ જીવન ચરિત્ર પણ મુળીના ગઢવી સાગરદાન શિવદાનજી ઝીબા 
(બી.એ.,એલ.એલ.બી.) એ લખી તેમની છબી ચિત્રાવી ધોળકા મંદિરમાં મુકી છે 
(જુઓ પાનું) એશ્રી પૂર્ણાનંદસ્વામીએ શ્રીજીની મૂર્તિના અંગે અંગનું વર્ણન 
ધ્યાનચિંતામણીના નામથી ચારણી સાહિત્યના મધુભારછદમાં ઘણું જ સુંદર સરલ 
કાવ્યમાં કરેલ છે. તે છંદ રત્નાવલી નામના ગ્રંથમાં છપાયેલ છે. તે સિવાય બીજો એક શ્રી 
ઘનશ્યામ મહારાજનો ચર્ચરી છંદ રચેલો છે. તે પરિશિષ્ટમાં આપ્યો છે. 


(૩) શ્રી વૈશ્નવાનંદજી :- તેઓ સ્વામીશ્રી પાસેથી અષ્ટવિધાન શિખેલા અને 
સહુ આશ્ચર્ય પામી જાય તેવી રીતે તે વિધાનો કરતા. તેઓ શ્રી સ્વામીશ્રી પાસેથી પિંગળ 
ભણેલા હતા અને ભાષા કાવ્યમાં “શ્રી હરિલીલા સિંધુ'' અને છુટક કિર્તનો પણ રચેલાં 
છે. તેઓ દેવાનંદસ્વામી પછી ઘણા વર્ષ સુધી મૂળીમાં હૈયાત હતા. તેમને મૂળીના ગઢવી 
ભીમજીભાઈ બનાભાઈ રત્નુંને પિંગળ ભણાવેલ હતું. 


(૪) જામનગર રાજ્ય તાબે શેખપાટના રહીશ ગઢવી વજાભાઈ મહેડું શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીની ત્રણેક વર્ષ પાર્ષદ તરીખે સેવાકરી પિંગળવિદ્યાનો અભ્યાસ કરી 
સ્વામીશ્રીની આજ્ઞા લઈ જ્યારે તે પોતાના વતનમાં ગયા ત્યારે સ્વામીએ જામસાહેબના 
રાજકવિ થાશો તેવો આશિર્વાદ આપેલ હતો. તેઓએ “વિભાવિલાસ' નામનાં ભાષા 
કાવ્યમાં જામનગરશ્રી જામશ્રીના પ્રશરિત કાવ્યો લખતા જામસાહેબે રાજકવિ બનાવી 
લોંઠીઆ નામનું ગામ આપેલુ હતું (એ સ્વામીશ્રીના આશિર્વાદનું જ ફળ હતું.) 


(૫) શ્રી મૂળીના રહીશ ગઢવી બનાભાઈ રત્નુને સ્વામીશ્રીએ પાંગેળ 
ભણાવેલ અને પિંગળના ગ્રંથો તથા શ્રી ધર્મવંશ પ્રકાશ ગ્રંથો શ્રી ૭ પ્રસાદીના આપ્યા 
હતા તે હાલ મોજુદ છે. 


૫૬૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(૬) શેઠ રૂપશીભાઈ- (સોરઠ) દેરડી ગામના જૈન વણિક હતા, તેઓ સત્સંગી 
થયા પછી સ્વામી પાસે થોડું પિંગળ શીખેલ, તેમણે “રૂપશીભાઈ કૃત વિચારવિલાસ' એ 
નામનું એક ગુજરાતી કાવ્ય રચેલ છે તે છંદ રત્નાવલીમાં છપાયું છે. 


(૭) શેઠ અમરચંદભાઈ - ઝાલાવાડ પ્રદેશના વસતડી ગામના વાણીઆ 
હતા. તે પણ સ્વામીશ્રીના કૃપાપાત્ર થતાં કવિતાઓ રચતા તેમના ઘણાંક કુંડળીઆ છંદો 
છંદરત્નાવલીમાં પ્રસિદ્ધ છે. 


(૮) વિપ્ર કેશવરાય વાઘજી વૈદ-ઠ્વારીકાવાળા-તેઓએ પણ સ્વામીશ્રીએ 
પાસે પિંગળનો અભ્યાસ સારો કરેલો હતો. ને તેઓ વૈદક શીખ્યા પછી વેદકનો 
“વિશ્ચવવિલાસ પ્રકાશ અને કેશવ કલ્યાણ” એ નામનો ગ્રંથ વ્રજભાષા કાવ્યમાં રચેલ છે. 
જેના દોહા ચોપાઈ છંદોની સંખ્યા ૪૩૯ ની છે ને તે ગ્રંથની રચના સં. ૧૮૭૩ માં થયાનું 
છ. કે ક. હ“ કૂ ક જ જ મ ક. 
તેમાં લખેલ છે, તેના આદિ અંતના દોહાઓ નીચે મુજબ છે. 


॥ મંગલાચરણ દોહા ।॥। 
ઝં નમામિ ગુરૂદેવ મણિ, અચળ નિરંજન ઈશ; 
વંદુ ધર્મકુમારકું, ચરણે નામું શીશ 1 ૧ ॥ 
॥ ગ્રંથનો છેલ્લો દોહો ॥ 
ગ્રંથ અનંત કે મત લે, કવિગુરૂ બ્રહ્મકૃપાય; 
વિશ્વવિલાસ પ્રકાશ જગ કીનો કેશવરાયઃ ॥ ૪૩૯ ॥ 


ઉપરના ગ્રંથની હસ્ત લિખિત પ્રત સંપાદકે ગઢપુરમાં વાંચીને આ હકીકત લખી 
છે. પણ સત્સંગમાં નામ કે કંઈ હકીકત ગ્રંથોમાં કે કંઠસ્થ સાંભળી નથી. ઉપર મુજબ 
સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના ૮ આઠ શિષ્યોમાં સ્વામીશ્રીનો કાવ્ય વારસો યથામતિ 
ઉતરેલો હતો. 

સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામીનો કાવ્ય વારસો મહાકવિ શ્રી દલપતરામભાઈએ 
સાંભળી સત્સંગના સાહિત્યમાં ઘણો જ વધારો કરેલ છે. આદિ આચાર્ય શ્રી 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ અને વડતાલના ધ. ધુ. આચાર્ય શ્રી વિહારીલાલજી 
મહારાજશ્રીએ કવિશ્ચર શ્રી દલપતરામભાઈને સત્સંગના કવિશ્વર તરીકે ખૂબજ સત્કાર્યા 
હતાઃ એટલું જ નહીં પણ કવીશ્વરને વડતાલ બોલાવી, પોતાની પાસે બદુજ આદર 
માનથી રાખી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ ૫૯૬૧ 


સત્સંગના ભૂષણરૂપ ગુર્જરગિરામાં “હરિલીલામૃત' નામનો ગ્રંથ રચાવી, છપાવી 
પ્રસિદ્ધ થતા, આજે બન્ને દેશના મંદિરોમાં તે ગ્રંથની કથાઓ ચાલું છે. એથી સત્સંગમાં 
આજે પણ સદગુરૃશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની ગુરૃપરંપરાની કાવ્ય ગંગાનો પ્રવાહ અસ્ખલિત 
ચાલુ છે. કવીશ્વર દલપતરામે શ્રી દેવાનંદસ્વામી પાસેથી લીધેલો કાવ્ય વારસો પાછો 
જુનાગઢના બ્રહ્મચારી કવિશ્રી જગદીશાનંદજીને સોંપ્યો. જેમણે રસિક પદ રચના 
નામની કીર્તનાવલી રચી પ્રસિદ્ધ કરેલી છે. એવી રીતે શિષ્યોના શિષ્ય અને તેના 
શિષ્યોના કાવ્યોના કાવ્યોહાલ સત્સંગમાં ખૂબ પ્રચલિત છે. 


સદગુરૂ શ્રી વૈશ્નવાનંદજી અષ્ટવિધાની પાસેથી મૂળીના ગઢવી ભીમજીભાઈ 
રત્નુએ પિંગળ ભણી જામનગરના જામશ્રી વિભાજી સાહેબના રાજ્યકવિ થતા જામશ્રી 
તરફથી તાલુકા કાલાવાડના નજદીક “રાજવડ' નામનું ગામ જામ વિભાજીએ આપી 
કાલાવાડ તાલુકે રહેવાના મકાનો આપી ત્યાં રાખેલા હતા જેના પુત્ર આ શ્રી બ્રહ્મસંહિતા 
સંપાદકે (રાજકવિ માવદાનજીભાઈ ભીમજીભાઈ રત્નુએ) સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીની કૃપાથી કાવ્ય વારસો મેળવી કેટલા એ કાવ્યો સત્સંગ સમાજમાં રચી 
(કવિકીર્તનાવલી વગરે) પ્રસિદ્ધ કરેલ છે, અને જામનગરના જામશ્રી રણજીતસિંહજીની 
આજ્ઞાથી જામનગર રાજ્યનો ચોરસો વારસોનો અને તે ઉપરાંત ચંદ્રવંશથી આરંભી 
વિદ્યામાન જામશ્રી દિગ્વિજયસિંજી સુધીનો રાજ્યનો બુહદ ઈતિહાસ “શ્રી યદુવંશ 
પ્રકાશ અને જામનગરનો ઈતિહાસ” રચી પ્રસિદ્ધ કરાવ્યો છે. તેમના પુત્ર 
લક્ષમીનારાયણદાન અને ભગવતદાન પણ કાવ્યો રચે છે. સંપાદકેપણ જુનાગડના સાધુ 
ભક્તિ પ્રિયદાસજીને પિંગળ ભણાવી કાવ્યનો વારસો પાછો સત્સંગમા શોપેલ છે. તેશ્રી 
ભક્તિપ્રિયદાસજી પણ કીર્તનો, છંદો વગેરે કાવ્યો રચે છે અને બન્ને દેશમાં અત્યારે “કવિ 
સ્વામી' નાનામથીપ્રસિદ્ધ છે. 


ઉપરની રીતે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્મનંદસ્વામીશ્રીનો કાવ્યવારસો આજ તે પછી ત્રીજા 
સૌકામાં પણ ચાલુ છે. અને સ્વામીશ્રીના કીર્તનો, છંદો અને અન્ય કાવ્ય ગ્રંથો તો ભુમી 
ઉપર યાવતચંદ્ર દિવાકરૌ અમર રહેશે અને શ્રીજી પ્રતાપે એ કાવ્યની અમરવેલી પાંગરી 
ફાલીકુલી વિસ્તારનેપામી અનેક જીવોનાક્લાયણ કરશે. 


ઈતિશ્રી પાર્ષદ કેસરભક્ત વિરચિત્તે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પંચમ પ્રકરણે ધ. ધુ. 
અયોદ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી સંવાદે સ્વામીશ્રીનો દેહોત્સર્ગ, 
શિષ્ય વર્ગઅનેકાવ્ય વારસા પ્રસંગે નામ દેવાદેસોધ્યાય સમાપ્તઃ॥ ૧૨ ॥ 


પ૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


1 ગુરૂપરમપરા ॥ 
શ્રી ગોપાળયોગી (ગોપનાથ) (જી. ભાવનગર) 


શ્રી આત્માચંદસ્વામી ( દીક્ષાસ્થાન ગોપનાથ) 
(જન્મસ્થાનધુંવાવ, જી. જામનગર. વિશ્વંભર ભટ) 


સદ્દગુરૂ શ્રી રામાનંદસ્વામી (દીક્ષાસ્થાન રેવાત્તાચળ) 
(જન્મ અયોધ્યા, સં. ૧૭૯૫) સં. ૧૮૦૮ 


(૧) (૨) (૩) 
ગઢવી શંભુંદાનજી શ્રી હરિપ્રસાદજી પાંડે શ્રી સહજાનંદ સ્વામી 
દીક્ષાસ્થાન :[ખાંણગામ દીક્ષાસ્થાને : પ્રયાગ દીક્ષાસ્થાન : પીપળાંણા 


સં. ૧૮રપ સં. ૧૩૬ સં. ક 
શ્રી લહુદાનજી શ્રી ઘનસ્યામજી શ્રી બ્રહ્માનંદજી 
જન્મસ્થાન ખાંણ જન્મસ્થાન છપૈયા દીક્ષાસ્થાન : કારિયાણી 


સં. ૧૮૨૮ સં. ૧૮૩૭ સં. ૧૮૬૧ 


॥ સ્વામીશ્રીના મંડળનું સંતવૃંદ વ્રક્ષ ॥ 


(મૂળી મંદિર) 
(2) (૨) (૩) 
શ્રી દેવાનંદસ્વામી દર . 
શ્રી તદરુપાનદસ્વામી અવદત્તામદસ્વામી 
રાધાવલ્લભદાસ હરિકૃષ્ણદાસજી 
જગજીવનદાસ મહાપુરૂષદાસ 
એ ચરણદાસ ત્યાગવલ્લભદાસ 
મોરારચરણદાસ મદ 
અક્ષરપ્રિયદાસ 
૩ 
કાક ઘનશ્યામદાસ મ 
શા. બાલકૃષ્ણદાસ 


(મહંત) 
શા. ગોપાલંચરણદાસ ગુણાતીદાસ 
(મહંત) (મહંત) 


(મહંત) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૨ પ૯૬૩ 


(૪) (૫) (૬) ક 


નીરદોશાતંદસ્વામી શુક્રાત્માનંદજી નીમાનંદસ્વામી ધ્યાનદાસજી 
(મહંત) 
સુક્તાજીવનદાસજી ધર્મજીવતદાસજી સરવેશ્વરદાસજી 
રામકૃષ્ણદાસજી 
પ્રેમવતીદાસજી નિર્મલદાસજી ત્રીકમદાસજી 
ભગવતસ્વરૂપદાસજી _ 
(દ) (મરઉત) શા. કેશવપુરૂષદાસજી 
પૂણાનંદસ્વામી _ 
(ગજો ગઢવી) પુ. કશવજીવનદાસજી 


(મહંત) 
એ સપ્તરષી મંડળના શિષ્યવૃંદોની શાખા હાલ મૂળી મંદિરમાં વિધ્યમાન છે. 


॥ સ્વામીશ્રીના મંડળના સંતો ॥ 


(૯) અમદાવાદ મંદિર (૧૦) ધોળકા મંદિર (૧૧) કચ્છ ભુજ મંદિર 
વૈશ્વનવાનંદજી 
સ્વામીશ્રી પ્રભુદાસજી શ્રી જ્ઞાનપ્રકાશદાસજી તથા 
નીર્લોભાનંદજી 
શ્રીકૃષ્ણયરણદાસજી સ્વામીશ્રી નીગુર્ણદાસજી 
(મહંત) નાનાઆનંદસ્વામી 
પુ. તંદકીશોરદાસજી (જેમની વાતો પ્રસિદ્ધ છે) 
(મહંત) સ્વામી અસ્યુતદાસજી 


(૧૨) જુનાગઢ મંદિર 


ભક્તિવલ્લભદાસજી અક્ષરરજીવનદાસજી 


શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી 
(મહંત) 


શ્રી બાળમુકુંદદાસજી 


કેશવચરણદાસજી સ્વામીનારાયણદાસજી 


કોઠારીશ્રી હરિકૃષ્ણદાસજી શા. કૃષ્ણવલ્લભાચાર્યજી 
(મહંત જેતપુર) (મહંત જામનગર) 


એ ચારે મંદિરોમાં સ્વામીશ્રીના મંડળના સાધુઓની શાખાઓ વિદયમાન છે. 


પ૬૪ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિત્ર 
શ્રીજી 


અધ્યાય ૧૩ તેરમો 


સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામીનો જીવન પરિચય 


શ્રી ભાલ પ્રદેસણાં બળોલ ગામના દેવજ્ઞાતી ગઢવી શ્રી જીજીભાઈ (મારૂ 
ચારણ શાખે રતનુ) ને ત્યાં દેવીદાન નામના પુત્ર હતા તેજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી 
થયા. તેમનાં માતુશ્રીનું નામ બોનજીબા હતુ. દેવી દાનજીને બે બ્હેનો હતાં તેમા (૧) 
નામ મધુબાને (૨) બાઈજીબા હતુ પહેલા બેન મુળીમાં હતું, વિ. સં. ૧૮૫૯ ના કાર્તિક 
સુદિ ૧૫ ના રોજ સ્વામીનો જન્મ થયો હતો, ધ્રુવજીના પેઠે નાનપણથી જ કુદરતી રીતે 
પૂર્વના બલિષ્ટ સંસાકરથી પ્રભુભક્તિ પ્રગટ થઈ હતી, તેથી છઠું વર્ષ બેઠુ ત્યારથીજ 
પોતાના ગામના સીમાડે ધીંગડાની સીમમાં અંકલેશ્વર મહાદેવજીનું પ્રાચીન દહેરૂ છે ત્યાં 
પોતાના પીતાશ્રીના સાથે શિવપૂજન કરવા દરરોજ જતા. કેટલાએક માસ વિત્યા પછી 
પોતાના હૃદયમાં એકાએક વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતાં જગતથી ઉદાસ થઈને એક દિવસ વ્હેલી 
સાવેર શ્રી અંકલેશ્વર મહાદેવજી ઉપર કમળ પૂજા ખાવા ગયા પીતાશ્રી બહારગામ ગયા 
હતા તેથી પોતે પુજાપાઠનો સામાન સાથે લઈ સ્નાન કરી મહાદેવની જળાધારી ઉપર 
શિરઝૂકાવી કમળ પુજા કરવા તરવારથી માથું જુદુ કરી મહાદેવને ચડાવવા તરવાર ખેંચી કે 
તુરત જ મહાદેવે મૂર્તિમાન પ્રગટ થઈ તેમનો હાથ ઝાલી પ્રસન્ન થીને કહ્યું કે, ““બેટા 
માગમા” ત્યારે દેવીદાનજી કહે કે “મારો આત્યંતિક મોક્ષ થાય તેમ માગું છુ.” 
મહાદેવજી કહે કે સાંભળો “તમે તો પૂર્વના મહામુક્તરાજ છો ભવ્યિમાં તમોને મહાના 
સદગુરૂ મળશે તેના પાસેથી તમો વિદ્યા મેળવી મહાકવિ થશો તમારા કાવ્યોથી હજારો 
જીવોનો મોક્ષ થશે માટે ધીરજ રાખો “એમ કહી મદાદેવે બન્ને હસ્ત દેવીદાનજી મસ્તક 
ઉપર મેલ્યા, એટલે દેવીદાનજી કહે કે ““તે સદુગુરૂ મને હવે ક્યારે મળશે ?'' મહાદેવજી 
કહે કે આજથી ત્રીજે દિવસે તમારા ગામમાં પ્રગટ પુરૂષોત્તમના નારાયણનો અવતાર થયો 
છે તેયોગી સ્વરૂપે આવશે તેના દર્શન કરશો એટલે તમારો મનોર્થપૂર્ણ થશે'' દેવીદાનજી 


ક 


કહે કે, “તેની જીભ કોણી અડે એ તમે નજરે જુવો તો તેને તમે ભગવાન જાણી તેના શરણે 


ક પક 


થાજો માટે ઘરે જાવ.'” 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૩ પદપ 


ત્યાર પછી શ્રી દેવીદાનજી ઘીરે આવ્યા ત્યાં ત્રીજે દિવસે મહાદેવજીના કહેવા 
પ્રમાણે શ્રીજી મહારાજ જેતલપુરથી એકલા ચાલીને બળોલ ગામે યોગી વિષે પટેલ રૈયા 
ખટાણીને ઘીરે આવ્યા. અને કહે કે ““અમારે જમવાનું છે.'' “એટલે પટેલના કહેવાથી 
પટલાણઈએ થુલી પીરસીને કહ્યું કે ““દૂધ લેશો કે દહીં ?'' એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે કે 
“બેય લેશું'' પટલાણીએ થુલીની મોટી તાંસળી દૂધ અને દહીં પીરસતા તાંતળી 
છલકાવી દીધી ને સાથે કેરડાનું અથાણું પણ નાખ્યું એટલે શ્રીજી મહારાજે તો સર્વ ભેળું 
કરી અડવાળયું. તાંસળી કાંઠા સુધી છલોછલ ભરાઈ ગઈ જો ઉંચી કરે તો ઢોળાય તેથી એ 
ચોળેલું થુલી દૂધ દંઈ ખોબે ખોબે પીવા માંડયા. તેથી રેલા (રેગાડા) કોણીએ ઉતર્યા તે 
જીભેંચાટલા જાય તે સમયે દેવીદાન ગઢવી અને ગામના ઘણા માણસો પટેલને ઘીરે મોટા 
મહાત્મા આવ્યા છે તેથી દર્શને આવેલા તે ઓસરીની જાળી આંડા ઉભા રહેતા અંધારૂ 
થતાં જોનારને પુરા દર્શન થાય નહિં, તેથી પ્રભુ પાગલની પેઠે કહે કે. “અમારે તો 
ફળીઆમાં ગાડા ઉપર બેસીને અજવાળે જમવું છે'' એમ કહી ફળીયામાં પટેલનું ગણુ હતુ 
તેના ઉપર જમવા બેઠા, સર્વેને ભરમાવા અર્થે જીભેથી કોણીના રેલા ચાટે તે જોઈ સર્વે 
લોકો કહે કે ““આ તો કોઈક ગાંડો બાવો છે આને રૈયા પટેલ ભગવાન માને છે, પણ સારા 
માણસ જેવા એ આચરણ નથી તો ભગવાન કેમ કહેવાય'' એમ કહી સહુ માણસો તેવું 
ચરિત્ર ભાળી ભાગી ગયા ફક્ત દેવીદાન ઉભા રહ્યાં અને મહાદેવે કહેલું વચન યાદ લાવી 
જીભકોણીએ અડે છે તેના દર્શન થતાં આ નક્કી ભગવાનનો અવતાર છે તેવી મનમાં 
ખાત્રી થઈ, આવું વિચિત્ર પ્રકારનું મનુષ્ય ચરિત્ર શ્રીજીએ ફક્ત દેવીદાન ગઢવી માટે જ 
કરેલું હતું. અને તેથી જ છ વર્ષની ઉમરે તેઓ શ્રીજી પાછળ ચાલી નીકળી ગઢડે આવ્યા 
શ્રીજીએ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને સોપ્યા અને સં. ૧૮૬૫ માં ભગવતી દીક્ષા દૈ 
“અભેદાનંદજી'' નામ પાડયું પછીએ અખંડ બાળ બ્રહ્મચારી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે 
પીંગળ ભણીને કવિ થયા, કાવ્યમાં અભેદાનજી નામ બરાબર બેસતું નહિ આવાથી 
શ્રીજીએ કહ્યું કે “તમારરૂ મુળ નામ દેવીદાનજી છે તો હવે દેવાનંદજી, નામ આપું છું. તે 
નામનાં નાના ચારણવાળીકાવ્ય કીર્તનો કરજો.'' 

સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે શ્રી દેવાનંદસ્વામી સં. ૧૮૬૫ થી તે સં. ૧૮૮૮ 


સુધી સ્વામી ધામમાં ગયા ત્યાં સુધી સ્વામીની અખંડ સેવામાં રહ્યાં અને સ્વામીશ્રીનો મુખ 
જ રાજીપો મેળવ્યો હતો, છ વર્ષની 


પદ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનં જીવન ચરિત્ર 


નાની ઉંમરથી સ્વામીએ ઉછેરી મોટા કરી વિદ્યા આપી હતી. અને બાળ બ્રહ્મચારી 
દેવાનંદસ્વામીએ પણ સ્વામીની સેવા કરી પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી હતી. દેવાનંદસ્વામી 
સ્વભાવે શાન્ત ગંભિર અને વ્યવહાર કુશળ દોર્ધવર્શી હતા તે સાથે સંગીતનો અભ્યાસ 
કરી સીતાર શરોદા બજાવી ગાવણું કરી શ્રીજીને પણ ખુબ જ પ્રસન્ન કરેલા હતા, શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી સં. ૧૮૮૮ માં ધામમાં પધાર્યા પછી મુળી મંદિરની મહાંતતાઈ, ધ. ધુ. 
અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજે દેવાનંદસ્વામીને આપતા સ્વામી એ મહાંતતાઈ ૨૨ 
બાવીસ વર્ષ કરી સં. ૧૯૧૦ના શ્રાવણવદી ૧૦ ના દિવસે મુળી મધ્યે ધામમાં ગયા હતા 
મંદિરની વાડીમાં સદગુરૂ બ્રહ્માનંદજી સ્વામીના સમાધી સ્થાનની બાજમાં જ 
સ્વામીદેવાનંદસ્વામીજીનું સમાધી સ્થાન (છત્રી) છે. સ્વામીના રચેલા હજારો 
કીર્તનોનો સંગહ હસ્તલીખીત ચોપડામાં મૂળીના ભંડારમાં છે અને સેંકોડ કીર્તનો 
સત્સંગમં જીહવાગ્રે કરી સંતો હરિભક્તો બોલે છે તેમા પણ “અંતકાળે આવી રે'' એ 
અંતકાળીઆ કીર્તનો સત્સંગ પ્રખ્યાત છે. અને શ્રીજી મહારાજે એ અંતકાળીમાં કીર્તનો 


ક જ. ટુંક 


સાંભળીને સ્વામીને વર આપેલો કે, ““તમરા રચેલા અંતકાળીઆ કીર્તનો અંતકાળ સમયે 


ખ્મ 


કોઈ હરિભક્ત ગાઈ સંભળાશે તેને હું કલ્યાણ કરીશ.'”' 
(સત્સંગમં અષ્ટકવિઓની નામાવાળી) 


(૧) શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી (૨) શ્રી દેવાનંદસ્વામી (૩) પુર્ણાનંદસ્વામી (એ 
ત્રણે દેવી પુત્રો દેવજ્ઞાતીના હતા) (૪) શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી (પ) શ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામી 
(૬) શ્રી ભીમાનંદસ્વામી (એ ત્રણ હાલારી હતા) (૭) શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી (૮) શ્રી 
મંજુકેશાનંદસ્વામી અથવા (દયાનંદસ્વામી) 


શ્રીજી 


સદગુરુ શ્રી પૂર્ણાનંદસ્વામીનો જીવન પરિચય 


તેઓશ્રી વીરમગામ પાસે હેબતપર નામના ગામમાં દેવજ્ઞાતી ચારણમાં 
ટાપરીઆ શાખામાં જનમેલ હતા . પૂર્વાશ્રમનું નામ ગજો ગઢવી હતું. શ્રીજી મહારાજના 
ઉ ક 


પ્રથમ દર્શને જ જેમ લોહચુંબક લોઢાને ખેંચે તેવી જ રીતે શ્રીજી મહારાજની પાઘનું છોગું 
જોતાંજ તે છોગામાંથી 


કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ 


સ્વામીના જીવનની 


દ 
ણી) બુક લખનાર 


“દસ્વામી પાસેથી શ્રી બ્રહ્માન 


દવાન 


શ્રી 


નોંધ (ટીપ 


તિ 


અથે 
૧૮૨૦ 


પિ 
.- 


૮્લ્૮ 


ન્વિંઝ છ? સ. ૧ 


મ... 


ી 


સ. 


જન્મ ઈ. 


ફે 


૧દારર ૩. પ્-ાલિદિ, [34 દેશિડેપ્ર 


) 


3પ ૦૯ ૨02 રાઇ ૦૬૦૪ પટ [] ક્ટ -: ૦) ૦તત 
૧૫ ૧ 8)]રિ ૧018 3૫23 *. *ણાણુપ્હ -: પ૦ 
મુદાર્ર ૩, 1૧૪૦૨ []]૯દેદિફેપ્ર 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૩ ૫૬૭ 


ન્‌ 


પ્રકાશનો સેરડો ખુબ આકાશ તરફ ઉંચો ભાગી “આવું શીતળાશાન્ત તેજ પાઘના 
છોગામાં છે તે જરૂર પુરૂષોત્તમ નરાયણનો અવતાર છે.'' તેવો નિશ્ચય કરી શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના માર્ફત શ્રીજી પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અંતે તેમનું નામ શ્રીજી મહારાજે 
પૂર્ણાનંદજી આપ્યું. સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ તેઓને પીંગળ તથા સંગીત શાસ્ત્ર, 
ભણાવી કવિ અને ગવૈયા બનાવતા શ્રીજીના ગવૈયા મંડળમાં તેઓ એક ઉત્તમ પ્રકારના 
ગવૈયા હતા, તેઓ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના મંડળમાં સાથે જ રહેતા, તેમનામાં 
જ્ઞાતિઅભિમાન, કુળાભિમાન અને વિદાય અભિમાન વધુ હોવાથી શ્રીજી મહારજ 


તેમને માનની મૂર્તિકહેતા. 


શ્રીજી મહારાજ અને બ્રહ્માનંદસ્વામી ધામમાં પધાર્યાપછી તેઓ મુળી મંદિરમાં 
શ્રીદેવાનંદસ્વામી પાસે રહેતા ત્યાં તેમને ગળામાં કંઈક (કેન્સર જેવું) દરદ થતા અમદાવાદ 
આચાર્ય મહારરજશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજે બોલાવી આર્યુવેદિક દવાઓ શરૂ 
કરાવી વૈદરાજની સલાહ મુજબ દરરોજ ગાયના ગરમ '“ઘી' માં દવાનાંખી તેના 
સવારસાંજ કોગળા કરાવતા દરરોજ એક શેર ઘીના કોગળા કરતા એ રોગ નાબુદ થતાં 
તેઓપાછામુળી મંદિરમાં આવી રહ્યાં હતાં. 


સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી ધામમાં પધાર્યા પછીથી (કોઈ કહે છે કે મુળી 
મંદિરની મહંતતાઈ નહિ મળવાથી અથવા કોઈ બીજા કારણથી) પોતાનું અમાન થતું 
જણાનાં દીક્ષા ત્યાગી ગજાગઢવી થયા ને પોતાના ગરાશના ગામમાં રહેવા ગયા. ત્યાં 
પીત્રાઈ ભાઈઓએ ગરાશ મકાન વગેરે મિલ્કતો કબજો નહિં આપતા પોતે રાજકોટમાં 
આવી રહ્યાં ને ત્યાં બ્રીટીશ ગવર્મેન્ટના ન્યાયની અદાલતમાં સ્થાવર મીલ્કતનો કબજો 
મેળવવા દાદ માંગતા કેસ ચાલતો. એ ચારેક વરસના રેણાક દરમીયા મહાત્મા ગાંધીના 
પીતાશ્રી કબા (કરમચંદ) ગાંધીનો મીલાપ થયો તેઓ પરમ વૈશ્નવ ભક્ત હતા તેમનાજ 
મકાન નજીક પોતે એક નાનો રૂમ ભાડે રાખી ત્યાં રહેતા, મધ્યાને એક વખત જ જમતા, 
મોડી રાત્રે મકાનની સાંકળ બંધ કરી શ્રીજીના પદો સરોદામાં ગાતા એ કબાગાંધી એ 
શાંભળતા તેઓ પણ કોઈ કોઈ વખતે તેમના પાસે સાંભળવા જતા, એક રાત્રે કચ્છી 
કાફીઓ સ્વામીએગાંઈ. 


૫૬૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન ને 


1 
ક 


“કહાનસે ને 
કેડો 


કહાનસે નેડો, લગ્યો મકે કહાનસે નેડો, કીં છડીઆં. 
હીન જો રે 


, લગ્યો મહે કહાનસે નેહો. '”' (ટેક) 

એ પદ સાંભળતા કબાગાંધી ખુબ જ રાજી થયાં બીજે દિવસે પોતે રાજ 
મહેલમાં ગયા ત્યારે સગીરાજા બાવાજીરાજ ઠાકોર સાહેબના માતૃશ્રી ““બામાસાહેબ 
પણ પરમ વૈશ્નવ હતાં તેમની પાસે (તેઓ કારભારી હોવાથી રૂબરૂ મળતા) ગડાગઢવી 
બહુ જ ઉત્તમ કૃશ્રપદો ગાય છે તેમ તારીફ કરતાં તેમને દરબારમાં કીર્તનો સાંભળવા માટે 
તેડી લાવવા આજ્ઞા કરી, કારભારી સાહેબની વાત સાંભળી, “ગૃહસ્થાશ્રમમાં ત્યાગીના 
ધર્મપાળુ છું. તેથી સ્ત્રીઓના સામે બેસી હું કીર્તનો નાહ સંભળાવી શકું તેમ ગજાગઢવીએ 
સાફ ના પાડીને ખુલાસો કર્યો કે “જો મને મારી જાગીર મકાન પાછા મળશે તો 
ગૃહસ્થાશ્રમ કરીશ નહિં તો ઘોળે લુગડે ત્યાગીના ધર્મપાળી જીંદગી વીતાવીશ,'”' 
સાંભલી કબાગાંધીને તેમના પ્રત્યે માન થયું તેઓ મહા મુસદી હોવાથી રસ્તો કાઢયો કે 
“દરબારગઢમાં બામાસાહેબ પરમવેશ્નવ ભક્ત હોવાથી ત્યાં હવેલી બનાવી છે ને 
ઠાકોરજી બીરાજે છે તેમના સામે બેસી તમો કીર્તન ભક્તી કરો અને આડા ચક (પડદો) 
બાંધી તેમા બેસી આપના કીર્તનો માસાહેબ સાંભળશે આપની પાસે કોઈ સ્ત્રી ત્યાં નહિં 
આવે, માત્ર અમીર ઉમરાવ ભાયાતો આદી અમો પુરૂષ વર્ગ ત્યાં બેસસું'' ડાકોરજી પાસે 
કીર્તન કરવામાં હરકત નથી તેમ કબુલી બીજે દીવસે ચાર વાગે શીગરામ ગાડીમાં 
કંબાગાંધી તેડવા આવતાં પોતે ત્યાં ગયા. અને હવેલીમાં શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરી 
પોતાના સરોદાના તારો ચડાવી કીર્તન બોલવાનું શરૂ કર્યું કે, ““સહજાનંદ સ્વામી રે 
પ્રગટત ન આ સમેરે, તો પ્રાણી કોઈ પામત નહિ ભવપાર,'' એ પ્રથમ પંક્તિનો આલાપ 
કરી સરોદાના સ્વરો સાથે બે ચાર વખત તેને તેકડી બોલી આલાપી ગળામાં રાગ બેસારી 
““સહજાનંદસ્વામી રે પ્રગટતન આ સમરે, તો પ્રાણી કોઈ પામત નહિ ભવપાર,'”' એ 
પ્રથમ પંકિતનો આલાપ કરી સરોદના સ્વરો સાથે બે ચાર વખત તેને કડી બોલી આલાપી 
ગળામાં રાગ બેસારી “સહજાનંદસ્વામીરે પ્રગટત ન સમરે એમ ગાતા ચક્રમાં 
(પડદામાં) થી બામાસાહેબ ઉતાવળે અવાજે બોલ્યા કે,” સહજાનંદસ્વામી પ્રગટ ન 
થયા હોત તો શું કોઈ જીવનો ઉધ્ધાર ન થાત ?'' એ સાંભળી ગડાગઢવી માનની મૂર્તિ 
હોવાથી ગાવું બંધ કરી સરોદાના તારો ઉતારી, ઉતારે જવા ઉભા થયા, તે જોઈ 
બામાસાહેબ આદી સહુને પસ્તાવો થયો અને વીનવવા લાગ્યા તેથી ગડાગઢવી કહે કે “જે 
મુખ ભગવાન સ્વામિનારાયણના સન્મુખ બેસી કીર્તનો ગાતુ તે મુખ આજ સ્ત્રીઓની 
સભાને કીર્તનો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. પ આધ્યાય ૧૩ પદ૬૯ 


સંભળાવે છે તેનો મને ખેદ થાય છે.'' તેમ કહી પોતાના ગાલ ઉપર પોતાના હાથથી એક 
તમાચો માર્યો આ દ્રશ્ય જોઈ સહુ અકળામા પછી ઘણી ઘણી વિનંતી કરી બામાસાહેબો 
ગાંધી માર્ફત (મના કરી હતી છતાં પોતે જે શબ્દો બોલ્યા તેની) માફી માગી અને કીર્તનો 
સંભળાવવા વિનંતી કરી છતાં એક તો પેતે ચારણ મહાત્મા અને માનની મૂર્તિ હોવાથી 
એકના બે ન ન થયા અને તુરત સરોદો બગલમાં નાખી ચાલતા થયા, ગાંધીજીએ 
સીગરામ જોડી લાવવા આજ્ઞા કરી, બામાસાહેબને મળી કવિનો સત્કાર કરવા જમસાહી 
૩૦૧ ત્રણસો એક કોરી, સોનેરી મદીલને સોનેરી છેડાનો ખેસ વગેરેનો શીરપાવ બહુજ 
વીનવણી કરી માફી માગી બક્ષીસકર્યોને સીગરામ ગાડીમાં બેસારી ઉતારે આવ્યા. 


લોધીકા ઠાકોરશ્રી અભયસિંહજી ધ્યાનીતો મિલાપ 


ઉપરની વાતની જાણ લોધીકા ઠાકોર સાહેબશ્રી અભયસિંહજી ધ્યાનીને 
રાજકોટમાં પોતાના ઉતારે થતા બીજે દીવસે આ લેખક (કવિ માવદાન) ના પીતાશ્રી 
ભીમજીભાઈ રતનુ ને તેડવા મોકલતા ગજાગઢવી તેમના સાથે લોધીકાને્‌ તારે આવ્યા 
દરબારશ્રીએ સન્માન કરી તેમની ગૃહસ્થ હોવા છતાં દ્રઢ ત્યાગી ધર્મ પાળવા વિશેની 
પ્રશંસા કરી, પછી એકાંતમાં પોતે ત્રણ જણા (દરબાર શ્રી તથા ભીમજીભાઈ રત્નુ અને 
ગજાગઢવી) બીજા રૂમમાં બેસીને ખાનગીમાં ચર્ચા કરી પૂછયું કે, 


અભયરસિહજી કહે કે “કવિરાજ સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે તમો ઘણા 
વર્ષ સાથે રહ્યાં છો તો તેમનો કેવો અવતાર માનવો ?”' ગડા ગઢવી કહે કે “આપ મને 
સોગન નથી આપતા છતાં હું સોગન ખાઈને કહું છુ કે જો હું જા ઠુ બોલું તો મને કલકતામાં 
એને મુંબઈમાં જે ગાયો, કપાય છે તેનું પાપ મારા ઉપર આવે, તેવી પ્રતિજ્ઞા કરી હું કહું છું 
કે, શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો સર્વ અવતારના અવતારી પૂર્ણ પુરૂષોત્તમ 
નારાયણનો સાક્ષાત અવતાર હતા'' અભયસિંહજી કહે, “તો તમો એવો મહિમા જાણતા 
છતાં કેમ ત્યાગી મટી, ઘોળા વસ્ત્રો પહેર્યા?” 


ગજા ગઢવી કહે કે “મારા અંતરના અભિમાને હું મારૂ અપમાન સહન ન કરી 
શ હે ક્‌ ક મ ન રુ 
શક્યો શ્રીજી મહારાજ મને પ્રત્યક્ષ માનની મૂર્તિકહેતા એથી હું ગૃહસ્થ થયો છું, મેંશ્રીજી 
મહારાજનેગઢપુરમાં સભામાં પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે ““'માઈક એવાં જે ઈન્દ્રિઓ અંતઃકરણ 
તને અમાઈક એવા ભગવાનના દર્શન કેમ થાય ? એપ્રશ્નનો ઉત્તર 


* મારા પીતાશ્રીએ હેબતપુર લગ્ન કરેલ હતાં તેથી ગજા ગઢવી સાથે સબંધ હતો. 


૫૭૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રીજી મહારાજે “તમે ભગવાનનેપણ માઈક ઠરાવો છો, તેમ કહી કેમ સમજે તો અમાઈક 
થાય તેનો ખુલાશો શ્રી મુખો બહુજ સારી રીતે કહીને મને સમજાવેલ હતો. (વ. ગ. પ્ર” 
પ્ર. ૫૧ મું.) 


દરબારશ્રી બહુજ રાજી થયા અને જામશાહી કોરી ૧૦૧ એક સો એકને સફેત 
બનાતનો શીરપાવ આપ્યો સાથે કહેલ કે “હું કોઠી બંગલે જઈશ ત્યારે તમારા કેસની 
ભલામણ સાહેબનેકરીશ'' તેપછી સીગરામ ગાડી લઈ ઉતારે આવ્યા હતા. 


દરબારશ્રી અભયસિંહજીની ભલામણ થયા પછી કેટલા એક માસ પછી 
તેઓનો કેસ ચાલતાં તેમને તેમની જાગીર મકાનો મળતા તે હેબતપુર રહેવા ગયા ત્યાંજઈ 
હરિમંદિર, ચણાવી મૂર્તિ પધરાવી અને ગ્રહસ્થાશ્રમ કરતા તેમને નારણદાસ નામના એક 
પુત્ર થયા તેમના પુત્ર પ્રભુદાન થયા તે દશેક વર્ષ પહેલા ધામમાં જતા તેઓના છ પુત્ર 
વિદ્યમાન છે તેમાં અક્ષરદાન નામનામોટાપુત્ર સારા સત્સંગછે. 


અક્ષરવાસ વખતે પણ માન 


ગજાગઢવી અહરનીશ મંદિરમાંજ રહેતા અને શ્રીજીનું ભજન કરતા દેહ મેલવા 
વખતે એક રાત્રે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી આદી ઘણાક સંતોના દર્શન થયા ને કહ્યું કે ચાલો 
ધામમાં અમે તેડવા આવ્યા છીએ ? તે સાંભલી ગજા ગઢવી કહે કે ““સ્વામી તમો મરા ગુરૂ 
છોપણ મનેદીક્ષાશ્રીજી મહારાજે આપી છે હું તમારો કે બીજા કોઈનો તેડયો ધામમાં નહિં 
આવું મને તો મારો છોગાંવાળો ભગવાન મોટું છોગું મેલી માણકી ઘોડી ઉપર બેસી પોતે 
તેડવા આવશે તો તેના સાથે આવીશ.'' સંતો અદ્રશ્ય થયા તે પછી ત્રમ દિવસ ને ત્રણ 
રાત્રી પોતે શ્રીજીની પ્રાર્થના કરી.”' કીર્તનો ગાયા એટલે શ્રીજી મહારાજ માણકી ઘોડીએ 
બીરાજી પાધ માથે મોટુ છોગું ધારણ કરી દાસની ટેક જાળવવા શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી 
આદિક સાધુઓ સાથે તેડવા આવતા ગજાગઢવી સહુને શ્રીજી પધાર્યા છે તેના સાથે હું 
ધામમાં જાઉં છું. એમ કહી હાથ જોડી સહુને જયસ્વામિનારાયણ કહી ધામમાં ગયાં હતા 
શ્રી પૂર્ણાનંદસ્વામી કૃત ચર્ચરી છંદ આગળ પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવેલ છે. 


(કવિ-માવદાનજી) 


(અધ્યાય ૧૩ પ્રકરણ પ મુ સમાપ્ત) 


૫૭૧ 


શ્રીજી 
પ્રકરણ છઠ્ઠું 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના જીવન પ્રસંગો 


તર્‌ 


અધ્યાય ૧ પહેલો 


(૧) 


સદ્દગુરૂ શ્રી અદભૂતાનદસ્વામી કૃત વાર્તા સંગ્રહમાંથી (૧૭)” 


(૧) શ્રીજી મહારાજ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી કહે કે, ““સંતની ઊંઘ કેમ કરીએ તો 
ટળે ?'' તેવચન સાંભળીને શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના મનમાં એમ થયું કે, “શ્રીજી મહારાજે 
આપણને રંગ રમાડી પંતમાં ખુબ પીરસી જમાડી તથા વાતો કરીને સુખ આપ્યું છે, પણ 
આપણને બાથમાં લઈને મળ્યા નથી.'' એમ વિચારીને બોલ્યા જે “હે મહારાજ ! આંહી 
જેટલા સંતો હાજર છે અને જાગે છે, તે સહુને તમે અટાણે “મળો તો ઉઘનારા સંતો 
સવારે તે જાણશે ત્યારે તેમને મનમાં ઘણાક પશ્ચાતાપ થશે; તો તે ફરી ઉંઘશે નહિ, એજ 
ઉંઘ ટાળવાનો ઉપાય છે. ત્યારે 


* પ્રત્યેક મથાળા અંતે આવો એક પ્રસંગોની સંખ્યા બતાવે છે.”” 


૫૭૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ર મે 


શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ પણ કહ્યું જે, “હા મહારાજ ! બ્રહ્મમુનિ સાચુ કહે છે.” ત્યારે 
મહારાજ કહ્યું કે, “ઠીક, આવો મળીએ.'' એમ કહીને પોતે ઉભા થયા. ને 
મુક્તાનંદસ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, ગોપાળાનંદસ્વામી, 
અદ્ભુતાનંદસ્વામી, ગુણાતીતાનંદસ્વામી જગતનિવાસનંદસ્વામીને મળ્યા, ત્યાં 
પ્રેમાનંદસ્વામી મહારજને મળવા સારૂ આવ્યા. પણ શ્રીજી મહારાજ તો પાટની નીચે એક 
ઉંચો મોટો બાજોઠ હતો તેના ઉપર ઉભા હતા. તેથી પ્રેમાનંદસ્વામી નીચે ખામણે 
(ઠીંગણા) હોવાથી મહરાજશ્રીને મળવા જતાં તેમનું મુખ અને મહારાજનું નાભી કમળ 
બરાબર સામુ સામું થતા શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામીએ ઘણાજ સ્નેહથી મહારાજની “નાભી' માં 


ર ક 


“બચી' ભરી (ચુંબન કર્યુ) તે જોઈને મહારાજ ખડ ખડ હસીને કહે કે, ““બ્રહ્માનંદસ્વામી ! 


૪ 


આ પ્રેમ સખીએ તો અમારી નાભીમાં બચી કરી. ત્યારે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, “શું તે 
મ. 


કઈ ગાંડા છે ? કે તે લાગ આવે ત્યારે મેલે ? તે સાંભળી મહારાજ તથા સહુ સંતો ઘણુંક 
હસ્યા (વાત-૭૨) 


(૨) એક દિવસ ગઢડામાં અક્ષર ઓરડીની પાછળ ઓસરીમાં સંતની પંક્તિમાં 
શ્રીહરિ પીરસવા પધાર્યા અને સંતોને પકવાન પીરસ્યા અને દહીં પીરસવા માટે ઓરડામાં 
જઈ, દહીંનું ગોરસડું લીધું, ત્યારે મોટીબા મહારાજને કહે કે, “ખમો, હું તમને દહીં આપું 
છું.' તેમ કહી શ્રીજીએ હાથમાં લીધેલું દોણું પોતે મહારાજના હાથમાંથી મુકાવા ગયા. 
તેઓને એમ કે “શ્રીજી મહારાજના થાળમાં પીરસવા દહીંની તર માથેથી ઉતારી લઉં.” 
શ્રીજી કહે કે, “તર નહીં કાઢવા દઈએ.'' તેમ કહી દોણું પકડી રાખ્યું. તે બંનેની 
ખેંચતાણમાં દોણું કુટી ગયું. પછી શ્રીજી મહારાજે બીજું દોણું લીધુ, તે પણ તેમ જ 
ખેંચતાણમાં ફુટી ગયું તેથી બનેના લુંગડા તથા શરીર દહી દહીં થઈ ગયા. ને મહારાજને 
પંક્તિમાં આવતાં વાર લાગી, ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી, કે જે ઓરડાના બારણા પાસે જ 
પ્રથમ બેઠા હતા, તેણે એ બધુ નજરે જોયું અને બોલ્યા કે, ““બેની લડાઈમાં આણું દહીં 
ખોટું થયું'' માટે સહુ ચળુ કરી ઉતારે ચાલો. પછી સહુ સંતો ચળુ કરી ઉતારે ગયા ને 
મોટીબા અને મહારાજ ગંગાજળીઆ કુવા ઉપર નાહ્યા. 


(૩) ઉતારે જીને બ્રહ્માનંદસ્વામીએ દાણલીલાના ૨૪ પદો નવા બનાવ્યા. 
તેમાં એવું વેણ નાખ્યું જે “એ લડાઈની વાત બ્રહ્માનંદ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૭૩ 


જાણે', પછી તેજ દહાડે ત્રીજે પહોરે સભા થઈ તેમા એ દાણલીલાના પદ 
બ્રહમાનંદસ્વામીએ ગાયા. ત્યારે શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું કે, એવું એમ 
ક્યારે કર્યું છે ? ત્યારે સ્વામી કહે “અમે તો નજરે દીઠું તેવું ગાયું છે.'' ત્યારે મહારાજે 
મોટીબાને કહેવરાવ્યું કે, આમને થાળ આપજો. આપણને ફ્જેત કરતા મટે.' આ સાંભળી 
સ્વામી કહે કે, “મા બાપની ફ્જેતીમાં થાળ મળતો દેખાય છે.' એમ રમુજ તે દિવસે 
સ્વામીએ સભામાં કરાવી. (વાત-૯૦) 


(૪) એક દિવસ મહારાજ સભામાં બિરાજ્યા હતા ને ઉદાસ થઈ કોઈને 
બોલાવે પણ નહીં. તેથી સહુ સંતો કાઠી સર્વે ઉદાસ થઈ બેસી રહ્યાં. બ્રહ્માનંદસ્વામી તથા 


ન્‌ 


સુરોખાચર, ગણીક ટીંખળ (રમુજ) કરે પણ મહારાજ હસે નહીં. પછે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
પોતાને ઉતારે જઈને વેરાગણ (બાવી) નો વેશ લીધો તે ધોતીઆને ઘાઘરાના જેવી 
કડચલી પાડી પહેર્યું અને અંદર ગાતડી માથે સાડીના ઓઢણા જેમ ભગવું ઓઢયું. તને 
થોડીક લાજ કાઢી, કરનાં લટકા કરતા જાય અને મહારાજના સામું જોતા જોતા બાઈઓની 
સભા ભણી ગયા, એથી એ વેરાગણ બાવીને આવતી જોઈને મોટીબા, જીવુબા, રાજબા, 
આદિ બાઈઓ ઊભાં થઈને આ કોણ છે ? કોણ છે ? અમને અભડાવશે ? તેમ બેકોર 
કરવા લાગ્યા ત્યારે સ્વામી ત્યાંથી પાછા વળ્યા અને સાધુઓની સભા ભણી આવવા 
લાગ્યા ત્યારે સર્વે સંતો ઉભા થઈ ગયાઃ અને કહે કે કોણ છે આ ? અહીંથી કાઢી મેલો. 
અમને ઉપાસ પડાવશે, એવો બકોર સાંભળીને સ્વામી બાઈઓના ભણી જાય, અને વળી 
પાછા સાધુ ભણી આવે, એમ આવજાય કરવા લાગતા ઘણાક શોર બકોર થયો. ત્યારે 
મહારોજ બ્રહ્માનંદસ્વામીને ઓળખી લઈ ઘણુંક હસવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે, 
“ઠકરાણા એકલાં કેમ છો ? ત્યારે સ્વામી કહે કે ““ઠાકરડો રીસાઈને બેઠો છે; તે એકલા 
છીએ''. તેથી મહારાજ તથા સંતો હરિભક્તો બાઈ ભાઈ સર્વે ખડ ખડ હસી ઉઠયા. એમ 
કરીનેશ્રીજી મહારાજની ઉદાસી મટાડી. (વાત-૯૧) 


(૫) એક વખત શ્રીજી મહારાજ અક્ષર ઓરડીમાં પોઢ્યા હતા, ત્યારે 
અદ્ભૂતાનંદસ્વી વગેરે સદગુરૂઓને મહારાજ કહે કે, “અમારો ઢોલીઓ ગાડુ મંગાવીને 
ઉપર મેલો. આપણે વગડામાં જઈને સુઈએ' 


૫૭૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


તો ઉંઘ આવે.” ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે જે, ““કરીમભગત ગાડુ લઈ આવો.”” ત્યારે 
કરીમભગત કહે કે “હા, સ્વામી, હમણાં ગાડું જોડી આવું છું. એમ કહીને તે ઉઠયા. પછી 
નિષ્કુળાનંદસ્વામીને મહારાજ કહે કે, “સ્વામી ! તમે નવી ગાડી ઝટ કરી લાવો અને આ 
ઢોલીઓ તેના માથે મેલો. આપણે બે જણા સોલેમાળ પર્વતમાં રહીને તપ કરશું.” 
નિષ્કુળાનંદસ્વામી કહે કે, ““હા, મહારાજ, હમણાંજ એક નાની રેંકડી ગાડી બનાવી લાવું 
છું. એમ કહીને તેઓ પણ ત્યાંથી ઉઠયા પછી થોડીવાર પછી મહારાજ કહે કે, ““કેમ હજી 
ગાડું કોન લાવ્યા ?'” ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે ““મહારાજ નિષ્કુળાનંદ મુનિ હમણાંજ 
નાજુક નવી ગાડી બનાવી લાવશે.” “તમે માથે ચાદર ઓઢી જાવ.'' એટલે મહારાજ માથે 
ચાદર ઓઢી ગયા. થોડીવાર થયે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, ““મહારાજ ! લ્યોઆગાડુ આવ્યું ને 
અમો ઢોલીઓ ઉપાડીને ગાડામાં મેલીએ. તમે માથે ચાદર ઓઢીને જ સુતા રેજો.'' એમા 
કહીને એક બાજુ નિત્યાંનંદસ્વામી અને બીજી બાજુ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ મહારાજનો 
ઢોલીઓ અદ્ધર ઉપાડીને ગાડું ચાલે તેમ થોડીવાર ઉચો નીચો કરીને હેઠે મેલીને કહે કે, હે 
મહારાજ, આ વગડામાં આવ્યા. હવે તમે પોઢી જાવ. એમ કહીને નિત્યાંનદસ્વામી તથા 
બ્રહ્માનંદસ્વામી ઢોલીઆની પડખે હેઠા બેઠા. અને મહારાજ બે કલાક પોઢી પછ'જાગીને 
જુંવે છે તો અક્ષર ઓરડી દેખઈને કહે કે, ““સંતો ! તમે તો અમને છેતર્યા. ત્યારે બ્રહ્માંદસ્વામી 
કહે કે, હે બાપા ! તમેપણ અમને ઘણી વખત (કૃષ્ણવતારમાં) છેતર્યા હતા. પછી મહારાજા 
કહે હવેતમેસૌતમારા ઉતારાપર જાવ (વાત-૯૩) 


(૬) મહારાજ જમીને મુખવાસ લઈ પીરસવા પંગતમાં પધાર્યા અને “લ્યો 
લાડુ, લ્યો લહુ, એવો શબ્દ કરતા ને પગંતમાં ફરતા થકા. સંતોને બહુજ સ્નેહ કરીને 
જમાડીને બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે જઈને કહે કે, “લ્યો દહીં ? ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે જે, 
“નહીં જોઈએ.'' ત્યારે મહારાજ સ્વામીના માથા ઉપર દહીંનો આખો ગાડવો રેડતા 
હતા, તથા પોશ (ખોબો) ભરીને દળેલી સાકર તેનાઉપર નાખીને ગણપતિ બનાવત॥ 
હવા, એ લીલા બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કીર્તનમાં ગાઈ છે કે, “દહીં દુધના ગાડવા રે માથે 
ઢોળતા છેલ; ઘેલા થઈને ગોવાલીઆરે ખૂબ પીએ કરી ખેલ. (વાત-૧૦૮) 


(૭) દાદા ખાચર, સુરોખાચર, સોમલો ખાચર, હરજી ઠક્કર, લાધો ઠક્કર એ 
પાર્ષદ, તથા મોટીબા, લાડુબા, રાજબા એ બાઈઓને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ પ૭પ૫ 


મહારાજ કહે કે, ““સત્સંગના'' કોઈક મોટેરા થાય, અને સત્સંગમાંથી કોઈને રાખવો કે 
કાઢવો તે માથે રાખે, તો અમે રહીએ, નર્હિતર સત્સંગમાં અમે નહીં રહીએ. એવા 
શ્રીજીના વચન સાંભળીને સર્વે હરિભક્તો કહે કે; ““હે મહારાજ સંતોને આવતા સુધી 
તમો અહીં રહો; અને સંતો આવશે ત્યારે અમો તેને કહેશું.'' ત્યારે શ્રીજી કહે કે ઠીક; સંતો 
આવતા સુધી અમે રહેશું. સદગુરૂ બ્રહ્માનંદસ્વામી વડનગર વીસનગર ભણી ફરવા ગયા 
હતા. તે આદ્રજથી બીજે દિવસે આવ્યા. દાદાખાચરે અને સુરોખાચરે તેમને બધી વાત 
કહી. ત્યાં બીજે જ દિવસે સર્વ સંતો આવી જતા. સહું સંત હરિભક્તોની મોટી સભામાં 
શ્રીજી બિરજ્યા. તે વખતે બ્રહ્માનંદસ્વામી મહારાજને સભામાં ઉદાસીપણે બેઠેલા 
ભાળી પોતે કહેવા લાગ્યા કે, “અમને હરિભક્તોએ વાત કરી કે મહારાજની ઈચ્છા છે કે 
સત્સંગમાં કોઈક મોટેરો થાય, તો ગાદીએ બેસવું અને પૂજાવું કેને કડું લાગશે ! જે તમે 
કહેશો તે મોટેરો થાશે; ને તમે સત્સંગમાં એક ખુણે પડયા રહેજો; તમને કોણ ઓળખે છે 
કકે આ ભગવાન છે ! અમે વાતો કરી કરી તમને ઓળખાવીએ છીએ ત્યારે સૌ ભગવાન 
જાણે છે. અમે તમને પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. નહિ તો સંતો જમે છે તેમ પણ એક સંત છો તેમ 
જણાશું તમે મુક્તાનંદસ્વામીને આવવા દીયો પછી જેમ કહેશો તેમ કરશું. ઠાલા ઉદાસ 
થઈને બેસી અમને શું કામ કનેડો છો ? એ પ્રમાણે બ્રહ્માનંદસ્વામીના પરિહાસના વચનો 
સાંભળીને શ્રીજી મહારાજ રાજી થઈને કહે જે, ““ત્યારે તો ઠીક અમે સત્સંગમાં રહેશું.''. 
એમ બ્રહ્માનંદસ્વામીએ શ્રીજીની ઉદાસીનતા ટાળીને આખો દિવસ કથા વાર્તામાં વીતી 
ગયો. (વાત-૧૦૫) 


(૮) બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે શ્રીજી ઉઠયા. અને સ્નાનાદિક નિત્ય વિધિ કરીને 
સંતો સહિત સભામાં બિરાજ્યા. તે સમે મુક્તાનંદસ્વામી પણ વડોદરેથી આવ્યા. પછી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી અને નિત્યાનંદસ્વામીએ શ્રીજીની ઉદાસીનપણાની વાત 
મુક્તાનંદસ્વામીને કહી. ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી સભા મધ્યે ઉભા થઈને હાથ જોડીને 
બોલ્યા, હે “મહારાજ, તમો કહો તેની આજ્ઞામાં અમો રહીશું ને તમો સત્સંગમાં રહોપછી 
શ્રીજી મહારાજના એક 'રથવેલ' પડી હતી, તેની ઉપર મુક્તાનંદસ્વામી તથા 
ચૈતન્યાનંદસ્વામીને બેસાડીને તે બેની આરતી પોતે ઉતારી. પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
અને નિત્યાનંદસ્વામીએ તે આરતી શ્રીજીના હાથમાંથી લઈને ઉતારી; પણ બીજા (બાઠ 
હ્યાં તેમાંથી) કોઈ ઉઠયા નહીં પછી મહારાજે મુક્તાનંદસ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામી, 
ચૈતન્યાનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, એ ચારને 


_છે.' આજથી તમે સત્સંગના ઘણી છો. પછી સર્વ સંતોને કહે કે, તમારે સર્વેને આમની 


પ૭૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


સદગુરૂ કર્યા અને કહે જે “આ સત્સંગમાં કોઈને કાઢવો અને રાખવો તે તમારે ચારેને માથ 


આજ્ઞામાં રહેવું. એવી રીતે ચાર સદગુરૂઓ કરીને શ્રીજી મહારાજે પોતાની ઉદાસીનત॥ 
ટાળી. (વાત૧૦૬) 


(૯) વડતાલમાં મહારાજ ધના તળાવે નાવા પધાર્યા. અને ત્યાં જઈ રંગના 
ભરેલા વસ્ત્રો ઉતારી જોબન-વરતાલાને આપ્યાં, ને શ્વેત વસ્ર પહેરીને પોતે નાવા સારૂ 
તળાવમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં સુરાખાચરને કહે કે, તમે ક્ષત્રીને આ સાધુએ હરાવ્યા; (રંગે 
રમતા હરાવ્યા હતા) તે હવે ઢાંકણીમાં પાણી લઈને બુડી મરો. ત્યારે સુરો ખાચર કહે જે, 
“મહારાજ ! અમને એ બાવા કોણું હરાવે ? હવે જુઓ આ બ્રહ્માનંદસ્વામી અને હું, જોડે 
ડુબકી તળાવમાં મારીએ. તેમાં જે વ્હેલો નીકળે તે હાર્યો કહેવાય.' એમ કહીને સુરાખાચરે 
તળાવમાં ડુબકી મારી. પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ ડુબકી મારી. રો ખાચર થોડીવાર 
પાણીમાં રહીને બહાર નીકળ્યા. ને બ્રહ્માનંદસ્વામી નીકળવાના થયા તેટલામાં 
સુરોખાચર ફરીથી ડુબકી મારી ગયા. ને બ્રહ્માનંદસ્વામી જાવે તો સુરોખાચર નહિં 
નીકળેલા. એ પછીથી થોડીવારે નીકળ્યા ને મહારાજને કહે કે, “મહારાજ ! આ 
બ્રહ્માનંદસ્વામી હાર્યા.' તે સાંભળીને બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે જે, “તમે ભગવાન થઈને કપટ 
કેમકરો છો ? ત્યારે મહારાજ કહે કે અમારે કપટ નથી; સુરાખાચરને કપટ છે. એવી રીતે 


ઘણીક રમુજ કરતા કરતાં બહુવાર સ્નાનકર્યું. (વાત ૬૬) 


(૧૦) ગઢપુરમાં લક્ષ્મીબાગમાં કાળીયા નામનો એક આંબો હતો, તે ઉપર 
કેરીઓ ઘણી હતી; તેથી કરીમ ભક્તને ત્યાં સાચવવા મેલ્યા હતા. તે કેરીભક્તે એક 
દિવસ ચાર કેરી મુક્તાનંદસ્વામીને આપી. તે સ્વામીએ ચારે કેરીઓને દાબામાં નાખી 
પકાવી. પછી રસ રોટલી કરી મહારાજે જમાડતા હતા. તેવી રીતે બીજી ચાર કેરીઓ 
બ્રહ્માનંદસ્વામી આપી તથા નિત્યાનંદસ્વામીને આપી તથા ચૈતન્યાનંદસ્વામીને આપી. 
તે સર્વે સંતો શ્રીજી મહારાજને વારાફરતી જમાડતા હતા. પછી ભણનારા સંતો નિરંત 
લક્ષ્મીવાડીએ નાવા જાય ને કરીમભક્તને કહે કે ““કરીમ ભક્ત ! અમારે મહારાજને 
કેરીઓ જમાડવી છે; તો અમને આપો.'' એમ સર્વે ભણનારાઓ વારાફરતી કેરીઓ 
લાવીને મહારાજને જમાડે. પછી મહારાજ ભણનારા સાધુઓને કહે જે, “અમને કેરીઓ 
જમાડો છો, તે આગળપામવા સાર્‌ જમાડો છો ને ? પણ તે હું તમોને આને આ દેહે ખૂબ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૭૭ 


કેરીઓ ખવરાવીશ.'' એમ કહીને લાધા ઠાકરને કહે ““વડતાલ આદિ ચડોતર ગામડાના 
હરિભક્તોને કાગળ લખો જે, અમારા ભણનારા સાધુને તમારે ત્યાં મોકલ્યા છે; તો 
તેમને ત્યાં ખુબ કેરીઓ ખવરાવજો.'' એવો કાગળ મહારાજે લાધા ઠક્કર પાસે લખાવ્યો. 
ને ભણનારાને કહે જે, ““તમે સહુ વડતાલ જવા તૈયાર થાવ” ત્યારે તે ભણનારા સંતો 
ઉતારા ઉપર જઈને તૈયાર થવા માંડયા. તેમને જોઈને બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પૂછ્યું જે, 
“અલ્યા ! તમો સૌ ક્યાં જાવ છો ?” ત્યારે ભણનરાઓએ સર્વ હકીકત 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહી તેથી બ્રહ્માનંદસ્વામી, મુક્તાનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, 
ચેતન્યાનંદસ્વામી એ ચારે મોટા સદગુરૂઓ અક્ષર ઓરડીમાં મહારાજ પાસે આવીને કહે 
જે. “હે મહારાજ ! તમે ભણનારાઓને દંડ બહુજ સારો આપ્યો.” ત્યારે મહારાજ કહે 
કેમ ? ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, ““હે મહારાજ ! એક રાજા હતો, તે દુધ ભાતુ ને સાકર 
જમતો. તેને જમતા જમતા એક સાકરની કાંકરી દાઢમાં ખુચતાં તે રાજા કહે જે, આવી 
સાકર કોને દળી હતી ? ત્યારે કહે કે એક દાસીએ દળી હતી. તે સાંભળી રાજા કહે જે, એ 
દાસીના સાકરના આખા મોટા ગાંગડા છવરાવો, તેમજ તેઓએ પણ કર્યું.'' ત્યારે, 
મહારાજ કહે કે, “તમે એમ કેમ કહો છો ?'” ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, ““આ 
ભણનારા સંતોમાં કોઈ સારસ્વતીની એક આવૃતિ ભણ્યા છે, કોઈ બે ભણ્યા છે તે ભુલી 
જશે. કેમ કે કેરીઓ ખાવાની મનમાં ઈચ્છા હતી તે તમોએ કાગળ લખ્યો, તેથી ત્યાંના 
પ્રેમી હરિભક્તો ખુબ કેરીઓ ખવરાવશે. તે ખાઈને તેઓ ખુબ ઉંઘ લેશે. તેથી ભણેલું 
ભુલી જશે. માટે હે હરિ ? તેનેઅહીકેરીઓ મંગાવીને ખવરાવો.”' એવા બ્રહ્માનંદસ્વામીના 
વચનો સાંભળી શ્રીજી મહારાજ કહે કે, હે લાધા ઠાકર એ કાગળ ફાડી નાખો અને 


ભણનારાને ત્યાંજવાનીનાપાડો તેનેઅહીંજ કેરીઓ ખવરાવીશું (વાત ૧૪૦) 


(૧૧) લોયામાં શકોત્સવ કર્યો ત્યારે એક દિવસે શ્રીજી શાક પીરસીને જરા છેટે 
ગયા, ત્યારે મુક્તાનંદસ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહે જે, આ શાકના વખાણ કેમ કરતા 
નથી.' ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે જે, “જેને સાંભળવું છે તે તો છેટે વયા ગયા “ ત્યારે 
મહારાજ કહે કે “તમારે જે કહેવું હોય તેકહો, હું સાંભળું છું. ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી શાકના 
વખાણ કરવા માંડયા જે આવું શાક તો રાધીકાજીને ન આવડે, લક્ષ્મીજીને ન આવડે, કોઈ 
દેવી દેવીને ન આવડે, કોઈ મુક્તને ન આવડે, તે જાવોને, હે સ્વામી ! આ શાકના સ્વાદથી 


બ્રહ્માદિકદેવો તથા સર્વે ધામના મુક્તો, નેપણ આ શાકના” 


૫૭૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન્‌ 


વઘારના ખેંચ્યા થકા પોતાના સ્થાનનો ત્યાગ કરીને આપણી જોડે આપણા જેવો વેશ લઇ! 
પંગતમાં આવીબેસીને જમે છે. અને કહે છે કે, આવું શાક તો કોઈ દિવસ અમો જમ્યા 
નોતા અને હવે જમશું પણ નહીં. એમ કહીને પોતાના શિશ ડોલાવે છે, “એમ શાકના 
વખાણકર્યાતે સાંભળી શ્રીજી મહારાજ ઘણાજ રાજી થયા. (વાત૧૫૬) 


(૧૨) પંચાળમાં થોડો વખત પોઢી ઉઠી ત્રીજો પહોર દિવસ રહ્યો ત્યારે શ્રીજી 
સંત હરિભક્તોની મોટી સભામાં બિરાજ્યા, તે સમે ધુવાબરાઈના હરિભક્તને પૂજા 
કરીને શ્રીજીને ધનુષબાણ ધરાવ્યા તે લીલાના બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કીર્ત કર્યાજે. 


લીધી લટકાળે નંદલાલ કે હાથ કમાનને; 
તેની ચટક રંગીલી ચાલ, હરે મન પ્રણને. 


એક કીર્તનો સાંભળી શ્રીજી તથા સર્વે સભાજનો બહુ જ રજી થયા. પછી સંધ્યા 
આરતી ધુન કરી સંતોને શ્રીજી કહે જે રાસ મંડળ રચી સહુ સંથ્યા આરતી ધુન કરી સંતોને 
શ્રીજી કહે જે રાસ મંડળ રચી સહુ કીર્તન ગાવ પછી સંતોએ શ્રીજીનો ઢોલીઓ વચ્ચે 
ઢાળીને તેને ફરતા રાસમંડળમાં ફરીને કીર્તનો ગાવા લાગ્યા તેમાં બ્રહ્માનંદસ્વામી, 
પ્રેમાનંદસ્વામી પ્રજ્ઞાનંદસ્વામીએ ત્રણ કીર્તનો બોલે અને બીજા સંતો કીતીનો ઝીલે. 
શ્રીજી પણ ભેળા ફરે અને કીર્તન ગાય તે સમે એક પ્રેમી હરિભક્ત લુવાણા હતા તેણે 
પોતાને ઘીરે જઈ ઘુઘરા લાવી શ્રીજીના પગે બાંધ્યા. તે પૃથ્વી કઠણ તેથી ઘુઘરાનો સારો 
અવાજ થાય તે શ્રીજી સંતો ફરતા ગાય ને સમાના રાસના કીર્તનો. 


સખી ગોકુળ ગામના ચોકમાંરે, ખાંતે માંડયો રસીલે ખેલ 
રાસે રાસ રંગીલો રગમારે, 
છેલ લો ઢમકે માંડે પાવ ઠાવકારે, વાગે ઘુઘરડીનો ઘેર, 
રમે રાસ રંગીલો રંગમારે. 


એવી રીતે રાસ કરી કીર્તન ગાતા મધ્ય રાત્રી થી. તો પણ શ્રીજી થાક્યા નહીં. 
ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કીર્તનનું પ્રથમ ચરણ બોલે મધ્યનાં નહીં બોલતા છેલ્લુ ચરણ 
નામાચરણ બોલે ને જાણે જે હમણાં મહારાજ (નામાચરણ સાંભળીને) રાખો અમે 
કહેશે. પણ બહુવાર થઈ તો પણ શ્રીજીએ રાખો તેમ કહ્યું નહીં. પછી તો સ્વામીએ 
એકસંત પાસે સંતોના ઉતારામાં એમ બુમો પડાવી કે ચોર છે. ચોર છે, ચોર છે,'' તે બુમો 
સાંભળી શ્રીજી કહે, શું છે ? તે રાસ બંધ રખાવ્યો, પણ ચોર તો કોઈ હતો નહીં, ત્યારે 
શ્રીજી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહે કે, આ તો 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ પ૭૯ 


તમારૂં કામ લાગે છે.” ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““હે હરિ, ફરી ફરીનેપગ દુઃખી ગયા, તાળીઓ 
જોરથી પાડી પાડીને હાથ પણ દુઃખી ગયા અને ગાઈ ગાઈને ગળું પણ મોઢું દુઃખવા આવ્યું, 
પણ તમો થાક્યા નહીં. ત્યારે મારે આ કળા કરવી પડી. કેમ જે હજી કાલે રંગે રમવું છે.'' ને 
સાંભળી સંતો અનેશ્રીજી રાજી થયા અને સૌનેઆસનેગયા. (વાત૧૬૨) 


(૧૩) સદગુરૂશ્રી મુક્તાનંદસ્વામી અને બ્રહ્માનંદસ્વામી એ બેય જણા એક 
વખત ઝાલાવાડ દેશના કારેલા ગામે ફરતા ફરતા ગયા, ત્યાં તેમને એક વેરાગી બાવો 
મળ્યો. તે બંને સંતોને પોતાની જગ્યામાં તેડી ગયો અને પછી ડેલીનું બારણું બંધ કરી એક 
મોટો છરો લઈને છીપરી ઉપર ઘસવા મંડયો અને બોલવા મંડયો કે, ““જીવનમુક્તા તુમેરા 
નાક ઓર કાન દોનું કાટુંગા'' એમ બોલતો જાય અને છરો ઘસતો જાય અને ગાળું દેતો 
જાય. એ જોઈને બ્રહ્માનંદસ્વામીએ મુક્તાનંદસ્વામીએ મુક્તાનંદસ્વામીને કહ્યું કે, ““હે 
સ્વામી ! બીજું બધું તો ઠીક; પણ આ બવો આપણા હાથ-પગ કાપે કે ભલે માથું કાપે તે 
સારૂં; પણ જો નાક કાનકાપશે તો આપણે જ્યારે સભામાં બન્ને આગળ બેસી વાતો કરશું 
ત્યારે કોઈ કહેશે કે. આ સ્વામીના નાક કાન કોને કાપ્યાં હશે ?'' તે સાંભળીને 
મુક્તાનંદસ્વામી કહે કે, ““સ્વામી ! શાસ્્રમાં પૂર્વના ભક્તોની વાતો છે; જે કોણેક કરવત 
મુકાવ્યું, કોઈક ભંગીયાને ઘરે વેચાણા, કોઈએ માનો ત્યાગ કર્યો, કોઈએ બાપનો ત્યાગ 
કર્યો, અને ભગવાન ભજ્યા. તે વાર્તાઓ શાસ્ત્રમાં લખાણી છે; તે ભેગી આપણી પણ 
આપણા ભગવાનના અર્થે નાક કાન કપાશે તે લખાશે.,'' એમ કહીને વળી કહેવા લાગ્યા 
કે, સ્વામી ! શ્રીજી મહારાજને સંભારો, બાવાના નાડી પ્રાણ કોના હાથમાં છે ? શ્રીજી 
મહારાજ આપણી રક્ષા કરશે. તેટલામાં બાવો નીસાણાના પાણા ઉપર છરાની ધાર 
ઘસીઘસીને ખૂબ તીખી આકરી કાઢી, તેને પાણીથી ધોઈને તૈયાર કરવા લાગ્યો એ જોઈને 
બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, “સ્વામી ! આ બાવો હવે છરો સજીને હમણાં ઉઠવાની તૈયારી કરે 
છે. મહારાજ હવેક્યારે રક્ષાકરશે ?'' ત્યાં તોશ્રીજી મહારાજે એ ગામના મુખીની સ્ત્રીમાં 
પ્રવેશ કર્યો. તે એવી રીતે કે બાઈ પાણી ભરીને ત્યાંથી નીકળી ત્યારે વેરાગી બાવો ગાળું 
દેતો હતો, અને કાન નાક કાપવાં છે તેમ બોલતો જાય ને છરો ઘસતો જાય, તે બાઈએ 
સાંભળીને ગામના ચોરેપસાયતા બેઠા હતા. ત્યાં આવીનેકહ્યું કે, મુખી ગામમાં નથી અને 
ઓલ્યો વેરાગી બાવો પોતાની જગ્યામાં બે સાધુઓને પુરી છરો સજીને તેના નાક કાન 
કાપવાની તૈયારી કરે છે. તે તેને ગાળો દીએ છે. તે હમણા તે બંને સાધુના નાક કાન કાપશે 
માટે બેત્રણપસાયતા ત્યાં 
* સંતો !એમ પણ વાત કરતા હતા તે વખતે ચોરા પાસેથી રાઘવ જત નીકળ્યા અને બાવાને 


છરો ઘસતો જોઈ પૂછયું બધી વાત જાણી લેતા રાઘવ જતે બાવાને સખ્ત ઠપકો આપ્યો અને 
બંને સંતોને ગામના સીમાડા સુધી સહિસલામત મૂકી આવ્યા. જૂઓ અ. ૪ વાત ૯ 


૫૮૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જઈ તે સાધુઓને ત્યાંથી બાવાની જગ્યામાંથી કાઢીને ગામના સીમાડા સુધી મેલી આવો; 
ને વેરાગીને ડારો કરજો. એ પ્રમાણે મુખીની બાઈનો હુકમ થતાં ત્યાંથી પસાયતો એકદમ 
દોડીને તે વેરાગીને ગાળો કાઢતો તેની જગ્યામાં આવ્યો એટલે મુક્તાનંદસ્વામી કહે કે, 
“જુવો સ્વામી ! મહારાજ આવ્યા. પછે તે રાવળીએ (પસાવતે) આવી વેરાગી બાવા 
પાસેથી છરો આંચકી લઈ બંને સાધુઓ (મુક્તાનંદસ્વામી તથા બ્રહ્માનંદસ્વામી) ને 
બાવાની જગ્યામાંથી બહાર કાઢી ગામના સીમાડા સુધી વળાવી, સીમાડે પહોંચાડી 
ગામમાં આવ્યો આમ શ્રીજી મહારાજે મુખીની બાઈ દ્વારા બને સદ્ગુરૂઓની રક્ષા કરી 


હતી (વાત૧૮૦) 


(૧૪) વરતાલમાં બેય આચાર્ય કરી તેમની પૂજા કરાવી ને શ્રીજી મહારાજે કહ્યું 
કે, હેસંતો, સૌ, સૌના દેશની, દેવની તથા આચાર્યની પૂષ્ટિ કરવી, એવી રીતે વાત કરે છે. 
તેવા સમામાં કાતમ દેશમાં હળધર કરીને ગામ છે. તેના રહેવાશી હરબાઈ કરીને એક શેખ 
હતા, તે પોતાના નથુ નામના દીકરાને લઈને વડતાલમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવના મંદિરમાં 
રહેલા અને તે દરરોજ ચોક વાળે તથા બીજી ઘણી સેવા કરે. તેથી તેના દીકરા ઉપર 
મહારાજ રાજી થયેલા, ને તે સમે તે નથુ મહારાજની સનમુખે આવીને હાથ જોડીને ઉભો 
રહ્યો. તે જોઈને મહારાજ બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહે જે, બ્રહ્માનંદસ્વામી ! આ તો રાધીકાજીને 
પુત્ર છે. ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, “હે મહારાજ અમે કોના દીકરા ?'' ત્યારે મહારાજ 
કહે કે તમે તો બીજી ગોપીઓના ત્યારે સ્વામી કહે કે, મહારાજ ! બાપ તો એક જ છે ને? 
ત્યારે મહારાજ કહે કા, હા બાપ તો એકજ છે. એટલે સ્વામી કહે કે, ત્યારે વાંધી નઈ. 
માયુંને તો અમે ઘણાય સમજાવી લેશું એવી રીતની રમુજ મહારાજ સભામાં કરતા હતા. 
(વાત ર૦૩) 

(૧૨) મહારાજ તથા સંતો ધોળેરેથી ચાલ્યા ને રોજકે ગયા અને ત્યાં ઘઉંની 
ખળીયોમાં ઉતારો કર્યો અને કાઠીઓ રોજકાના તળાવામાં ઘોડા પાવા ગયા ત્યાં પાણી 
થોડું અનેકાદવ વિશેષ તેમાં પહેલાં ઘોડું “માતરા ઘાધલે' નાખ્યું તે કોદવમાં ખુંચી ગયું. 
તેથી એમના મનમાં એમ થયું જે, બીજા કોઈ હવે નહિં નાંખે ને મારી સૌ મશ્કરી કરશે, 
તેથી તે “ત્રોહ ત્રોહ'' (એમ ઘોડાને પાણી પાતા બોલાય તેમ શબ્દ કરવા લાગ્યા પછી 
રાત્રીપડી જતા અંધારું હતું તેથી કોઈને કાંઈ સમજ્યું નહી અને બધાય કાઠીઓએ ઘોડાઓ 
તેમાં નાખ્યા તે ઘોડાઓ ખૂંચી જતાં કાદવ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૮૧ 


વાળા થયાં, ત્યારે બીજા કાઠી કહે કે, ““અલ્યા ! માતરા ! તેંકેમ કીધું નહીં કે અહીંપાણી 
નથી કાદવ છે ?'” ત્યારે તે કહે કે, બા, ભણું, પાણી ઘણો છે. ઉંધે માથે ગળા સમો છે. 
પછી તે ઘોડાને થોડું પાઈને બહાર કાઢયા. તે કાદવવાળા ઘોડાઓ લઈ શ્રીજી પાસે 
આવ્યા. તે જોઈને શ્રીજી મહારાજ કહે કે, “આ તમારા બધાયનાં ઘોડા કાદવવાળા કેમ 
થયા ? તેથી કાઠીઓ કહે કે, “હે મહારાજ, આ માતરા ધાધલે ત્રોહત્રોહ કરીને અમારા 
ઘોડાં કાદવવાળા કર્યા તે સાંભળી શ્રીજી મોઢે રૂમાલ દઈને હસ્તા હતા. તે સામે સદગુરૂ 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ એક દ્રષ્ટાંત કીધું કે “હે હરિ ! આ તો એવું થયું કે, એક ગામમાં 
ગણપતિજીનું દેવળ હતું. તેમા ગણપતિજીની બહુ જ મોટી મૂર્તિ પધરાવેલી હતી. તેમની 
દુટીમાં એક નાનો વીંછી ભરાઈ રહેલો તે સમે ખાતર પાડીને સાત ચોર ત્યાં આવ્યા 
તેમાંથી એક ચોર તે ગણપતીજીની મોટી દુંટી જોઈને તેમાં આંગળી નાખી કે વીંછીએ 
ચટકો ભર્યો. તે સમે ચોર એમ બોલ્યા, ““ઓહોહોહો ! આ ગણપતીજીની દુટી ટાઢી 
શીતળ હીમ જેવી છે.'' તે સાંભળી બીજે ચોરે તેમાં હાથ નાખ્યો, તેણે પણ વીંછીએ 
ચટકો ભર્યો ! ત્યારે તેને પણ તેમ જ કહ્યું, એવી રીતે વારા ફરતી સાતેય ચોરને તે વીંછીએ 
ઝન 


ચટકાવ્યા, પણ કોઈ ચોરે વીંછી કરડયો એમ ન કહ્યું. એ સાંભળી સહુ કે, હા મહારાજ આ 
તોએચોરનાજેવું જ થયું એમ કહી શ્રીજીને ખુબ ખુબ હસાવ્યા, (વાર્તા ૨૦૬) 


(૧૬) એક સમે વડતાલમાં શ્રીજી મહારાજ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દર્શન કરી 
મંદિરની રૂપ ચોકી ઉપર બિરાજમાન હતા; અને ઘણાં સંતો પણ ફરતા પાસે પાસે બેઠા 
હતા. ત્યારે શ્રીજી એમ વાર્તા કરવા લાગ્યા કે, “બ્રહ્મા, વિશ્નુ, શિવ, દશદિગપાળ, 
શેષનારાયણ, પંચભુત, એ સર્વેને ભગવાને એક જ ફેરો આજ્ઞા કરી છે તેમ તે સહુ વર્ત છે. 
બ્રહ્માને સૃૂજવાની, શિવને સંહાર કરવાની, વિશ્રુને પોષણ કરવાની આજ્ઞા કરી છે.” 
ત્યારે સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે જે, ““તે તમારાથી થાય તેમ નથી.” ત્યારે સ્વામી કહે. 
એ તો જેને તેમ કહો તે કરે.'' ત્યારે મહારાજ કહે કે, સ્વામી ! તમે આ ત્રણ દિવસ સુધી 
સર્વેજગતનું પોષણ કરો, એમ કહીને કહે જે, અંતર્યામી શક્તિ અને પોષણ શક્તિ તમને 
આપી”' એમ શ્રીજીએ 


૫૮૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ત્યાં બ્રહ્માનંદસ્વામીને આજ્ઞા કરી. તેથી બ્રહ્માનંદસ્વામીને ત્રણ દિવસ સુધી જગતનું 
પોષણ કર્યું. તેમાં એક જણ મહા પાપી હતો, તેથી તેને ત્રણ દિવસ સુધી, સ્વામી અન્ન ન 
આપતા હતા. એ વાત જાણીને મહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીને ચોથે દિવસે કહ્યું જે, “હે 
સ્વામી ! સર્વ જગતને પોષણ કરી રહ્યાં ?'' ત્યારે સ્વામી કહે, હા મહારાજ, એક બહુજ 
પાપી છે તેને મેં ત્રણ દિવસથી અનાજ આપ્યું નથી, ત્યારે મહારાજ કહે જે, “સ્વામી ! 
આટલા દિવસોથી વિશ્નુ આ જગતનું પોષણ કરે છે; તેમા કોઈ પાપી હશે કે નહિ હોય ?' 
ત્યાગી સ્વામી કહે કે હું તો આવા પાપીને અનાજ ન આપું અને આ લીયો તમારી 
પોષણશક્તિ મારે નથી જોઈતી. એમ કહીને શ્રીજીને પોષણ શક્તિ પાછી આપી. ત્યારે 
શ્રીજી કહે કે સ્વામી, એ કામ કઠણ ખરૂં કે નહી ? ત્યારે સ્વામી કહે, હે હરિ, કઠણ ખરૂં”” 
સ્વામી તો મહા ધર્મનિષ્ઠ, તેથી પાપીના ઉપર પોતાના ધર્મના અંગને લઈને વેર રાખે. 
પણ કાંઈ અસમર્થન્હોતા. આખા બ્રહ્માંડનું કાર્યકરવું હોય તો તે કરી શકે તેવા સમર્થ હતા. 


(વાર્તા૧૨૭) 


(૧૭) શ્રીજી મહારાજે એકવાર સભા કરીને કહ્યું કે, “સર્વે સર્વના નિશ્ચયને 
કહો, પછી સ્વરૂપાનંદસ્વામી, વ્યાપકાનંદસ્વામી, સંતદાસજી વગેરે સમાધિવાળાન 
કહ્યું; પણ કોઈ બોલ્યા નહીં. મહારેજ કહ્યું, કેમ કોઈ બોલતા નથી ? ત્યારે 
મુક્તાનંદસ્વામીએ કહ્યું કે, હે મહારાજ એ કોઈ નહી બોલે તેમ બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
બોલાવો ત્યારે મહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું જે, તમે બોલો. પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
કહ્યુંજે, ““મારાપોતાના જ એક કીર્તનમાં મેંકહ્યું છે કે, ““બ્રફ્માનંદના નાથ તમારો મહિમા 
જાણે છે. મોટા જ્ઞાની રે,'' ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, એવાત સાચી, પણ તમારા અંતરમાં 
જેવો આનંદ હોય તેવો બોલો. ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે, ““હે મહારાજ ! જ્યારે 
હું નાનો બાળક હતો, ત્યારે મેં વિચાર કર્યો કે, જગતના છોકરાં નાના હોય તે રમકડું લઈને 
રમે, પણ હું તેવો નથી. અને દેહ ધર્યો ત્યારે છોકરું પણ કહેવાયો. પછી રમવાનો વિચાર 
કર્યા, જે સારા રમકડા લઈને રમવું. પછી અનંતકોટી બ્રહ્માંડના સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, અગ્નિ, 
લોકપાળ, ઈન્દરાજા, બ્રહ્મા, વૈરાટ, ઈશ્વર, પ્રધાન પુરૂષ મહાપુરૂષ જેવાને પણ એક જ 
હાથમાં આકર્ષણ કરી લીધા. ને તે રમકડે હું રમ્યો. પછી જે જે બ્રહ્માંડના ઈશ્વર જે જે 
સ્થાનકના જીવ, અને દેવ તેને બીજા સંકલ્પે કરીને ઉત્તન્ન કર્યા; અને તે બ્રહ્માંડની ક્રિયા 
સર્વેચાલતી હતી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૮૩ 


પછી વિચાર કર્યો જે, આ તો પોતાના અંગમાં રમત છે. માટે આમાં શું રમીએ ? હવે તો 
કોઈ મોટા સુખનો વિચાર ગોતીએ એમ કહીને આત્મા સામું જોયું ત્યાં શિતળ શાન્ત અને 
અપરિમિત ગુણે યુક્ત ને અતિ અપારનો પાર લેવા માંડયો, તો પાર ન આવ્યો. પછી 
જાણ્યું જે આ સુખના નિયંતા કોણ છે ? તે અતિ અપાર પુરૂષોત્તમ મોટી સભા દેખીને તેમાં 
“અતિ હેત થયું, પછી એ થયુ જે, આટલા બધામાં મોટો કોણ હશે ? ત્યાં તો હે મહારાજ 
તમને મોટા દેખ્યાં પછે એમ થયું જે, આ મહારાજ છે તે તો મારા છે અને હું એ 
મહારાજનો છું એ વાત ક્યે દિવસથી સિદ્ધ થઈ છે ? એનો પાર લેવા માંડયો. પણ પાર 
આવ્યો નહીં.'' અનાદિનો છે, આટલી વાત કરીને બ્રહ્માનંદસ્વામી બેસી ગયા. ત્યારે 
મહારાજે કહ્યું જે, “કેમ વાત કરતા બંધ રહી ગયા ?'' ત્યારે સ્વામીએ કહ્યું કે, આ કહ્યો 
એવો નિશ્ચય તો હું જ્યારે નાનો બાળક હતો ત્યારે હતો; હવે તો હું મોટો થયો, સાધુ થયો, 
સમાગમ કર્યો, અને તમારી સેવા કરી, માટે હાલનો નિશ્ચય એથી બહુજ મોટો છે. તે હવે 
કહેવાય તેમ નથી, (સદગુરૂ હરિચરણદાસજીનાપત્રમાંથી) 


(૨) 
શ્રી પ્રસાદાનદસ્વામી કૃત શ્રી સ્વામિનારાયણ ચિરણ 


લિલામૃતમાંથી (૨૦) 


(૧) એક સમયે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના શરીરે કસર થી અને બહુ જ મંદવાડ 
વધી ગયો અને દેહ રહે નહિં તેવા ચિહ્ન જણાયાં, શ્રીજી મહારાજને એ વાતની ખબર થતાં 
મહારાજ તુરત જ સ્વામી પાસે પધાર્યા, અને મહારાજે પોતે પોતાના હાથે ચંદન ઉતાર્યું. 
ત્યાં તો બીજા ઘણાક મનુષ્યો ત્યાં આવ્યા પછી મહારાજે પોતે પોતાના હાથથી ઉતારેલા 


ક 


ચંદનથી સ્વામીની નખ શીખા પર્યત અર્ચા કરી ને પૂજા કરી અને પોતે જે ગુઢો રેંટો ઓઢય 


ષ્ગ 


હતો, તે સ્વામીને માથે ઓઢાડયો, પણ સ્વામીને (બે શુદ્ધિ હોવાથી) એ વાતની કંઈ 


ઉ (# ર છુ હે 


ખબર નપડી. પછી શ્રીજી મહારાજ કહે કે, ““સ્વામીની તો આવરદા પુરી થઈ છે, તો તમે 


ય 


સર્વે હરિભક્તો, થોડી થોડી આવરદા આપો તો તે રહે.” ત્યારે સર્વે હરિભક્તો બોલ્યા કે 
હે મહારાજ, અમારી આવરદા લ્યો. અને બાઈઓ પણ દુર બેઠેલ હતા તેઓ 


૫૮૪ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


પણ બોલ્યાં ““ જે અમારી પણ આવરદા લ્યો.'' પછી મહારાજે બ્રહ્માનંદ “ સ્વામીને 
શરીરેનખ શીખા પર્યત હાથ ફેરવ્યો નેએમ બલ્યા જે, હવે 


* સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનો મંદવાડ મહારાજે મટાડી આયુ,ય આપી એ 
વિષે ““હરિલીલામૃત”” ગ્રંથના કળશ ૭ વિશ્રામ ૪૭ માંથી સાર આ નીચે આપવામાં 
આવ્યો છે. 

ચોપાઈ 
બ્રહ્માનંદને એવે પ્રસંગે, મંદવાડ થયો કાંઈ અગે, 
બહું માંદા દેખી મુનિરાય, દીલમાં બહુ દીલગીર થાય, 
મુનિ સત્સંગના થંભ જેવા, કવિતો કોઈ ન દીસે આવા 
કોઈ દિવસ જો શ્રીજી રીસાય, પાસે કોઈ થકી ન જવાય, 
કવિતા બ્રહ્મમુનિ સુણાવે, ઉદાસી હોય તોય હસાવે, 


રીસ તો ઝટ ઉતારી જાય, વાદળાં જેમ પવને વિખાય, 
કહે સૌ મુનિબ્રહ્મ જો જાશે, સત્સંગીની શી ગત થાગે. 


એવું જાણીને સર્વસાધુએ શ્રીજી મહારાજ પાસે સ્વામીશ્રીનો મંદવાડ મટાડવા અરજ કરી. 
ત્યારે મહારાજ કહે કે, ““આ દેહ પ્રારબ્ધને વશ છે. તેમની આવરદા થઈ રહી છે. તો કોટી 
ઉપાયે કોઈથી જીવતા ન રખાય. તે સાંભળી સહુ સંતો હરિભક્તો કહે કે, ““હે મહારાજ ! 
કાળ કર્મ તો તમારે વશ છે. તમે જેમ કરો તેમ થાય તેમ છે. બીજાથી તે ન થાય. માટે 
સ્વામીને ઉગારો. એમ કહી સૌ સભાની આંખમાં પાણી આવ્યા. તે જોઈ મહારાજને દયા 
આવીને કહે કે, “આ સભામાં જે બાઈ ભાઈ હાજર છે, તે પોતે પોતાની આયુષ્યમાંથી 
સાત સાત દિવસની આયુષ્ય બ્રહ્માનંદસ્વામીને આપે તો બ્રહ્મમુનિ જીવતા રહે.'' એ 
વખતે છસો જેયલા સભામાં બેઠેલા તમામ સ્ત્રી-પુરૂષોએ સાત સાત વિસની આયુષ્ય 
આપી. એથી શ્રીજી મહારાજ કહે કે. “'બ્રહ્મમુનિ હવે ૧૨ વરસ આ પૃથ્વી ઉપર જીવતા 
રહેશે.'' એ સાંભળી સહુ રાજી થયાં નેસ્વામીનેપણ આરામ થી ગયો (વિ. સં. ૧૮૭૬) 
તે પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી પાસે સ્વામીના ઉપદેશથી સાધુ થયેલ એક વિચિત્ર સ્વભાવનો 
શિષ્ય હતો. તેને મંડળમાં કોઈ સાધુથી મેળ ન રહેવાથી સ્વામીના મંડળનો ત્યાગ કરીને 
શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીના મંડળમાં જઈ રહ્યો. શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીને એમ જે આ 
સત્સંગમાંથી અવગુણ લઈને પડી જાશે માટે જેમ તેમ કરી સમજાવીને રાખવો. તેથી 
રાખેલો એ વાતની જાણ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને થતા તેને બોલાવીને ઘણી રીતે 
સમજાવ્યો; પણ તે 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૮૫ 


તો આ રહ્યાં છે એમ મહારાજ દરબારમાં પધાર્યા તે પછી ત્રીજે દિવસે, બ્રહ્માનંદસ્વામીએ 
કર્તન કરીને ખરડો લખીને દરબારમાં મોકલાવ્યો. ત્યારે મહારાજે તે કીર્તનનો ગવરાવ્યા 
તેમાં સ્વામી કહે કે, 


મને રોકીમાં મહારાજ, માણીગર માવજી રે; 
મારે ઘરે છે ઝાઝુ કાજ, નટવર નાવજી રે. 


સ્વામી પાસે ન રહેતા શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીના મંડળમાં જ રહ્યો. તેથી સ્વામીને શંકા આવી 
કે શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીએ ફોસલાવીને મારા ચેલાને પોતે પાસે રાખ્યો છે. તેવી રીસ 
ચડવાથીપોતેમુક્તાનંદસ્વામીના દર્શનકરવા સાત દિવસ ન ગયા. 


મુક્તાનંદના દર્શન કાજ, સાત દિન ન ગયા મુનિરાજ; 
શ્રીજી આગળ જઈ ને તે સહી, વાત સર્વ રતનજીએ કહી. 


પછી તે દિવસે સાંજની સભામાં શ્રી નિત્યાનંદસ્વામી પંચમ સ્કંધની કથા 

વાંચતા હતા, તેમાં ભરતજીનું અખ્યાન આવ્યું. તે કથા પુરી થઈ ત્યારે શ્રીજી મહારાજે 

ઉપદેશની વાતો કરતા કહ્યું કેજેમ જડભરતજી વર્ત્યા, તેમ સાધુએ વર્તી, રાગઠ્દેષને ત્યાગ 

કરવો જોઈએ, મારું તારૂં ન રાખતાં આપમાન થાય તોય પણ રીસ ન રાખવી જોઈએ. એ 
સાધુકહેવાય, એમ કહી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહે છે. કે. 

બ્રહ્માનંદ સુણો ભલા સંત, તમે છો ભલા વૈરાગ્યવંત, 

તમે કાવ્ય કળા વિષે કાવ્યા, ઘમા ભૂપના શિરપાવ લાગ્યા. 

કૈક રાજાએ રાખવા માંડયા, પણ છેક તમે તેને છોડયા 

પછી આવ્યા આ પાંચાળ દેશ, અમારો શાંભળ્યો ઉપદેશ 

ઉપજ્યો ઉરમાં વૈરાગ્ય; ત્યારે કોધો કુટુંબનો ત્યાગ, 

તમે ત્યાગી થયા બડ ભાગી, તમ તુલ્ય છે કોણ વિરાગી 

દીઠું અચરજ આજ વિષેશ, કગ્યા માર્યોએ તમામ પ્રવેશ, 

મુક્તાનંદ સાથે મૂનિરાયા, એક ચેલાને માટે રીસાયા, 

મુક્તાનંદ ગુરૂ છે અમારા, તે તો જાણવા ગુરૂ તમારા. 

આજ સાત દિવસ ગયા વહી, તમે દર્શન પણ કર્યા નહીં. 

ઓરડામાં હતા મોટી બાય, બોલ્યા ત્યાંથી અહો મુનિરાય, 

સાધુમાં પણ ચેલાને માટ, થાય છે આવી તો કુટફાટ. 

પછી બ્રહ્મમુનિ બોલ્યા વાણી, કહું શાંભળો સારગપાણી. 


૫૮૬ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એ સાંભળીને મહારાજ બોલ્યા જે “હવે તો સુજે તેવા મ્હેણા દ્યો, પણ ર્હાયં 
તે રહ્યાંજ'' એમ ભઘવાન છે તે તો કર્તા અકર્તા, અને અન્યથા કર્તા ! છે; તે જે જડ હોય 
તેને ચેતન કરે, અને ચૈતન્ય હોય તેને જડ કરે, એવી ભગવાનની અલૌકિક કળા છે, તેને 
કોઈ જાણી શકે નહીં. (વિશ્રામ-૨૨) 


(૨) ગઢડામાં થાળ જમીને શ્રીહરિ સંતની પંકિતમાં મોતૈયા લાડુ પીરસતા જાય 
ને છાતીમાં ચરણ આપતા જાય. પછી દુધની વટલૌ લીધી ને બ્રહ્માનંદસ્વામી ઉપર રેડી 
ને પ્રેમાનંદ (પ્રેમસખી) સ્વામી ઉપર દુધની ઝાલક નાખી તે પછી ઘડીક કેડે ઘેલે નાવાને 
પધાર્યા, ત્યાં ખળ ખળીયાની ઉગમણી કોરે જે ધરો છે, ત્યાં ન્હાઈ વસ્ત્રો પહેરી ઘોડીએ 
સ્વાર થી દરબારમાં પધાર્યા તેના ઉપર બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કીર્તન કર્યા જે, “સજ્યા 

જે થી ક ઇં. જ કે ક 
શણગાર શોભતારે, આજ સખી વ્રજરાજ'' તથા “વાલે દૂધ તણી લઈ હેલ ઢોળી માથેરે 
વેગરે. (વિશ્રામ-૩૪) 


નથી મારો એમાં કોઈ વાંક, હુ તો છુ સત્સંગમાં રાંક. 
પણ માંદો થયો હતો જ્યારે, સૌએ આવરદા આપી ત્યારે, 
કોઈ બાઈ હશે વઢકારી, ખરી હીય જેવી બલ્લાખારી. 
એની અયુષના દિન સાત, આ મેં ભોગવિયા નરભ્રાત, 
એમ ઉચ્ચારીને ઉભા થઈ, મુનિ મુક્તની આગળ જઈ, 


કર્યો પ્રેમથી દંડ પ્રણામ, વળી વિનંતી કરી એહ ઠામ. 


હે મુક્તાનંદસ્વામી હું ઘરબારનો ત્યાગ કરી સાધુ થી ગયો, કંઈ ઘરેથી પુત્ર કે 
શિષ્ય લાવ્યો ન્હોતો પણ આ શિષ્યમાં ભરતજીના મૃગલાની જેમ આશક્તિ થતાં મારી 
બુદ્ધિમાં ફેર પડતાં આમ થયું છે. માટે ક્ષમા કરજો. એમ કહી દંડવત કરતા શ્રી 
મુક્તાનંદસ્વામીએ સ્વામીશ્રીનો હાથ ઝાલી બાથમાં લઈ મળીને બોલ્યા કે, “હે 
બ્રહ્મમુનિ ! તમે કંઈ ઈર્ષા નથી. કરી. તેમ મને તેનું કંઈ દુઃખ નથી લાગ્યું. મારૂં જે મનું હેત 
તમારા ઉપર છે તેવું જ છે. માટે તમો ચિંતા ન કરો. એમ કહી અરસપરસ મળી શ્રીજી 
મહારાજને દંડવત કર્યો આથી શ્રીજી મહારાજ બહુજ રાજી થયા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૮૭ 


(૩) એક દિવસ સભા કરીને શ્રીજી મહારાજ ગઢડામાં પોતાના ઉતારને વિષે 
વિરાજમાન હતા, તે સમયે મુક્તાનંદસ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી, 
ચૈતન્યાનંદસ્વામી, એ આદિક જેભણનારા સંત તેમને મહારાજે એમ આજ્ઞા કરી કે, 
“તમો સર્વેસુરત શહેરમાં જઈને ભણો ને હરિભક્તો આગળ કથા વાર્તાકરજો. એમ કહી 
થાળ જમીને મુક્તાનંદસ્વામી આદિક જે સુરતમાં જનારા સંત તેમને આપ્યો. (વિશ્રામ- 
૪૧) 


(૪) મહારાજે અક્ષર ઓરડીમાં મોક્ષધર્મની કથાનો આરંભ કરાવ્યો ત્યાં તો 
સુરત શહેરથી બ્રહ્માનંદ સ્વામી આદિ સંતો આવે છે તેની ખબર આવી. એટલે મહારાજ 
ઘોડીએ પલાણ નખાવી ને સ્વાર થઈને સંતો સામા ચાલ્યા. ખોપાળાના મારગે સંતો 
આવતા હતા, તેમણે મહારાજને માણકી ઉપર બીરાજેલા દેખા, ત્યારે તે સર્વે સંતોએ 
મહારાજને દંડવત કર્યા, એટલે મહારાજ ઘોડીથી ઉતરી સંતોને મળવા હતા. પછે 
દરબારમાં પધાર્યા. ને થાળ જમીને પ્રસાદીનો થાળ બ્રહ્માનંદસ્વામી વગેરેને આપ્યો. 
પછી સ્વામીએ સુરતના મહા વેદેતનો પંડિત મુનિબાવાની વાત વિસ્તારીને કહી “ એ 
સાંભળી ને પછી એક માસકેડે મહારાજે બ્રહ્માનંદસ્વામીને સુરતમાં એ મુનીબાવા પાસે 
ભણવામોકલ્યા; તેથાળ જમાડીને ખૂબ આશીર્વાદ આપી વિદાય કર્યા. (વિશ્રામ૪૩) 


(૫) ગઢડામાં મહારાજ સવામાં ઓરડાની ઓંસરીએ ઉગણમે મુખારવિન્દે 
ઢોલીયા ઉપર વિરાજમાન થયા હતા અને સંતો સર્વે નાહીને પૂજા કરી રહ્યાં હતા.ત્યાં તો 
પાળાએ સંતોની જાયગામાં આવી શ્રીજી સભામાં પધાર્યાની ખબર આપી; એટલે સહુ 
સંતો ત્યાં જઈ મહારાજને પગે લાગીને બેઠા. પછી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા જે,આ 
સંતોએ તો અમારી પાસેથી નિયમ લીધા. તે તમે મને શું નિયમ આપો છો ? ત્યારે 
મહારાજ બોલ્યાજે, તમારે ચાર કિર્તનનું નિયમ-જે નિત્ય નવા કરવાં. ત્યારે સ્વામી 


* સ્વામીએ વાત કરી કે નાસ્તિક અને વિદ્યાનો અભિમાની તેમજ રાજ્યનો 
માનીતો અરદેશર કોટવાળનો ગુરૂ છે; સિદ્ધ દશાને પામેલ છે, ખટદર્શનનો આચાર્ય છે; 
જીવનમુક્તાનું નામ સાંભળી નિંદા કરે છે, વગેરે વગેરે હકીકત અમે છુપી રીતે મેળવી છે. 
તે આપણા સાધુને ભણાવશે નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજે પોતાની સર્વેજીવહિતાવહ 
વિશાળ ભાવનાનો વિચાર કરીને બ્રહ્માનંદસ્વામીને સમજાવીને મુનિબાવા પાસે ભણવા 
જવાઆજ્ઞાકરી. 


૫૮૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બોલ્યા જે,હું નિયમ નવા નવા રાગ ક્યાંથી લાવુ ? મારે તો રાગના ઉપર બળ ચાલે. તરે 
મહારાજ બોલ્યા જે, ઓલ્યો રૂડીઓ તમારો જે શિષ્ય છે,તે રાગ નવો જે દિવસે લાવે તે 
દિવસે સારા કીર્તન સારા રાગ ઉપર કરજો. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા જે. તમે સાંભળવું નિયમ 
રાખો, તો છું નિત્ય કીર્તન કરું. ત્યારે મહારાજ કહે કે, ““અમે સંભળાવે. એમ અખોય 
ચાતુર્માસ અનેક લીળાના અને ઉત્સવના નવા નવા પદો સ્વામીએ કર્યા હતાને શ્રીજી 
મહારાજ તે સાંભળી રાજી થાતા. (વિ-૪૬, ૪૭) 


(૬) એક દિવસ મહારાજે શાકમાં ઘી નાખ્યું અને પછી હળદર નાખી ઘીથી 
ચીકણા તે હાથમાં હળદર ચોટેલી તેવા હાથે મહારાજે પોતાના ખેસ અને રૂમાલે લૂછયા. 
તેથી મહારાજનું અંગ ને લુગડા પીળા થી ગયાં. તે જોઈને બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલયા જે. 
“તમે જ્યારે કુબજાને ઘેર ગયા હતા ત્યારે તમે પીઠી નહિ ચોળી હોય ? આ સાંભળી 
મહારાજ જરાક મરકયા (વિ-૫૦) 


(૭) પંચાળે મહારાજ રાસ રમ્યા ત્યારે અક્ષર ધામ શ્વેતદ્વિપ બદરીકાશ્રમ અને 
બીજા જે ધામ તેના મુક્ત મહારાજ સાથે રમવા આવતા હતા. રામકૃષ્ણાદિક 
ચોવીસઅવતાર તે સર્વે મહારાજ ભેળા સંતના સ્વરૂપો ધારણ કરીને રમવા આવતા હત॥ 
તથા બ્રહ્મા, શિવ, આદિક બ્રહ્માંડના અધિકારી દેવો પણ સર્વે રાસરમવા આવતા હતા. 
તેમને સચ્ચિદાનંદસ્વામી આદિ સમાધિવાળા સંતો દેખાતા હતા. જેમ શ્રી કૃષ્ણ 
ભગવાને વૃંદાવનમાં છ મહિનાની રાત્રી કરી. તેમજ આંહી પણ મહારાજે પોતાના 
ભક્તજનતને તેવું સુખ દીધું. તે રાસમાં અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિકારીઓ જે દેવો તે સાથે 
રમે છે. અને દર્શન કરે છે એમ કરતા અર્ધી રાત્રે વીતી ગઈ અને રમતા રમતા સંતો થાકી 
ગયા અને એમ કહ્યું જે, મહારાજ, હવે કીર્તનો આવડતા નથી. એટલે મહારાજ કહે કે, 
“હવે બીજા સંતો બોલો” ત્યારે બીજા સંતો બોલ્યા અને કહે જે, “અમને તો એટલાં જ 
આવડે છે.' ત્યારે મહારાજ કહે કવિ ક્યાં ગયા ? લાવો તમારા ચોપડા. તેમાંથી વાંચી 
વાંચીને બોલો. એટલે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે મહારાજ ! કાલેપણ આપણે ફરવું છે કે નથી 
ફરવું ? (રાસ લેવો છે કે નહીં ?) અને અમે તો ફરીને વિસામો પણ ખાઈએ છીએ, પણ 
તમે તો તેમને તેમજ ફરો છો. પછી રાસ બંધ કર્યો. (વિ-૫૩) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૮૯ 


(૮) એક સમે પૂર્ણ માસની અર્ધરાત્રીએ શ્રીજી મહારાજ પાળા અને કાઠીઓ 
ભેળા લઈને સાધુની ધર્મશાળામાં પધાર્યા; ને ત્યાં ગાદી તકીયા નખાવીને બિરાજમાન 
થયાં. અને સર્વે મહારાજના મુખારવિંદ સામુ જોઈ રહ્યાં હતા. તે સમે બ્રહ્માનંદસ્વામી 
બોલ્યા જે, મેં એક નવાકીર્તનો બનાવ્યા છે, તે મહારાજને સંભળાવવાં છે.' પછે 


ન્‌ 


મહારાજ કહે કે સંભળાવો, એટલે સ્વામી કીર્તન બોલ્યા જે. 


આજ આવ્યા તે કેમ ઉતાવળા, સાચું બોલોને; 
વહાલા ચંચળ લાગે છે ચિત્ત, નંદનાલાલજી, સાચુ બોલેને 


એ કીર્તનો ગાયાં ત્યાં મહારાજ મુખારવિંદ સામો રૂમાલ દઈને હસતા જાય, ને 
મર્મના વચન બોલતા જાય, પછી કીર્તન ગાયા રહ્યાં એટલે બ્રહ્માનંદસ્વામી મહારાજને 
પગે લાગ્યા. તે પછી હરિભક્તો બોલ્યા જે, આ કીર્તન અમને લખાવી આપો. ત્યારે 
મહારાજે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું જે “જે કીર્તનનો ખરડો લખીને અમને આપજો, તે 


ક. ક 


અમારે જેને આપવા હશે તેને આપશું. (વિશ્રામ-૨૨) 


(૯) ગઢડામાં મહારાજ કહે કે, “શ્રાવણ માસમાં શું નિયમ રાખ્યાં ? ત્યારે 


ન્‌ 


મુક્તાનંદસ્વામી, બ્રહ્માનંદસ્વામીને નિત્યાનંદસ્વામી બોલ્યાજે “મહારાજ અમ 
નિયમ આપો છો ?'' ત્યારે મહારાજ બોલ્યા જે, ““અમે જ્યાં જ્યાં લીળા કરી હોય, 
જે ગામમાં સમૈયા કર્યા હોય, તે તમારે સુતી વખતે સંભારવા. (વિ-૭૬) 


(૧૦) ગઢડામાં મહારાજ સવારે ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલીએ બીરાજ્યા, 
ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી એક સાખી બોલ્યાજે. 


એકાદશીયાની અરધી રાતે, પીળા થીયા માટી; 
ઉકા ભગતના ફુલ ચોર્યા, ને પરમહંસોની ચોરી સાંઠી. 


પછે મહારાજે પાળાઓને બોલ્યા અને કહ્યું કે, ““સાઠીઉં અને ફુલ કેમ પૂછ્યા 
વિના લાવ્યા?'” ત્યારેપાળા બોલ્યાજે, “વાડીના રહેનારા” 


ત્રપાઠાંતર ““પાળા નિકળ્યા નાઠી.”” 


૫૯૦ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જે પાળા તેને પુછીને સાંઠીઉ લાવ્યા છીએ, તથા કુલ તો મહારાજની પુજા કરવી છે, તેમ 
કહી માળીને પુછીને લાવ્યા છીએ.” ત્યારે મહારાજ કહે કે, “સાઠીઊં કેટલા ભારા 
લાવ્યા છો ?'” ત્યારે પાળા કહે છે, “પંદરેક ભારા લાવ્યા છીએ.” ત્યારે 
બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, ““પાંચ ભારા અમને મહેનતના આપીએ.” ત્યારે મહારાજ કહે કે 
સારૂં. (વિશ્રામ-૮૧) 


(૧૧) વડતાલમાં મહારાજ વિરાજતા હતા અને ગઢડેથી બ્રહ્માનંદસ્વામી તતા 
ભણનારા સંતો આવ્યા, ને બ્રહ્માનંદસ્વામીએ ભગુજી આદિ પાળાના નારાયણ કહ્યાં 
મહારાજે દેશકાળની ખબર પુછીને બ્રહ્માનંદ્સવામીને કહ્યું કે, ““સમૈયા મોર જે સંત 
બ્રહ્મચારી આવે તે ઝોળી માંગીને જેમ, એમ ઠરાવ કર્યો છે.'” ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે 
કે, “અમે ગઢઢડેથી જે સંતો આવ્યા છીએ તેનું રસોડું જાદુ કરશું, ને ગામે ગામે ઝોળી માંગી 
લાવશું.'' પછે મહારાજ કહે કે, ““તમેને તો અમે કામ કરવા મોકલ્યા હતા; તેથી તમને તો 
અમારા કોઠારી પાસે રસોઈનો સામાન અપાવશું.'' ત્યારે સ્વામી કહે કે, ““જોઈતુ હશે તો 
લઈશું.'' પછી સવારે મહારાજે મંદિરની સવાસો પ્રદિક્ષણા કરી. ત્યાં બ્રહ્માનંદસ્વામી 
સામા મલ્યા જે, ““એક વાત પૂછવી છે. પછી એકાંતે જઈને બેઠા અને બે ઘડી કેટે આવ્યા. 
પછી પ્રદિક્ષણા ફરવા જાય, ત્યાં તો બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા કે, “આ વખત તો 
પ્રદક્ષિણા, ન ફરાય ? એમ કહીને હાથ ઝાલીને પાટ ઉપર બેસાર્યા. પછે બ્રહ્માનંદસ્વામી 
કહે કે, ““અમારે તો સંતો ઝોળી માગવા ગયા હતા તે દાળ, લોટ, ચોખા, ને શાક તે ઘણું 
આવ્યું છે; તે તમારે દર્શને આવ્યા હોય જે હરિભક્ત, તેમાં જેને અમારે ચોકે ખપે એમ 
હોય, તેમને જમવા મોકલજો. બીજે ક્યાંયે ન મોકલવા ત્યારે મહારાજ કહે કે “હા, ઝોળી 
તો કામધેનું છે.'' એમ કહીને ઉતારે પધાર્યા. (વિશ્રામ-૯૩) 


(૧૨) જુનાગઢ નવાબની કેરીમાં નિત્યાનંદસ્વામી સાથે ચર્ચાકરવા આવનાર 
નાગરોના ગોર નરસી પંડયાને તમાકુ ભરેલ મોઢે આર્શી વચન બોલતો જોઈને 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ નવાબને કહ્યું કે ““જેમ ઘોડું દાંતે ચોક્ડું લીએ છે તેમ આ પંડયા પણ 
બોલે છે.'' તે સાંભળીને નવાબ તથા કેચરીના જનો સર્વ હસી પડયા. ત્યારે મહારાજ કહે 


છ 


કે બ્રહ્મમુનિ ! તમે તો એક જ વેણમાં સર્વ સભાને ખુશ કરી ! પછી મહારાજ ઉતારે પધાર્યા 


ક ક 


ને બોલ્યા જે “બ્રહ્માનંદસ્વામી તમારે જે સાધુ પાળાને કામમાં રાખવા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય ૧ ૫૯૧ 


અહીં રાખવા હોય તેને આવો મળીએ. પછે મંદિરમાં રહેનારા સહુને મળ્યા, ને પોતાને 
માથે બાંધવાનો જે શ્વેતપાઘ તે આપ્યો અનેકહ્યું જે, ““આ સર્વે વેચી લેજો, અને હવે મળ્યા 
વિના કોઈ રહ્યો છે ? એમ નાવા બેસીએ છીએ ? ત્યારે નિત્યાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, 
“જેને મળવું છે તે તો હજી નથી મળ્યા.'' ત્યારે મહારાજ કહે કોણ ? ત્યારે કહ્યું જે 
બ્રહ્માનંદસ્વામી ! ત્યારે મહારાજે સ્વામીને હાથે ઝાલીને ઉભા કર્યા ને મળ્યા ને હાથે 
કરીને સ્વામીનો વાંસો થાંબડયો. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા, “જે તમે મને કીર્તન કરવાની 
આજ્ઞા કદી છે. એટલે મારે આપના ભેળું ગઢડે આવવું છે. તેથી નોતો મળ્યો.'' ત્યારે 
મહારાજ કહે તે, “મહિના એક કેડે કામ ગુણાતીતાનંદસ્વામીને સોંપીને આવજો.'' એમ 
કહીને ન્હાયા અને થાળ જમીને પ્રસાદી બ્રહ્માનંદસ્વામીને આપી અને ગઢપુર પધાર્યા. 
(વિશ્રામ-૧૦૦) 


૧૩એકસમે બ્રહ્માનંદસ્વામી કીર્તનબોલ્યાજે, 


“હવે નહિ મેલું નન્દજીની ડેલી રે, માવે તમને મંત્ર ભણીને કીધી ઘેલી રે.”' 
ત્યારે મહારાજ કહે કે “સ્વામી તમારે હવે આ ડેલી ન મેલવી. ત્યારે સ્વામી 
અ 


બોલ્યા જે, “ નન્દજી ડેલી ન મેલાવે,તો ડેલીએ રહીને મારે તમારા ગુણ ગાવા છે. 
(વિશ્રામ-૧૦૧) 


(૧૪) ગઢડામાં એક વખત મહારાજ સંતો ગાતા હતા. ત્યાં આવીને બોલ્યા 
જે, રાતે રાસ મંડળમાં ફર્યા હોય તેને, આવો મળીએ. પછે મળ્યા અને બોલ્યા જે ફર્યા ન 
હોય તે મળવા ન આવજો.' પછે ગવૈયા સાધુ મળ્યા, ને બ્રહ્માનંદસ્વામી મળવા આવ્યા, 
ત્યારે મહારાજ કહે “તમે ક્યાં ફરીને ગાયા છે ?' ત્યારે સ્વામી કહે કે “હું આંખી રાત્રી ફર્યો 
છું.; તે મારા કીર્તન કહું બોલ્યા છે. તે કીર્તન પુરૂં થાય ત્યાં બ્રહ્માનંદની હાજરી (બ્રહ્માનંદ 
નામ આવે) હોય જ. એટલે મહારજ કહે કે સાચી વાત આવો મળીએ. પછી હેતવી 
મળ્યા. (વિ.૧૦૧૦-૧૦૨) 


(૧૫) એક વખત મહારાજ ઉદાસ થઈ રીસાયા અને કડીઆ પથ્થર ઘડે ત્યાં 
પાટ મંગાવીને પાથર્યા વિના પોઢ્યા. પછે પાળાઓએ આવીને ગાદલું પાથર્યું ત્યારે પોતે 
તેગાદલાનેફગાવી દઈપાટ ઉપર પત્થરની કરચોને નાધીને પોઢ્યા. પછે પહોર 


૫૯૨ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


એક પાછલી રાત રહી. ત્યારે ત્યાં ત્રણ સદગુરૂઓ આવીને પગે લાગીને બેઠા. પછી 
મુક્તાનંદસ્વામી હાથ જોડીને બોલ્યા જે, “હે મહારાજ ! રામાનંદસ્વામીએ તેમને ગાદી 
ઉપર બેસારીને કહ્યું છે જે, બાઈ ભાઈ ગૃહસ્થને ત્યાગી, સર્વે ને તે ધર્મમાં રખાવજો, 
જ્યારના તમે ઉદાસ થયા છો ત્યારના સહુ બ્રહ્મચારી, પાર્ષદ, સત્સંગી બાઈભાઈ સહુ 
ઉદાસીન છે; અને કોઈ અન્ન પણ જમતા નથી. પછે બ્રહ્માનંદસ્વામી અને 
નિત્યાનંદસ્વામી બોલ્યા જે, સભામાં તમે એમ કહો છો જે, મુક્તાનંદસ્વામી તો અમારા 
ગુરૂ છે; તેમ કરો. પછી મહારાજ મોજડી પેરીને દરબારમાં પધાર્યા, એટલે 
ર 


બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે, “આ પાટ ઉપાડીને ક્યાંક મેલી આવો. ને પાછા આવે ને પુછે તો 
કહેજો કે જેનો પાટ હતો તે લઈ ગયા. (વિશ્રામ- ૧૦૨-૩) 


(૧૬) ગઢડામાં બ્રહ્માનંદસ્વામીનું મંડળ આવ્યું ને ઉતારા કરીને મહારાજ પાસે 
આવ્યા ને દંડવત કર્યા ને મહ॥રજ મળ્યા ને દેશકાળની ખબર પૂછી પછી મહારાજ કહે કે, 
“સ્વામી ! કીર્તન બોલે ! ત્યારે સ્વામી કીર્તન બોલ્યા જે, “તારૂ છોગું મારે આવીને 
ચિત્તમાં રહ્યું, તેસાંભળી મહારાજ બહુ જ રાજી થયા. ત્યાર પછી મહારાજે 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહ્યું જે, “ચાળીસ સાધુ અને પાળાના વારા બાંધો.'' ત્યારે સ્વામી કહે 
બહું સારૂં પછે બ્રહ્માનંદસ્વામીએ સર્વેને બોલાવીને કહ્યું જે, આ કુવો ગાળવ॥ 
(ગંગાજળીઓ) ના ચાળીસ ચાળીસ સંતો પાર્ષદોના વારા બાંધવા છે.'' તે સહુ તૈયાર 
થયા. એટલે સ્વામીએ મહારાજને કહ્યું કે ચાળીશ ચાળીશ જણા છ વારા થયા છે. 
માહારાજ કહે કે બહુ સારૂં (એટલે કુલ ૨૪૦) માણસોના છ વિભાગ કરી વારા ફરતી તે 
બધાએ ગંગાજળીઓ કુવો ગાળ્યો હતો. (વિશ્રામ૧૦૬) 


(૧૭) ગઢડામાં મંદિરનું કામ ચાલે. એક વખતે રત્નો કડીયો જમીને કામ કરવા 
ચડયો અને બોલ્યો જે, “આ ગાળો લાવો” એમ બે ફેરા કહ્યું, પણ કોઈન આવ્યા. પછે 
મહારાજ મોજડી પહેરીને ચાલ્યા ને બોલ્યા જે, ““શું જોઈએ છીએ ?'' ત્યારે કડીઆ કહે 
કે- આંહી ગોળનું ગતારૂં જોઈએ છીએ. ત્યારે મહારાજ ગોળનું ગતારૂં ભરીને 
પગથીએથઈને ઉપર ચડયા. પણ મહારાજ તો બીજાં ગતારૂં ભરવા મંડયા. એટલે 
મુક્તાનંદસ્વામી આવ્યા અને કહે જે, મહારાજ તમે રહેવા દો, આ સાધુ પાળા, કડીયા 
બધાકોચવાય છે.'' એટલે મહારાજ કહે કે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૪૯ 


ક 


છે તેથી તેને મરાય કેમ ? તેના માથેથી તોં ઓળધોર કરી પ્રામ નોછાવર કરીએ તો પણ 
થોડું છે.'' તે સાંભળી શ્રીજી મહારાજ કહે કે, ““સ્વામી, તમો કહો છો તે સત્ય છે. ડોશી 
તો મહા અક્ષર મુક્ત છે; તેને કેમ મરાય ? આવું વચન તો અમે કહ્યું હોય તો પણ તમારે 
કોઈએ ન માવું, તેની રસોઈ મને જમવામાં પણ બહુજ મીઠી અને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. એ 
તેનો ભાવ મીઠો લાગે છે, ભગુજી, તમે ઠીક કર્યું. નહિ તો તમને સ્ત્રી હત્યા અને બ્રહ્મહત્યા 
લાગત. એમ કહીને પોતે યોગ નિદ્રા કરવા ઉઠયા. અને બીજા સહુ સહુના આસને ગયા. 


(કંઠસ્થ) 
(૧૨) શ્રી હરિલીલામૃતમાંથી પ્રસંગો (૧૦) 


(૧) ગોંડલથી શ્રીજી મહારાજ ધોરાજી જવા ચાલ્યાં, રસ્તામાં મેવાસાની નદી 
“ચાંપરવડી” માં સ્નાન કરી નિત્ય ક્રિયા કરી. તે વખતે ત્યાંના હરિ ભક્તો, વ્યાસ વિરેશ્વર 
અને ઈન્દ્રજી તથા કડવા વ્યાસ વગેરે આવી શ્રીજીને પકવાન આપ્યું. તે મહારાજે જમીને 
સર્વ સંત મંડળને પીરસ્યું અને નદીના કીનારે એક વૃક્ષ તળે સભા ભરીને બીરાજ્યા 
તેવામાં ત્યાં સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી પોતાના મંડળ સહિત પધાર્યા નેશ્રીજી 
મહારાજને દંડવત કરી મળી સભામાં શ્રીજી સન્મુખ બિરાજ્યા. ત્યાં જે પ્રશ્નોત્તરો થયો તે 


વિષેની ચોપાઈઓ :- 
ચોપાઈ 


એક વૃક્ષ તળે સભા સજી, બેઠા સંત મંડળ પ્રત્યે શ્રીજી 

સમૈયો થવાની સુણી ગાથ, આવ્યા બ્રહ્મમુનિ સંત સાથ. 
શ્રીજી કહે, “તમેં દેશમાં ફર્યા ત્યાં સત્સંગ કેવો થયો છે ?'”' ત્યારે સ્વામી કહે કે, 
“મહારાજ ! સત્સંગ ઘણો જ વધ્યો છે. ત્યારે શ્રીજી કહે કે ““તમે કેવા સત્સંગી થયા ?”” 
ત્યારે સ્વામી કહે છે કે, 


બ્રહ્માનંદ કહે ભઘવાન, કર્યું તત મન ધન કુરબાન; 
પામ્યા ભક્તિ તમારી અભંગી, અમો સાચા સત્સંગી. 


તે સાંભળી શ્રીજી કહે કે, અમો ક્યાં હતા ! અને શું કિંયા કરતા હતા ! એ બધું કહો ! તો તમે 
સાચા સત્સંગી; ત્રણે અવસ્થામાં અમને નજરે ભાળે તે પાકો સત્સંગી”” ત્યારે સ્વામી કહે 
કે, હે મહારાજ ! એવા સત્સંગી તો અમે હજી થયા નથી, હું તો તમારા દાસનો દાસ છું. 


૬૫૦ સદ્દગરૂૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


બ્રહ્મમુનિ કહે, અહો દેવા, સત્સંહી નથી અમે એવા; 
અમે તો છયેં દાસના દાસ, જેવી દુધની આગળ છાશ. 
મેરૂ આગળ ટેકરા જેવા, મોટા ભક્ત આગળ અમે એવા. 


તે સંવાદ સાંભળી મુક્તાનંદસ્વામી કહે કે, ““હે મહારાજ એવા સત્સંગી કેમ 
થવાય ? તેનો ઉપાય કહો.'' શ્રીજી કહે. “પોતે અતિ આગ્રહ રાખી માયાનો પાસ ટાળે, 
ને પોતાના આત્માને શુદ્ધ અક્ષર સ્વરૂપ જાણી મને અક્ષરાતીત જાણે ને મારી મૂર્તિનું 
ધ્યાન ધરે તો એવા શ્રેષ્ટ સત્સંગી થાય ?'' 


બોલ્યા બ્રહ્મમુનિ શિરનામી, સુણો શ્રી સહજાનંદસ્વામી; 
કૃપાનાથ કૃપા કરો જ્યારે એવા થૈયેં સત્સંગી ત્યારે. 


શ્રીજી મહારાજ કહે કે, બ્રહ્મમુનિ ! ચૌદ લોકનું એક બ્રહ્માંડ; એવા કરોડો 
બ્રહ્માંડો અક્ષરને રૂંવાડે અણું રૂપ છે. એવું જે અક્ષરધામ તેનો હું ધામી, પુરૂષોત્તમ 
નારાયણ છું. અનંત મુકતો મારી સેવા કરે છે; એવો જે હું, તેક્યાંયે પ્રકૃતિ પુરૂષ, ગોલોક, 
વૈકુંઠાદિક ધામમાં નહિં રોકાતા, પરબારો તમારા અર્થે નરદેહ ધરીને તમોને દર્શન દઉં છું. 
પંકિતમાં પીરસી જમાડું છું. બહુ હેતે બોલાવું છું. છાતીએ લગાડી બાથ ભીડી મળું છું. 
પ્રસાદીના હાર અને વસ્ત્રો આપું છું, તમારા સાથે સખાભાવથી રમુજ કરૂ છું; એવાં અનંત 
લાડ લડાવું છું. તમો કોઈ કંઈ આજ્ઞા ઉલંઘન કરો છો, તો સગા વ્હાલાં તુલ્ય તમોને 
સમજી સહન કરૂં છું, તમે જ્યાં દેશ વિદેશ ફરવા જાવ છો, ત્યાં તમારે સાથે કરૂં છું. હવે 
એથી કૃપા કેવીક કરીએ ?'' એસાંભળી શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલ્યાકે, 
સુણી બેલ્યા બ્રહ્માનંદસ્વામી, અહો, ઈશ્વર અક્ષર ધામી. 


કુંપા બહુ ક્રિધી અશરણ શરણ, પણ માયાનું છે આવરણ; 
નથી એ થકી સમજાતું અમને, જાણીએ ન જથારથ તમને. 


એ વચન સાંભળીને શ્રીજી મહારાજે પોતાના અંગ ઉપર જે ઉપવસ્ત્ર ઓઢેલું 
હતું, તેને દૂર મેલીને કહે જે, ““જૂઓ, હવે છે કંઈ આવરણ ? '' 


ઉંડો મર્મ એમાં હતો જેહ, બ્રહ્માનંદે જાણી લીધો તેહ; 
કરતા વાત પરોક્ષ સદાય, આજ સ્પષ્ટ કહ્યો મહિમાય, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૫૧ 


પછી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ તે શ્રીજીની દ્ધિભુ મૂર્તિ અંતરમાં ધારીને હાથ જોડી કહ્યું 
કે, ““હે મહારાજ ! આજ બહુજ કૃપા કરી યથાર્થ ભેદ ભાખ્યો. જરાયે પડદો ન રાખ્યો તમે 
તો સર્વોપરી સર્વ અવતારના અવતારી છો.'' પછી શ્રીજી મહારાજ સહુ સંતો સાથે 
ત્યાંથી દુધીવદર, ઝાંઝમેર, થઈ જેતપુર પધાર્યા. ત્યાંથી ધોરાજી, જુનાગઢ અને પંચતીર્થ 
ફરી ચૈત્ર માસમાં ગઢપુર પધાર્યા, તયં અક્ષરતૃતિયાં, નૃસિંહ જયંતિ, કરીને ભીમ 
એકાદશીનો ઉત્સવ કર્યો. 


સાલત્રેસઠની ગઈ સારી, એની લીળા સંત્રેપે ઉચ્ચારી 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને ત્યાગી શયે, હજુ બે ત્રણ વર્ષ જ થયાં હતાં તે 
સમયની આ હકીકત છે ત્યારે અષાઢી વર્ષની ગણાના થતી. (કળશ૬ વિ.૧૯) 


(૨) કચ્છ માંડવીયા ખેયા ખત્રી * વેદાંતિનો પરાજ્ય કર્યો ત્યારે 
શ્રીજીએ પોતાની ગાદી ઉપરશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને બેસાડયા 
બ્રહ્માનંદને કહે ભગવાન, તમે બેસો અમારે જ સ્થાન, 
તમ આગળ હું બેસું હેઠો, જેમ શિષ્ય કોઈ હોય બેઠો. 
સુણી બોલ્યા બ્રહ્માનંદસ્વામી, એમ કેમ કરૂં બહુનામી, 
બેસું આપને આસને હુંય. તેથી પાપમાં હું તો પડું યું 
કહે કૃષ્ણ જે આજ્ઞા અમારી, જાણો તે હિતકારી તમારી; 
તોડે આજ્ઞા તેથી થાય પા, એમ જાણજો નિશ્ચય આપ. 
માટે મારી ગાદી પર બેસો, બીજા સંશયમાં નવ પેસો 
હંસી બોલ્યા બ્રહ્માને વાણી, અહો સાંભળો સારંગપાણી. 
આજ હું પરમેશ્વર થઈશ, લાવો બે ઘડીનો ભલો લઈશ, 
એમ કહી ગાદી ઉપર બેઠા, બેઠા, આગળ શ્રીહરિ હેઠા. 


(૩) સં. ૧૮૬૪ માં કારીયાણા ગામે કાળુભાર નદીના કાંઠે શ્રી હરિએ વાંસળી 
વગાડી, તે વખતે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ કીર્તનો કર્યા કે “વાલે વજાડી વાંસળી, કાળદ્રીને 
તીર.'' (કળશ ૬ (વિ. ૨૦) 


(૪) શ્રીજેતલપુરમાં શ્રીજી મહારાજે મહારૂૃદ્ર યજ્ઞ સં. ૧૮૫૬ નાપોશસુધી ૭ 
થી શરૂ કરેલ, ત્યારે ત્યાં સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની હાજરી હતી. 
સ્વરૂપાનંદ જામનગરથી, આવ્યા મંડળ સોત સત્વરથી; 
આવ્યા સુરતથી રામદાસ, લૈને મંડળ પોતાનું પાસ 
બ્રહુહ્મહ્માનંદે, મુક્તાનંદસ્વામી, આવ્યા એ પણ આનંદ પામી. 
લખી પત્ર હતા તે તેડાવ્યા, સર્વે મંડળ સંતનાં આવ્યા. 


(કળશ ૬ વિશ્રામ ૨) 
(કુટનોટ ૬૫૨ પાનેવાંચો) 


૬૫૨ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


(૫) શ્રી ડભાણનો યજ્ઞ 


કચ્છમાં ગામ તેરાથી સદગુરૂ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી અને સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને આજ્ઞા કરી કે, તમો ડભાણ જઈને યજ્ઞની સામગ્રી તૈયાર કરો. અમે 
માગશર માસમાં ત્યાં આવશું અનેપોષ માસની પોશી પૂનમે તે યજ્ઞ પૂર્ણ કરશું. 


ચોપાઈ 
પછી ત્યાંથી આવ્યા પ્રભુ તેરે, રહ્યાં નથુ સુતારને ઘેર; 
મુક્તાનંદ અને બ્રહ્માનદ, કહે બેયને વૃષકુળચંદ. 
સંતો બેય ડભાણ સિધાવો, જઈને જગનનો જોગ કરાવો, 
જગન સામાન જોઈએ જેહ, તમે રાખો મગાવીને તેહ. 
ફરતા ફરતા તમ પાસે, અમો આવશું મૃગશિર માસે, 
યજ્ઞ આરંભ ત્યારે કરાશે, પોષી પુનમે પુરણ થાશે. 
કહે કૃષ્ણ વચન ચિત્ત ધરો, યજ્ઞ સામાન પુષ્કળ કરો, 
મુક્તાનંદ અને બ્રહ્માનંદ મુનિ પામ્યા અત્યંત આનંદ. 


(કળશ ૭ વિશ્રામ ૮) 


(૬) રસ કસ ન ખાવાના પ્રકરણ વખતે સંતોને બહુજ દેહ પીડા થતાં શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ એક યુક્તિથી તે પ્રકરણ બંધ કરાવ્યું 


શ્રીજી મહારાજે પરમહંસોને રસ કસ ગળ્યું ચીકણું વગેરે નહિં જમવાની 
આજ્ઞાનું પ્રકરણ ચાલુકરવાતી સંતોએ છાશ એ 


ખૈયાના - ૧૦૮ પ્રશ્નો (પેજ ૬૫૧ ની કુટ નોટ) 


અવ્યાકૃત, માયા, વિધ્યા, આવિદ્યા, બુદ્ધ જીવ, મુક્તજીવ, જાગૃત, સ્વપ્ન, 
સુષુપ્તિ, મૂર્છા, સમાધિ, તૂર્યા, જીવ, ઈશ્વર, સાક્ષી, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ, આનંદ, અન્નમય, 
પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય, કર્તા, ક્રિયા, કર્મ, જ્ઞાન, જ્ઞેય, પ્રમાતા, 
પ્રમિમાતિતા, અપ્રમા, મહા વાક્ય, પ્રકૃતિ વાક્ય, સવિકલ્પવાક્ય, નિર્વિકલ્પવાક્ય, 
અવાંતરવાક્ય, કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ, વેદાંતવાક્ય, વેદવેદાંગ, યોગયોગાંગ, ઈન્દ્રિય, 
વિષય, અંતઃકરણ, દેવતા, પ્રાણ શરિરી, અભિમાન, અધિષ્ઠાતા, પ્રિય, ઉત્પતિ, 
પ્રલય, સ્થિતિ, કાળ સ્વભાવ, ગૂણ, નિર્ગૂણ-સગૂણ, આકાશ, નિરાકાર, સાકાર, ગુરૂ, 
શિષ્ય, ઉપદેશ, દીક્ષા, મંત્ર, વર્ણાશ્રમ, અત્યાશ્રમ, ધર્મ, અધર્મ, જન્મ, મરણ, વિષ, 
અમૃત, દોષ, યશ, અપયશ, પંડિત, મૂર્ખ, રોગી અરોગી, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રજ્ઞ, સત્ય, અસત્ય, 
ચૈતન્ય, જડ, દુઃખ અસ્તિ, ભાતિ, નામ, રૂપ દ્રષ્ટા, પરિચ્છિન, મોક્ષ, પુરૂષ, સંશય, 
બહુયશ્, સંશય, વિષર્યય, જીવનમુક્ત, ષટુર્મિ, દહરવિધ્યા, અક્ષિવિધ્યા, વ્યોમપંચક, 
લક્ષણબ્રહિષડકોશ, ઇત્યાદિકના સ્વરૂપ સબંધી પ્રશ્નો ખૈયાઓ પૂછયા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૫૩ 


પણ એક જાતનો રસ છે, તેમ માનીને છાશ પીવી પણ છોડી દીધી હતી ગુજરાતમાં ઉષ્ણ 
ત્ર્ક્તુના તાપની ગરમી તથા ઉપવાસની ગરમી આકરી લાગતા ઘણાંક સંતો તો 
“રાતઆંધળા' (રાત્રેનજોઈ શકે તેવા) થયા હતા. 


એવામાં શ્રીજી મહારાજ કુંડળમાં મામૈયા પટનગરના દરબારમાં ઉત્સવ કરે છે 
તે સાંભળીને સંતોના મંડળ કારીયાણી આવવા લાગ્યાં. ત્યારે શ્રીજી કહે કે, ““ઉત્સવને તો 
હજી વાર છે, અને તમો વ્હેલા કેમ આવ્યા ? માટે હજી થોડા દિવસો દેશમાં ફરી આવીને 


ન 


પછી આવો.'' આવી આજ્ઞા થતા શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી જે, ““સંતોની મા” કહેવાતા હતા, 
તેમને સંતો પ્રતિની દયાથી સંતોની દુઃખ યુક્તિથી શ્રીજી મહારાજ પાસે નિવેદન કરવાનું 
મનમાં વિચારીને રાતની સભામાં બોલ્યા કે, “હે સભામાં બેઠાલે સંતો ! મારે આસને 
ક ર. પ. સ. ગ દિ હ જ્ય પ” 4 ઉ જ 
મારો સતાર પડેલ છે, તે જે સંતો આખે ભાળતા હોય, તેવા સંત ઉઠીને જો સતાર લઈ 
એ તો શ્રીજી મહારાજ પાસે કીર્તનો કોઈ આંખ ભાળતા નહોતા. એ હકીકતા 
મહારાજશ્રીના ધ્યાનમાં આવવાથી મહારાજે તે દિવસથી જ રસકસ વગેરે જમવાની છૂટ 
આપીદોધી. 


પૂર્વછાયો 
ઘણા દિવસના વિયોગથી. દર્શનાતુર થઈ ઘણા સંત, 
આવ્યા હતા ઉતાવળા, એવી વાત જાણી ભગવંત. 
સંતો તમે સહુ સાંભળો, અવિનાશી ઉચરીયા એમ, 
ઉત્સવ ઉપર તેડાવીયા, આવ્યા આગળથી તમે કેમ. 
બેઠા હતા બ્રહ્મમુન ત્યાં, સર્વ પરમહંસની માત. 
સંતોનં દુઃખ જણાવવા, તેણે ત્યાં કર્યો મર્મ અઘાત, 
કહ્યું સંતો કોઈ સમે, રાતે દેખો છો મારો સતાર ? 
દેખી શકો તો લાવી મને, આપો તરત આ ઠાર, 
મહાનુભાવાનંદજી કહે, રસકસનો કર્યો છે ત્યાગ; 
છાંડી દીધી છે છાસ પણ. તેમાં ભાળીને રસનો ભાગ, 
તેથી થયા તે રતાંધળા, પણ અમે રહ્યાતા ડભાણ, 
ભાંજી ““બડેલા'' ની લાવતાં, ત્યાંના જે સત્સંગી સુજાણ. 
ખૂબ અમને ખવરાવતા, તેથી રતાંધળાનો રોગ, 
અમારા મંડળમાં પ્રભુ. નથી જણાતો તેનો જોગ. 


૬૫૪ સદ્દગરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


ન 


ત્યારે બોલ્યા પ્રભુ તે સમે, હવે જશો ન ક્યાંઈ ખચીત; 


ન્‌ 


આંહી રસોયો આપશે, રસ ક્સ જમો રૂડો રીત. 


પછી શ્રીજીની આજ્ઞાથી સહું સંતો ત્યાં રોકાણા અને મહાનુભાવનંદસ્વામીના 
સંતો સ્વામીશ્રીનો સતાર લાવતાં સ્વામીએ કીર્તનો ગાયા, આવી યુક્તિથી સદગુરૂઓની 
“માતા” તરીકે સહુનું દુઃખ સ્વામીએ નિવેદન કરી નિવાર્યું હતું. (કળશ ૭-વિ. ૩) 


(૭) જેતલપુરમાં શ્રીજીએ સ્વામીશ્રીને છાતીમાં ચરણાવિંદ આપ્યાં 
ચોપાઈ 
પ્રભુ ત્યાંથી ગયા અસલાળી, ત્યાંધી જેતલપુર વનમાળી 
મુક્તાનંદ તથા બ્રહ્માનંદ, આવ્યા સુરતથી જનવૃંદ 
મુક્તાનંદ, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, પ્રેમાનંદ, પ્રમુખ અકામી 
સભામાં કરે ગવાણું સારૂં, પ્રભુને બહું લાગે તે પ્યારું 
રીઝી આપ્યા પ્રસાદીના હાર, આપ્યા ચરણ બે છાતી મોઝાર 
ગાન સુણી અનેહરિડોલે, ધન્ય ધન્ય મુખે એમ બોલે. 
પુષ્પોતાગ્રા વૃત 
ત્રણ મુનિજન મુક્ત, બ્રહ્મ, પ્રેમ, કૃત શુભ ગાન રીઝયા પ્રભુજી જેમ; 
નહિં નહિં શુભ ગાન નારદનું, નહિં નહિં તે સમાન શારદાનું. 


(ફળશ - ૭-વિ. ૪૩) 
(૮) શ્રીજી મહારાજે બ્રહ્મમુનિ માથે દુધની દેગડી રેડી 


ગઢપુરમાં પંચાળાના દરબારશ્રી ઝીણાભાઈના બેન શ્રી મુક્તઆદીબાએ સંતોને 

બીરંજની રસોઈ આપી ખુબ આગ્રહ કરી સહુને જમાડ્યા, પછી શુદ્ધ ભેંશના દૂધમાં સાકર 

નાખી ચોખા સાથે જમાડ્ય વળી પછી ત્રીજી મવખત દૂધ સાકર પીરસવા શ્રીજી સુધીની 

પંક્તિમાં પધાર્યા ત્યારે સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પોતાના “પત્તર' ઉપર પોતાના બન્ને 

હાથ મેલી “પતર ઢાંકી દઈ લેવાની ના પાડી, તેની શ્રીજી મહારાજે સ્વામીના મસ્તક ઉપર 
કુ 


દૂધથી ભરેલી દેગડી રેડી દીધી અને તેના ઉપર દળેલી સાકરનો ખોબો ભરીને માથે નાખ્યો, 
એમ કરીનેસ્વામી પ્રત્યેનુંપોતાનુંહેતસખાભાવનુંજણાવ્યું.' 


ચોપાઈ 


પછી પીરશું ઉપર દૂધ-તેમાં સાકર પીરસી શુદ્ધિ; 
બ્રહ્માનંદ મુનિને શીશ, રેડી ત્રાંબડી શ્રી જગદીશ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬પપ 


એવી શ્રીજીની લીલા અનંત, સ્નેહે નિત્ય સ્મરણ કરે સંત, 
મહા સુખ દીધા ઘણા માવે, સુતાં બેસતાં સાંભરી આવે, 
એવી લીલા કરી ગઢપુરમાં, સહુને સાંભરે તે અતિ ઉરમાં 
(કળશ -૭ વિ. ૪૪) 
(૯) આદ્રજમાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને સદગુરૂ સ્થાપ્યા 
પૂર્વછાયો 
પછી સભા સાંજે ભરી મુખ્ય ચાર સ્થાપ્યા મુનિચંદ, 
મુક્તામુનિ ને બ્રહ્મમુનિ, ચૈતન્યાનંદ, નિત્યાનંદ, 
પાટ ઉપર ચાર ગાદોઓ, ધરી ત્યાં બેસાર્યા સંત, 
પુજા કરી મહા પ્રભુજીએ, કરી આરતી હરખી અત્યંત, 
ફુ. ક કે ન ક 
કૃષ્ણ કહે સહું સાંભળો, મારા આશ્રિત છો જનજેહ, 
ઝે શ ઝે કુ 
આ ચાર સદગુરૂ જે કહે, તમો પાળજો તરત જ તેહ. 
પ્રેમથી જે એન પુજસે, એ છે ભવ સાગરના નાવ. 
મુનિને માન ગમે નહીં, પણ આગ્રહ અતિશે જોઈ, 
આજ્ઞા થકી બેઠા ગાદીએ, કાંઈ બોલી શક્યા નહિં કોઈ. 
સહું સંતે સદગુરૂચારની, પછી પુજા કરી ધરી પ્રેમ, 
આનંદની એલી થઈ, થાય દુકાળમાં ધન જેમ. 
પ્રથમ જ મારા પ્રભુજીએ, એજ સ્થાપીઆ સદગુરૂ ચાર, 
થભે કહું તો શંભવે, સત્સંગ તણા આધાર. 
(કળશ ૭ વિશ્રામ ૭૪) 
૦ ૦ ૨ ૦ પણ છ. જ્‌ ૪ 
આણંદમાં થયેલ ઉપદ્રવનું ક્ષમાશીલ સંતોએ કરેલું સહન 


(૧૦) આણંદમાં શ્રીજી સ્વારીનું સામૈયું ચૌટા વચ્ચે આવ્યું આગળ વાંજીંત્રો 
અને પાછળ શ્રીજીના સખાઓ હથીયાર બંધ ગોડાઓ ઉપર હતા તેની પાછળ સંતોના 
વૃંદો કીર્તન ગાતા હતા. તે પછી શ્રીજી મહારાજ માણકી ઘોડી ઉપર બીરાજમાન હતા. તે 
વખતે આસુરી બુદ્ધિવાળા જીવોએ શ્રીજીનું અપમાન કરવા ધૂળ, ઈંટાળા, છાંણ, ગારો, 
વગેરે શ્રીજી અને શ્રીજીની સ્વારીમાનાં સર્વ ઉપર નાંખી, મારો મારો કહી ભુંડી ગાળો દેવા 
લાગ્યા શ્રીજી ઉપર ધૂળ છાંણ ઈંટાળાઓ સાથે શબ્દોની ઝાંડીઓ વરસતી જોઈને, મહા 
શુરવીર સખાઓ પોતાના ઈષ્ટ દેવનું અપમાન થતું નજરે પડતાં, ક્રોધાયમાન થઈ પોતાના 
જાતિસ્વભાવ ઉપર આવી 


૬૫૬ સદ્દગરૂૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


જતાં પાર્ષદ ભગુજી મ્યાનમાંથી તલવાર કાઢવા લાગ્યા; જોબન પગી પણ ભાતામાંથી 
તીર કાઢી ધનુષમાં ચડાવવા લાગ્યા, દાદાખાચરે હાથમાં બરછી ઉંચી કરી ચક્રાવે ચડાવી, 
સુરાખાચરે મોટું બેધારૂં ખડક મ્યાનમાંથી ખેંચી ઘા કરવાની તૈયારી કરી; ઠાકોર 
ઝીણાભાઈએ બેઠમાંથી કટાર ખેંચી ચકરડી ચડાવવા લાગ્યા; મુમજી મારવાડીએ 


જે ક 


ભેઠમાંથી જમૈયો ખેંચી હુલાવવાના દાવથી પેંતરો ભર્યો, આવું ભધું શ્રીજી મહારાજે 
માણકી ઉપરથી નજરે જોતા જ આજ્ઞા કરી કે, ““કોઈ શસ્ત્રનો ઘાવ કરશે તે વચન દ્રોહી 
અને ગુરૂ દ્રોહી ઠરશે. આપણે સહુ આગળ નહીં જતાં, પાછા ગામ બહાર ચાલો'' એમ 
આજ્ઞા કરી પોતાની માણકી ઘોડી પાછી વાળી આગળ ચાલ્યા, તેથી સહું શુરવીરો 
સખાઓએ ક્રોધ સમાવી હથીયારો મ્યાન કરી, ગામ બહાર પાછા આવ્યા. ને ત્યાંથી 
સીધા વડતાલ જઈ જ્ઞાનબાગમાં આંબલા નીચે સભા ભરી બીરાજ્યા ત્યાં આપ્રમાણે 
વાર્તાલાપ થયો. 


ચોપાઈ 


જ્ઞાનબાગમાં આંબલા પાસ, સજી બેઠા સભા અવિનાશ; 
કહે શ્રી હરિ આપણેં ફાવ્યા, કેવા જીતીને ત્યાં થકી આવ્યા. 
બોલ્યા બ્રહ્મમુનિ મુખે વાણી, જીત્યા તે શું કહું હું વખાણી, 
મારા શિરમાં ભરાયો ગુલાલ, જશે તે પરમ દોડે કે કાલ. 
ભલા ગોમય ચંદને ચરચ્યાં, ઈંટાળા પુષ્પથી વળી અરચ્યાં; 
હંલદો કાજું કેશર રંગે, બાકી છે તે ચડાવશું અંગન- 
ગોમતીનો કાદધ કોઈ લાવે, તેના તિલક તો કરવામાં આવશે; 
પણ કાદવ આણંદ કેરો, ક્યારે ચર્ચાત અગે ઘણેરો. 
કુઢયું તુંબડું ને ફુટયું પત્ર, ને તો મળશે વળી ક્યાંય અત્ર; 
અમે “ગૌરવ' સંખે ઉપાધી, આવી ગાળો ઘણી ક્યારે ખાત. 
“જમે ગોરવ' સાખે ઉપાધી, જમ્યા વગર આતો ગાળો ખાધી; 
આજ તો ઓરીયા બધા વિત્યા આજ ઈડરીઓ ગઢ જીત્યાં. 
હાસ્યરસ એમ વાતમાં લાવ્યા, સ્વામીએ જન સહુને હસાવ્યા. 
સુણી બોલ્યા હરિ કરી પ્રીત, ક્ષમા થઈ એજ આપણી જીત. 
લડયા હોત તો વૈર બંધાત. ફરી આપણે ત્યાં ન જવાત; 
ત્યાં નાં જન મનમાં પસ્તાશે સત્સંગી સારા તેમાં થાશે. 


(કળશ ૭ - વિ. ૭૦) 


ન્‌ 


ન- ઈટોના ઘા વાગવાથી જ્યાં સોજો થયો હતો ત્યાં હળદળ ભરી શેક કરવો તે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૫૭ 
(૧૩) શ્રી પુરૂષોત્તમ ચરિત્રમાંથી (૧) 


(૧) શ્રી હાલાર પ્રદેશમાં જામનગર તાબાના તરધરી ગામા ક્ષત્રિય ભક્ત 
ગઢપુર શ્રીજીના દર્શને ગયા. તે વખતે પોતાની વાડીના આંબામાંથી પાંચ આમ્રફળ 
(કેરીઓ) લઈ ગયેલા તે ગઢડા જઈ શ્રીજીને ચરણે ધરી, પોતે દંડવત કરી, પગે લાગીને 
બેઠા એટલે શ્રીજી મહારાજ કહે કે, દરબાર આ ફળો ક્યાંથી લાવ્યા ? ત્યારે તે કહે કે ““હે 
માહારાજ ! મારી વાડીમાં અંબા વાવેલા છે, તેમા પ્રથમ જ ફળો આવતાં તે આપશ્રીને 
જમાડવા લાવ્યો છું.'' પછી મહારાજે તે ફલો સુઘરાવ્યા અને જમવા માંડયા. તે જમતાં 
જમતાં બહુજ મિષ્ટ લાગવાથી શ્રીજી મહારાજે વખાણ કરતાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કહ્યું કે, 
બ્રહ્મમુનિ! આમ્રફળો તો બહુ મીઠાને સ્વાદિષ્ટ છે.' તે સાંભળી સ્વામી કહેકે, 

દોહા 
કહે મુનિ હમ ક્યું કરે, બિન જાને સંવાદ, 
જીહિ ફલકો રસ જો જીમે, જાને સોઈ સવાદ, 

એ મર્મ વચન સાંભળી શ્રીજી મહારાજે તેમાંથી એક કેરી બ્રહ્માનંદસ્વામીને 
પ્રસાદીની આપી હતી. 


સોરઠા 


મર્મ વચન સુનિ શામ, મુંહસે કછૂં મુસકાયકે. 
એક હી ફળ એહિ ઠામ, બ્રહ્મમુનિ કુંતબ દીયો. 
€ 


(૨) આદ્રજમાં સદગુરૂઓ કર્યા તે વિષે દોહા, 


મુક્તમુનિ પુનિ, નિત્યાનદ મુનીશ, 
પુનિ ચૈતન્યાનંદ મુનિ, સબ હી સંત અધીશ. 


(શ્રી પુરૂષોત્તમ ચરિત્ર અ. ૮૩) 
સ્વામીશ્રીની શિલ્પકળા 


શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી એક દિવસવડતાલ મંદિરના સ્થંભો, કમાનો, રૂપ 
ચોકીઓનું નિરક્ષણ કરતા કરતા મુખ્ય દ્વારની રૂપ ચોકીએ આવી ત્યાં 


૬૫૮ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કારીગરને બોલાવીન કહ્યું કે ““દરેકકમાનોમાં કોતરણી છે. તેથી આંહી મુખ્યદ્વાર હોવાથી 
“ડબલ કમાન'' કરી કોતરણી કરવી જોઈએ””' સાંભળીને કારીગર કહે કે “સ્વામી ! દરેક 
મંદિરો (ઠાકોરજીના મંદિર વગેરે)માં મુખ્ય દ્રારમાં એક જ કમાન કોતરાય છે. ક્યાંયે 
ડબલ કમાન નથી તેથી મેં આંહી પણ એમ જ કરેલ છે,” સ્વામી કહે કે, “તમે 
રાજવલ્લભ અને પ્રસાદમંડન વગેરે શિલ્પકળાના ગ્રંથો ભણ્યો છો ?”' તે કહે કે “ના 
અમે તો જાના મંદિર ઉપરથી નકશો કરી નવું ચણીએ છીએ”' એ સાંભળી સ્વામીશ્રીએ 
એક વખતે ત્યાં એક કાગળ મંગાવી તેના ઉપર પોતે સ્વહસ્તે મુખ્યદ્વારની રૂપચોકીની 
ડબલ કમાનનું ચિત્ર દોરી શિલ્પ કળાના નિયમ મુજબ તેમાં કોતરણી કરવાના સ્થાનો 
બતાવી કહ્યું કે “આવી ડબલ કમાન તથા સ્થંભો તેના શરાભરણામાં હવે તમે તમારી 
કોતરણીની કારીગરી આળેખી નકશો કરી તેના ફરમાં કાપી ઘડાઈ શરૂ કરો, તમે આવું કામ 
ક્યાંયેનથી કરેલ તેથી હજી મનમાં ઘડ બેસતી નથી પરંતુ આ મારો નકશો જોઈ તમે ચીત્ર 
દોરશો એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના પ્રતાપે તમને આવડશે એવો મારો આશીર્વાદ 
છે.'' તે વખતે શિલ્પકારે સ્વામીનો ચરણ સ્પર્શ કરી કાંઈ પણ મનમાં તર્ક વિતર્ક નહિ 
કરતાં તે પ્રમાણે નકશો દોરી ““ડબલ કમાન'' રચી આપી, ચરોત્તર પ્રદેશના કળાકારો તે 
જોઈ વિશ્મીત થયા અને છેલ્લે છેલ્લે વૈરાગ્ય મૂર્તિ શ્રી નિષ્કુળાનંદસ્વામી પણ ઘોળેરાનું 
મંદિર ચણાવતા હતા ત્યારે વડતાલ જોવા આવી તે પ્રમાણે નકશો દોરી અને ધોળેરા 
મંદિરના મુખ્યદ્દારમાં તેવીજ ડબલ કમાન કરી હતી હાલતે બન્ને (વડતાલ અને ધોળેરા) 
મદિરોમાં તેકમાનો મોજુદ છે એવી સ્વામીશ્રીની શિલ્પકળા ઉત્તમ હતી. 


(ભક્તરાજ કેસરભકત) 
“લેખક સ્વામી સિધ્ધેશ્વરદાસજી સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી””' 


નામની પુસ્તિકામાંથી 


(૧) સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી શિલ્પકળામાં નિપુણ હતા મંદિરની રચના 
ગોઠવણી તેઓ જાતેજ કરતા કોઈ મિસ્ત્રી કડીઆની તેમાં તેમને જરૂર પડતી નહીં. 


ક 


(૨) જુનાગઢ મંદિરના મહંત કોને કરવા ? એ પ્રશ્ન સભામાં શ્રીજીએ પૂછતાં 
સંતોએ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું નામ રજુ કર્યુંમહારાજે કહ્યું “અમને 


બ્રહ્મમુનિવગર ગમતું નથી તેમને તો અમે સાથે લઈ જશું'' આ શાંભળી બ્રહ્માનંદસ્વામી 
એ કહ્યું કે “હા મહારાજ મારી પણ એવી ઈચ્છા છે પણ આ જોગી (શ્રી 
ગુણાતીતાનંદસ્વામી) મારા મંડળમાં છે. તે સમર્થ છે. વળી આપની મૂર્તિમાં જ સંલગ્ન 
જોડાયેલા છે એટલે ગમે તેવા મહારથીને વશ કરશે, એ સાંભળી શ્રીજી મહારાજે 
ગુણાતીતાનંદસ્વામીને હાર પહેરાવ્યો એટલે બ્રહ્માનંદસ્વામી બહુજ રાજી થયા (પાને 
૬૬-૬૭) 


(૩) શ્રીજીએ પ્રકરણ ફેરવી ત્રણ હાથનો કંતાનનો કટકો સંતોને પહેરવા 
આપ્યો. એટલે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કહે કે “મહારાજ ! આ દેહ બહુજ જાડો છે તો અરધો 
હાથ વધુ આપો”' શ્રીજી કહે “' સ્વામી ઉપવાસ કરો એટલે શરીર ઓછું થશે,” સ્વામી 
કહે'' મહારાજ આજ ઉપવાસ કરૂં તો આવતી કાલે કદી દેહ ઘટે, પણ આજનું કેમ કરવું 
?'” શ્રીજી કહે એક તસુએ કોઈને વધુ નહિં મળે, એ શાંળભી સ્વામી કહે કે “ શું કરૂં 
મહારાજ, તલ જેટલી ભૂમી માંહે તમારા સીવાય બીજો કોઈ પ્રગટ ભગવાન જોવામાં 
આવેતે નથી એટલે આંહી તમારા સાથે રહ્યો છું. ત્રણ હાથો ટુકડો આગળ બાંધીશ તો 
પાછળનો ભાગખુલ્લો દેખાશે અનેપાછળ બાંધીશ તો આગળનો ભાગ ખુલ્લો દેખાશે, 
એમાં અમારે શું તમારી લાજ જશે, “તેથી મહારાજે ગા સાડા ત્રણ હાથ કંતાન આપી ને 
કહ્યું કે “આવા સાધુને અરધો હાથ તો શું ? પણ જેમ બળીરાજાએ વામનજીને ત્રીલોકીનું 
રાજય આપ્યું હતું તેટલું આપીએ તોય પણ ઓછું છે, તે પછી સ્વામી સાડાત્રણ હાથનું 
કંતાનલઈ હસ્તા હસ્તા આસને ગયા. પાને (૭૨-૭૩) 


(૪) સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી દરરોજ પ્રાતઃકાળમાં “અક્ષર ઓરડી' ની 
ઓસરીમાં બેસી “પ્રાતઃ થયું મન મોહન પ્યારા, પ્રિતમ શું રહ્યાં પાડી રે'' એ પ્રભાતી 
બોલતા, અને તેની છેલ્લી કડીમાં ““બ્રહ્માનદના નાથ વિહારી ઉઠો આળસ મોડી રે” 
ત્યારેશ્રીજી મહારાજ જાગી આળસ મરડીને ઉઠતા. (પેજ ૮૪) 


(૫) સવંત૧૮૮૮ નાફાગણસુદીપૂર્ણિમાના સમૈયા ઉપર જાનાગઢથી અક્ષર 
મર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદસ્વામી વડતાલ જતા હતા તે મુળી આવ્યા, ત્યારે અક્ષર મૂર્તિ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી ઘણા વખતે જોગીને જોઈ બહુ જ રાજી થઈ માથે હાથ મુકી કહ્યું. ““ અમે 
અમારી જ્ઞાનની ગાંસડીઓ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૫૯ 


૬૬૦ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


લાવ્યા હતા. તે અમને સાથે લઈ જઈ એ છીએ, પણ તમે (સ્વરૂપનિષ્ટાનું) જ્ઞાન છૂટે 
હાથે દેવા માંડયું છે તે દીધે જ રાખજો અને ધામમાં વ્હેલા આવવાનો સંકલ્પ કરશો. નહિ, 
મહારાજનો બહુ રાજીપો છે.'' તે સાંભળી ગુણાતીતાનંદસ્વામીએ સ્વામીશ્રીનો ચરણ 
સ્પર્શકરી અનુમતિ આપી. (પાને૯પ) 


॥ શ્રીજી ।॥ 
શ્રી મહાપુજા વિધાને 


જુનાગઢ મંદિર ચણાતી વખતે અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામી એ સદગુરૂ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીને મહાપુજા વિધીમંત્ર અને તેના અંગ દેવતા આદી “પટળયંત્ર' 
વગેરેનો ખરડો આપેલ હતો તે સ્વામીશ્રી પુજામાં રાખતા અને તે પછી શ્રી દેવાનંદસ્વામી 
માર્ફત શ્રી તટ્ુપાનંદ સ્વામીને મળેલ તેમના મુખ્યાશિષ્ય સદગુરૂ શ્રી જગજીવનદાસા 
સ્વામી જ્યારે આચાર્ય મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી ચરાડવા જાડેજા શ્રી વીભાજીભાઈ સાથે 
આવ્યા ત્યારે ત્યાંના હરિ મંદિરની પાછળની ઓસરીમાં એક નાની વેદીકા રચી ત્યાં 
“પુત્રેષ્ટીયજ્ઞ'' નો પ્રારંભ કરી, સનાતન વેદોક્ત વિધિથી મહાપુજા 'પટળયંત્ર' નું 
સ્થાપન કરી નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી ધનસ્ત્રીના ત્યાગી જપીયા સંતોના હસ્તથી ષ્ટમાસનું યશ, 
તંજ્ઞ અને મંત્ર, અદિકનું અનુષ્ટાન વિધાન ચાલુ કરતા પ. ભ. શ્રી વિભાજીભાઈનો સંકલ્પ 
સિદ્ધ થયો હતો. 
“મહા પુજા પટળયંત્ર' અને મહા પુજાનો મહામંત્ર 
અંગ દેવો વગેરેનું વિધાન 
જપનીય મહા મંત્ર (૧) 


બ્રહ્માહ સ્વામિનારાયણ દાસોસ્મી' તિ ઝેઠં નમઃ । 
સ્વામિનારાયણાયે' તિ “સ્વામિનારાયણાવમામ 
ઈત્યે તે પરમા મંત્રઃ શ્રી હરૌ પ્રીતિ કારકાઃ 1 
ચતુવર્ગ પદા નૃણાં દુઃખ દોષાધ નશિકાઃ ॥1 


ભાવાર્થ - ““બ્રહ્માહં સ્વામિનારાયણદાસોસ્મિ'' (અર્થ) બ્રહ્મરૂપ એવો જે હું 
તેપરબ્રહ્મસ્વામિનારાયણ ભગવાનનો દાસ છું “ડઝૅઠં નમઃ સ્વામિનારાયણ”' (અર્થ) ઝટ 
કારવાચ્ય ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૬૧ 


મારાનમસ્કાર હો “સ્વામિનારાયણ વમામ'' (અર્થ) હૈ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તમો 
ક 


ન્‌ 


મારું (કાળ માયા કર્મો અને યમદૂતો તથાજે જે દુઃખો હોય તે થકી) રક્ષણ કરો. 
જાપનીય મહા મંત્ર (૨) 


સ્વામિનારાયણ સ્વામિન સહજાનંદ હે હરે ॥ 
કૃષ્ણ નારાયણ શ્રીજી મહારાજ નમોસ્તુતે ॥ 
નીલકંઠ ઘનશ્યામ ત્વં હરિકૃષ્ણ પાહિમામ । 
કાલ માયધ કર્માતિ દ્રોહ દોષ યમાદિતઃ ॥ 


અર્થ - હે સ્વામિનારાયણ, ભગવાન, હે સહજાનંદ હે હરે, હે કૃષ્ણ હે 
નરાયણ, હે શ્રીજી મહારાજ, હે નીલકંઠ, હે ઘનશ્યામ, હે હરિકૃષ્ણ મહારાજ, હું તમોને 
નમસ્કાર કરૂં છું, તમો કાળ માયા, પાપો, કર્મો, દુઃખો, દ્રોહો, અપરાધો, દોષો, અને 
યમદૂતો એ આદિક સર્વથકી મારૂં રક્ષણ કરો. 
કમળમાં શ્રી હરિનું અંગ દેવોએ સહિત નામ નંબર ક્રમવાર સ્થાપન કરવું પરંતુ 
નામ નંબરના ક્રમ સિવાય વિપરીત રીત ઈચ્છા મુજબ જેમ જ્યાં ત્યાં અંગ દેવોનું 
સ્થાપન, કરવાથી દોષ લાગે છે, માટે નિચે લખ્યા નામો નંબરના ક્રમવાર, સ્થાપન કરી 


મંત્રજાપ કરવો 
શ્રી હરિનું અંગ દેવોએ સહિત 
સ્થાપન કરવાનો અનુક્રમ 


શ્રી સ્વામિનારાયણ નમસ્તં મધ્યે. આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી રામાનંદસ્વામીને નમસ્તે આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી ગોપાળાનંદસ્વામીને નમસ્તં આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી મુક્તાનંદમુનિ નમસ્તં આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી મુકુંદાનંદવર્ણિ નમસ્તં આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી બ્રહ્માનંદમુનિ નમસ્ત આવાઢહયામિ સ્થાપયામિ. 


૧૯ ૧૯ ૧૯ ૧« ૬૯ ૨૯ ૧ 


શ્રી નિત્યાનંદમુનિ નમસ્તં આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 


૬૬૨ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


શ્રી શતાનંદ મુનિ નમસ્તે આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી ગુણાતીતાનંદમુનિ નમસ્તે આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી ભક્તિ ધર્માભ્યાં નમસ્તૌ આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી રાધાકૃષ્ણા ભ્યાં નમસ્તૌ આવાઢહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી નરનારાયણમા ભ્યાં નમસ્તૌ આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી લક્ષ્મીનારાયણા ભ્યાં નમસ્તૌ આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી સુવાસિની રામપ્રતાપા ભ્યાં નમસ્તૌ આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી વરિય સિચ્છારામ ભ્યં નમસ્તૌ આવાઢયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી સુનંદા યોધ્યાપ્રસાદા ભ્યાં નમસ્તૌ આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી વિરજા રઘુવીરાભ્યાં નમસ્તૌ આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી વૃતાલયસ્થાય નૃસિંહાય નમસ્તે આવાહયામિ સ્થાપયામિ. 
શ્રી શ્રીહરે: કુળેષ્દેવાય કષ્ટભંજનાય હનુમંતે નમસ્તં 

આવાઢહયામિ સ્થાપયામિ. 


૧૯ ૧૯ ૯ ૧૯ ૧૯ ૯ ૮ ૧« ૧૯ ૯ ૧૯ ૧૯ 


“ઈતિ શ્રી સહજાનંદસ્વામી શિષ્યાગ્ર ગણ્ય શ્રી ગોપાળાનંદમુનિ વિરચિંત 
મહાપૂજા પટળયંત્ર મહાયંત્ર અંગદેવાદિ વિધાન * સમાપ્ત શુભં ભવત ॥ (જુનાગઢ) 


હાલારી સવંત ૧૮૮૪ અશાડ સુદિ ૨ બીજ લેખક સાધુ લહીઆ વાસુદેવાનંદ 
ગુરૂ બ્રહ્માનદના જય સ્વામિનારાયણ. 


( મહા પુજા વિધાન સમાપ્તઃ ) 


સંપાદક પુરાણીશ્રી બાળમુકુંદદાસજી સ્વામી મુળીવાળાના પુસ્ત 
સંગ્રહમાંથી. (કચ્છ-ભુજ) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૬૩ 


શ્રીજી 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ ઘોડાસરના રાજાને ઉપદેશ આપી 


સત્સંગ કરાવ્યો તે વિષેની હકીકત અને કાવ્ય 


અઢારના સૈકામાં કેટલાએક તાલુકાદાર ઠાકરો (રાજાઓ) દારૂ, હોકો, ચોપાટ 
ઠઠા મશ્કરી આદી વ્યસનોમાં રાત્રી દિવસ અંધ ધંધ રહેતા તેમજ હલકા માણસો 
પાસવાન હોવાથી પનઘટ ઉપર જઈ ત્યાંપાણી આરીઓને સતાવતા. 


એક સમય સ્વામીશ્રી પોતાના મંડળ સાથે ગુજરાત પ્રદેશમાં ફરવા ગયા હતા 
ત્યારે એક ઘોડાસરના રાજાની અનીતિની વાત જાણી, અને તેથી તેઓ ત્યાં ગયા, એ 
રાજાપાસે લગબઘ એક લાખ ભીલોની લડાયક ફોજ હતી, પોતે દરરોજ જરીયાની વસ્ત્રો 
અલંકારો (ઘરેણા વગેરે ધારણ કરી બણી ઠણી પોતાના બાગમાં એક પાણીનો કુવો હતો 
ત્યાં ડાયરો જમાવી કસુંબા કાઢી બેસી પ્રજાની વહુ દીકરીઓની મશ્કરીઓ કરતો તેથી 
પ્રજાત્રાસી ગઈ હતી, એ સઘળું સ્વામીશ્રીના જાણવામાં આવતા સ્વામીશ્રી ત્યાં બાગના 
કુવે નાવાના મીશે ગયા, તે સમયે કોઈ સ્ત્રીઓ ત્યાં નહીં હોવાથી સ્થાન કરી રાજાના 
માણસોને મળી તેના માર્ફત રાજાને મળવા ગયા, ત્યાં જઈ રાજાને આ દેહ નાશવંત અને 
ક્ષણ ભંગુર છે માટે ભગવાનનું ભજન કરી નીતિને રસ્તે ચાલવાનો કેટલોક ઉપદેશ 
આપ્યો પણ રાજાને તે વાતની કંઈ અસર નહિ થતાં. બીજે દિવસે સ્વામીશ્રી ઉપદેશ 
રત્નમાળા' નામનું ઝુલણા કાવ્ય રચી સભામાં જઈ પોતે એક “સદગુરૂના બંદા- 
સત્યવક્તા સંત' તરીકે સાચાં વાક્યો સંભળાવી તે કાવ્ય પોતાની લાક્ષણિક શૈલીથી 
બોલી બતાવી અર્થ કરી તેની રાજા તરીકેની ફરજનું ભાન કરાવ્યું, કાવ્ય સાંભળી રાજા 
પુર્વના કોઈ બળીષ્ટ સંસ્કારથી સ્વામીશ્રીને શરણે જઈ વર્તમાન ધરાવી સત્સંગના 
નિયમોનું પાલન કરે છે, અને છેલ્લે છેલ્લે જ્યારે શ્રીજી મહારાજ ડભાણમાં યજ્ઞ કરે છે 
ત્યારે ઘોડાસર જઈ તે રાજાને દર્શન ઇઈ તેનું સ્વાગત સ્વિકારે છે અને યજ્ઞમાં સહાયતા 
કરાવનું કહેતા રાજા તીર કામઠી વાળા એક લાખ ભીલોને સાથે લઈ ડબાણ આવવા તૈયાર 
થાય છે. શ્રીજી કહે અમારે એટલાં મનુષ્યોનું 


૬૬૪ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


કામ નથી અમારા સાથે ક્ષત્રિઓ કો ઓ વગેરે સરદારોનાં માણસો છે કંઈક જુજ માણસો 
લઈને આવો પઈઈ શ્રીજી આજ્ઞાશિર ચડાવીને તે રાજા ડભાણ આવે છે, તે સઘળી 
હકીકત “હરિલીલામૃત”'' નામના ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ છે. તે વાંચવી હવે આપણે એ રાજાને 
સ્વામીશ્રીએ જે ઉપદેશ આપ્યો તે ““ઝુલણા છંદો” જેની સંખ્યા ત્રીશ છે તેમાંથી સ્થળ 
સંકોચના લીધે માત્ર ૧૧ છંદો આ નીચે આપેલ છે તે પ્રસાદી કાવ્યો વાંચીએ. 


ઝુલણા છંદ 


પાપિ જીંદગી બંદગીનાહિંકરી, નિત્ય ખ્યાલ કિયા ઠગ બાજીયાંકા, 
મદ મોહ મે તે મગરૂર ફિર્યા, તન તાકાતા નારિયા તાજીયાં કા, 
સદગુરૂ સાહેબકા રંગ ચઢયા નહિં, સંગ ક્રિયા નર પાજીયાં કા, 
બ્રહ્માનંદ કહે કેસે બાત માને, તે તો ગ્રાગ હૈ જાતિયાં ઝાઝિયાંકા. 
(૧) 
રામ નામ કી કોર તો સુઈ રહ્યા, કામ ક્રોધ રૂ લોભ મેં જાગતા હૈ 
ભરપુર રહે બપાત ભુંડીયા મેં. લુચા લુંડિયાં મેં મન લાગતા હે 
રહે દાસ ભયા ભગતાનિયાંકા, હરિજન કે સંગસે ભાગતા હે 
બ્રહ્માનંદ કહે નખ શીખ સુધા, તેરા સુખતો જાતિયાં માંગતા હ. 
(૨) 
જગમાંહિ ફ્જેત બેહાલ ફિરે, કામ કિંકર છુટલ કાછડેઠેકા, 
ખોઈ ઉંમર સોગઠે જાગટે મેં, મન લક્ષ રહયં રાંડ રાસડેકા, 
લિયે હોકલિ હાથમેં ડોલતા હે, ખોટા બોલત યાર ખવાસડેકા, 
બ્રહ્માનંદ કહે ભજે રામ કેસેં, અધિકાર તોડું નર ખાસડેકા, 
(૩) 
પનઘટ બેઠે પન ખોવતા હે મુખ જોવતા હે પનિયારિયાંકા, 
દિન રેન માય બિચ ભૂલ ગયા ખુશિ ખ્યાલ કિયાનિત્ય ખ્વારિયાંકા, 
ચિતફાટ ગયા બદફેલ ચલે, બાર ઠેલતા હે ધર બારીયાં કા, 
બ્રહ્માનંદ કહેતો કું દુઃખ લગે, પણ મુખ તો ગ્રાગ પેજારિયાંકા, 
(૪) 
કિરતાર બિસાર ભર્યો કુમતી, રહે યાર ભયા નિત્ય ઠનિયાં કા, 
હિયા ફૂટ હેરે ફાટિ આંખિયાસેં, જાય ઘાટ ઘેરે બેઠ પાનિયાં કા, 
દેખ પારકિ નારિકે કેડ દોડે, અરૂ માલ ચોરે જાય બાનિયાં કા, 
બ્રહ્માનંદ કહે તોકું જ્ઞાન કેસો, તેરા ધ્યાન લગા ભગતાનિયાં કા. 


(૫) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૬૫ 


ધન માલ રહે ધરમાંહિ ધર્યા, પરિવાર મેડી ગજ પાયગાવે, 
કૌ જોધ ખડા ખગ ઢાલ લિયે, રતનજી કિયે રહેવાયગાવે, 
સબ સાહેબી રંગ પતંગ જેસી, થિર કોઉસેંના ઠહરાયગાવે, 
બ્રહ્માનદ કહે ચડી ચોટ ચપેટ, ઝપેટ કે કાલ લેજાયગાવે, 
) 
કડા વેઢ વિંટી મોતિ પેર કાને, મહા જોર સેં મૂંછ મરોડતા હે, 
ચલે દેખતા આપકી છાંયડિકું, ટેડી પાઘ બાંધી તાત તોડતા હે, 
તન અત્તર તેલ કુલેલ લગાવત, નેહે ત્રિયા સંગ જોડતા હે, 
બ્રહ્માનંદ કહે ખબડદાર બંદે, દેખ કાલ કિસે નહિં છોડતા હે. 
( ૭ ) 
ચહુદેશ મેં આંણ ચલાવતા હે, ધરૂં દાણ આવે વાટ ઘાટકાહે, 
અરૂ બાગ કિલ્લા મહિલાત બનાવત, ખેલ ત્રિયાસંગ ખાટકાહે, 
ભાત ભાત કે ભોજન થાલ હુમેં, તામેં વીશ પચીશક વાટકાહે, 
બ્રહ્માનંદ કે, દેખ વિચાર, પ્યારે સબે કાલકિ એક થપાટકાહે. 
(૮) 
પરનારિ કું દેખકે પાપ ધરે, પાજી આંખીયાં સે નર્હિં પાલતા હે, 
ઠગ બાજીયાં મે સબ આયું ગઈ, ચિત ચાલ હરામકિ ચાલતા હે, 
મધ્ય માંસ ચોરી અરૂ જાગટમેં, મન રીઝ પડે ત્યું હિ માલતા હે, 
બ્રહ્માનંદ કહે આજ કાલ હુમેં, ઝટ કાળ અચાનક ઝાલતા હે. 
ન. 
મહાનિધિ તોકું નર દેહ મિલી, એહિ મોજ નહિં વારવારકિજી. 
તેરે હાથ કછુ નર્હિં આવતા હે, પરધન અરૂત્રિય પરાક્રિજી, 
જગમાંહિ બિહાલ ફ્જેત ફિરે, જ્યું નિદાન યાહિમેંસે નારકિજી, 
તાતે આપકા આપ તપાસ કિજો, બ્રહ્માનંદ કે બાત વિચારકિજી, 
(૧૦) 
હુશિયાર રહો દિલ હથકરો, એસિ દેહ અમુલખ પાયકેંજી 
શુધ્ધ ભાવશેં સંત મહંતહુંકિ, ઊઠ કીજીયે ચાકરિ ધાયકેજી 
સોઈ સંત કહેસત્ વારતાકું નિત્ય ધારિયે ચિત્ત લગાયર્કેજી, 
બ્રહ્માનદ કહે બુરા મિત કોજો, સત્ય કેતહું હાથ બજાયકેજી 


ઈતિ શ્રીપાર્ષદ કેસરભક્ત વિરચિતે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા મધ્યે પ્રકરણ છઠે ધ. ધુ. 
શ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદ સ્વામી સંવાદે વાર્તા પ્રકરણે પ મો 
અધ્યાયઃ સમાપ્તઃ॥ પ ॥ 


ઈતિશ્રી વાર્તાપ્રકરણ નામ છઠું પ્રકરણઃ સમાપ્તઃ 


૬૬૬ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
ઉપસંહાર 


ધ. ધુ. આદિ આચાર્ય મહારાજશ્રી અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી 
સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી સદગુરૃશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન વૃતાંત, જે પોતે જણાતા 
હતા, તે સવિસ્તર સંભળાવતાં પૂજય આચાર્ય મહારાજશ્રી ઘણાજ પ્રસન્ન થયા હતા, તે 
સાથે સ્વામીશ્રીનો વિશાળ શિષ્ય વર્ગ અને તેઓનો શિષ્યવર્ગ પણ ગુરૂ પરંપરાનો આવો 
અથેતિ અપૂર્વ મહિમા સાંભળી સમજી મગરૂર થયો હતો. કથા સમપ્તિ પછી શ્રી 
દેવાનંદસ્વામીએ ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીનું ષોડસોપચારથી પુજન કરી, વર્ણી સંતો 
પાર્ષદો વગેરેનું પૂજન કરી, ગુરૂ મહીમા કહી સર્વેને પ્રસન્ન કર્યા હતા. તેમજ શ્રી 
આચાર્યશ્રીએ પણ તે દિવસે શ્રી રાધાકૃષ્ણદેવ આદિ દેવોને દુધપાકનો થાળ ધરાવી 
મંદિરમાં સર્વ ત્યાગીવર્ગ અને હરિભક્તોને દુધપાક, પુરી, ભજીયાંની રસોઈ આપીઃ 
કવીશ્વર દલપતરામ લખે છે કે, સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કહેતા કે, શ્રી રાધાકૃષ્ણદેવને 
દુધપાકનો થાળ બહુજ પ્રિય છે; અને વખતો વખત પોતે દુધપાકનો થાળ ધરાવતા તેમજ 
પોતાનેપણ એ અમૃત પ્રસાદી પ્રિય હતી આ વાત સ. ગુ. શ્રી દેવાનંદસ્વામીએ કહી હતી. 
એ રીતે મંદિર સમસ્તને જમાડી તુપ ત કર્યા હતા; અને સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામીને ચાદર 
સાથે ઝીણ કામળી ઓઢાડી બાથમાં ભીડી મળ્યા હતા. તે જ રીતે સર્વ ત્યાગીઓને ચાદરો 
ઓઢાડી બાથમાં ભીડી મળ્યા હતા. તે જ રીતે સર્વ ત્યાગીઓને ચાદરો ઓઢાડી 
બ્રહ્મમુનિના સર્વના શિષ્યોને રાજી કર્યા હતા. એ પ્રમાણે આખો શ્રાવણ માસમૂળીમાં 
બીરાજી દેવાનંદસ્વામીના મુખ થકી સ્વામીશ્રીના જીવન ચરિત્રના અમૃત પાનનો લાભ 
સર્વે સંતહરિભક્તોને આપવી સહુને પ્રસન્ન કરી આચાર્યશ્રી અમદાવાદ પધાર્યા હતા. 


સદગુરૂ શ્રી દેવાનંદસ્વામી લગભગ બાવીશ વર્ષ સુધી મુળી મંદિરના મહંત 
તરીકે રહી અક્ષર ધામમાં પધાર્યા. ત્યાર પછી સદગુરુ શ્રી તદ્રુપાનંદસ્વામી મુળી મંદિરના 
મહંત થયા; અને પોતે જ્યારથી સ્વામીશ્રીનું જીવન ચરિત્ર સભામાં સાંભળેલ ત્યારથી 
તેમને સંકલ્પ થયો કે, સદગુરૂશ્રી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૬૭ 


બ્રહ્માનંદસ્વામીના જીવવૃતાંતનો ““બ્રહ્મસંહિતા'' નામે ગ્રંથ લખાવી પ્રસિધિમાં મેલવો 
અને તે મહંત થયા પછઈ તે ગ્રંથ બ્રહ્મચારી શાસ્ત્રી શ્રી બાળમુકુંદદાસજી પાસે લખાવાનો 
આરંભ કરાવ્યો. પરંતુ તેના થોડાએક અધ્યાયો (શ્લોકબંધ) રચ્યા પછી બ્રહ્મચારી શ્રી 
અક્ષર નિવાસી થતા તે કામ જેમનું તેમ અધુરું રહ્યું. શ્રી તદ્ુપાનંદસ્વામી ધામમાં પધાર્યા 
પછી એ ગુરૂ મહિમાના ગ્રંથનો કોઈને આગ્રહ ન રહ્યો. પરંતુ આચાર્ય મહારાજશ્રીના 
હજુરીપાર્ષદ શ્રી કેસરભક્તે સદગુરૂશ્રી તટ્ટુપાનંદસ્વામીના દર્શન કરેલા તેમને એહકીકત 
જ્યારે જાણવામાં આવી ત્યારે તે આરંભેલા ગ્રંથનું સાહિત્ય મેળવી તેનું ગુજરાતીમાં થોડુ 
લખાણ લખાવી, શ્રી તટ્ઠુપાનંદસ્વામી સંકલ્પને સિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ આરભ્યો. પરંતુ 
પોતાના ચક્ષુઓનું તેજ ક્ષીણ થતા એ કામ અટકી પડયું પછી મને (માવદાનજી) અમદાવાદ 
તેડાવી તમામ સાહિત્ય સોંપી એ આરંભેલા કામને પૂર્ણ કરવા આશીર્વાદ સાથે આજ્ઞા કરી 


ક તા 


અનેમેંતેઆજ્ઞા શીરચડાવી આજીવનચરિત્રલખવારૂપ સેવાકાર્ય શરૂ કર્યું હતું. 


સત્સંગમાં શ્રીજી મહારાજ અને મહાન મુક્તો, હજી પ્રગટ બીરાજી સહુના 
શુભ સંકલ્પો સિદ્ધ કરે છે, એવી મને મારા જીવનમાં અનેક પ્રસંગે ખાત્રી થયેલ, તેવીજ 
આ '“બ્રહ્મસંહિતા' સબંધમાં પણ થયેલી છે. મારી યથામતિ આ ગ્રંથ લખાઈ જતા તેને 
છપાવવા માટે શું કરવું ? તેવા વિચારો થતા કેમકે “કવિઓ પંડિતો આદિ સાક્ષર વર્ગ ઉપર 
શ્રી સરસ્વતિદેવીની પૂર્ણ પ્રસન્નતા હોય છે, પણ શ્રી લક્ષ્મીદેવીની હવા પણ તેના 
છાપરા ઉપરથી જતી નથી.' એ રીતે મુંઝવણ રહેતી હતી, પરંતુ સમર્થ ગુરૂના શિષ્યો પણ 
સમર્થ હોય એન્યાયે ધર્મ વિદ્યા ભાસ્કર સંત ભૂષણ સદગુરૃ શાસ્ત્રીશ્રી ગોપાલાચરણદાસજી 
મહંત સ્વામી (ચરાડવા) એ આ “બ્રહ્મસંહિતા' છપાવવાના શુભ કામમાં ત્રણ હજાર 
રૂપીઆની મદદ અપાવી દાદાગુરૂનો સંકલ્પ સિદ્ધ કરીને સત્સંગમાં શ્રીજીને મુક્તો હજી 


પ્રગટ બીરાજી સત્સંગના શુભ કામો કરે છે, તેવી મને ખાત્રી કરાવી આપી. 


મારા પિતાશ્રી રાજકવિ શ્રી ભીમજીભાઈએ સ. ગુ. શ્રી દેવાનંદસ્વામી પાસે 
વર્તમાન ધરાવ્યા હતા. અને શ્રી તદ્રરૂપાનંદસ્વામી પાસે ગુજરાતી અભ્યાસ અને શ્રી 
વૈશ્રવાનંદસ્વામી પાસે પિંગળ શાસ્ત્રીનો અભ્યાસ કર્યો. 


૬૬૮ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 


હતો. એ સત્સંગ સંસ્કારના બળે મને આ બ્રહ્મસંહિતાની સંપાદન કરવા રૂપ સેવા મળી છે 
એથી મને ધન્ય ગણું છું. અને આ ગ્રંથ પ્રકાશિત થતાં આત્મ સંતોષ વ્યક્ત કર્યા વગર 
રહી શકતો નથી જેઃ- 


હરિગીત છંદ 


શ્રીજી સખા સદગુરૂ, બ્રહ્માનંદ સ્વામીજી થયા, 

તેના જીવન ગુણગાન મમબુદ્ધિ અનુસારે કહ્યાં 

હું છેક છું નાનોકવિ, પણ, દિલ પ્રેમ પયોનિધી 

આ બ્રહ્મસંહિતા બધી, મહિમા થકી જ ભરિ દીધી. ॥ ૧ ॥ 
એ પ્રસિધ્ધ કરવામં પછી તો, વરસ દસ વીતી, ગયાં 

અફસોસ દિલમંહી થતો કે, આદર્યા, અધવચ રહ્યાં 

સદગુરૂ બ્રહ્માનંદજી, એશ્ચર્ય આપ વિકાશી્યુ 

ચરાડવે જઈંઝ-ચાંપ દાબી, બ્રહ્મતેજ પ્રકાશીયું ! ॥ ર ॥ 
સાહિત્ય સદગુણ શાસ્ત્રી ગોપાળાળચરણદાસજી, 

મહંત શ્રી મંદિર તણા છે ચરાડવામા વાસજી, 

તદ્રુપાનંદ સ્વામી શ્રી જે શિષ્ય-શિષ્ય પરંપરા, 

ગુરૂ મહમમા ખંત મનમમા, સંત રૂપ ખરેખરા. ॥ ૩ ॥ 
વ્રજભુમીમા, “ગોપાળ”' ગોવર્ધન ગીરી જેમ તોળીયો, 
ગોપાળચરણદાસ ગોરધન, દાનવીર ને ખોળીયો, 

શ્રી બ્રહ્મસહિતા છપાવા, તાન ત્રણ હજારનું, 

તેને દીધું ઉદાર દિલથી, કળીમા મા કલદારનું પ ૪ ॥ 
કવિએ પ્રકાશન કાર્ય કરિયું, રાજકોટ મંદિર, રહી 

આવી ઉપાધી અનેક પણ, સત્સંગ-ગુરૂ કાજે કહી, 

જે જે ઉપાધી આવતી તે બ્રહ્મમુનિ નિવારતા, 

પ્રગટ બીરાજી હજી, સત્સંગ રંગ સુધારતા. ॥ પ ॥ 


ન- પાવર હાઉસ ભલે કદી પાંચસો માઈલ દુર હોય છતાં પણ જો તેનાથી 
કનેકશન છે, તો ચાંપ દબાવતાંજ લાઈટ થાય છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - પ્ર. ૬ આધ્યાય પ ૬૬૯ 


નિર્વિઘ્ન ગ્રંથ સમાપ્તી, શ્રીજી કૃપાથી તો થઈ, 
કવિ માવ ઉપર કરજ, લોન હજાર એકની રહિ ગઈ. 
સમરથ ગુરૂ સત્સંગ સમરથ, કામસરથ થાય છે, 
સમરથ શ્રીજી ગૂણને, કવિ માવદાનજી થાય છે. ॥ ૬ ॥ 
દોહા 
સ્નેહ થકી બ્રહ્મસંહિતા, વાંચી સમજો સાર, 
નીર ક્ષીર ન્યારૂં કરી, હંસવૃતિ અનુસાર. ૧ 
લખિયું શ્રીજી લખાવિયું સદાય અંતર સાફ; 
ક્યાંય ભૂલ ભાળી કરો, માવકવિ ને માફ. ર૨ 
માવ કવિને મન સદા, અંતરમાં આનંદ, 
જય જય સહજાનંદ સહ, જય જય બ્રહ્માનંદ. ૩ 


અંતમાં શ્રી બ્રહ્મમુનિકૃત હિન્દી શિક્ષાપત્રીના મંગળ દોહાથી મંગળ પ્રાર્થના 
કરી વિરમું છું. 


આશ્ચિત કો પીડા હરન, ધર્મ ભક્તિ પ્રતિ પાલ । 
કૃષ્ણ જનન વાંચ્છિત સુખદ, મંગલ કરહું વિશાલ. ॥ 


5 / / સ 
રાજકોટ લી. શ્રીજીના દાસાનુદાસ 
ફાગણસુદ૧૧ માવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુના 


તા.૨૬-૨-૬૧૨રવિવાર દંડવતસહ જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા સમાપ્તઃ 


૬૭૦ સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચરિત્ર 
“પરિશિષ્ટ વિભાગ' 
(પરિશિષ્ય ૧) 
સ્વામી બ્રહ્માનંદ વિદ્દાનોની નજરે 
(૧) '%%% 7૫000૫1 લંછુ1 પ10૫5દ્યાતં 1115001111૯0૫05 [0દતંદ્રડ 
0051005 01101 07011૮5 111110 11 1101111001: 15 કદ્વાંવ 10 1170 0€011 
115 110177 0૫10૫1. ઊંડ .0110 ૫75 [010 011૪8 () દ્વરા 101 
તા1પળળ1ટુ 115 [ 01દ્ઞલાંધા1છુ 101100: 10 15 પલત ત્ર 10110001 01 
11૫50001 દ્વા 11511100 101101 3100૫7 115 11170110105 
છ-5][0 દ્વા 110૫7ંછલ 014 ૬૦૦દ્વાં [1100101113 11111101"5 ત્વાં 
€1૫510115. 1115 [000701 ૦૫૯1 ૫7015, પીર €011011 017 115 
17020&001દ7/ 15 5૫01 પાદ્વા 10 1૯17 1દ્યાંતાટુ 01 ઊ15 101505 
[2106૫૨૯૬ 11 110 1૯ હલા દ્વા 11 ઉંલી1 010 01010101 01 
11€8511"€ દ્વાત 5ત્વ15દ્વિ0101 %%%" 
(1111€ 51010011 0૫] 11010110 (9૪૦ 1૫0૦. 267) 
(૧) -દી. બ. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી 
એમ. એ. એલ. એલ. બી. 
(૨)”115 0175૦5 1દ1/€ દ્વા €853/ 1007 દ્વા 1100 ઉંલ્દ્રા'111તછુલા/' 
(50120101 1.011 0155101 0ા1]દદ1 11૯01૦ 301. 11 ”દિછુલ 
1૫૦. 374) 
(૨) - મી. જે. એસ. તારાપોરવાલા 
બી. એ. પી. એચ. ડી. બાર એટ લૉ. 
(૩) "11 છ૯013/ 01 1દ્વાટપત્રટુ૦, 11111111 16 51૫11055૯65 | 
115 €01110111[00111€5 €%€૦[01 12૮1-2111 %%%'' 
(ઉત્ર & 115 (3)- [. 7. [01111511 
11010૦ 7. 140. 268) 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૭૧ 


(૪) “તેણે ગુજરાતી ભાષામાં પદ તથા ગરબીઓ રચેલી છે. હિન્દુસ્તાની 
ભાષામાં પણ ગાયનમાં ગાવાના પદ રચેલાં છે.. સગળાં મળીને પદ ૮૦૦૦ છે તથા 
ધર્મવંશપ્રકાશ, સુમતિપ્રકાશ, ધિરજાખ્યાન બ્રહ્મવિલાસ વગેરે મોટા મોટા ગ્રન્થો 
હિન્દુસ્તાની ભાષામાં રચેલાં છે. તેમાં મોતીદામ ભુજગી નારાચ, ઉધારો સવૈયા કવિત, 
ફેટડિળયા, છપય વગેરે તરેહ તરેહ જાતના છંદો રચેલા છે તે સિવાય છુટક ઝુલણાં, 
ચર્ચરી, અમૃતધ્વની, રેણકી છંદ વગેરે ઝડઝમકવાળા રચેલા છે જેની કવિતાથી 
સ્વામિનારાયણ ઘણા રંજન થતા હતા. તે સરોદો સતાર સારી રીતે બજાવી જાણતા હતા 
તેનો સ્વભાવ રમુજ હતો શરીર પુષ્ટ હતુ તેની હું શીરીનાં વખાણ હજુ સુધી લોકો કરે છે 
કોઈનું મન ગમે તેવું ઉદાસ હોય પણ તેનું મન ખુશી કરવાની એ કવિમાં શક્તિ હતી અને 
તતકાળ કાવ્ય કરવાની શક્તિ પણ તેનામાં હતી.”” 


(“બુદ્ધિપ્રકાશનો ફ્રેબ્રુઆરી ૧૮૬૩નો અંક ર પાનાને ૩૨) 
(કવિશ્વરદલપતરામ) 


સ્વામી બ્રહ્માનંદ 


શિ 


તેમના લખાણોમાં ઉપદેશનું અંગ પ્રધાન છે જેમ મુક્તાનંદસ્વામી જ્ઞાનીકવિ, 
નિષ્કુળાનંદસ્વામી વૈરાગ્યવાનકવિ અને પ્રેમાનંદ-પ્રેમી પ્રેમ, નીસ્ત કવિ હતા તેમ 
સ્વામી ઉપદેશક કવિ હતા. તેમના કાવ્યોમાં તેમનો હૃદયનો જુષ્સો, ઉદ્દગારનો ઠોક 
ભાષાનું ગૌરવ અને શ્રોનાના મન ઉપર સચોટ છાપ મારનારી ઝુડંઝમકવાળી પદે પદે 
રણકા કરતી રચનાવાળી કવિતા મન આકર્ષે છે. અખાએ જેવા ઠોક નિડરતાથી વેદાન્તના 
વિષયમાં અને તે સમયના સાંપ્રદાયિક શિક્ષણો ઉપર માર્યા છે તેવા ઠોક સ્વામીએ 
વહેવારમાં ચતુરાઈ બતાવવા, સંસારને અષ્સિદ્ધિ અને નવનિધિ માનનારા જડવાદની 
પોલ ઉપાસકોને પોતાની ભભકતી અને તેજી અશ્વની માફક કુદકા મારતી બાનીમાં માર્યા 
છે, આજે પણ તેમના ચંદ્રાવાળા અને ઝૂલના છંદો તથા છપાઓ અને કડીઓ અને 
વેરાગી બાવાઓ અને ઉપદેશકો તેમના જ નામે કેટલી વખત નામ ફેરવીને પગ વાપરતા 
દ્રષ્ટિએ પડે છે... શૂરવીરના અંગનો ઉપદેશ તો સ્વામીનો જ કહી શકીએ એવા ઉતેજીત 
કરનારા હૃદયને બળવાન બનાવીને જોમથી ડોલાવનારા તેમના પ્રવાહમાં હવે સ્નાન 
કરીશું.““હરિજન સાચારે, જે ઉરમાં હિંમત રાખે.'' (એ ચારે પદો લેખકે ઉતાર્યા છે.) 


૬૭૨ પરિશિષ્ટ - ૧ 


ગુજરાતી ભાષા પરનો તેમનો કાબુ પણ આમાં સહેજે જણાઈ આવે છે, 
હિન્દીની પડતીના અંધારા કાળમાં આર્ય પ્રજા બ્રાહ્મણોમાં બ્રાહ્મણત્વને ટકાવી 
રાખનાર, ક્ષત્રિયજનોના ક્ષાત્ર તેજને ઝળકતો બનાવી નિરંતર શૂરતાનના અગ્નિને 
પ્રજવલ્લ રાખનાર, વૈશ્યોને પોતાના શબ્દ ઉપર મસ્ત રહેવાને ટકોરનાર “વેદનું વચનને 
વાણીઆનો બોલ' એ કહેવતને જન્મ મળે તેવા વ્યવહારમાં બનાવીને સત્ય વચની 
પણાનો ગુણ વ્યાપારી વર્ગમાં પણ દઢ કરાવનાર ટૂંકમાં ત્રણે ધર્મોનું તેવા કાળમાં પણ 
રક્ષણ કરી તેને જોસભેર જીવતો રાખનાર સરજાયેલાનું માન જો કોઈને પણ ઘટે તેમ હોય 
તો તે તે કાળના ભાટ, ચારણ બારોટ અને સ્્રીવર્ગને જ ઘટી શકે છે. આમ દેશોધ્ધારમાં 
ભાગ લેનારી ચારણ જ્ઞાતિના એવા, પોતાના ગુરૂ ઉપરની શ્રધ્ધા અને અડક નિશ્ચયથી 
અંતર જેનું પ્રકાશી રહેલું છે એવા, જે સત્ય પોતાને જડયુ છે તે બીજા સર્વને જણાવવાનો 
પોતાનો ધર્મ છે એવું માનનાર એવા, જેની હૃદયવીણાના તારે તાર ઝણઝણી ઉઠીને 
આલાપ કરી રહેલા છે એવા આ સ્વામીના શુરવીરપણાના અંગના પૂરાવાર્થે તેમજ 
ગુજરાતી ભાષા ઉપરનો તેમનો કાબુ પ્રત્યક્ષ થતો હોવાથી તે દર્શાવવા માટે પણ વધુ 
ઉતારા આપવાની જરૂર હું જોતો નથી. તેમના પદોમાં દોહાઓ, સોરઠા, ચોપાઈઓ, 
અને જુદા જુદા છંદોમાં પિંગળના નિયમો ઘણી સારી રીતે પળોયલા દેખાય છે. 
પ્રેમાનંદસ્વામીના પદો જેમ ગાનારને માટે અત્યુત્તમ છે તેમ જ સ્વામીના પદો 
કાવ્યશાસ્રના નિયમોના અનુસરણ માટે શ્રેષ્ઠ છે.'' 


(ગુજરાતી સાહિત્ય મધ્ય કાલનો પ્રવાહ પાના નં. ૨૩૯ થી ૨૪૮) 
(કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી) 


(૦૦૦ અશાંતિ અને નિર્વેદનું વાતાવરણ હવે હળું થવા લાગેલું એટલે (પ) પ્રેમસખિ 
તથા બ્રહ્માનંદ સરખાના ભાવોન્મની અંતરમાંથી પ્રગટેલો વૈરાગ્ય શુષ્ક નહીં પણ 
રસભીનો બની રહ્યો આખા મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં આ ઘટનાની જોડી નથી એમ 
સ્વીકાર્યા વિના ચાલે તેમ નથી.'' સાહિત્યદર્શનપાને૧૦૬) 


(શ્રી વિજયરાય વેદ) 


૬) “૦૦૦ શ્રી સ્વામિનારાયણે આખા ગુજરાત પર પણ ખરેખર મોટો જ 


નત 


ઉપકાર કર્યો છે અને તે પંથના લેખકોએપણ ભક્તિનેખરા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૭૩ 


સ્વરૂપમાં રાખવાના અને વૈરાગ્યની ખરી સમજ આપવાના પ્રસંસનીય પ્રયાસો કર્યા છે, 
૦૦૦ “આ તનરંગ પતંગ સરીખો જાતા વાર ન લાગેજી'' આ લખનાર બ્રહ્માનંદે બોધ, 
શુંગારના ઘણાં પદો લખ્યાં છે તે અસરકારક દ્રષ્ટાંતો શોધવામાં અને લોકોને પોતાના 
બોધથી ઘટતી સમજુતી આપવામા સારી સફળતા મેળવી શક્યા છે. તેના ઘણા પદો 


ર ક 


એકત્ર કરી એક ગ્રન્થરૂપે પ્રકટ કરવામા આવ્યા છે એ બતાવી આપે છે કે તેના ભક્તો પણ 


મ 


ઘણા છે અને તેણે લોકપ્રિયતા પણ સારી મેળવી છે.”” 
(સાહિત્યપ્રવેશિકાપાના નં. ૬૧) 
શ્રી હિંમતલાલ ગણેશજી અંજારીયા એમ. એ. એલ. એલ. બી. 


(૭) “ ગંભીરને શાંત આજ્ઞા વિજ્ઞાનમાં તત્વો મય, માતાની પ્રમાણે સમજાવીને ઉપદેશ 
આપનારી મુક્તમુનિની વાણી રોમે રોમમા ઉપદેશ અને શૌર્ય પ્રેરનારી બ્રહ્મમુનિની 
ઉક્તિ હૃદયને હચમચાવી રહાડવનારી તથા હસાવનારી શુદ્ધ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમભક્તિને 
પોષનારા પ્રેમસખિના ગુંજન અને લલકારોઆ, જમત ઉપરથી મને હઠાવી તીવ્ર દઢ અને 
શુદ્ધ સાત્વિક વૈરાગ્યને હૃદયમા સ્થાયી કરનાર વૈરાગ્યમૂર્તિ નિષ્કુળાનંદના તથા દેવાનન્દ 
અને મંજુકેશાનંદના પદો, ચાબખા અને સાખીઓ આજે પણ શ્રોતા વક્તા અને વાચકના 
મન ઉપર અસર કરે છે એને જ લીધે તે ભાષાના સાહિત્યમાં જાદુ સ્થાન મેળવે છે અને 
ત્યાં ટકી રહે છે.” 

(મધ્યકાલનો સાહિત્યપ્રવાહ સાહિત્ય સંસદ પૃ. ૨૨૪) 

(સ્વ. શ્રીઈ, ઈ, મશરૂવાળા) 


(૮) “૦૦૦ જ્ઞાના શ્રયીઓ અખો, ધીરો અને બ્રહ્મમાનંદ જેવામા 
અનુભવાતી બ્રહ્મની છોળ કે બ્રહ્મઝકોર પણ એ જ સાહિત્યની ચિરનીન સંસાકારો।૬ક 
સિદ્ધિઓ છે.૦૦૦”” 


(ગુજારીત સાહિત્યની રૂપરેખા પાના નં. ૩૦) 


(શ્રી વિજ્યરાય વૈદ્ય) 


૬૭૪ પરિશિષ્ટ - ૧ 


શ્રીજી 
જાના હસ્તલખિત ખરડામાંથી મળેલું 


અપ્રસિદ્ધ વચનામૃત 


સંવત ૧૮૭૯ ના શ્રાવણ સુદિ પ્રતિપાદને દિવસે સ્વામીશ્રી સહાજાનંદજી 
મહાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદાખાચરના દરબારમાં વાસુદેવ નારાયણના મંદિર આગળ 
લીંબડાના ઝાડ હેઠે ઢોલીઆ ઉપર ગાદી તકીઆ નખાવીને ઉગમણે મુખારવિંદે બીરાજમાન 
હતાં અને સર્વે શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતાં અને પોતાના મુખારવિન્દ આગળ મુનિ તથા 
દેશદેશના હરિભક્તોની સભા ભરીને બેઠી હતી. ત્યારેશ્રીજી મહારાજે વાત કરી જે. 


પીતાંબર શેઠ કેટે મુંડીઆ સતાવીશ અફીણ પીને મુવા તેમ અમારો પણ દેહ 
છે. ને પણ કાંઈ રહેવાનો નથી તો તમો પણ મુંડીઆની પેઠે પછવાડે કરશો એમ અમને 
જણાય છે, તો એ વાતનું અમને ઘણું જ દુઃખ રહે છે, અને બીજું પણ રહે છે જે અમે આ 
પરમહંસ કરતા ઘણા ત્યાગી છીએ તો પણ તમારા કલ્યાણને વાસ્તે ગ્રહસ્થ ભેળા ભળીને 
વરતીએ છીએ, અને આટ આટલા દાખડા તમારે અરથે કરીએ છીએ અને આજે અમારા 
પરમહંસ છે તે તો નકળંક છે, અને અમે જે સાંખ્ય યોગી બાઈઓ અને સાંખ્યોગી 
ભાઈઓને વર્તમાન રખાવીએ છીએ તેમાંથી જો કોણેય ફેર પાડયોને કળંક લગાડયું તથા 
અમને કે અમારા સત્સંગીને ભુંડાકરી દેખાડશો તો અમો તેનો બીજો તો શું દંડ કરશું ? પણ 
અમે તેને કોઈ દવિસ મોઢું નહિ દેખાડીએ, શા માટે કે અમારૂં હૃદય છે તે અતિ સાચુ છે, 
અને અમનેજુઠી વારતા તો ગમેજ નહિ, પણ કોઈ જાતનું સાચું કળંક સત્સંગને 


ક્‌ જો અ 


» સૌરાષ્ટ્રમાં જેતપુરના નજીક માંડવા ગામનો વાણીઓ હતો તેને એક નવો 
પંથ કાઢેલો અને મુંડીઆ સાધુ કરેલા હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૭૫ 


ણ. 


માથે આવે તો અમારાથી ખમાય નર્હિ, માટે એ બે પ્રકારનું અમારા અંતરમા ઘણું રહે 


ન્‌ 


છે,માટે જો અમને સત્સંગમાં રાખવા હીય તો અમને નિશ્ચય કરી આપો, અને અમારે તો 


ન્‌ 


જરૂર દેહ મુકવો છે તો કોઈમા સામરથી હોય તો રાખજો. અને અમને જો સત્સંગમાં 
રાખવા હોય તો એ બે વાતનો નિશ્ચય સભામાં ઉભા થઈને બોલ્યાજે “' હે મહારાજ ! તમે 
મુક્તાનંદસ્વામી સભામાં ઉભા થઈને બોલ્યા જે ““ હે મહારાજ ! તમે તો અખંડ છો, 
તમારે વિષે મરવું નેજનમવું એ તો મૂર્ખ ને અજ્ઞાનિ હોય ને સમજે, અમે તો તમારા દાસ 
છૈ ને તમે તો સરવેનો શોક ટાળવાને પ્રગટ થયા છો તો અમને કોઈ રીતે કરીને શોક નહિં 

ધ” શ્ર જી લપે ૭ ધ છ ક ગ” ભુ ક મ 
થાય માટે તે વાતની કાંઈ પણ ચિંતા રાખશો નર્હિ, અને તેમે જે વર્તમાનની કોરનું પુછ્યું 


“2-52 “ગ 


તો અમારે તમારા પ્રતાપે થકી, અટ પ્રકારે કમન કામની નો ત્યાગ રાખવો છે, 
અનેપંચવર્તમાનમાં લેશમાત્ર ફેર પડવા દેવો નથી, અને જે જીવ અમારો સંગ કરશે તેને 
પણ ચિંતા રાખશો નહિ,” ત્યારે બ્રહ્માનંદસ્વામી, નિત્યાનંદસ્વામી આદી સદગુરૂઓ 
ઉભા થઈને બોલ્યા જે “જે મુક્તા।નંદસ્વામી બોલ્યા તેમ અમે સરવે રહીશું તો અમારી 
કોરની કોઈ જાતની ચિંતા રાખસો નહીં.'' ત્યારે સાંખ્ય યોગી બાઈઓ અને ભાઈઓમાં 
જે મોટેરા હતાં તે બોલ્યા ““જેમ સદગુરૂ બોલ્યા તેમ એ બે વાતની અમારી કોરની કાઈ 
પણ ચિતા રાખશો નહિ, અનેતમને કોઈ રીતે ખોટ આવવા નહિ દઈએ,” ત્યારે 
મહારાજ અતિપ્રસન્ન થઈને બોલ્યાજે “તમે આટલું હેતે કરીને બોલ્યા તેણે કરીને અમો 
તમારા ઉપર ઘણુંજ રાજી છીએ, વિશ્વની નિવૃતિ કરીશ ને તમને દુઃખ થવા નહિ દઉં, 
પણજે આટલો અમારો દાખડો છે એટલે તેને વ્યર્થ કરી ને કોઈ પંચવર્તમાનમાં ફેર પાડશો 
અથવા પછવાડે આપઘાત કરશો તો કલ્યાણ તો નહિ થાય પણ નર્કના કુંડમાં માગ નહિ 
જડે અને જે નાર્કી જીવ હશે તે પણ હાડ હાડ કરશે અને કહેશે કે પાપીને આંહી લાવશોમાં 
તે આવી ને જો કુંડમાં પડશે તો અમારો પણ છુટકો નહિ થાય, માટે સર્વ પાપ થકી મોટા 
ક 


પુરૂષની આજ્ઞાનો ભંગ કરવો તે મોટું પાપ છે, માટે સરવે ખબરદાર થીને આજ્ઞામાં રહેજો, 


તો અમારો તમારા ઉપર ઘણોજ રાજીપો રહેશે. 


૬૭૬ પરિશિષ્ટ - ૧ 


અને એક બીજી પણ વાર્તા છે તે સહુ સાંભળો જે કોઈ માણસ મરે છે તેના 
પછવાડે ડેરી કરે છે. અને અમે તો અમારી ડેરી જીવતાં કરી મેલી છે. તે આ 
વાસુદેવનારાયણની મૂર્તિ છે તે અમારી ડેરી છે તે વિના બીજી ડેરી કરશોમાં અને અમે 
જ્યારે આ દેહ મુક્શું ત્યારે વાસુદેવમાં પ્રવેશ કરીને રહેશું અને દેહને તો જેમ સર્વે મુનિને 
સમાધિ દેતા હો તેમ દેજો, અને જે ગઢડામાં મૂર્તિ છે તે વાસુદેવની છે,અને અમદાવાદમાં 
મૂર્તિ છે તેનરનારાયણની છે, બીજુ સત્સંગમાં જ્યાં જ્યાં બે મૂર્તિ હોય તે નરનારાયણની 
મૂર્તિજાણવી એ ચાર ભુજાની એક મૂર્તિ હોય તે વાસુદેવની જાણવી ઈતિ વચનામૃત 


(સમાપ્ત) 
આ વચનામૃત છપાયેલ નથી પરંતુ અમોને પાર્ષદ વર્યકેસરભક્તની પ્રસાદીની 


વસ્તુઓમાંથી હસ્ત લખીત જુનો ખરડો મળી આવતા તેમના શિષ્ય મહોબતસંગજી 
ભગતમાર્ફત મળતા અત્રે આપેલું છે. 


વચનામૃતનો સંગ્રહ લખાયો ત્યારે શ્રીજી મહારાજે અને મોટા સદગુરૂઓએ 
સંતો પાસેથી તમામ ખરડાઓ મગાવી લઈને જેમ સહુને પથ્ય પડે અને પૂર્વા પર બાદ ન 
આવે તેવો વિચાર કરી શોધીને, તે વચનામૃતનો શ્રીજી સાનિધ્યમાં મંજુર કરી પ્રતો 
લખાવી અને અન્ય ખરડાઓનો નાશ કરેલ હતો, તેમ પરંપરા સંતોથી સાંભળેલ છે. આ 
વચનામૃતપણ કાઢીનાખેલાખરડા માહેલું જ હશે, એટલે અપ્રસિધ્ધ રહ્યું હશે. 


આમાંના ઘણા એક શ્રીજી કૃપા વાક્યો સંત હરિભક્ત બાઈ ભાઈ વગેરે સત્સંગ 
સમાજને ગ્રહણ કરવાયોગ્ય અને જણાતાં મેંપરિશિષ્યમાં લીધેલ છે. એજ વિનંતી. 


(કવિ માવદાનજી રત્નું) 


શ્રીજી 


શ્રીજી મહારાજે રામગલોલાજીને પોતાના અખાડાના સાધુઓ લઈને સદગુરૂ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી સાથે ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં ફરવા મોકલેલ હતા તેમજ દેવીવાળા 
મગ્નીરામ પણ સ્વામીના મંડળમં હતા (બ્રહ્મસંહિતા (પાને ૬૩૧) ધ્રાંગધ્રામાં વેરાગીની 
ઉપાધી થયા પછીથી શ્રીબ્રહ્માનંદસ્વામી શ્રીજી આજ્ઞાથી ગુજરાત દેશમાં પોતાના મંડળ 


સાથેફરવા ગયા અનેશ્રી 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૭૭ 


રામગોપાલાજી પોતાના સાધુઓ સાથે માથક ગામે રોકાણા ત્યાંથી પોતાના સાધુ 
“'ગરીબદાસ' ને એક વિનંતી પત્ર લખી આપી શ્રીજી મહારાજ પાસે મોકલેલ તે પત્રથી 
કેસરભક્તના શિષ્ય શ્રીમહોબતસંગજી માર્ફત મળતાં આ નીચે તેજ ભાષામાં અક્ષર સહ 
છાપેલો છે. 


સ્વામીશ્રી રામગલોલાજીનો પત્ર 


સ્વસ્ત શ્રીસોરઠા મહા શુભ સ્થાને પરમ ગુરૂ પમર ક્રિપાલુ અધમ ઓધારણ 
સર્વ જગ કારણ એક એક રોમ પ્રતિ અનંતબ્રહ્માંડનીવાસી એક આત્મા સત્ય સ્વપ્રકાશ 
ભક્ત ભય હારી માધૂરી મુરત શાંભરી સુર ત્યાં સર્વ પ્રકારે સેવકને સુખકારી પલપલ 
બલિહારી જયકારી છે પ્રવર્તન જેનું એવા તમે તે તમારા મહીમાનો વેદ પણ પાર પામતા 
નથી. કળ્યામાં નાવે ચરિત્ર જેના એવાં સર્વે પ્રકારે અકળ, ભક્તને એક તમારૂં જ છે બળ અ 
કિંચન છે પ્રીય જેને, એવં અનેક શુભ ઉપમાં લાયક સ્વામી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી શ્રી 
સેજાનંદજી શરણાંન્ય શ્રી મંડલી શુભ સ્થાનેથી લષીતંગ સાધુ શ્રીપરામગલોલાજી તથા 
મુકંદનદાસતઃ સાધુ રામજીત, સાધુસમસ્ત કે ડંડોત પ્રણામ અવીધારોગે, હે શ્યામરી 
સૂરત્ય વારંવાર પ્રમામ કરત હૈ જે પ્યારે જાં વેગિ વદન દેષા વીના તુમારે દર્સકી બહુત 
પ્યાસ હે, અરૂ સમાચાર એક જાતના હો ફેર જૈસી હૈ તેસી ““ગરીબદાસ”' મુક વચને 
કહેગો, કાહે તે જે કહને સુનનેંકી નીતી હૈ, અપરૂં તુમ સબજ જાનતહો. અબ મહારાજકી 
આવ્યા હે જે ગુજરાત કું જાઓગે સો આજ્ઞા શિરપર ચઢાય કે મંડલી ગુજરાતકું જાયગી, 
અરૂ સાધુ મુરત બિસેક લસકર મેં જાવેગેં ફેરતો જ્યું તુમ ઉપજાવો ગે તેસા હોયેગા અરૂ 
મહારાજકી ઈછા હોયગી તેસા હોયગા, સમાચાર એક જાતના જે હમકું સબહી પ્રકાર કા 
સુખર્હેંપર એક અભિલાષ રહે હે તાતે દુષ હોત હે, સો કોનસા દુષ જે માધુરિ મુરત્યસેંદુર 
રહના તે નૈસહજાતા હે, 


ન્‌ 


હા 


ચંદ ચકોર સુરજ કમલ, ચાત્રુક ધનકી આસ 
પ્રાન હમારે રહત હૈ, સદા તુમારે પાસ. ॥ ૧ ॥ 


૬૭૮ પરિશિષ્ટ - ૧ 


[€ 


નયન તલફે તુવ દર્શકું, શ્રવન સુનન કું બૈન, 


ષ્ગ 


ભુજ ફિરકત તુવ મિલન કું, નિસવાસર એહી ચૈન ॥ ૨ ॥ 


ફૂ. કા 


પ્રીતમ પાતિ તો લિંષુ, જો કછુ અંતર હોએ, 


ષ્ગડ 


હમ તુમ ચ આત્મ એકહે, દેષ ન કે તન દોએ ॥ ૩ ॥ 

અબ તો ક્રિપાકે નિધાન બેગિ બદત દેષાઓ ગે 
દોહા 

તવ સમીપ જે જન વસે, તાહિ કરૂં પ્રણામ, 

શિ વીરંચી સનકાદીસમ, સબહી સુષકેધામ વ 


શ્રીજી સ્વામી સમકાલિન - દેવજ્ઞાતિ (ચારણ હરિભક્તોની 
-નામાવલી- 


ચોપાઈ 


ઘેર પધાર્યા મોરાર, નિર્ખી સુફળ કર્યો અવતાર ॥ 


જે 
જે જે લખાણાં છે એમાં જન, તેને છે શ્રી હરિનું દર્શન. ॥ 


હ 
ને 
ક 
જે 
(ભક્ત ચિંતામણી) 

ક ક 
નામ ગામ દેશ નામ ગામ દેશ 
ગઢવી શંભુદાનજી ખાણ મારવાડ ગઢવી બાશ્રી મોજબા ખાણ મારવાડ 
ગઢવી લાડુદાનજી ખાણ મારવાડ ગઢવી બાશ્રી ધુનાભાઈ નરસંડા ગુજરાત 
ગઢવી ખીમાજી ખાણ મારવાડ ગઢવી બાશ્રી કૈકુબા નરસંડા ગુજરાત 
ગઢવી શીવોભાઈ વસોગામ ગુજરાત ગઢવી ગજાભાઈ રોરઝકા ભાલ 
ગઢવી ભાઈજી મૈયારીયા ગુજરાત ગઢવી વીસાભાઈ રોઝકા ભાલ 


ગઢવી ગોકળદાસ મોરજ ચડોતર ગઢવી રવાભાઈ રોઝકા ભાલ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૭૯ 


નામ ગામ દેશ નામ ગામ દેશ 
ગઢવીડોસાભાઈ, મખીયાવ ગુજરાત ગઢવી બાશ્રીદેવુબા રોઝકા ભાલ 
ગઢવી વાસન (વસનદાસ) ગુજરાત ગઢવી ખીમરા, કમીયાળા ભાલ 
ગઢવી બાશ્રી હરિબા ગુજરાત ગઢવી આવડદાન કમીયાળા ભાલ 

ગઢવી આસોજી કલોક ઢંઢાવ ગઢવી બાશ્રી જીજીબા કમીયાળા ભાલ 
ગઢવી ભગવાન, રત્નુદેવરાસણ ઢંઢાવ ગઢવી દાદાભાઈમોરારરસા ભાલ 
ગઢવી જેતસીરત્નુ દેવરાસણ ઢંઢાવ ગઢવી આણંદભાઈ હેબતપુર 

* મોતીસરજીવાભાઇ કલોલ ઢંઢાવ ગઢવી ઉમેદાઈ હેબતપુર 

ગઢવી બાપુજી કોંઢ ઢંઢાવ ગઢવી માવભાઈ વાણા ઝાલાવાડ 

ગઢવી ભલુજી વટામણ ઢંઢાવ ગઢવી પંચાણભાઈ ગુંદીયાળા ભાલ 

ગઢવી બાશ્રીમધુબા સરગવાળુ ઢંઢાવ ગઢવી બાશ્રી રૂપાળીબા મેડી હાલાર 
ગઢવી અજોભાઈ બગોદરા ઢંઢાવ ગઢવી સામતભાઈ ચીત્રાવાવ ભાલ 
ગઢવી ભગવાભાઈબળોલ ઢંઢાવ ગઢવી મુળજીભાઈ ચિત્રાવાવ હાલાર 
ગઢવી રતનજીભાઈ બળોલ ઢંઢાવ ગઢવી અદાભાઈ ભાડુઈ સોરઠ 

ગઢવી આયદાનજી બળોલ ઢંઢાવ ગઢવીકરમણ ચાડદીક સોરઠ 

ગઢવી જેઠાભાઈ ખરડ ઢંઢાવ ગઢવી ભોજો ચાડદીક સોરઠ 

ગઢવી બાશ્રી બનુંબા ખરડ ઢેઢાવ ગઢવી લખુબાઈ લોઢવા સોરઠ 

ગઢવી દાદુભાઈ પીપળી ઢંઢાવ ગઢવી ગજાભાઈ હેબતપુર સોરઠ 

ગઢવી મોડભાઈપોલારપર ઢંઢાવ ગઢવી બનુભાઈપોલારપર સોરઠ 


(શ્રીજી પછીના દેવજ્ઞાતિ - ત્યાગીઓના નામ) 


સદગુરૂ શ્રી રાધામનોહરદાસજી ધોળકા. સદગુરૂ શ્રી ઘનશ્યામ ચરણદાસજી 
ધોળકા મુક્તરાજ પાર્ષદ કેસરભક્ત અમદાવાદ. 


શ્રી પાલનપુર રાજકવિ શ્રી લાખજી મોતીસરજીએ મને કહેલ કે દેવરાસણવાળા 
“જીવાભાઈ” મારા દાદા (મોતીસરજી) હતા, એ જીવાભાઈના કાનજીભાઈ થયાને તેના 
લાખાજી થયા તેમના સુપુત્ર શ્રી હમીરદાનજી પહેલા દરજ્જાના કવિ હતા. તેમણે શ્રી 
વચનામૃત ગ્રંથનો અનુવાદ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના નામે હિન્દી કાવ્ય કરેલ છે તેઓની 
મોતીસરની જ્ઞાતિમા તેમનું એક જ કુટુંબ સત્સંગી છે તેમના ફતેહરણ આદિ ચાર પુત્રો 
અને નાનાભાઈ રામદાનજી વગેરે સાથે સત્સંગી અને હાલ રતલામમાં રહે છે. સત્સંગના 
એ સુપ્રસિદ્ધ વિદ્દાન કવિરાજ નો અક્ષર વાસ સં. ૨૦૨૧ ના જેઠ માસમાં થયો છે તેથી 


સત્સંગસમાજને ઘણી ખોટપડી છે. (સંપાદક) 


૬૮૦ પરિશિષ્ટ - ૧ 


શ્રી બ્રહ્મમુનિના શિષ્ય અને તેના શિષ્યોનાં કાવ્યો 


(૧) સદદગુરૂશ્રી પૂર્ણાનંદ સ્વામી કૃત-ઘનશ્યામાષ્ટક 
છંદ ચર્ચરી 


સોહત સુખ ધામ શામ, મોહત લખી કોટી કામ, સંત અભિરામ નામ 


અષ્જામ રટીએ, 
પગીયાં બનિ હે અનુપ, સરસ અત્તર અગર ધુપ, રાજત અતિ નવલ રૂપ 
જરકસી દોપટીએ, 
તામે તોરા શ્રીંગાર, પુષ્પ નવલ સાર સાર, મત્ત ભગરે, વાર ધોરે, ધોરે, 
દેખો ઘનશ્યામચંદ, મહીમા કે છંદવંદ, “ હસત વદન મંદ મંદ થોરે થોરે, 


(૧) 
કેસરકો તિલક ભાલ, નિરખત જન હોત ન્યાલ, ભ્રકુટી કુટીલા રસાલ કાળ ડરત જાઃ 
તા પર ઝુક કુટીલ કેશ, સુક્ષ્મ શુભ શામ બેસ, માનું બન બાલ શેષ વેસ લધુતાઃ 
અખીયાં લીખયાં સોલાલ, રક્ત રેખ તાકો તાલ, દેખત ચિત્ત હાલ હાલ ચોરે ચોરે, 
દેખો ઘનશ્યામચંદ મહિમાંકે છંદ વંદ,હસત વદન, મંદ મંદ થોરે થોરે, 
(૨) 
કોમલ દો કરનમાંય, ઝલકત કુંડલ સુહાય, મુકાકૃત કરનતાય ઉપમાસોમિલ હે, 
નાશા તિલ ફૂલ, જાન, દિપક મણી તા સમાન ધન ધન જત ધરત 
ધ્યાન, તાસ નિકટ તિલ હૈ. 


પા 


શામ બીંદુ વામ કરન, નિજ્જન મન ધ્યાન ધરન, દેખત દુઃખ જન્મમરન તોરે તોરે, 

દેખો ઘનશ્યામચંદ, મહીમાં કે છંદવંદ, હસ્તવદન મંદમંદ, થોરે થોરે, 
(૩) 

દંતનપંક્તિકહાત, ચિત્તવનનિત ચિતરહાત, ઉપમા તેહિ કહીન જાત કુંદન કીકલીયાં, 

સુંદર અધર રક્ત, દેખત મગનમગનભક્ત, ચિબુક, ગ્રીવ, લખિતલક્ત, 


જકત સકત જલીયા 


નહ શ 


દિ 


સંતવ્રવૃદ'' પાઠાંતર છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૮૧ 
ઉંચ અંશ નવલપીન, દોનું ભુજ જશનવિન, આભુષણ કનકીન, જોરે જોરે, 
દેખો ઘનશ્યામચંદ, મહીમાકે છંદવંદ, હસત વદન મંદ મંદ, થોરે થોરે, 


(૪) 
બાજુબાંધ પ્રોચી અવલ, જડીત નંગ રંગનવલ, સરલ વેઢ વીંટી પ્રબલ ઝલકત હે ભારી, 
કરતલ કોમલ કહીન, અંગુલાશ્ર સોનવીન, નખમણિકણી બનીન સુંદરતા ન્યારી. 


ન કક દો 


વૃક્ષસ્થલ બ્રહદ અમલ, હાર સાર તાપર ચલ, સુંદર વર ઉદર ત્રિવલ ગોરે ગોરે, 
ર 


ક કા 


દેખો ઘનશ્યામચંદ, મહીમાકે છંદવંદ, હસત વદન મંદ મંદ થોરે થોરે. 


(પ) 
નાભી ગંભીર ગોળ, કટી તટપટ પીતચોળ, નિક્ટનિપટ કાંચિઓળ, લટિપટ થટ સોહે. 
ઊરૂ તરૂરંભદરશ, જાનુ જ ઘાસુ સરસ, દેખત મન હોત હરસ જનમન સો મોહ. 
ઝાંઝર ઝન ઝનનઝનન, ધુધરધન ધનન ધરતી તન ધનન કનન કોરે કોરે, 
દેખો ઘનશ્યામચંદ મહીમાકે છંદવંદ, હસત વદન મંદ મંદ થોરે થોરે. 
(૬) 
ગુલફાંસુ ગોલ દ્‌ ચક્રિત જનચીત જોઉં, તૃપ્તી નહીં હોત તોઊં ચલકીત સોચલકે, 
કોમલદો ચરન કમલ, મંજુલ નખપંકિત વિમલ, ઝલઝલઝલ ઝલલ ઝલલ 


ઝલકન સોઝલકે, 

તાપેં જનચીત પ્રોત, પુલકિત તનમન સુધ્યોત, જોત જોત હોત ધ્યોત ઠોરે ઠોરે, 
દેખો ઘનશ્યામચંદ મહીમાકે છંદવદ, હસત વદન મંદમંદ થોરે થોરે, 

(૭) 

અષ્ટ કોણ, અંકુશ, જવ, વજ, અંબુ, કેતુ શ્રવ, સ્વસ્તિક, જંબુ, રેખા, નવ 
દક્ષિણ હરિચરણે, 

વ્યોમ, કળશ, ધનુષ, મીન, ગોપદ, ઈંદુ, પ્રચીન, સપ્તય સો કોણતીન, 
વામપાવ વરણે; 


અંગુલી રૂચીરકોય, ચીંતન મન મગન હોય, પુર્ણાનંદ ઈષ્ટસોય, મોરે મોરે, 
દેખો ઘનશ્યામ, મહીમોકે છંદવંદ, હસત વદન મંદ મંદ થોરે થોરે, 


(૮) 


રુ 


૬૮૨ 


શ્રી દશા શ્રીમાળી વાણિયા શ્રી અમરચંદભાઈ કૃત 


ન- આવા છંદો ઘણા છે, પરંતુ સ્થળ સંકોચને લીધે માત્ર ત્રણ જ અત્રે આપ્યા 


(૨) વસતડી નિવાસી 


હોકા વિષે કુંડળીયા 
(૧) 


હોકે હરિ ભુલાવિયા. વટાલાવ્યા વરણ ચાર, 
બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વાણીયા, મૂકાવ્યો આચાર, 
મૂકાવ્યો આચાર, પાપમાં પુરા પેડા, 
ચૂશે લાળ લબાડ, એકબીજાની એઠા 
કહે કવિ અમરચંદ, વિચાર કર્યો નહિં લોકે, 
વટલાવ્યા વરણ ચાર, ભુલાવ્યા હરિ પણ હોકે. 
(૨) 
પ્રભુ વસે આ દેહમાં, ઉત્તમ જોઈ ત્રણ ઠામ, 
હૃદય, કળાળ, ને મુખ, છે, ધણી રહેવાના ધામ, 
ધણી રહેવના ધામ, તમાકુ ત્યાં લઈ ઘાલી, 
હરિ ખંખેરી હાથ, ત્યાંથી નિકળ્યા ચાલી. 
કહે કવિ અમરચંદ, કામ ને ક્રોધ ઠસ્યા છે, 
ઉત્તમ જોઈ ત્રણ ઠામ, પ્રભુ આ દેહ વશ્યા છે. 
(૩) 
એનો અધરમ જોઈને, કરી મહારાજે મેર, 
અવત્તિ ઉપર આવીઆ, ભક્તિ ધર્મને ઘેર. 
ભક્તિ ધર્મને ઘેર, અક્ષરથી આવ્યા સ્વામી, 
સ્થાપ્યો ધરરમ કરી ઠીક, કાંઈ ન રાખી ખામી 
કહે કવિ અમરચંદ, અલૌકિક લ્હાવો લેવો, 
કરી મહારાજે મેર, જોઈને અધરમ એવો. 


પરિશિષ્ટ - ૧ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૧ ૬૮૩ 


(૩) રાજકવિ શ્રી ભીમજીભાઈ કૃત શ્રી સહજાનંદ મહિમાષ્ટક 
દોહા 


સહજાનંદ સુખધામ શુભ, મેટણ દુઃખ મહારાજ, 
આયે હરિ અવનિ વિષે, કરવા મંગલ કાજ. ૧ 
થરૂ ધરમ ધજ થાપીયે, અચળ કરે સુખ આજ, 
નારાયણ કરૂણા નિધી, મહા નમું મહારાજ. ૨ 
દુમીલા છંદ 
વ 
મહારાજ નમામિયે, અક્ષર ધામિયે, દ્વિભુજ વામિયે, રૂપ ધરી, 
ગરૂડે ધજગામિયે, છેલુ ગુમાનિયે, હે નિરમાનિયે, નાથ હરિ, 
કૃષ્ણ હરિ નામિયે, ભૈનિષ્કામિયે, સો નહિ દામિયે, સુર સતી, 
સહજાનંદસ્વમિયે, અંતરજામિયે, નાથ બહુ નામિયે, જગ્ત પતિ. 
ર 
દ્રિજ હી દરબારીયે, દેહકું ધારિયે, ભાર ઉતારીયે, ભોમ તણં, 
મદ મોહ અહંકારિયે, તાહિકુ મારિયે, હેત સુભારિયે, પાપ હણં, 
દુષ્ટ ક્રોધ સંહારિયે, સંત ઓધારિયે, જોપસું ધારિયે વેશ જતી, 
સહજાનંદસ્વામીયે, અંતરજામીયે નાથ બહુનામિયે જગ્ત પતી 
૪ 
સ્થિર ધ્રમહી સ્થાપિયે, ગેમ ઉથાપીયે, સંત સંઘાથીયે, શામ સદા, 
કલીધોરકું કાપીયે, સત્ત સમાપિયે, વેહદ વાપીયે, બ્રડ્મવિદા. 
પરી હંસ સો પાપીયે, ચર્ણ સોચાંપીયે, ઈશ્વર આપીયે, મોક્ષ અતિ, 
સહજાનંદસ્વામીયે, અંતર જામીયે, નાથ બહુ નામીયે જગ્ત પતિ. 
પ 
અતિ હોત અકાજીયે, પાપ સું પાજીયે, દયા સત લાજીયે, લોપ દહી, 
તેહી કાજ નિવાજીયે, નાથ હી બ્રાજીયે, કોવિદ કાજીયે, ભીર કહી. 
બાંધ વેદ મૃજાદિયે, સંત સમાજીયે, ગેમ કું ગાજીયે, કીધ ગતી, 
સહજાનંદસ્વામીયે, અંતરજામિયે, નાથ બહુ નામિયે, જગ્ત પતિ. 


૬૮૪ પરિશિષ્ટ - ૧ 


બન બદ્રી નિવાસિયે, જોગ અધ્યાસીયે, ધર્મ પ્રકાશિયે, દેહ ધરી, 
નર દુષ્ટ નિકાસીયે તે જ પ્રભાસિયે, હે અવિનાશીયે, નાથ હરિ, 
જગ ઉપર દાસીયે, કીધ ક્રપાસિયે, અશ્રર વાસિયે, “શાંત વૃતિ,” 
સહંજાનંદસ્વામીયે, અંતર જામીયે, નાથ બહુ નામીયે જગ્ત પતિ. 
૭ 
કલીકામ કહંતાય, કીધ નિકાતાય, ધ્રુજ વિધાતાય, અંક ધસે, 
પ્રથી પાપ પ્રજાતાય, દાબરસાતાય, બેદ બંચાયત, ખુબ બસે, 
શેષ સુર સનાતાય, ગુણહી ગાતાય, માપ સમાતાય, થાક મતી, 
સહજાનંદસ્વામીએ, અંતર જામિયે, નાથ બહુનામિયે જગ્તપતી, 
૮ 
પ્રથીપાલ પ્રતાપિયે, કૃષ્ણ ક્રીપાકિયે; લક્ષ ઓધારિયે, જીવ લહી, 
દુખઃ દૂર ઉડાદિયે, પ્રેમ પકાશીયે, મોહ સમાપીયે, દીધ મહી, 
નીરખી અવિનાશિયે, સુખ સદાશિયે, ભીમ પ્રિતી ભયે, નકે ભતી, 
સહજાનંદસ્વામીયે અંતરજામિયે, નાથ બહુ નમીયે, જગ્તપતી. 
કળળશ છપય 
જગ્પતી જગદશીષ શામ સહજાનંદ સ્વામિ, 
અકળ સદા હે ઈશ, નાથ નિરજંન બહુનામી, 
સરવોપરી, સુખધામ, પ્રાણ પુરૃષોત્તમ પ્યારા, 
જપત શેષ અઠ જામ, ભજત ભપવમેટ્રત ભારા, 
પરિબ્રહ્મ આજ અક્ષર પતી, ધરમ કુંવર અધિરાજ હે, 
કવિરાજ ભીમજી યું કહત, શામ સદા સુખ સાજ હે, 


(૪) રાજકવિ માવદાનજી કુત -શ્રી ગોપીનાથજી 
મહાજશ્રીનો છંદ 
દોહા 
ઉન્મત ગંગા તીરપેં, ધનય હે દુરગપુર ધામ, 
જહા બીચરે નરદેહ ધરી, સુંદર શ્રી ઘનશ્યાન ૧ 
ધામી અક્ષર ધામકે, સ્વામી સહજાનંદ, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૨ ૬૮૫ 


નામી અનંત નામકે, નિષ્કામી વૃષનંદ, 
સ્વામીના ગઢડા સદા, ગઢડા સ્વામી વાસ, 
ગઢડા ગોકુલસેં સરસ, અક્ષર તુલ્ય અવિનાશ. ૩ 
ગોપીનાથ મહારાજ, અને દાદાનો દરબાર, 
લક્ષ્મીબાગ ઉન્મત નદી, ચિત આકર્ષત ચાર. ૪ 
ચર્ચરી છંદ 
વૃ 
આકર્ષત ચિત ચાર, પૂરવ ઉત્તર દુવાર, દાદાખાચર દરબાર બિવૃક્ષ નીનિરખો ॥ હરદમ 
સંતો હજાર, જમતા જ્યાં જમણવાર, પોતે પ્રભુ પીરસનાર પુરૂષોતત્તમ પારખો ॥ સંતો 
શિર કરી પ્યાર, રેડત ધૃત દધી ધાર, અદભુત લીલા અપાર, એહ સ્થાને ધારો । જય જયા 
જદુ।થ, મુરલી ધરિ મુગટ માથ, ગઢપુર પતિ ગોપીનાથ આશરો તીહારો ॥। 
ર 
કલીયુગમાં કલ્પવૃક્ષ, નિરખો આ નીંબવૃક્ષ, પુશોત્તમજી પ્રત્યક્ષ, સંત સભા ભરતા ॥ 
દેતા, બ્રહ્મ જ્ઞાન દાન, પ્રેમીજન કરત પાન, વચનામૃતમાંથી મહાન પ્રશ્ન ઉત્તર કરતા ॥ 
મુનિજન સહુ ધરે ધ્યાન, ગુણિજન સહુ કરે ગાંત ઉત્તમનું સ્થાન જાન, અક્ષર નિરરધારો 
॥ જય જય જદુનાથ હાથ, મુરલી ધરિ મુગટ માથ, ગઢપુરપતિગોપીનાથ આશરો 
તીહારો॥ 


ત્ઇ 


૩ 
પુરૂષોત્તમ ધરી પાગ, બીરાજત લક્ષ્મીબાગ, ગાવત સંત રંગરાગ, સાજ સમારી ॥ 
મુક્તાનંદજી મહારાજ,પ્રેમાનંદ કરત ગાન, સંગિત-સાહિત્ય જ્ઞાન, બ્રહ્મમુનિ ભારી ॥ 
ચંપા-જાઈ જાઈ ફુલ, ડોલર, મોગરા અમૂલ, ગહેરા ગુલાબ કુલ હાર હજારો, ॥ જય 
જય જદુનાથ હાથ, મુરલી ધરિ મુકટ માથ ગઢપુરપતિ ગોપીનાત, આશરો તીહારો 
૪ 
સુંદર વૈતાક શાક, પુરૂષોત્તમ કરત પાક, હોવત વાસુદેવ હાંક, પંક્તિ કરિ પીરસે, ॥ વાડી 
લક્ષ્મી સ્વરૂપ, કોટીક બ્રહ્માંડભૂપ, કાયમ આલાય સ્વરૂપ દેહોત્સર્ગ દરસે, ॥ ઈચ્છારામ 
અનુજ વીર, રાજત રઘુવીર ધીર, બ્રાજત શ્રીજી મંદિર પૂર્વ દીશ પ્યારો; ॥ જય જય 
જદુનાથ હાથ, મુરલી ધરી મુગટ માથ, ગઢપુરપતિ ગોપીનાથ આશરો તીહારો. 

પ 
ઉન્મતગંગા અભંગ, યમુના સરસ્વતિગંગ, તાપી, નર્મદા સંગ 


૬૮૬ પરિશિષ્ટ - ૨ 


નાવત તૌલે, ॥ જામે-શ્રીજી રૂ સંત ન્હાયે મુનિવર મહંત તાકો મહીમ અનંત, 
ખળખળીએખોલે; ।॥ ઘેલાજળ બુંદ પાય, અગણિત પારીક જલાય, અંતે અક્ષર અપાય, 
અધમકો ઉધારો; ॥ જય જય જદુનાથ હાથ, મુરલી ધરી મુગટમાય, ગઢપુરપતિ 
ગોપીનાથ, આશરો તીહારો. 


દુ 


ખંભે જરીયાન ખેસ, બંધીસર ગોપવેશ, વિલસત રાધી વ્રજેશ નંકો દુલારો, ॥ હીરા નંગ 
જડીત હાર, ગજરાતોરા અપાર, જરીયાની વસ્ત્રધાર, પુરનચંદ્ર પ્યરો, ॥ કાનેં કુંડળ 
જડીત, ભાળે તિલ્લક ભળીત, મુરતિ મનહર લલીત, સ્નેહથી સંભારો, ॥ જય જયા 
જદુનાથ હાથ, મુરલી ધરી, મુગટમાથ, ગઢપુર પતિ ગોપીનાથ આશરો તીહારો. 


૭ 


શ્રીજીકો અંગ અંગ, ભાવ પૂર્ણ હે અભંગ, અંતર આવત ઉમંગ, નિરખત જન નજરે, ॥। 
રાજત હરિકૃષ્ણરાજ, કરવાને શુભ કાજ, આયો કવિરાજ આજ, માવદાન મજરે, ॥। 
ચિંતન તવ ચરહનચ્હાય, અંતે અક્ષર અપાય, સેવકની કરી સહાય, અરજી ઉર ધારો, ॥। 
જય જય જદુનાથ હાથ મુરલી ધરી મુગટમાત, ગઢપુર પતિગોપીનાથ, આશરો તીહારો 


છપય 

સંવત વિક્રમ સાલ ઓગણીસેં ચોરાસી, 
માધ માસ તિથી પુર્ણ, ગ્રહણકી પર્વણી ખાસી; 
ગુરૂવાર કી રેન સ્નાન ઉન્મત્તગંગ કીનો, 
ગોપીનાથ કરી દર્શ, રચ્યો એ હિછંદ નવીનો; 
સ્વામી અક્ષરાનંદ, આદી સબ સભા સુનાયે. 

શેઠ 4- કલ્યાણજી સાથ માવકવિ દર્શન આયો. ૧ 


» મુંબઈના પ. ભ. શેઠ શ્રીકલ્યાણજી કરમશી દામજી- જેપી. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા વરિશિષ્ટ ૨ 


૬૮૭ ૬૮૮ 


પરિશિષ્ટ ૨ 


(૫) સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના કુટુંબી, ખાણ ગામના રહીશ વેરીતન રોગ ઓધ જેહિ વ્યાપત કરમ ભોગ કેહિ ભાંતિ ફટે, 


કંવિરાજ ગઢવી શ્રી નવલદાનજી શક્તિદાનજી આશિયા 


પ્રગટયાં તોહિ જોત પહર ઈક પૂરન, હોય ચેન રૂજ દૂર હટે; 


તકા ગંગાજલ હુમક હોત નર ગૌરવ, સ્નાન પાન ધુનિ જય ઉચરે, 
થી દિનકર કર નિકર ઉદય ગિરિ ઊપર, હોય ઉદયકર તિમિર હરે. ૪ 

પારસ અર્બુદ ધિ! કી પ્રાચિદિશ પરમ સહસ કર પ્રગટત, મિટત કરમ તસકર મરમં, 

છા વનમ પથિ જયાર જા હુલસત જન સકલ હસ્થિ હર સોસત, ભજત તરમ તમચર ભરમં; 

રી યા “જોડા િ % " પાવન કર કરમ પરમ મુનિ પુંગવ, ધરમ વરમ તનવીર ધરો, 
મઝાક પ દિનકર નિકર ઉદયગિરિ ઊપર, હાથ ઉદય કર તિમિર હરે. પ 

દિવ પિતુ શક્તિયદાન, ભક્ત દીવાકર ભાખે ન 

યક દિશા સ ફાડે ઝા. ભળળળળ રૂમ વિમળ જગલાજત, ઝળળ તેજ અંબાર ઝરે, 

પટ સા મ ર મી હાં કા! ખળળળ ઉડગન જા હોત તપખરભર, હળળ ઈન્દ્ર ઝળઝળક હરે. 

ક દીપક ખધ્યોત હોત અતિ દુર્બલ, કહાજોત કોઉ સ્તન કરે, 

શ્રી સૂર્યનારાયણ સ્તુતિ ધ જા ક 
દોહો દિનકર કર નિકર ઉદયગિરિ ઊપર, હોય ઉદય કર તિમિર હરે. પ 

પણે જાઈ 2ર રિમ કાણ શોમ લ રઃ બ્રહ્માદિક દેવ ભેવ જશગાવત, સેવએવ મુનિ તોહિ ઉચરે, 

ક માજી ચાઢત જલ રગલ અમલ મન સાધક, ધ્યાન ઉલટ લટ સિદ્ધ ધરે; 

નિત્યાનંદ પ્રકાશ, નિત, નિજ ભજહું “નવલેશ ૧ 

છંદ રેણકી વંદતકર જોરી રિંહોરિ પુરૂષવર, પોરિ ખરગ ચઢિ જાત પરે, 

કા. રિ. 
નિત નિત નવલેશ શેષ કર સમરન, જાગુ અશેશ જર કુલેશ જરે, દિનકર કરનિકર, ઉદયગિરિ ઉપર હોય ઉદયકર તિમિર મ કે 

સમરત અમરેશ શેષ પુનિ શારદ, ધ્યાન ધનેશ ગનૈશ ધરે; ગાયિક ગુનગાન સનાથ કરવ ઘટ નાથ માથ તોઢિ મનમ કરો 

છ 7 # ન હ ન 

વિલસત દસ દેશ બેસ બલ વ્યાપર્સ, પ્રઘટ વિગ્યાન અગ્યાન પરે, જીતો ભારાથ સાથ કિંકર જમ, વિજય વિજય જિમિ વિજય ક 

દિનકર કર નિકર ઉદય ગિરિ ઊપર, હોય ઉદય કર તિમિર હરે. ૧ પૂરન સમરાથ હાથ ધર શિર પર, ળન 
દિનકર કર નિકર ઉદયગિરિ ઊપર, હોય ઉદયકર તિમિર હરે. ૮ 


સરવર પશુ પંછિ પ્રકર તરવરસબ, ગહર હોત લખિકર ગહરેં, 
ડહરખત નર અમર દરશકર તમહર, કમલ પરસ કર હુલસ કરં; 
ડરપર નિશિચર જા દુરત ગિરિકંદર, પર પ્રકાશ જબ દેખ પરે, 


"2-૩ 


દિનકર કરિનિકર ઉદ્યગિરિ ઊપર, હોય ઉદયકર તિમિર હરે. ૨ 


પરસનતા દરશ વસ્તુ કરતલ પર, દૂર પુર જલ થલ દરસે, 
પાવત કલ જતુ વિકલ મતિપાનં, વિમલ હજૂર મૂર વરસે; 
સિવક્સત ચિતમરમ પરમ જોગેશ્વર હરિજન ધરમ ધજા ફહરે 
દિંનકર કર નિકર ઉદય ગિરિ ઊંપર, હોય ઉદયકર તિમિર હરે. ૩ 


શ્રી સૂર્યના ચોવીશ નામનો છપય 
સૂર, દિવકર ભાનુ, વિરોચન બ્રધ તિમિર હર, 
ઉલ્હરસ્મી, તિમાંસુ, હંસ હરિ જગદ્રગ દિનકર; 
મહિર રૂ પતગ, સહસકર ઈન વિભાકર 
દિનમનિ અંબર મનિય, તરનિ, સવિતા, સુ અસુંધર 


ચોવીસ નામ, રવિ, જામતક, સરતિ સુમતિ પ્રાતઃ જપે, 
વિધિ કૃલ ભવસિંધુ બિચ, ત્રિવિધી તાપ કબુહન તપે. 


૧ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ ૬૮૯ 


શ્રીજી 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ વર્તમાન ધરાવેલ દેવરાસણના 
રહીશ ગઢવી રણછોડદાસજી રત્નુ કૃત સીતાજીના 
સ્વયંવર વિષેનો છંદ 


॥ દોહા ॥ 
એક સમય મિથિલાપુરી, જગન કરત જનકેશ, 
તેડ પુર ત્રહું વે તહાં, સુરનાર નામ રાધેશ. 
છંદ રેણકી 
સુરનર પુનિ સમર શંકર ગર વર તર, તેડ સ્વયંવર સંગર તઠે, ॥ 
અવસર ધર રાધર અછર મલી ઉનપર, અવર સવર, કર યિર અઠે ॥ 
ભરભર અતિ હરખ ફંવરી કજ, ભૂપત, ચમર બંધ ચકવંત ચડે ॥ 
આયે પુર જનક ધનક ધરવા કજ અમર અમર પર શ્રીવર અડે ૧ 


સણણણણણ સૃણણ શંખ શરણં, બૃણણણ બ્રધુવન મોર બજે. ॥ 
ગણણણ ગણણ ગ્રેહક ગણ ગંધ્રવ, સપત ઝણણ, સુર તંત સજે ॥ 
ઠણણણણણ રંભ, નેવરાં ઠમકત, રણણણ રડી બંબ ત્રંબક રડે ॥ 

આયે પુર જનકઃ ૨ 
વટ વટ થટ વકટ વકટ થટચહુંવ્ટુ, હટ હટ ખેખટ પ્રગટ હરં ॥ 


કોઉક્ટ અતિ ધ્રિકટ ધ્રિકટ ધ્રિકટ કટ ધિનકટ, ધિનકટ દોઉકટ થપટ ધર ॥ 
મખ મખ, રટ સુભટ સુભટ રટ મંગલ, ભલ નટ મલ ટલ, બુસટ ભડે ॥ 
આયે પુર જનકઃ ૩ 


ધ્રમ ધ્રમ ધર ધ્રમક ધ્રમક ધર, ધ્રમકત, કૃમ કુમ કૃત ખટત્ર ક્લં ॥ 
વૃમ વૃમ દુત અધ્રમ ભર વિકૃમ, દશમ ઉદમ દેખ હસમ દલં ॥ 
અસુરાંન પેખ સુર કરત ઉર વિભ્રમ, બાંન સરં રઢરાંન બડે ॥॥ 

આગે પુર જનકઃ ૪ 


૬૯૦ પરિશિષ્ટ ૨ 


કસ કસ કટી બંધ કંસ દસ ઉક્રસ, રવ સસ દોઉ પ્રસ થંભ રેય ॥ 
ખસ ગે ગજ ખંભ દેખ અસ રાક્ષસ, ધસ રસ ભર અતિ ધનુષ ધેયં॥ 
કરછ પૅંનાક ત્રય વિસ નેંહ ચે કર, પતીય લંક સર અરસ પડે ॥ 
આયે પુર, જનક; પ 

ભત ભત વત પ્રન પ્રણત બોહ ભૂપત, સુરપત એહપત નૃપત સબે ॥ 
હસ્ત કચરાય લંક પત ગ્યો હઠ, એહ વૃત કુંણ ધૂત મમત અબે ॥ 
કથ કૃત જનકેશ સુમંત પ્રત અહું કૃત, ન ખત્રી પ્રથી ધીજરામ નડે ॥ 
આયે પુરજનકઃ ૬ 

સુન કૃન કહ બચન લછન નન સંખત, ધન ધન રઘુવર ધનક ધરો ॥ 
પન રખોક્ષત્રી ધ્રમ વૃતન પુનિ, વ્રસન છદન સીય બેગ વરો ॥ 
ધરતન હરિ ક્રોધ બદન ચખ ધોમર, મન મોહન કર મુંછ મૂડે ॥ 
આયે પુર જનકઃ ૭ 

ઝટ પટ ઝડ કમર પીતામ્બર ઝટકત, ભૃગટ ત્રગટ વોમ ભઠે ॥ 
ધડ હડ પડ પ્રથીય, ગેયણ ખડ હડ ધડ, કડડ સહસ ફની લચ કમઠે ॥ 
કર હાક ઝપટ પેનાક ત્રહુવે કટ, ગગન દુંદ થટ જેત્ર ગડે ॥ 
આયે પુર જનકઃ ૮ 

ઝળળળળ પ્રબળ રૂપ ધર અત્રભજ, કમળ નૃમળ દ્રગ સહસ કળા ॥ 
હળ વળ ગળ માળ મુગટ ફળ હેંડળ, કુણ કુંડળ વર લળ કમળા ॥ 
ધાનખ શંખ, ચક્ર, ગદા, પદમ ધૅ, ઝળળ મુગટ મણી જ્યોત જડે ॥ 
આયે પુર, જનકઃ ૯ 


છપય 


ઝળળ મુગટ મણીજ્યોત, પ્રઘટ ઉધ્યોત અપ્રબળ ॥ 
કંદ્રપ વસરી કોટ કોટકોટાન સ કોમળ ।। 
પરમ રૂપ અને પાર ધાર કોંમડ ચક્ર ધર ।। 
કરત જગત જ્યકાર, વિશ્વ આધાર સીયાવર ।। 
જનકેશ હામ પૂરન જગન, સોયશામ સુરં નર સથરો ॥ 
ભજ સેહ વંદ રણછોડ ભણએ, એહ રામચંદ્ર દશરથરો ॥ ૧ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ ૨ ૬૯૧ 


આધક નેચર આનંદ, પ્રથી આનંદ ત્રહુ પર ।॥ 
અદ્ર ચદ્ર દણીયદ, ધર્મ જોગંદ્ર વંગ ધર ।1 
શેષ સકલ સોમદ, વસવ નારદ ગર વ્રમ ॥1 
ભરત શત્રુધન લછન, એહી મલ જાન અપ્રમં ॥ 
દુંદમી શબદ વાજતદોમ, ધનસ ભોમ દન ધામરી 
કૃત આસ એહ રણછોડ કવિ-4-રજત જોડસિયરામરી ॥ 


ન ક કે કા ક આ. જુ 
આ છંદ સવંત ૧૮૯૯ ના વૈશાક વદ ૮ ના રોજ લખ્યા છે, એવો સ્વહસ્ત 
(રણછોડદાનકવિ) લખીત ચોપડામાં ઉલ્લેખ છે, (દ : કચરદાનજી મુ. દેવરાસણ) 


ન- એ કવિ શ્રી રણછોડદાનજી રત્નુ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામી પાસેથી પંચ 
વિધાન શિખ્યા હતા, તેથી તેઓશ્રી પંચવિધાની કવિના નામે પ્રખ્યાત હતા, પાંચવિધાન 
(૧) સેત્રંજની બાજી રમવી (૨) વારતા સાંભળતાં પ્રશ્ન ઉત્તર કરવા. (૩) માળાના 
મણકા મનમાં ગણવા, (૪) મોઢેથી સ્વામિનારાયણ નામનો ઉચ્ચાર કરવો, (૫) ચાર 
તુકનું નવી નકાવ્ય લખવું એ પાંચ વિધાન, તેઓશ્રીએ ગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદજી અને શ્રી 
દેવાનંદસ્વામીના પ્રતાપે સિધ્ધ કરેલા હતા, સદગુરૂશ્રી બ્રહ્મનંદસ્વામી રચિત ““રાસાષ્ટક 
રેણકી છંદ પોતે શ્રી દેવાનંદસ્વામી પાસેથી શીખી અને તે ઉપરથી આ છંદ પોતે રચી 
દેવાનંદસ્વામીને સંભળાવતાં સ્વામી ખુબજ રાજી થયા હતા, તે કવિશ્રી 
રણછોડદાનજીના પુત્ર મહોબતસંગ થયા અને તેના પુત્ર પ્રભુદાનજી થયા તેના પુત્ર 
ક્ચરદાનજી રત્નુ હાલ દેવરાસણમાં વિદ્યમાન છે ઉમર વરસ ૬૨ ની છે કાવ્યો પણ રચે 
છે અને શ્રીજી મહારાજનો મહીમા અપૂર્વ જાણી ભજન સ્મર્ણ કરે છે, તેમના તરફતી 
ઉપરનો છંદ તેઓના જુના હસ્ત લખીત ચોપડા માંથી તેમણે જેમ લખી મોકલેલ છે તેમ 
છાપવામાં આવેલ છે. (સંપાદક) 


(પરિશિષ્ય ૨ જાં સમાપ્ત) 


ક // 25 


૬૯૨ પરિશિષ્ટ ૨ 


પરિશિષ્ટ ૩ 
શ્રી આચાર્ય મહારાજશ્રીના હજુરી પાર્ષદ મહા મુક્તરાજ 


શ્રી કેસરભક્તરાજનો જીવન પરિચય 


શ્રી મખીઆવ » ગામના. ગઢવી હરિભાઈ મહેડું ને ત્યાં દેવજ્ઞાતિ (ચારણ) 
કુળમાં સં. ૧૯૨૦માં કેસરભક્તનો જન્મ થયો હતો. પિતાનું નામ ગઢવી હરિભાઈ અને 
માતુશ્રીનુ નામ શ્રીરાજુબા હતું જેઓ સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામીના કુળમાં (બળોલગામે) 
જન્મેલા હતાં એથી તેઓનો સત્સંગ શ્રીજી છતાં પરંપરાનો હોવાથી મખીઆવમાં પણ 
શ્વસુર પક્ષનો સત્સંગ મળતાબન્ને દંપતિ આનંદથી શ્રીજી ભજન કરી ગૃહસ્થાશ્રમચલાવતા 
હતા. ધ. ધુ. અયોધ્યાપ્રસાદી મહારાજશ્રીએ મખીઆવમાં કેસરભક્તને વર્તમાન ધરાવેલ 
હતા. દેશકાળમના વિષમ પણાથી સખત કોલેરા ફાટી નીકળતા શ્રી હરિભાઈ ગઢવીના 
ધર્મપત્નિરાજુબાદેવી અને બે પુત્રો (શ્રી રૂપસંગજી અને બાપુજી) મળી ત્રણે એ કોલેરામાં 
ધામમાં ગયા બન્ને પુત્રોને એક જ ચિતામાં અગ્નિસંસ્કાર કરેલ હતો. તે પછી મોટા 
દિકરાશ્રી હલુભાઈ અને ચોથા સહુથી નાના દીકરા શ્રી કેસરદાનને પણ કોલેરા થયું તેજ 
રાત્રે શ્રીજી સ્વરણ કરી શ્રી હરિભાઈ ગઢવીએ મનમાં વિચાર્ય કે હવે ગૃહસ્થાશ્રમ શ્રીજી 
ઈચ્છાથી વેરખેર થી ગયો. મોટા નાના બન્ને દિકરા પણ મરણ શૈયા ઉપર છે. તેમજ 
પોતાને પણ દર્દ લાગુ પડવાના ચિન્હો જણાતાં, પોતે માનતા કરી કે જો “આમાંથી અમો 
ત્રણે ઉગરીએ તો શ્રી નારાયણ દેવની સેવા જીંદગીભર કરવી અને ગીરાસ માલ-થાલ, 
સ્થાવર જંગમ મિલ્કત, જે કંઈ ઘરમાં છે તે બધુ શ્રી નારાયણ દેવને અર્પણ કરવું'' તેથી 
મુળજી બ્રહ્મચારીના ભત્રીજી રામબાએ કેસરાદનનું નાક વીંધી રોગ કાઢ્યો. આમ શ્રીજી 
ઈચ્છાથી આરામ થયો એટલે તમામ માલ મિલ્કત વેચી તેના રોકડા રૂપીઆ ત્રણ હજાર 
કરી, ગાય-બળદ ભેંશ ઘોડી અને ગાડું લઈ બન્નેપુત્રોને બેસારી શ્રીહરિભાઈએ 


» મુકુંદ બ્રહ્મચારી (મુળજી બ્રહ્મચારી પણ મછીઆવ કે) મખીઆવ ગામના 


હતા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા વરિશિષ્ટ ૬૯૩ 


દિ કિ. 


અમદાવાદ, આવી શ્રી નરનારાયણ દેવને તે સર્વ હરિકૃષાર્પણ કર્યું, અને પોતે પિતાપુત્રો 
ધં. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી કેશવપ્રસાદજી મહારાજ શ્રીની સેવામાં રહ્યાં એકવાદ વર્ષ 
બાદ મોટા પુત્ર હલુભાઈને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થતાં શ્રી આચાર્ય મહારાજશ્રીના હસ્તથી 
ભાગવતિ દીક્ષા લઈ સાધુ થયા; જેનુ નામ “રામકૃશ્નદાસજી'' રાખેલ હતું. તેઓ મહા 
તપસ્વી રૃષિમુનિ જેવા વૈરાગ્યમૂર્તિ થઈ શ્રી નારાયણના મંદિરની અહોરાત્રસેવા કેટલાક 
વર્ષો સુધી કરી શ્રીજીના ધામમાં ગયા. ગઢવી હરિભાઈ પણ ધોળે લુગડે સાંખ્ય યોગી 
વર્તમાન પાળી આચાર્યની સેવા કરતા કરત। તેઓ પણ શ્રીજી ધામમાં ગયા હતા. 


શ્રી કેશરભક્ત પોતાના પિતાશ્રી સાથે અમદાવાદમાં આવ્યા ત્યારે તેઓશ્રીની 
ઉપર માત્ર ચાર પાંચ વર્ષની જ હતી. તેથી તેમની દયાજનક સ્થિતિથી ધ. ધુ. આચાર્ય 
શ્રીકેશવપ્રસાદજી મહારાજે તેમને નાની ઉંમરમાંથી જ પોતાના ગાદી મેડે જ રાખ્યા અને 
સાંખ્યોગી વર્તમાન ધરાવી કંઈક લાયક ઉમરે તેમને ભણાવવાની યોજના કરી. પરંતુ પોતે 
માત્રપુસ્તકો વાંચી વિચારી શકે તેટલું જ જ્ઞાન લીધુ અને ભણવું છોડી મહારાજશ્રીને પૂજા 
કરતી વખતે જોઈતી સામગ્રી હાજર રાખવી, કપડા પુસ્તકો આદી પદાર્થો સાંચવવા અને 
સ્વારીમાં સાથે ફરવું... વગેરે સેવા ઉત્સાહથી કરવા લાગ્યા. આથી મહારાજશ્રીએ તેમને 
પોતાના છડીદાર બનાવી છડી બંધાવી તે સાથે તેમની તીક્ષ્ણ બુધ્ધિ પારખી, શ્રી 
કેશવપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ પોતે, સદગુરૃ તદ્રપાનંદસ્વામી * પાસેથી ડૅકો (ઘોડા ઉપર 
બેસી નગારા) બજાવતાં 


શ્રીજી મહારાજ જ્યારે વડોદરા પધાર્યા ત્યારે છાણી ગામ સુધી ગાયકવાડ 
સરકારની સવારી સામૈયું લાવેલ. તે ગાયકવાડને બાવન ઘોડા ઉપરબાવન નિશાન 
(રાજ્ય ધ્વજો) અને બાવન ડંકા બજાવનારાઓ હતા. તેના ઉપર તરીખે એક સુબેદાર 
લાલભાઈ કરીને બહુ જ ડૅકો બજાવવામાં કળાનિપુણ અને બાહોશ પુરૂષ હતા. ગાયકવાડ 
સયાજી રાવે તેમને સોનું બક્ષેલ હતું. તેથી તેઓ પગમાં સૌનાની બેડી ગાયકવાડ તરફથી 
મળેલી પહેરી, હાથમાં સોનાના કડા, વેઢ વીંટી, ડોકમાં કંઠો ને માથે લાલ ગાયકવાડી 
પાઘડી બાંધી ભેઠ બાંધી, હાથમાં સોનાની ચોબ (સોને મઢેલ નગારાની બે ડાંડીઓ)થી 
મોટા ઘોડા ઉપરથી મોટાં ત્રાંબાળુ દુંદભી નગારા બજાવતા આવ્યા. શ્રીજી મહારાજ જેવા 
હાથી પાસે આવ્યા તે વખતે તેડકેદારે ૨૧ ચોબની દોવળી સલામી 


૬૯૪ પરિશિષ્ટ ૩ 


શીખ્યા હતા. તે કેસર ભક્તને શીખડાવી, તેમાં કળા નિપુણ કર્યા હતા. તે કેસરભક્ત 
યુવાન વયમાં આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાથે ડુંગરપુર રાજ્યમાં ગયા ને ત્યાં સલામીનો ડંકો 
બજાવતા ડુંગરપુરના મહારાજ ડૅકો સાંભળી તેમની પાસે આવી શાબાશી આપી હતી 
અને રોકડા રૂપીઆઓ સાથે સફેદ પાઘ બંધાવી હતી. 


લીધી. સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીતે સાંભળીને બહુ ખુશી થયા ને સવારી ચાલતી 
કરવાનો ડૅકો બજાવતા આજ્ઞા કરતાં તે લાલભાઈ ડંકાસુબેદાર “કુચની નોબત'' એવી તો 
સરસ બજાવી કે બબે માઈલોમાં સાંભળતા સવારી ચાલુ થઈ તેમ સમજનારા સમજી 
ગયા. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી તો તે ડેકાના બોલ સંપૂર્ણ જાણતા હોવાથી શ્રીજી મહારાજને તે 
બોલસાંભળાવી ખુબ તારીફ કરી કહ્યું કે, ““બજાવનારના મુજરાથી આપશ્રી દયા કરી તેનું 
કલ્યાણ કરજો'' એમ વિનંતી કરતા શ્રીજી મહારજે તે લાલભાઈ ઉફર કરૂણા દ્રષ્ટિ કરતા 
ચાર ચક્ષુઓ મળતાં જ એક ચોબ નગારા ઉપર અને એક ચોબ (દાંડી) ઊંચા કરેલા 
હાથમાં જ શ્રીજી મૂર્તિનો લક્ષ થવાથી સ્થિર થઈ ગઈ, ઘોડાના બેગલરીયાઓ તે જોઈને 
અકળાયા ને ઘોડેથી તે પડી જાય નહીં. તેમ બન્ને બાજુ પણ ઝાલી ઊભા રહ્યાં; પણ એ 
લક્ષ તો માત્ર ત્રણ મીનીટનો જ હતો. તેથી જાગૃત થતાં લાલભાઈને તે સમાધી લક્ષમાં 
પૂરણ પુરૂષોત્તમ નારાયણના દર્શન થયાં, તેજ આ શ્રીજી મહારાજ છે ને સાક્ષાંત પ્રભુ છે. 
તેવી ભાવના થતા તેઓએ ફરી સલામીનો ડંકો બજાવી શ્રીજીને પ્રણામ કરી, ઘોડો દોડાવી 
આગળ થયા અને શ્રીજી નવગજા હાથી ઉપર બીરાજ્યા. સ્વારીમાં તેઓએ ડંકો એવો 
સરસ બજાવ્યો કે ખુબ દાયકવાડ સરકાર પણ જોઈ રહ્યં અને કહેવા લાગ્યાકે, ““લાલદાસે 
આવો ડંકો કોઈ વખત બજાવ્યો નથી.'' પછી જ્યારે શ્રીજી વડતાલ પધારવા તૈયાર થયા 
તે વખતે તે ડંકા સુબેદાર શ્રીલાલભાઈએ ગાયકવાડ સરકારને અરજ કરી કે, “મારે શ્રીજી 
મહારાજ પાસે ત્યાગી થઈને રહેવું છે, માટે રજા આપો અને મારા નાના ભાઈને મેં આ 
વિદ્યા શીખવી છે, તે મારી જગ્યાએ રહી આપની સેવા કરશે.'' ગાયકવાડની રજા મળતા 
તેઓ વડતાલ સાથે આવ્યા અને સદગુરૂ શ્રીબ્રહ્માનંદસ્વીના મંડળમાં થોડો વખત રહ્યાં. 
તે પછી તેમનો તીવ્ર વૈરાગ્ય પારખી સ્વામીની વિનંતીથી શ્રીજી મહારાજે તે લાલભાઈને 
ભાગવતી દીક્ષા આપી અને બોલ્યા જે, “ડંકો બજાવતાં અમારા સ્વરૂપમાં તદ્રુપ થઈગયા 
હતા, તેથી નામ “તટ્ટુપાનંદ'' પાડીએ છીએ.'' એમ કહી બ્રહ્માનંદસ્વામીને સોપ્યા. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા વરિશિષ્ટ ૩ ૬૯૫ 


તેમજ એક સમયે પોતે વડતાલ ગયેલા ત્યારે ત્યાં જઈ ડંકો બજાવતા ધ. ધુ. 
વિહારીલાલજી મહારાજ્ત્રી સભામાંથી પોતાન હજુરી સેવકો સાથેતેમની પાસે પધારી 
“વાહ, વાહ, ડૅકો ગણો જ સરસ બજાવો છો ! કાકાની પાસે આવા કળાનિપુણ ભક્તો 
રહે છે, તેવા બીજે નથી'' એમ કહી ચદર ઓઢાડી સન્માન કરેલ હતું. પછી શ્રી 
કેશવપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ તેમની તીક્ષણ બુદ્ધિ જાણી ઈડર રાજ્યના રાજ ગાયકો 
ઉત્તમ સગીંત શાસ્્ર જાણતા હોવાથી ત્યાં અમદાવાદથી સંતો સંગીત શીખવા જતા 
તેમની સાથે ઈડર મોકલ્યા. ત્યાંથી સંગીત શીખી પોતે તબલા-સતાર-હારમોનિયમ 
વગેરે બજાવી ગાયન કળાનો પણ સારો અનુભવ લીધો. પછી મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી 
કચ્છ ભુજ મહ।॥રવશ્રી ઉપર પત્ર લખી મોકલતાં તેઓ ભુજ ગયા. ત્યાં “અશ્વ શાળી હોત્ર 
શાસ્ત્ર સાથે ઘોડે સવારી શીખી, વ્રજભાષા પાઠશાળાના અધ્યાપક પાસેથી થોડું પિંગળ 
શીખી, સંગીત સાહિત્યનું જ્ઞાનમેળવી અમદાવાદ આવ્યા હતા. 


મહારાજ શ્રીના લાલજી શ્રી પુરૂષોત્તમ પ્રસાદજી જ્યારે નિશાળે ભણવા 
પધારતા ત્યારે તેની ગાદલી અને દફતર લઈ સાથે જતા એમ સેવા કરતાં. જ્યારે શ્રી 
પુરૃષોત્તમપ્રસાદજી મહારાજ ગાદીએ આવ્યા. ત્યારે તેમની પણ છડી પુકારી હજુરી 
પાર્ષદ તરીકે સેવામાં રહ્યાં હતા. તે જ રીતે જ્યારે શ્રીવાસુદેવપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી 
ધર્મકુળમાં (હિન્દુસ્તાનમાં) થી અમદાવાદ પધાર્યા ત્યારે તેઓશ્રીની ઉમર ઘણીજ નાની 
હતી. તેથી તેમની સંપૂર્ણ સંભાળ રાખવાની જવાબદારી સત્સંગ સમાજે શ્રી કેસરભક્તને 
સોંપી હતી પોતે પણ એ ઉમદા તક મળતા અહર્નિશ શ્રી વાસુદેવપ્રસાદજી મહારાજની 
સેવામાં રહાયં હતા. મહારાજશ્રી બહુજ નાની ઉંમરના હોવાથી રાત્રે પણ કેસરભકતની 
પાસેજ જોડાજેડ ઢોલણી ઢળાવી પોઢતા, તેમને ગાદીએ બીરાજી પોતાને ઉચેરનાર સેવક 
ભક્તની કદર જાણી ખાસ ભરોસાપાત્રને શ્રીજીની શુધ્ધ ઉપાસનાવાળા ભક્ત જાણી 
પોતાની તહેનાતમાં રાખી છડી બંધાવી સ્વારીમાં સાથે જ રાખતા ત્યા પછી વિદ્યમાન ધ. 
ધુ. ધર્મ માર્યન્ડ આચાર્ય મહારાજશ્રી દેવેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજનો જન્મ થતાં પોતે 
ઘણીજ ખુશાલી જણાવી, આચાર્ય મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી એ લાલજી મહારાજશ્રી 
સેવામાં રહ્યાં શ્રી લાલજી મહારાજ મોટી ઉંમરના થતાં બહુ જ બુદ્ધિશાળી અને અનેક 
કળા જાણવાની તીવ્ર ઈચ્છાવાળા હોવાથી પોતે શીખેલા ડૅંકાના બોલ વિદ્યમાન 
મહારાજશ્રીને શીખડાવ્યા અને પોતે અનેક વખત તેઓશ્રીની સ્વારીમાં 


૬૯૬ પરિશિષ્ટ ૨ 


હજારમાંરહી છડી પુકારી, શ્રીજી કૃપાથી તે મહારાજશ્રીના દીર્ધાયુ લાલજી મહારાજશ્રી 
તેજેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રીનો જન્મ થતા તેમની સેવા પણ શ્રી કેસરભક્તને સોંપણી. 
આમ આદિ આચાર્ય શ્રી અયોધ્યાપ્રશાદજી મહારાજના વર્તમાન ધારણ કરનાર મહા 
મુક્તરાજ શ્રી કેસરભક્તે અમદાવાદની ગાદીના આદિ આચાર્યશ્રી આરંભી વિદ્યમાન 
આચાર્યશ્રી સહીત પાંચ આચર્યશ્રીના અને છટ્ઠા લાલજી મહારાજશ્રીના 
હંસ્તકમળમાંથી પ્રસાદિત મહા જંગતમતીર્થ સમાન કેસરભકતે શ્રીજીની ઉપાસનાથી 
અનેપોતાના ભક્તિયોગના બળે સત્સંગમાં ફરી દેવ, આચાર્ય, સંત અને મંદિરની હજારો 
રૂપીઆની સેવા કરી, પોતાનું શરીર અશક્ત થતાં અને આંખનું તેજ ક્ષીણ થતાં પોતાના 
મુખ્ય શિષ્યમહોબતસંગને આચાર્ય મહારાજની છડી બંધાવી પોતાની સેવામાં રાખ્યા. 


પોતે ચાર વર્ષની ઉંમરમાંથી જ સત્સંગમાં આવી અખંડ બાળ બ્રહ્મચર્ય પાળી 
અનેક શ્રીજી છતાંના નંદપકિતના સંતોને,બ્રહ્મચારીઓ તથા ગૃહસ્થ હરિભક્તોનો દર્શના 
કર્યા હતાં. તેમાંથી થોડા નામો અત્રે તેઓશ્રી યાદ કરી લખાવે છે. અમદાવાદ દેશના 
સદગુરૂ શ્રી તદ્ઠુપાનંદસ્વામી ભૂમીમાનંદસ્વામી, જ્ઞાનાનંદસ્વામી, હરિનામાનંદસ્વામી, 
ધ્રુવાનંદસ્વામી, પ્રશાદાનંદસ્વામી, શ્વેતવૈકુંઠાનંદ બ્રહ્મચારી, નિલકંઠ બ્રડ્મચારી અને 
વડતાલ દેશના સદગુરૂ શ્રી અદભુતાનંદસ્વામી, પવિત્રાનંદસ્વામી, વિજ્ઞાનાનંદસ્વામી 
નિષ્કામાનંદસ્વામી ભુજમાં શ્રી અચ્યુતદાસજી, ભુમાનંદ બ્રહ્મચારી, જોરાભગત, શ્રી 
નથુભગત જીવો ભગત, અમદાવાદના રાહો ભગત જે મીયાણા હતા અને તેનું ગળુ 
બહુજ મોટું અને પહાડી અવાજથી કીર્તનો બોલી પડછંદા પાડતો ગંભીર નાદ હતો. એ 
સર્વેના દર્શનપોતે કરી સમાગમ કર્યાનું તેઓશ્રી કહેતા હતા. 


પોતાને ઘારણામાં શ્રીજી મહારાજ અને અક્ષર મુક્તોના અલૌકિક દર્શન થતા 
તેવો તખ્તો ચીતરાવી અમદાવાદ મંદિરમાં શ્રી ગણપતીની પાછળના ભાગમાં આચાર્ય 
મહારાજશ્રીના શુભ હસ્તે તેનીપ્રતિષ્ઠા કરાવી પધવારેવ છે મજ ગઢપુર ધામની » અક્ષર 
ઓરડીમાં પણ તેવોજ તખ્તો 


»« એ તખતો ચીતરાવી પધારવવામાં મારા પૂજ્ય કાકાશ્રી દેવીદાન ભાઈ 
બનાભાઈ, અને અમો બંને ભાઈઓ હું માવજીદાન તથા ચતુરદાનજીએ યથાશક્તિ સેવા 
કરેલ છે. તે હકીકત અક્ષર ઓરડીના તખ્ના નીચે લખેલ છે. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા વરિશિષ્ટ ૩ ૬૯૭ 


પોતે ચીતરાવી વરતાલ દેશના આચાર્યશ્રીના હંસ્તથી પધરાવેલ છે, તેમજ અમદાવાદ 
ધોળકા આદિ પાટોત્સવના યજ્ઞમાં પણ પોતે હજારો રૂપીઆની સેવા હેતવાળા 
હરિભક્તો મારફત કરાવી છે, તથા અમદાવાદ મંદિરના શીખરોની નીચેના નાના નાના 
શીખરો ઉપર સોનાના કળસો પણ ચડાવવામાં સારી સેવા કરી છે. હીમતનગર, 
મખીઆવ, ડાંગરવા, પાડાટોડલા આદિ મંદિરોનો જીણોદ્ધાર કરાવી ત્યાંના હરિભક્તોને 
રાજી કર્યો હતા. 


તેમના ઘણાએક શિષ્યોમાંના કેટલાક ધામમાં ગયા ને કેટલાક ઘેર જતા રહેલા 
હતા. હાલ તેમના શિષ્ય વર્ગમાં મુખ્ય તરીકે એક (૧) અમરશી ભક્ત, ૭૦ વર્ષની વયે 
થોડા વર્ષો પહેલા મુળીમાં ધમામા ગયા છે (૨) બીજા અમરા ભક્ત જ્ઞાતે દેવજ્ઞાતી 
(ચારણ ) છે. તે પણ ૮૦ વર્ષની ઉંમરના છે અને વાડીના મંદિરની સેવામાં રહી ભજન 
કરે છે. (૩) ત્રીજા શામળ ભક્ત તે પણ દેવજ્ઞાતિ અને કવિ છે તેઓ દીર્ધાયુ લાલજી 
મહારજશ્રીની સેવામાં છે. (૪) ચોથા શ્રી મહોબતસિંહજી છે. બાર વરસની નાની 
વયમાં આવેલા અને કેસરભક્તની સેવામાં જોડાયેલા તેમણે પોતાના ગુરૂની સેવામાં ખુબ 
જ દોલથી રાત્રી દિવસ તેમની આજ્ઞામાં રહેતા હાલ તેઓ શ્રી ધ. ધુ. આચાર્ય 
મહારાજશ્રીની છડી બાંધી છડી પુકારે છે; અને આચાર્ય મહારાજશ્રીના એક વિશ્વાસુ 
ભક્ત તરીખે આબરૂ મેળવી, પાઠ પુજા માળા ધ્યાન અને અનુષ્ઠાનો કરી, અવધમહોલ 
સાંચવી સંભાળી રહેલ છે. પોતે પાર્ષદ હોવા છતાં ત્યાગીના નિયમો પાળી જગત 
જંજાળથી અલિપ્ત રહી, વચનામૃત, ભક્તચિંતામણી આદિ સંપ્રદાયના ગ્રંથોનું 
અધ્યયન કરી રહેલ છે. 


શ્રીજી મહારાજના હજુરી સેવક શ્રી ભગુજી ભક્તરાજ હતા, તેમના શિષ્ય 
કાંધોજી ભક્ત થયા, ને તેમના શિષ્ય ધીરજી ભક્ત થયા, ને તેમના શિષ્ય જેઠા ભક્ત 
થયા, તેમના શિષ્ય 4- કેસરભક્ત થયા; ને તેમના શિષ્ય મહોબતસિંહ થયા. આમ શ્રીજી 
છતાંથી અત્યાર સુધીની ગુરૂપરરાએ આપાંચમી પેઢીના મહોબતસિંહ ભક્તરાજ છે. 


ગાદી બક્ષીસ કરી છે. 


»: આચાર્ય મહારાજ શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજે સદગુરૂઓની જેમ સભામાં બેસવાની 


૬૯૮ પરિશિષ્ટ ૩ 


શ્રી કેસરભક્તે બન્ને દેશના મંદિરની મૂર્તિઓના નામો અને પ્રસાદીના સ્થાનો 
તથા મોટેરા નંદ સાધુ બ્રહ્મચારી પાર્ષદોના નામો તથા શ્રી ધર્મકુળનાં નામો તેમજ શ્રીજી 
છતાંના હજુરી પાર્ષદોના અને મહા મુક્તરાજ શ્રીજીવુબા આદિ મોટેરા બાઈઓ વગેરેના 
નામોની એક અમર વેલી જેવી નામમાળા લખી છે, તે નામમાળાના યોગે અને શ્રી 
સ્વામિનારાયણના ષડશ્રરમંત્ર જાપના યોગે પોતે અનેક હરિભક્તોના મનના સંકલ્પ પુરા 
કરતા અને તેઓ દ્વારા મંદિરની દેવની, આચાર્યનશ્રીની અને સંતોની ખુબ સેવાઓ પોતે 
કરવી છે. છેલ્લે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના સ્મરણ તરીખે શ્રી મૂળી મંદિરની વાડીમાં 
શ્રીજી પ્રસાદીના સ્થાને “શ્રી બ્રહ્મમહોલ'' નામનો મહોલ ચણાવી, ત્યાં શ્રીજી 
ચરણારવિન્દ પધરાવી આચાર્ય મહારાજશ્રીના શુભ હસ્તે આરતી ઉતરાવી પોતાનો 
સંકલ્પ પૂર્ણકર્યો હતો. 


સદગુરૂશ્રી કેશરભક્તનો વર્ષોથી પ્રયાસ હતો કે, સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું 
જીવન ચરિત્ર પ્રસિદ્ધ કરવું. પોતાના અખંડ બાળ બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપે, શ્રીજી 
મહારાજશ્રીની શુદ્ધ ઉપાસના બળે, તેમજ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની ગુરૂભક્તિના 
બળે તેકાર્યપોતે ઘણા જ પ્રયત્ને શરૂ કરી મને તે સોપ્યું, અનેપોતાના બન્ને ચક્ષુઓનું તેજ 
ક્ષીણ થતાં મને સોપેલા કાર્યની સફળતા થવા અહર્નિશ માળા ફેરવવા લાગ્યા. આજે 
તેમના શુભ સંકલ્પના યોગે મારી યથામતિ મને સોપેલું કાર્ય મેં પુરૂ કરી તેમના હસ્તમાં તે 
ગ્રંથ સોંપતા હું મનેકૃત્ય કૃત્ય માનું છું. 

આવા મહાન દેવજ્ઞાતિ કુળદીપક શ્રીજી સંતો અને આચાર્ય શ્રી તથા દેવના 
મહિમાવાળા, વયોવૃદ્ધ, ધર્મવંશની પાંચ છ પેઢીથી સેવા કરનાર હજુરી પાર્ષદ કેસરભક્ત 
ન- લગભગ એક સો વર્ષની ઉંમરના હજી દર્શન આપે છે, તે શ્રીજીની કૃપા સમજી એક 
મહાન જંગમ તીર્થ તરીકે તેઓશ્રીને ગણી આપણે સહુ સત્સંગીઓએ અને ચારણ 
જ્ઞાતિએ મગરૂર થવા જેવું છે. ધન્ય છે તેમના માતા પિતાને અને ધન્ય છે તે કેસર ભક્ત 
ગુરૂશ્રીને, કે જેને ધર્મ વંશીની સેવા કરવામાં જીવન સમર્પણ કર્યું. તે સાથે ધન્ય છે. ધર્મકુળ 
દીપક વિદ્યમાન આચાર્યમહારાજશ્રીને કે અતિ વૃદ્ધાવસ્થાયે પહોંચેલા પોતાના એ હજુરી 
સેવકની સંભાળ લેવાને દર્શન આપવા તેમને આસને પધારે છે. 


ન્‌ 


- તેઓશ્રી સ. ૧૦૧૯ ના શ્રાવણ માસમાં અક્ષર નિવાસી થયા છે તે સર્વે 
હકીકત-હવેપૂરવણી વૃતાંતમાં આવશે. 


જ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - વરિશિષ્ટ - ૩ ૬૯૯ 
પૂરવણી વ્રતાંત 


આગ્રથની બીજી આવૃતિ થતા પહેલા ગુરૂશ્રી કેસરભક્ત પોતે શ્રીજીના ધામમાં 
પધાર્યા તેમના ખાસ સેવક અને મહારાજ શ્રીના હજુરી પાર્ષદ (છડીદાર) ભ્કત શ્રી 
મહોબતસિંહજી ગુરૂશ્રીના દેહ મેલવાના સમાચાર મને લખતા લખો છે કે, ““સં. ૨૦૧૯ 
ના શ્રાવણ વદી આઠમથી ગુરૂશ્રી ઉપસમ અવસ્થામાં રહ્યાં હતા, તે લગભગ ૨૪ કલાક 
પછી શ્રાવણ વદ ૯ ના રોજ મંગળા આરતી થતાં પોતે જાગૃત થૈ મને કહેવા લાગ્યા કે, 
“જો અંતરીક્ષમાં શ્રી સુરજ નારાયણ ઉદે થાય ને આકાશ લાલ ચોળ થાય તેમ મોટુ લાલ 


"% ૦ 


તેજનું કુંડાળું (લાલગોળો) દેખાય છે અને તેમાં સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી બીરાજ્યા 
છે. એટલું કહેતા માંજ ફરી કહેવા લાગ્યા કે જો હવે મહા અદભૂત શીતળ શાન્ત શ્વેત 
તેજનો ગોલો દેખાય છે અને તેમાં શ્રીજી મહારાજની અને ધ. ધુ. અયોધ્યાપ્રસાદજી 
મહારાજ બીરાજે છે મને ઉભો કરો મારે દંડવત કરવા છે. ““આમ કહેતાકને વારમવાર 
નમસ્કાર કરતા કરતા પછી પોતે શીખરબંધ મંદિરની મૂર્તિઓ અને શ્રીજી પ્રસાદીના 
સ્થાનકોની જે નામ માળા રચી હતી તે માટે સાદે ગાવા લાગ્યા તે પછી મહા મૂક્તો સંત 
બ્રહ્મચારી પાર્ષદો ગ્રહસ્થ એકાંવિક શ્રીજી સમકાલીન બાઈભાઈ આદી મહા મુક્તો) ની 
નામ માળા પોતે દરરોજ બોલતા તે બોલવા લાગ્યા અને ધૂન્ય કરવ ।લાગ્યા તે પછી 
દીવસના ત્રણ બજે કહે કે, “જુવો નંત વીમાનોમાં અનંત મુક્તો છે અને શ્રીજી મહારાજ 
તથા અયોધ્યાપ્રસાદજી મહારાજ તથા સદગુરૂ બ્રહ્માનદસ્વામી અને સદગુરૂ શ્રી 
ગોપાળાનંદસ્વામી મને ધામમાં તેડી જાય છે લ્યો છેલ્લા જયસ્વામિનારાયણ છે. તેમ 
કહી બે હાથ જોડીને ધામમાં પધાર્યા હતા'' (સંવત ૨૦૧૯ શ્રાવણ વદી ૯) 


એ ધામમાં પધાર્યા પછી ભક્તરાજ મહોબતસિંહજીએ ગુરૂની સઘળી ઉત્તર 
ક્રિયા કરી પારાયણ બેસારી ગુરૂશ્રી કેસરભક્તની કિર્તી પ્રમાણે દેવને થાળો સંતોને 
ભોજન આદિ અનેક રીતે ગુરૂની પાછળ ખર્ચ કરી પોતાની ફરજ બજાવી હતી. એ વસરે 
રાજકવિ માવદાનજી રત્નુ તરફતી અને કવિશ્રી હમીરદાન લાખાજી તરફતી તથા 
દેવરાશણના રત્નુ કચરદાન તરફથી જે શોકાંજલીના કાવ્ય રચાયેલા તે આ નીચે 
આપવામાં આવેલ છે. (કવિમાવદાનજી રત્નુ) 


૭૦૦ પરિશિષ્ટ ૨ 


ભક્તરાજ શ્રી કેસરભક્તનું શોકાંજલિ કાવ્યષ્ટક 
કર્તા - રજકવિ માવદાનજી રત્નુ 


હરિગીત છંદ 
શ્રી દેવકુળમાં જન્મ પુર, મછીયાવ વર્ણિ મુકુંન્દનું ॥ 
રાજૂબા માતા તાત હરિભાઈ, મ્હેડુ કુળ આનંદનું, ॥ 
વ્રતધામ અવધપ્રસાદજી , મહારાજ કર શિરપર ધરે ॥ 
શ્રી ધરમ્કુળ સેવક, કેસરભક્ત કદિ નહિ વીસરે ॥ ૧ ॥ 
વરસ પાંચની ઊંમરે - આચાર્યના સેવક થયા, 
બાળ બ્રહ્મચારી રહિ, સાહિત્ય સંગીતને ભણ્યા, 
ડંકો બજાવાની કળા, છડીબોલ ઉત્તમ ઉચ્ચરે, 
શ્રી ધરમ્કુળ સેવક-કેસરભક્ત કદિ નહિ વીસરે, ॥ ૨ ॥ 
આચાર્ય કેશવપ્રસાદે કરૂણા કરી ઉછેરીયા, 
મહારાજ પુરૂષોત્તમપ્રસાદે, લાડ બહુજ લડાવિયાં, 
શ્રી વાસુદેવપ્રસાદજી જેના ખોળામાં ઉછરે, 
શ્રી ધર્મકુળ સેવક-કેસરભક્ત કદિ નહિં વીસરે, ॥ ૩ ॥ 
શ્રી દેવના પણદેવ શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદ દયા કરી, 
ગાદિ બક્ષી સભામાં, સેવક તણી સુ કદર કરી, 
શ્રી લાલજી મહારાજ પણ, કરિકૃપા હસતો શિર ધરે, 
શ્રી ધર્મકુળ સેવક, કેસરભક્ત કદિ નહિં વીસરે, ॥ ૪ ॥ 
શ્રીજી તણા સેવક ભગુજી ભક્ત નીંજ પરમપરા, 
કેસરભક્તે સાંચવી, સેવા સદાય ધુરં ધરા, 
વિશ્વ વિહારી લાલજી વડતાલ તેડી કદર કરે, 
શ્રી ધર્મકુળ સેવક કેસરભક્ત કદિ નહિં. વીસરે. ॥ પ ॥ 
ગઢપુર અક્ષર ઓરડી પધરાવ્યો તખતો પ્રેમથી, 
શ્રીનગર મંદિર કળશ નાના ચડાવ્યા શુભ નેમથી, 
બ્રહ્માંડ અક્ષર બ્રહ્મનો, પધરાવ્યો તખતો મંદિરે, 
શ્રી ધર્મકુળ સેવક, કેસરભક્ત કદિના વીસરે. ॥ ૬ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - વરિશિષ્ટ - ૩ ૭૦૧ 


'બ્રહ્મમ્હોલ' રચિને મુળીમાં કીર્તિ કળશ ચડાવીયો, 

શ્રી બ્રહ્મસંહિતા વીચરી, સંકલ્પ સિધ્ધ કરાવીયો, 

સદગુરૂ બ્રહ્માનંદનો મહીમા સદા જગ વિસ્તરે, 

શ્રી ધર્મકુળ સેવક કેસર ભક્ત કદી નાં વીસરે ॥ ૭ ॥ 
સો વર્ષ જીવન જીવીનેં, શ્રીજી ભજન કરિ ભાવથી, 

અક્ષર નિવાસી થતાં એશ્ચર્યો જણાવી પ્રભાવથી, 
કવિમાવદાન મહાનગુરૂનો, અકળ મહીમા ઉચ્ચરે, 

શ્રી ધર્મકુળ સેવક, કેસરભક્ત કદિના વીસરે. ॥ ૮ ॥ 

દોહા 

બે હંજાર ઓગણીસનો, સંવત શ્રાવણ માસ 

વદિ નૌમી કેસર ભક્ત, વસિઆ અક્ષર વાસ ॥ ૧ ॥ 
મહા અનાદો મુક્ત જે, કેસરભક્ત મહાન. 

જંગમ તીર્થ જતા રહ્યાં, ધરિ હરિનું ધ્યાન, ॥ ૨ પ 
શ્રીમદૂભાગતની કથા સંભળાવી દિન સાત, 

ભોજન વ્યંજન ભાવથી, જમ્યા સંત સહું જાત. 1૩ ॥ 
મહોબતસંગે મુખ્ય રહી, કર્યું ઉત્તમ સહુ કાજ, 

ગુરૂ રૂણ ઉતારીઉં, કહત માવકવિરાજ 1 ૪ ॥ 


પ. પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રીના હજુરી પાર્ષદ શ્રી 


કેસરભક્ત ને શોકાંજલી 
(કર્તા કવિ હમીરદાન) 
કવિત 
વયોવૃદ્ધ જ્ઞાન વૃદ્ધ કેસરભક્ત શૃદ્ધ, 
આચારજ આશ્રિત પરપરિત કા મહાન, 
સારે સત્સંગમેં બિસારે બિસરાત નાહિ. 
ઉત્તર રૂ દચ્છિન દેશ ભઈ ભારી હાન, 


૭૦૭૨ પરિશિષ્ટ ૨ 


સુકવિ હમીર દાનવીર ત્યોં સુધીર બુદ્ધ 
જાકા ગુન ગાનકા કરૌ મૈં કિતના બખાન. 
અહમદ।વાદ સ્વામિનારાયણ મંદિરતે 
પારષદ મંડલકા અસ્ત ભયા અંશુમાન ॥ ૧ ॥ 
કલશ કુમાટ નર નારાયણ કીન્હે જિન્હેં, 


ન્‌ 


શ્રીપુરમેં સ્વર્ણ કે વિવર્ણ જાકો ખાસભો, 
કે તે અન્ન સત્ર મેં જિમાયે જન સહસ્રન, 
મૂલી ગઢડામેં દેવ સેવોકો પ્રકાશભો, 
લાયે દામ લાખોં નિષકિંચન રહાયે સદા. 
નારાગ્રજ પીઠ અધિપતિ કે હજુરી મહા, 
કેસર ભક્ત જાકો અક્ષર નિવાસભો, 1 ૨ ॥ 
દોહા 
પીઢીચાર હમીરકો, આશ્રય સ્થાન અનુપ. 
સો કેસર ગુરૂરાજગો, અક્ષર રૂપ. ૫ ૧ ॥ 
ગ્યો સતસંગી જગતતેં, ભગત ભલપ ભંડાર, 
કેસર ગુરૂકી કીર્તિકો, ભુજ મોબત કે ભાર ॥ ૨ ॥ 


શ્રી દેવરાસણના રત્નુ કચરદાનજી કૃત 
શ્રી કેશરભક્ત વિષે-દોહા 


સ્વારથમાં સમજ્યો નહિં; કીન પ્રમારથ કામ, 
શિરોમણી સત્સંગનો, ગ્યો કેશર ગુણધામ, ॥ ૧ ॥ 
બ્રહ્મચારી બાળો અને, અરપી શ્રીજી આય, 
અચળ રીત અરક્ષપતિ-પહોંચ્યો શ્રીજી પાય, ॥ ૨ ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા - વરિશિષ્ટ - ૩ ૭૦૩ 


શ્રી દેવ દુદંભી નાદ-ઘોડાની સ્વારીનો ડંકો 

આ ડંકાના બોલ સારા સારા સંગીતકારોમાં કોઈ કોઈ જાણતા હોવાથી તેઓ 
જીબાનથી બોલ બોલી બતાવે છે, પરંતુ દુદભી (નગારા) ના ઉચ ચોબ (ડાંડી) મારીને 
હાથમાં કાંડાના વળાકથી નોબતનો જે નાદ એટલે કે તેના અવાજમાંથી જે શબ્દો નીકળે 
તેવો ડંકો બજાવનાર હાલ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે. દેસી રજવાડાઓના રાજ્યોનું 
વીલીનીકરણ થવાથી એ વિદ્યા હાલ તો ત્યાંથી અસ્ત થઈ છે. આ વિદ્યા વાંચવાથી 
આવડતી નથી જેમ કોઈ 'રાઈડીંગ' નું પુસ્તક એક વખત વાંચીજાય એટલે તેને ઘોડાની 
સવારી આવડી જતી નથી તેમજ ““ઓપરેશન'” કરવાનું પુસ્તક એક વખત વાંચી જતા 
તેને ઓપરેશન કરતા આવડી જતુ નથી તેમજ આ વિદ્યાના બોલ વાંચવાથી પ્રેકટીશ કર્યા 


સિવાઈ તેડંકો બજાવતાં આવડી જતો નથી. 


આપણાં સંપ્રદાયમાં તે વિદ્યા સદગુરૂ શ્રી તદ્ુપાનંદ સ્વામી કે જેઓ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના શિ,ય હતા. તેના પાસેથી આવી છે. તેઓ એ અમદાવાદ ગાદોના ધ. 
ધુ. આચાર્ય માહારાજ શ્રી કેશવપ્રસાદજી મહારાજશ્રીને શીખવેલી અને મહારાજશ્રીએ 
શ્રી કેસરભક્તને શીખવેલ એ કેસરભક્તે હાલના વિદ્યામાન મહારાજ શ્રી દેવેન્દ્ર 
પ્રસાદજી મહારાજને શીખડાવી હતી. તે સમયની એક જીર્ણ બુક મને તેમના શિષ્યા 
મહોબતસંગે મોકલાવતા તે બુકમાં લખેલા લગબઘ ૧૬ મોરાની હકીકત તેજ શબ્દોમાં 
નીચે આપી છે શ્રી તટ્ટુપાનંદસ્વામીની હકીકત તેજ શબ્દોમાં નીચે આપી છે. શ્રી 
તટ્ટુપાનંદસ્વામીની હકીકત આ પુસ્તકમાં પેજ ૬૯૩ મે આપાલ છે. આ વિદ્યા અસ્ત થવા 
આવતાં તેના જીર્ણાદ્વાર જે કંઈ મને સાહિત્ય મળેલ છે તે રજા કરેલ છે. માટે વિષેશ 
જાણકારે વાંચી કંઈ ખામી જણાય તો મને લખી મોકલવાથી ભવિષ્યમાં ફરી આવૃતિમાં 
સુધારી શકાય . 


એજ. લિ. 


(સંપાદક) 


ી 
સવારી વીખરાઈ ગઈ હોય તેને 
વગાડવું પછી “'ઘેંહ''. 


“દેવ દુંદભી ઘોડાની સ્વારીનો ડંકો” 


મોરો ૧ લો 


સવારી આવી તેની ખબર આપવાનો મોરો (માંગલીક) ૮ આઠ ચોબનો માદા 
ઉપર ૧ ચોબ અનેનર ઉપર ૩ચોબ એમ સાથે બે વખતવાગે તે, 


મોરો રજો 


સવારી ચાલવા સમયનો ઘોંસાનો મોરો ૨ ધ્રગડ ધેંન ધ્રગડ ધેંન, આ રીતે ચાર 
વઘત વગાડવું માદા ઉપર પણ ચાર ફેરા ઘુંસો વગાડીને 'ઝા' ની ચોબ મારવી ઝા-ઝા- 


મોરો૩ જો 


સવારી ચઢવાનો સવારી ચાલતી હોય તે વખતે વગાડવાનો મોરો ૩ 
તેન તેન તેતેન' એ રીત પાંચ વખત વગાડવું નર પણ પાંચ વખત વગાડ 
“ઝા' ત્રણવખતની ચોબ મારવી. ““તાઝાકતઝા ઝા ધેન ધેંધેન''. 


મોરો૪ થો 


ચાર રસ્તે સવારી ઉભી હોય ત્યાં વગાડવાનો મોર ““ધ્રગડ ધેન ૬ વખત નર 
ઉપરત્રગડતેંન ૬ વખત માદા ઉપર ૩ વખત “ઝા વગાડવો અનેપછી ““કતઝા”” 


ડુ મ 
મારાપમા 


ચાર રસ્તે ઉભી રહેલી સ્વારીને ચલાવવાનો ““કતર કતર કતર કતર કત કે ઝા 
કતઝાઝા માદા ઉપર કતાઝા ૩વખત”” 


ન્‌ 


ઓરો ૬ ઠો 


રુ કા 
માર ૭મા 


ડૅેકાનો બોલ સાંભલી જ્યારે પાછી સવારી ભેગી થઈ જાય તે વખતનો મોરોં 
“ત્રગડ તેન તેન તેન તેરી'' ચારવખત વગાડવું પછી ““ઝા'' તટઝાકતઝા”'. 


મોરો ૮ મો 


સામે કોઈ બીજાની સવારી આવતી હોય તે સ્વારીના ડૅંકાનો જવાબ દેવાનો મો 
પડધમ ડંકો વગાડવો, 


પરિશિષ્ટ ૨ 


જો “ત્રગડ 
વો અને છેવટે 


ભેગી કરવાનો ““કર્ડૉમ'' એ રીતે નવ વખત 


ન 


કિ 


કિ! ન્ય. 
ત વખતા 


પ 


'ૂપપ્ટ તડેશપ્રીપપ્તાશેમ્દ કસ્પ્ટ પ્કષ્યટેપ્રફ્‌ [0% 


પિ 

“પસં 

ન્ન 

જ ર 
સઝ 

“ક જુજ 

સઝ 

છર 

આ શો“ 

જિ ઝક છઈઇ બા 

# ક 5? 

ઇઝ અસ 
ઝક 

ત હ 

જટ 

જ 

ર? જ 

જં 

કિ 

«ટ 

મહીં દ 

2101283 (2101912) 


9૫૦૨ '.ર 1ર1019]હળેપ્ટ 
પ્કૃષ્ઠ મરક [06 [0૨02200138 


બટેરેદુ *.1ર પદ 


““તરડન તાતા ૬ વખત માદા ધરડન ઘાં ઘાં ૬ વખત નર પછી ઝા તાઝા 
કતઝા”'. 


જક. ય 

મોરોલમો 

રાજા મહારાજ ભેગા થાય તે વખતે વગાડવાનો મોરો એ મોરાને ૧૮ ચોબની 

ક કક. હં સ જ 0" && 9 સલ 

સ્વારીનો મોરો કહે છે. ““ધ્રગ ધેન ધેન, ત્રગડતેન ચાર વખત એ રીતે ““તનક'” એ રીતે 
દ 7? 

ચાર વખત પછી ધેહ પછી ઝા કતઝા તાઝા કતઝા”'. 
મારો૧૦મો 


સવારી દોડતી હોય તે વખતે વગાડવાનો મોરો ““તરડન તરડન બાર વખતે એક જ ચોબથી 
જ “તરતાતા'' બાર વખત “ધરડન ધરડન'' બારવખત “ધરડન ધાં ધાં' બાર વખત”” 


મોરો ૧૧ મો 

કાઠીઆતાડીડૅકો 

“તનક'' એરીત ૬ વખત માદા ઉપર “ તેંતેંતેંતેઝા”', 
મોરો ૧૨મો 

કાઠીઆતાડીડૅકો 

“તનતન''એરીતે૯ વખત ધેન ધેનપણ ૯ વખત કતઝા ૩વખત ધે” 
મારો ૧૩મો 

વગડામાં વગાડવાનો મોરો 

“તકતુના'' એરીતેચારવખત ઝાએ ત્રણ તખત”, 
મોરો ૧૪મો 

સરખી ચોબનો મોરો 

“તેન તનન તેન તેન” એવું ૧૦ વખત “ઝા'' બેવખત” 
મોરો૧૫મો 

“ઘે' બરજ શુરડંકો 

“ઝા કે ઝાઝા ધુમકીટ તકતક ધુમકીટ તકતક તકીટ તકીકત ધુમકીટ ધુમકીટ તકીટ 

તકતકનગધેંતીકડાનક્ટડનકુક્ડટનકુકટડનકટડન ધુમકીટ ધાં ધાંએવુંત્રણવખત.'' 

મોરો૧૬ મો 
મહારાજ ગાદીએ બેસે તે વખતેત્રણ ચોબની સલામી 
“કરરરર'' એ રીતે બાર વખત “ધોમ' ત્રણવખત “ઝા' છ વખત. 


સમાપ્ત : 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૩ ૭૦૫ 


૭૦૬૯ 


પરિશિષ્ટ - ૩ 
આ ગ્રંથના મુખ્ય સહાયક 
શ્રી ગોરધન હ. પટેલ. કોન્ટ્રાક્ટરનો ટુંક પરિચય 
તથા સત્સંગનો સ્વાનુભવ 
(લેખક : શ્રી ઉમિયાશંકર ઠાકર, કોવિદ, સાહિત્યલંકાર) 
કરાવ્યભૂષણ 
(અનુષ્ટુપ) 
સત્સંગેવધતી ભક્તિ, દાનથી ધન છે વધે; 
ધર્મથી મોક્ષ છે નિશ્ચે, સદ ભાગ્યફળે ફળે, 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા' ના આ પ્રકટ થતા ગ્રંથના રૂપીયા ૩૦૦૦ નો પુરસ્કાર 
આપનાર આણંદના શ્રી ગોરધન હરમાનભાઈ પટેલ (કોન્ટ્રાક્ટર) નો જન્મ ઈ. સ. 
૧૯૧૨ ના ફેબ્રુઆરી માસની તા. ૧૮ મી એ વડોદરાતાબે ભાયલીમાં થયો હતો. તેઓ 
નાના હતા ત્યારે પ્લેગમાં તેઓના પિતાશ્રી હરમાભાઈનું અવશાન થયું હતું અને પછી 
ફક્ત એક જ વર્ષમાં તેઓના ગ. સ્વ. માતુશ્રી સૂરજબા પણ ભાગવત ચરણાનુરાગી થયા. 


આથી તેઓ તેમના ફોઈને ત્યાં પીજમાં ઊછર્યા. જોકે તેઓનું મૂળ વતન 
નડિયાદ, સમડી ચકલામાં છે; છતાં પીજમાં ગુજરાતી પાંચ ધોરણ સુધીનો તેઓએ 
અભ્યાસ કર્યો પછી દૈવયોગે શાળાને છોડવી પડી ! 


મોસાળ ભાયલીમાં ૧૫ વરસની ઉંમરે તેઓ ગયા. ત્યાં ખેતીની પ્રવૃતિમાં 
જોડાઈને એક વર્ષગાળ્યું. 

ઈ. સ. ૧૯૨૭માં તેઓ ડેલાગોવા બે (પોર્ટુગીઝ-ઈસ્ટ આફ્રિકા) માં ગયા. 
ત્યાં ત્રણેક વર્ષ ગાળીને ખાસ કમાણી નહિં થવાથી ઈ. સ. ૧૯૩૧ માં તે હિંદ પાછા ફર્યા 
અને લોખંડની દુકાનમાં માસિક રૂ।. ૪ ના પગારથી જોડાયા. આઠેક માસ નોકરી કરીને 
તેઓ ટી મગનભાઈ શંકરભાઈ પટેલની પેઢીમાં વાર્ષિક રૂ. ૧૦૦ ના પગારથી જોડાયા. 
ત્યાંતેઓની સારી કામગીરી 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૦૭ 


તથા હોશિયારી જોઈને એજ પેઢીના શ્રી છોટાભાઈ પટેલ તેમને વડોદરાની પેઢીમાં 
લઈગયા. ત્યાં તેઓએ ખાવા પીવા સાથે રૂ।. ૨૨૫ ના વાર્ષિક પગારથી કામકાજ કરવા 
માંડયું. આમ લગભગ ૬ વર્ષ સુધી તેઓએ ગેડી ગેટ, વડોદરામાં લોખંડની દુકાને કામ 
કર્યું. કામની આવડત, ચીવટ, ચોકસાઈ અને સહૃદયતાથી ર્‌।. ૩૨૧ નો માસિક પગાર 
ત્યાંતેઓને મળતો હતો. 

ઈ. સ. ૧૯૩૫ માં વડોદરાની દેસાઈ એન્ડ શાહ કું. માં કોન્ટ્રાક્ટરનું કામ 
કરવાની શરૂઆત કરી, લગભગ આ ૧। વર્ષમાં ખાવું પીવુને માસિક પગાર રૂ।. ૫૦ નું 
ધોરણ હતું. 


પણ “પુરૂષાર્થ આડુ પાંદ્ડું' એ કહેવત પ્રમાણે પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ અને 
હોંશિયારીથી ઈ. સ. ૧૯૩૮ માં સ્વતંત્ર કોન્ટ્રાક્ટરનું કાર્યક્ષેત્ર પસંદ કર્યું. આમાં તેઓને 
પાછળનો અનુભવખૂબ જ મદદ કર્તા થઈ પડ્યો. 


કાકરાપાડ યોજનામાં ડેમ ઉપરનું સેટ્રીંગનું કામ સૌથી પહેલું હાથ ધર્યું ત્યાર 
પછી રોઝા-ટંકારિયા રોડ (આમોદથી ૭ માઈલ, જી. ભરૂચ) નું કામ એક વર્ષ, 
પાટહુંગરી, દાહોદનું ૩ વર્ષ; સેવાલિયા પૂલનુ એક વર્ષ તથા ગવર્નમેન્ટ મટિરિયલ 
સપ્લાયનું કામૃ વર્ષ;એમ વિવિધ પ્રવૃતિઓ આદરી શ્રદ્ધા-ભક્તિ શું નથી કરતી ? તેનો 
આ જવલંતપૂરાવો છે. લક્ષ્મીદેવીની કૃપાદ્રષ્ટિ થઈ અને સાથે સાથે ધાર્મિક ક્ષેત્રતરફ પણ 
વૃતિએ ઝોક લીધો. અને એમાં પણ પોતાની કમાણીનો સારો એવો હિસ્સો 
જનકલ્યાણના ક્ષેત્રમાં આપ્યો. તેમની પત્ની અ. સો. કમળાબહેનની પણ ધાર્મિક વૃતિ 
નોંધપાત્ર છે. ખેરજ આવું થયું એ સુયોગ પ્રાપ્ત થયો ગણાવ. 
શ્રી વિષ્ણુયાગનેકક્ષેત્રે - 

સં. ૨૦૦૧ માં તથા સં. ૨૦૦૬ માં આણંદના ધોયા તળાવ ઉપરના આઝાદ 
ચોકમાં શ્રી વિષ્ણુયોગમાં તેઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો અને ર્‌।. ૧૦૦૧ રોકડા 
ઉપરાંત દાન-દક્ષિણા વગેરેનું પણ ધાર્મિક કાર્ય કરીને સખાવત કરી, તથા ત્યાં રૂ।. 
૨૦૦૦નેખર્ચેચોતરો પણ બંધાવ્યો છે. 


ત્યાર પછી સં. ૨૦૧૪ માં શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, ચરાડવા (હળવદ 
થઈને) માં દશેરાના શ્રી વિષ્ણુયાગ પ્રસંગે રૂ. ૪૦૦૦નું થએલ તમામ 


૭૦૮ પરિશિષ્ટ - ૩ 


ખર્ચ આપ્યું. આવખતે ચરાડવા મંદિરના મહંત પ. પૂ. સ. ગુ. ધર્મ વિધા ભાસ્કર, 
સંતભૂષણ, અનન્ય શ્રદ્ધાન્વિત, શ્રીજીના લાડીલા, તપસ્વી શાસ્ી સ્વામીશ્રી 
ગોપાળાચરણદાસજીનો તેઓને સારો સંસર્ગ થયો, અને તેઓથી પોતે આકર્ષાયા. 
તેઓની ધાર્મિક ભાવનામાં આથી સારો એવો વધારો થયો અને યજ્ઞ મંડપમાં જ તેઓને 
શ્રીજી મહારાજના પ્રત્યક્ષ અલૌકિક દર્શન થયાં. અને મંદિરમાં શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની 
પ્રતિમાની સામેજ મનની શંકાનું સમાધાન થતાં યજ્ઞ કાર્ય ઘણા આનંદથી પરિપૂર્ણ 
થએલું. આવા બ્રહ્મનિષ્ઠ અને કલ્પવૃક્ષ તુલ્ય સંતો પણ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં 
પ્રગટ છે અને તેઓના કૃપા-કટાક્ષથી ભગવાનની સેવામાં મુમુક્ષુઓ ભળે છે, તેની આ 
પ્રસંગની ખાત્રી થાય છે. આ અવસરે કથામૃતનું પાન સ. ગુ. પુરાણી સ્વામી શ્રી 
દેવનંદાસજી તથા સ. ગુ. પુરાણી સ્વામિ શ્રી માધવચરણદાસજીએ અત્યંત ભાવપૂર્વક 
તેઓની પ્રસાદિક વાણીમાં કરાવેલું સ્વામી શ્રી રામચરણદાસજી તથા સ્વામી શ્રી 
ભુદરચરણદાસજી કોઠારી, તેમજ પુજારી શ્રી હરિપ્રિયદાસજી તથા શ્રી 
પ્રાણવલ્લભદાસજીએ ઠાકોરજીને અપુર્વ શણગાર સજાવીને સેવા દર્શનનો સારો લાભ 
આપ્યો હતો. વળી તે સમયે આણંદના શ્રી પુંજાભાઈ ડાયાભાઈ પટેલ તેમ જ બીજા દેશ 
દેશાવરેથી આવેલા સત્સંગી સદગૃહસ્થોએ પણ યજ્ઞ કાર્યને શોભાવવામાં અને સાથ 
સહકાર આપવામાં સારો એવો ફાળો આપ્યો હતો. 


સં. ૨૦૧૫ અને સં. ૨૦૧૬ માં પણ ચરાડવા ધામે શ્રી વિષ્ણુ યોગ થયા. 
તેસમયે પ. પુ. તપસ્વી બ્રહ્મનિષ્ટ સ. ગુ. શ્રી કુંજવિહારી દાસજી સ્વામીના સાન્નિધ્યમાં 
શ્રી વિષ્ણુયોગનું કાર્ય, આનંદપૂર્વક શ્રીજીની કૃપાથી સાંગોપાંગ પૂર્ણતાને પામ્યું હતું. તેમા 
અએલા ખર્ચનીરકમ આપીને ત્યાંની ગૌશાળા તેઓની દેખરેખ નીચે થઈ અને ઉદ્ઘાટન 
ધ. ધુ. ધર્મમાર્તન્ડ આચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રીની આજ્ઞાથી 
તેમજ તેઓની સંમતિથી આણંદના ઠક્કર મુળજીભાઈ હરજીવનદાસના ચિ. 
બાબુભાઈના વરદ હસ્તે કરાવ્યું હતું. તે સમયે આણંદના હરિભક્તો ઠક્કર મણીભાઈ 
રૂગનાથભાઈ, ઠક્કર રમણભાઈ ગાંડાલાલ, પટેલ પ્રભુદાસ શંકરભાઈ, પટેલ 
ભાઈલાલભાઈ, ડાહ્યાભાઈ, પટેલ છગનલાલ કાળિદાસ વગેરે એ પણ સારો સાથ 
સહકાર આપીને ઉત્સાહપૂર્વક કામ કર્યું હતુ, ગૌશાળાના આ કાર્ય પ્રસંગે બીજા 
દાતાઓની પેઠે રૂ।. ૩૧૦૦ આપીને શ્રી ગોરધનભાઈએ પોતાના કિંમતી સમયનો ભોગા 
આપીને તેઓ અવાર નવાર ચરાડવા 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પરિશિષ્ટ - ૩ ૭૦૯ 


જઈને યોગ્ય સુચનો પણ રસપૂર્વક કરતા, તથા પાર્ષદ જેઠા ભગતે ગૌશાળાની સારી સેવા 
કરી હતી, તે ભુલાય એમ નથી. 


મંદિર-મૂર્તિપ્રતિષ્ઠાદિ 


સં. ૨૦૦૪ માં આણંદમાં શ્રી ગણપતિનું મંદિરને લોટેશ્વર મહાદેવ 
બંધાવવામાં રૂ।. ૨૦૦૦ ની સહાય કરી હતી અને સં. ૨૦૦૭માં શ્રી ગણપતિજીની મૂર્તિ 
પ્રતિષ્ઠાસમયેપણ રૂ।. ૧૦૦૦ની ધાર્મિક ક્રિયાને અંગે પુષ્પાજલી રૂપ સેવા કરી હતી. 


શ્રીકૈલાસ- અલમોડા-નિવાસી શ્રી નારાયણસ્વામીની જન્મજયંતી વલ્લભ 
વિદ્યાનગર ઉજવાઈ તે પ્રસંગે શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસના મંદિરનો ઉદ્ઘાટન વિધિ (ઈ. 
સ. ૧૯૫૮) પણ થયો હતો તે અવશરે લગભગ રૂ।. ૩૦૦૦ જેટલી મદદ વગેરે કરીને 
સારોસાથ આપ્યો હતો. 


જનસેવાનાકાર્ય- 


આણંદના શ્રી રામકૃષ્ણ સેવા મંડિળમાં દરદીઓની સગવડને માટે 
એમ્બ્યુલન્સકાર (મોટરગાડી) તેમના પત્ની અ. સો. કમળાબેન દ્વારા ભેટ આપી છે. 
તેમના પુત્રો ભાઈ સુરેન્દ્રકુમાદ, ભુપેન્દ્રકુમાર, તથા હરિકૃષ્ણ અને પુત્રી સવિતાબહેન 
પણ સેવા કાર્ય તથા સત્સંગમાં ભાગ લે છે, આણંદમાં સં. ૨૦૧૪ માં થયેલ નેત્રયજ્ઞમાં 
આર્થિક સહાય આપીને તેમજ ઉઘરાણામાં પણ તન મનથી સારી એવી મદદ 
ઉત્સાહપુર્વક કરેલી આણંદમાં પારાયણ પ્રસંગે પણ સં. ૨૦૧૬ માં ર્‌।ા. ૩૦૦૦ ની 
સખાવત કરેલી શ્રી. શંભુ મહારાજે સાણંદમાં શ્રી સત્યનારાયણની બૃહદ સખાવત કરેલી 
તે પ્રસંગેપણ રૂ।. ૧૦૦૦ થી તેઓએ જનસેવા કરેલી. 


વિધાક્ષેત્રે - 


આણંદની પાયોનિયર હાઈસ્કૂલના રૂ।. ૧૦૦૦ નું સાત્વિકદાન તેઓએ કરેલુ 
છે. ઉપરાંત એજિનિયરીંગ કોલેજ, વલ્લભવિદ્યાનગરમાં ભણતાં વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો 
માટે રૂ।. ૨૫૦૦ નીરકમ ભેટકરી છે. સાથે સાથે દર વરસે ગરીબ વિદ્યાર્થીને ફી વગેરે 
આપીને મદદરૂપ થવાની વૃતિ પણ તેઓએ ચાલુ રાખી છે. આ ઉપરાંત પણ પ્રસંગોચિત 
કાર્યો તેઓએ હાથે થયાં છે, તે સર્વેનો વિસ્તાર નહિ કરતા ટુંકમાં જ આ જીવન પરિચય 
આપ્યો છે. 


૭૧૦ પરિશિષ્ટ - ૧ 


આમ વિવિધ ક્ષેત્રે પોતાની આવકમાંથી ધનનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યા પછી આ 
સદગ્રથ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતાને પ્રકટ કરવામાં પણ તેઓએ રૂ।. ૩૦૦૦ જેટલી સારી એવી 
સહાય કરી છે, અને આ ગ્રંથને અસ્તિત્વમાં લાવીને પ. પૂ. સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી 
જેવા સત્પુરૂના ગુણગ્રાહી થવામાં મદદરૂપ થઈને અને સૌને સાત્વિક જીવચરિત્રનો 
પરિચય કરાવીને તથા શ્રીજી મહારાજની તીવેચ્છાની પારતૃપ્તિ કરીને ભગવાનનો 
અનહદ રાજીપો મેળવવામાં ભાગ્યવાન થયા છે. 


આવા અનેક સેવાના કાર્યો કરવાની શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ તેઓને શક્તિ અર્પે 
એજ અર્ભ્યથના ઈત્યોમ. 
ધોરીફળીઉં, 
આણંદ પોષ, કૃષ્ણપંચમી, સં. ૨૦૧૭ 
દી / / જી 
ક્રવિકુળ પરિચય કાવ્ય 


ઝુલણા છંદ 
જ્ઞાતિ ચારણ ઓડક હે રતનું મૂળી મધ્ય ભયે ઝાલાવાર મેંજી, 
કવિજન્મ ધર્યો બનાભાઈ ધીરે, પીછે આયે હૈ દેશ હાલારમેંજી, 
ભાઈ જામ વિભાજી કી પૂર્ણકૃપા, પાયે ગ્રાસ રાજવડ ગામમેંજી, 
કવિ ભીમજી “કૃષ્ણબટે' હરિધામ, રચિ ગયે શ્રીજીક ધામમેંજી, 


વૌ. 


શ્રી ઝાલાવાડ પ્રદેશમાં મૂળી નિવાસી ગઢવી બનાભાઈ રત્નુ ને ધીરે રાજ્યકવિ 
શ્રી ભીમજીભાઈ જન્મ લઈ, હાલાર પ્રદેશમાં પોતાના મોશાળના ગામ કાલાવાડમાં 
આવી વશ્યા, જામનગરના મર્હુમ જામશ્રી વિભાજી સાહેબની સંપૂર્ણ કૃપાથી તેઓ 
રાજવડ નામનું ગામ પ્રાપ્ત કરી જામનગરના રાજકવિ થયા, અને (કૃષ્ણબટ) 
કાલાવાડમાં શ્રીહરિશ્રીનું (સ્વમિનારાયણનું) મંદિર ચણાવી અક્ષર નિવાસી થયા. 


(જન્મમુળી, સં. ૧૯૦૭ - અક્ષર નિવાસકાલાવાડ સં. ૧૯૫૭) 


ન્ય સિ-પ્ર 
82 [ાપ્છાપુપ્ત પ્સ12])ગ્ર 22 ક. 


(/77#૬-૮ર-૮ 


“હે (1૫૪102૫0 41૫9૮3પ્દ[]ર 8): 


ન પ * શ જ 
મજ રુ દ જ ૪ ટ 
ગાઝી ટુ 
॥ 10૬ પાઉ] 11૯02 “ઢકટ ૯ 1 દાશ#2-ાજ્ઞપ્ડ ૧ુદપ૦૯ ઇ૦ત૯ 
દ રય તર દત લ્ડપ્ન્‍મપર "૫% -- જ 
ઉ... 
10૬).ર ક 1પ [પ્ટ્હ) દ 


( '.દપપ્ટ રિટ ૧)૧ 1100302 
શદામ્ર હરાર્રાસવકેટ)ક [ટપક 1૦88 1હ5્િટ્ડ 


*હે101291દ1** 


પે ર૫ 19 8 80 શહ પેટ 


11801૪2 પ્પ્ટ ૫૫૧00૬1%18 
લાખે 10 ક્રિ પથિક 109 1૬ ૩]% [પ્ર 
(પરટ81530 ફદંડુ (૩1912] ર8૫0] પદ 32) 


૨૧13234 રા જપરાપટ્રાક્‌ (દ્‌િશ્પ્લઉિપ્ટે 13]8) 


જ 


22૪ 09013021૫૬ 12]8૮61ઢે ઉમટે રરાપરતેટેણિટ [હક ર9 


કુવિષુત્ર ભગવતદાનજી ઉડેપે બાખુભાઈ રત્નુ 


કુવિષુત્ર લક્ષ્મીનારાયણુદાનજી ઉડે 
નવીનભાઈ રત્નુ' 


૯પ અધિક શ્રાવણુ સુદિ ૧૨ 


ન 


કાલાવડ 


કાલાવડ 


€-- 


ર કામણુ સુદ્દિ 


4૯ 


૪ન્મ સ 


' કવિ-પૌત્રો 
શુભકરણુદાનજી ઉઠે" સુરેશભાઇ; મહેશભાઇ અને મૂકેશૅભાઇઈ 


કવિ બ'ધુ પુત્રો-ભાનુભાઇ, કશોરભાઇ, નરેન્દ્રભાઇ. 


પૌત્રો-કતુભાઇ અને નરેશભાઇ 
ખધુ પૌત્રો-રમેશભાઇ, પ્રદિપભાઇ, પ્રકાશભાઈ વગેરે 


ચુરૂ 


દુ 


વ્ય વાંચન તથા સ 
જીવનદાસજી સ્વામી ) 


રકુળ સભામાં કા 


જકે।ટ ગુ 


શ્રીરા 


ળા 


નુ 


મ 


( શાસ્ત્રી શ્રી ધ 


સત્કાર--કાલાવડ. 


૨૦૦૭ અષાડી બીજ 


યાત્રા કરી આવતાં કવિ 
હાલારી સ 


રૂભ્્ર- *, પ2 
(915 પ્રપ્ટ 6309122૫079 10%) 
“પ1 1પ્ટાપ્દ 1૫દ]]21032.05. 


79૦૩ *.પ્ર *[ણ1૦)પ્રટ 1202) 
1૫#કાટાશપ્દ 6૩ે૩ાપરપ્2૩ છુાપ્રટ *દિ “ક 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૧૧ 


પૂર્તિ 
રાજકવિરત્ન શ્રી માવદાનજી ભી. રત્નુની 
સંક્ષેપ જીવન ઝરમર 
(લેખક-પ્રાણશંકર નથુરામ ઉપાધ્યાય રે. કાલાવાડ હાલ મુંબઈ ) 


કવિશ્રી માવદાનજીભાઈ અને હું એક જ ગામના (કાલાવાડના) વતની હોઈ 
વડીલોથી એક કુટુંબ જેવો અમારો સબંધ, ગુજરાતી ધોરણ સાત સુધી અમારો એક જ 
સ્કુલમાં સાથે અભયસ અમે બાળ મિત્રો હોવાથી તેમની સાથે કોઈ પૂર્વના રૂણાનુબંધે, 
“એક પ્રાણ તન બીય'' એ દોહા મુજબ અમારી નિઃસ્વાર્થ મિત્રાચારી, આજ બન્નેની 
ઉમર ૭૦ વર્ષના સીમાડે પહોંચતા પણ જેવી ને તેવી એક જ રંગની રહી છે, તેપરમકૃપાળુ 
પરમાત્માની જદ્યા માનુછું. 


કવિશ્રીએ પિંગળનો અભ્યાસ વિદ્દાન કવિશ્વર ગૌરીશંકર ગોવીંદજી પાસે 
કાલાવાડમાં શરૂ કર્યો અને હું રાજકોટ આલફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં દાખલ થયો તે પછી મારૂ 
અન્નજળ મુંબઈનું હોવાથી આજ સુધી મુંબઈમાં બીઝનેસ કરૂં છું, અનેદર સાલ વતનમાં 
એક બે માસગાળી અમો બંને મિત્રો આજ પણ સાહિત્યનો લ્હાવો માણીએ છીએ. 


કવિશ્રી સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન ચરિત્ર લખી પ્રસિદ્ધ કરે છે તેની 
મને જાણ થતા મને થયું કે, ““મારા મિત્રકવિનો ટુંકો જીવન પરિચય લખી તે ગ્રંથમાં પણ 
અમારાબન્નેના નામો સાથે રહે તો ઠીક'' તેથી હું આ નીચે મારા બે બાળ મિત્રની હકીકત 
ટૂંકમાંરજુ કરૂ છું. 

કવિશ્રીનો જન્મ ( જુનાગઢના સ. ગુ. શ્રી મહાપુરૂષદાસ સ્વામીની 
આશિષથી) વિ. સ. ૧૯૪૮ ના ભાદરવા સુદ ૨ નો થયો હતો. ગુજરાતી સાત ધોરણનો 
અભ્યાસ કરી, પિંગળ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરી, પ્રાચીન ચારણી કાવ્ય સાહિત્યનો લાભ 
તેઓએ સૌરાષ્ટ્રમાં આપવો શરૂ કર્યો. વડીલો પાર્જીત જાગીરમાં કાલાવાડ નજદીક 
રાજવડ નામનું એક ગામ - લગભગ એકહજાર એકરનું જામ શ્રી વિભાજીએ કવિશ્રીના 
પિતાશ્રીને આપેલુ હતું તેથી તેઓ ગર્ભશ્રીમંતના જેમ ગામઘણી હતા. તેનો વહીવટ પોતે 
કરતા અને તે પછી તેઓ જામનગર રાજ્ય પોરેસ્ટ ઈન્સપેક્ટર તરીકે પંદરેક વર્ષ રહ્યાં. 
ત્યાર પછી જામ શ્રી રણજીતસિંહજીના ફરમાનથી તેઓએ જામનગર રાજ્યનો બહુદ 
ઈતિહાસ લગભગ એક હજાર પાનાનો લખી પ્રસિદ્ધ કરતા વિધમાન જામશ્રી 
દિગ્વિજયસિંહ સાહેબે પોતાના રાજ્યકવિ તરીક સ્વિકારી, મોટી રકમનું વર્ષાસન બાંધી 
આપ્યં. એજ પ્રમાણે લુણાવડના 


૭૧૨ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈની 


રાજ્યની અને ધ્રોલ, લોધીકા તાલુકાથી ત્રણ વર્ષસનો બંધાયાં, કચ્છ-કહી આવાડના 
રાજસ્થાનોમાં તેમની પ્રખ્યાતિ થતાં,સાહિત્ય-સભાઓના અને અન્ય સંસ્થાઓમાંથી 
કવિશ્રીને આમંત્રણો આવતા તેમને તે તે સ્થળ જઈ કાવ્ય સાહિત્યની રસલ્હાણી કરી- 


દિ 


સાહિત્ય રસીકોને મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે.જેની યાદો નીચે મુજબ છે. 


(૧) ભાવનગર - સાતમી સાહિત્ય પરિષદનું આમંત્રણ આવતાંત્યાં જઈ 
ચારણી સાહિત્યની તેમણે પ્રથમ પિછાચંણ પાડી. તા. ૨૬-૪-૨૪ 


(૨) મુંબઈ આઠમી સાહિત્યપરિષદમાં તા. ૩-૪-૨૬ 
(૩) વડોદોરા શરદોત્સવમાં તા. ૧-૧૧-૨૬ 
(૪) સુરતકળાપ્રદર્શનમાં તા. ૩-૧૧-૨૭ 


(૫) મુંબઈ સરા કાવસજી જહાંગીર હોલમાં સરા પુરૂષોતમદાસ 
ઠાકોરદાસના પ્રમુખપણા નીચે લોક સાહિત્યનાજલસામાં તા. ૨૯-૬-૨૭ 


(૬) જામનગર સેવકમંડળ તરફથી જૈનપાઠશાળાના હોલમાં તા. ૧૬-૨-૨૮. 
(૭) નીડીઆદ નવમી સાહિત્યપરિષદમાં તા. ૨૭-૧૦-૨૮ 
(૮) અમદાવાદ યુવક મંડળ સપ્તાહમાં તા. ૩૧-૧૦-૨૮ 


(૯) અમદાવાદ સાહિત્ય સભા તરફથી પ્રેમાભાઈ હોલમાં સાક્ષરશ્રી 
કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીનાપણા નીચે તા. ૩૧-૧૦-૨૮ 


(૧૦) પાલનપુર યુવક મંડળ વાર્ષિક મહોત્સવમાં તા. ૩-૧૧-૨૮ 


(૧૧) મુંબઈ ગુજરાતી હિન્દુ શાસ્ત્રીમંડળની સિલ્વર જ્યુબીલી મહોત્સવમાં 
તા.૨૭-૧૧-૨૮. 


(૧૨) કરાંચી ગુર્જર સાહિત્ય કળા મહોત્સવમાં કવિસમ્રાટ શ્રી ન્હાનાલાલ 
દલપતરામભાઈના પ્રમુખપણા નીચે તા. ૨૯-૩-૨૯ 


(૧૩) અમદાવાદ જૈન જુથ લીગ તા. ૪-૪-૨૯ ના મેળવડા વખતે કવિશ્રી 
કરાંચીમાં હોવાથી તે આમંત્રણને માન આપી શકાયુંન્હોતું. 


(૧૪) મુંબઈકવિ સંમેલનમાં તા. ૬-૬-૨૯. 


હઝ 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૧૩ 


(૧૫) કચ્છ માંડવી શિક્ષણ સંમેલનમાં શેઠ માવજી પુરૃષોત્તમના પ્રમુખપણા 
નીચેતા.૧-૧૧-૩૦ 


(૧૬) ભુજ સાહિત્ય સભામાં તા. ૧૦-૧૧-૩૦ 
(૧૭) ગોંડલ ઉપલેટા પ્રજાસંઘ સભામાં તા. ૩૦-૧૨-૩૦ 
(૧૮) લાઠી અગ્યારમી સાહિત્યપરિષદમાં તા. ૨-૧-૩૪ 


તે ઉપરાંત બીજી વખત કરાંચીમાં સાહિત્ય સંમેલનમાં ગયેલે તેમજ શ્રી 
રાજપુત પરિષદ, વરતેજ, તથા રાજકોટમાં મળેલી તે વખતે ત્યાં હાજરી આપ હતી. એમ 
અનેક સ્થળોમાંથી આમંત્રત્રણો આવતા મુંબઈ - પુના સુધી પોણ પોતે સાહિત્યની રસા 
લ્હાણી આપી હતી. 


કવિસમ્રાટ મહાકવિશ્રી ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ સાથે પણ શ્રી ઠ્વારીકાપુરી 
અને બેટ જેવા પવિત્ર ધઆમો| લગભગ ઇસેકદિવસો સુધી સાહત્યનો લ્હાવો લીધો અને 
લેવરાવેલ હતો. 


લોક સાહિત્યના બીજા સંમેલનમાં પ્રમુખપદે રાજકોટ કોનોટ હોલમાં હતા. 
તા.૧૦-૪-૫૭ 


શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં શ્રીજી મહારાજે પોતે સ્થાપિત મોટા આઠ 
મંદિરોની, તેમજ સૌરાષ્ટ્રની પંચતીર્થીની અને શ્રીજી જન્મસ્થાન છપૈયા અયોધ્યા-કાશી 
ગોકુળ, મથુરા પ્રયાગ વગેરેની યાત્રા કરી ત્યાં પણ સત્સંગ સાહિત્યની રસલ્હાણી કરી 
હતી. બન્ને દેશનીગાદીના ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીથી સુંદર સત્કાર પામી, 
સત્સંગનાકવિ તરીકે ઘણાકાવ્યો કીર્તનો રચીપ્રસિદ્ધ કરેલ છે. 


કવિશ્રી ૬૦ વર્ષની ઉમર પુરીકરી ૬૧ મા વર્ષમાં પ્રવેશતા કચ્છ, કાઠીયાવાડને 
ગુજરાત, રાજસ્થાનના રાજા મહારાજાશ્રીએ તેમને સુવર્ણમુદ્રા ૧૦૧ ની થેલી શ્રીમાન 
લુણાવાડા નરેશના હાથથી આપીને કવિશ્રીને યોગ્ય કદર કરી હતી. તેમજ સત્સંગ 
સમાજે પણ તેજ પ્રમાણે સુવર્ણમુદ્રાઓની થેલી બંને આચાર્ય મહારાજશ્રીના શુભ હસ્તે 
અપાવી કવિશ્રીની યોગ્યકદર કરી હતી, તે નિવેદનપત્રથી સહુ કોઈને જાણવામાં આવશે. 


કવિશ્રીને મળેલ સંસ્કૃત, ઈંગ્લીશ, ગુજરાતી પ્રમાણપત્રો અને સુવર્ણચંદ્રકો 
વગેરેની તેમજ પેપારેએ કરેલી પ્રસંશાની યાદી નીચે મુબજ છે. :- 


૭૧૪ રાજકવિશ્રી માવદાનજીભાઈની 


સૌરાષ્ટ્ર પેપર તા. ૨૬-૪-૨૪ (અ. ૬. શેઠ. સૌ. તંત્રી) (૨) સાંજવર્તમાન 
તા. ૩-૩૨૬ (૩) સાંજવર્તમાન તા. ૨૯-૬-૨૭ (૪) પ્રજાબંધુ તા. ૪-૧૧-૨૮ 
(૫) ગુજરાતી પેપર (મુંબઈ) તા. ૩૦-૬-૨૯ (૬) કાઠીઆવાડ ટાઈમ્સ તા. ૨૬-૬- 
૨૯ (૭) કરાંચી પારસી સંચાર અને લોક સેવક તથા હિતેચ્છુ એપ્રિલ ૧૯૨૯ નાઅંકો. 


કવિશ્રીનેમળેલા પ્રમાણ પત્રો અને માનપત્રોની યાદી 


ન 


(૧) કીંગ એમ્પરર (જ્યોર્જપમા) દિલ્હીથી તા. ૨૬-૧૨-૧૯૧૧ 

(૨) શ્રી વડોદરા મહામહોપાધ્યાય શ્રી બ્રદ્રીનાથ શાસ્ત્રીજી સં. ૧૯૨૮ ઈ. સ. 
૧૯૨૪ 

(૩) શ્રીગુજરાતકળા પ્રદર્શન સુરત સુવર્ણચંદ્રક સાથે તા. ૨૦-૧-૨૮ 

(૪) શ્રીકરાંચી રાજપૂત સમાજ તરફથી માનપત્ર ચાંદીના કાસ્ટેટમાં તા. ૧૫- 
૪-૨૯. 


(૫) શ્રીકાશીપુરી પંડિત શ્રી કૃષ્ણવલ્લભાચાર્ય, “દાર્શનિક પંચાનન, 
ષડદર્શનાચાર્યષ નવ્ય ન્યાયાચાર્ય, સાંખ્ય,યોગ, વેદાંત,મીમાંસાતીર્ત, સં. ૧૯૯૪ (ઈ. 
સ. ૧૯૩૮) 


ઉપરમ્‌જબ મારી જાણમાં જે જે તેમના જીવન પરિચયો અને તેમની પ્રસસ્તિ 
પ્રસંગો એ પ્રમાણપત્રોની અને, સુવર્ણ મુદ્રા સત્કાર સમારંભોની નકલો આ સથે રજુ 
કરીને હું મિત્રતાનું સ્વલ્પ રૂણ ઉતારી રૂણમુક્ત થાઉ છું એજ વિનંતી. 


સં. ૨૦૧૭નામહાસુદીપ (વસંતપંચમી) તા. ૨૧-૧-૬૧ 


મુંબઈ બંદર લી. ગુણાનુરાગી. 
પ્રીન્સેસસ્ટ્રીટ પ્રાણશંકર નથુરામ ઉપાધ્યાયના 
મા 
(ત્રજજીવન મેનસન્સ) જયશ્રીસ્વમિનારાયણ 


સંક્ષોપ જીવન ઝરમર ૭૧૫ 


પ્રમાણ પત્રો અને સુવર્ણ મુદ્રા સત્કાર સમારંભ 
1૯1110 121702131ર0'5 ૮૯/11 
2611110€0011001 1911 
1218, ૩11, 
1 ત્વા1 €011111તતંલ્ત 10 પઊદ્વા1[૮ 0૫ 101 પ1€ 101317 30૫ 1દ્7લ 
0૯01 ૪004 ૨10૫2 10 5૯16 101115 111[/0011દ1 [દ€513/5 ૦૦૦[01દ11€€. 
110 1. 3. 1ર 11૫01250 0૫15 દ્વાંપા1111)/ 
૨1.72. ૩1), 1.1.0131.15 

101 9110 59 ૦૦1દ્ા3? 


1 પ્રત્તિછ્ાપત્રમિટ્મ્‌ 1 
તઞઝા1મતમરસમપરવત્િજ1તાવાઈમ1મ 1સવા સિતઃ 
કા સેચવિગંથય ડુ સેવન ડે સત્ત 
ભ વિવર્યાન  માવવાનસત્તવાન તીઈયુર્મેદ્રર્વાતેષાં જવિત્વત્તાત્રીત્તાવત્તોવ્ય 
વયમતીવ સતછા: ઝત: પ્રત્તિટાપત્રતિટરીયતે પ 
(સંવત ૨૨૮૦ ઝયેછજીપ્ળસપ્તમી ત્તિથિ; મર્વાસર:) 
વવ્રીનાત ત્ર્યંબવનાથ સાસ્તરિળા 
(વોર) ત્વવાત્તસ્પત્તિ-મોઇમછોપાઘ્યાયયેન વિ્ાસામળ 


“ગુજરાત કલા પ્રદર્શન સુરત' 


શ્રીયુત રાજકવિ માવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુ આપે આ પ્રદર્શનના કાવ્ય કળા 
વિભાગજેકૃતિઓ રજુ કરી છે તેના માટે “સુવર્ણપદક' સાથે ઉચ પંકિતનું આ પ્રશંસાપત્ર 
આપાવમાં આવે છે. તા. ૨૦-૧-૨૮ 
(સહી) નવાબ જાદા હફીઝુદીનખાન 
પ્રમુખ 
ગુજરાતકલાપ્રદર્શનસમિતિ 


૭૧૬ પરિશિષ્ટ - ૧ 


ક્રવિ સમ્રાટ શ્રી ન્હાનાલાલભાઈ પત્રનો ટુંકસાર 


એલીસપુલ 
અમદાવાદ 
તા. ૨૪-૪-૪૨ 


કવિરાજ ! 


તમે કોઈના છાંયા ઓશીંગણે પૂજાતા નથી. કચ્છ ભૂજના મહારાવશ્રીના 
સન્માન વખતે ક્યો ન્હાનાલાલ સાથે હતો ? અને દ્વાવારીકામાં જગદીશ ચરણે “શ્રી 
હરિસંહિતા” ભેટ ધરી ત્યારે, 


ધર્યા સુદામે શ્રીહરિ, તાંદુલ કણ કરી યત્નઃ 
એક રત્નુ માંહિ મળ્યો, તો કણ કણ કીધા રત્ન, 


ત્હમેંતમારાગુણધર્મેપૂજાવઓછોઅનેપુજાશો, બાઈસ્વામિનારયણ લખાવે છે. 


લી. ન્હાનાલાલ દલપતરામ 
ના જય સ્વામિનારાયણ 


(૧) શારદા માસીક લોક સાહિત્યનો એક જુલાઈ સં. ૧૯૨૭ દાયરામાં સુસ્મરણો 
(લેખક - શ્રી મોતીચંદ ગીરધર કાપડીઆ-સોલીસીટર) 


કાઠીઆવાડ લોક ગીત અને લોક સાહિત્ય નો જલસો તા. ૨૬-જૂન-૧૯૨૭ 
ને રોજ સરકાસવજી જહાંગીર હોલમાં થતી વખતે શરૂઆતથી આખર સુધી જે આનંદ 
ચાલુ રહ્યો તેથી એમ થતું કે લોકોને આવા સાહિત્યમાં ઘણો રસ આવે છે. રવિવાર 
રાત્રીના નવ વાગ્યાપછી લોકોને રસ હોય તોજ સમાજ -સંમેલન જામે છે અને રસ પડયો 
છે. કેનર્હિ તે બગાસાની સંખ્યાથી માપી શકાય છે હું જોઈ શક્યો ત્યાં સુધી એક પણ 
માણસને બાર વાગ્યા સુધીમાં બગાસુ આવ્યું નથી મુંબઈના લોકોને રસ ન પડે તો તુરત 
ઉઠવા લાગે છે, પણ આ પ્રસંગે આખો શ્રોતા વર્ગ બેસી રહ્યો હતો, તે તેમની રસવૃતિ અને 
તેનુ અવિચ્છિન્ન પોષણ બતાવે છે, ડાયરાની શરૂઆત જ ઘણી સારી રીતે થઈ રાજકવિ 
માવદાનજીનો બુલંદઅવાજ અનેક ભાષાના કાવ્યોનું જ્ઞાન, પદ લાલિત્ય અને 
અસ્ખલિત ભાષા પ્રવાહ કોઈ પણ વર્ગના શ્રોતાને રસમાં લદબદ કરી દે તેવો હતો, 
એમણે ગાયેલા કવનોની ઝડઝમક, ભાષાનું સૌરાષ્ટ્ર, શબ્દલંકાર એટલો આકર્ષક હતો કે 
શાંભળનાર મોહમુગ્ધ થયા વગર રહીજ શકે નહી. 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૧૭ 


એમને પોણો કલાક આપવામાં આવ્યો હતો. અને તેનો ઉપયોગ તેમણે પુરતો કર્યો હતો. 
એમણે લોકસાહિત્ય ગાવામાં ભારે ચાતુર્ય બતાવ્યું અને સાથે પોતાની કૃતિનો એક સુંદર 
નમુનો પણ બતાવ્યો, અને તે ઉપરથી બતાવ્યું કે સૌરાષ્ટ્રના હજી કાવ્ય સરિતા અમર છે. 
એ કૃતિ તેજામ સાહેબ રણજીતસિંહના ક્રિકેટને લગતી હતી. બેટના ફટકાને લગભગ 
સોળ કાવ્યમાં એણે ભારે દિપાવ્યા હતા. અને શ્રોતાવર્ગ એ સાંભળી બહુ રાજી થયો 
હતો. આવી રીતે પ્રાચીન અને અર્વાચીત યુગનો સહયોગ બતાવતાં એ રાજકવિને યોગ્ય 
સત્કાર મળ્યો હતો. એમના બોલવા દરમ્યાન લોકો અનિષેષ નજરે શ્રાવણ કરી રહ્યાં 
હતા, શ્રાવણ » કરવામાં જરા પણ પ્રયત્ન કરવો પડે તેમ નહોતું, અને બોલતાં બોલતાં 
એમની છાતી ગજ ગજ ઉછળી હતી. (મુંબઈ - તા. ૨૯-૬-૧૯૨૭) 


કરાંચીમાં કવિ સમ્રાટ ન્હાનાલાલભાઈ ના માનપત્રમાં 


રાજકવિનો ઉલ્લેખ 


““વિશ્વર અને સૌ, માણેકબાઈ ? આ પ્રસંગે આપની સાથે પધારેલા 
વીરરસની બાનીએ સભાજનોને બિરદાનાવર રાજકવિ માવદાનજી અનેપ્રભુ પ્રિય મધુર 
લલીતજી, અને રસ વિવેક કુશાળ કુશાગ્ર, બુદ્ધિ, સમર્થ વિવેચક વિજયરાયજીના અમો 
પરમ રૂણી થયા છીએ. રસિક જનો પધારીને પાવન કરજો મહાગુજરાતના આ પ્રદેશને 
વારંવાર, અમે હજી ધરાયા નથી, આપ સૌની રસ નિર્ઝરવાણી સાંભળી સાંભળીને” 


(કરાંચી-ગાંધીબાગ તા. ૧-૪-૨૯) 
-: કરાંચી રાજપૂત સમાજ તરફથી માનપત્ર :- 
રાજકવિમાવદાનજીભાઈ 


ક. ક સકો. 


કરાંચીની ગુજરાતી પ્રજાને આપે જેરસ લ્હાવા આપ્યા છે તેને માટે અમે ખરે 
ખર રૂણી છીએ. 


આજે જ્યારે ચારણી સાહિત્યના પડઘા પણ બંધ થતા જાય છે, ત્યારે રાજકવિ 

જ ક. મ ક જ જિ. 
આપને કોણ ન સત્કારે ? આપણો વિરત્વ ભયા સ્વર, આપની કવિતાબોલવાની શૈલી 
ફરીફરીનેઅમનેજુના સ્મરણ તાજાં કરે છે. 


ચારણ કુળમાં જન્મી વહી જતા વારસાને આપે પુરો સાંચવી રાખ્યો છે. 
ખરેખર અદ્દભૂત કવિત્વ શક્તિથી મહારાજા જામસાહેબે રણજીતસિંહજી 


ત્રએ સમયે લાઉટ સ્પિકરો નહોતા. 


૭૧૮ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈ 


ને આપે મુગ્ધ કર્યા. ક્રિકેટ અને બેટનું આપનુ કવિત આપને ચારણી સાહિત્યના 
અધિષ્ટાતા બનાવવાને બસ છે. 


અને પછી ગુજરાતમાં શ્રીયુત મેઘાણી અને શ્રીયુત રાયચુરાને કર્યો પડકાર- 
કાઠીઆવાડ સાહિત્ય ઝીલવાને ધુળધોયા જેમ રત્ન શોધી કાઢે છે તેમ તેમણે આપ જેવાને 
શોધ્યા, તે દહાડાથી આજ સુધી રાજકવિ આપે કેટલાકનેમુગ્ધ કર્યા છે ? 


સમય એવો આવ્યો હતો કે બે ચાર રડયા ખડયા લેખકો વાર્તાઓ કે લોક કાવ્ય 
મેળવીને લખે તો તેઓ પણ લોક સાહિત્યના ઉદ્ધારક ગણાતા પણ ચારણી સાહિત્યની 
અમર ભાવનાને મુહૂર્ત કરતા રાજકવિ માવદાનજી આપે તોગુજરાત અને આજે બ્રહતા 
ગુજરાત સમક્ષ પણ કાઠીઆવાડના ચારણી સાહિત્યની રસલ્હાણ માંડી છે, આપના 
જેવા પાસેચીજ ચારણી સાહિત્યનો આત્મા સમજાય છે નેંકોણ જાણતું નથી આપની એ 
અગાધ શક્તિ? 


અતિ દુર્ઘટ એવા ચર્ચરી અને રેણકીછંદ આપ જ્યારે ગાઓછો ત્યારે વીરસરની 
રમઝટ ઉડે છે, શ્રોતાના હૈયા થનગનાટ કરે છે. અને જાનુકાઠીઆવાડ મુહૂર્ત રૂપે ખડુ થાય છે. 


અટલા આટલા દિવસોથી આપે કરાંચીના ગુજરાતીઓને ગાંડા કરી મુક્યા 
છેઆપનો અદભૂત સ્વર જ્યાં હોય ત્યાં બરાબર પ્રસંગસર દુહા કે કવિત ગોતી 
સાંભળનારના મનમાં રણકાર કરી રહે છે, 


ચારણકુળની આપે પ્રતિષ્ઠા જાળવી છે. આની કીર્તીથી અમારી બ્રહદ 
ગુજરાતના રાજપૂતોની છાતી વેંત વેંત ઉછળે છે.હૃદય ઉછળે છે, અને હૈયું પોકારી ઉઠે છે 
કે- “પૂર્વજના પંથને ઉજાળજે બાપ” 

કરાંચીમાં આવી આપે અમારી લાગણી દર્શાવવાની તક આપી છે તેના માટે 
ખરેખર આભારી છી. 


તા.૧૫-૪-૧૯૨૯ અમો છીએ આપના 
(ચાંદીના અડાળી ખડીઆ કલમનાકાસ્કેટમાં કરાંચીના રાજપૂતો 


રેશમી વસ્ત્ર ઉપર છાપેલાઃ-) 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૧૯ 


ઉપર પ્રમાણે કવિશ્રીએ કરાંચી (સીંધ) થી આરંભી કચ્છ કાઠીઆવાડ ગુજરાત 
અને મહારાષ્ટ 4- સુધી ચારણી સાહિત્યની રસ લ્હાણી માંડતા એ પ્રદેશના તમામ 
શાક્ષરો, કવિઓ અને અન્ય સાહિત્ય રસિકો તેઓ શ્રીને અચ્છી રીતે પીછાને છે. 


રાજ્યકવિ માવદાનજી સુવર્ણમુદ્રા 
સત્કાર સમારંભ 
(ક્ષત્રિય સમાજ) 


ચારણ ક્ષત્રિઓના સબંધ અનાદિ કાળથી જગમશહુર છે. જગદંબા કરણીજી, 
આશાપુરાજી, આદિ અનેક દેવીઓએ શ્રી જોધપુર, વિકાનેર, જામનગર જેવા 
રાજસ્થાનો ક્ષત્રિઓને આપ્યા હતાં. એ દિવ્ય ચારિત્રીની દેવીઓના સુપુત્રો “'દેવીપુત્રો- 
ચારણોએ”' આપણાપ્રાચીન હિંદમાં જે માન અને યશ મેળવેલ છે તેનુંખાસકારણ એ છે 
કે, તેઓ જગદંબાના પુત્રો છે; એટલું જ નહિં પરંતુ ચારણો ઈશ્વરના ખરા ભક્તો છે. 
તેમજ પ્રજાભક્ત હોવા ઉપરાંત રાજ્યભક્ત (સામધર્મી) પણ હોઈ, તેઓ રાજ્યના 
ઘણાએક અગત્યના કામો, જેવા કે કરારો, દસ્તાવેજો વગેરેમાં સાક્ષીભૂત (જામીન) 
રહેતા હતા; અને રાજા, મહારાજા, બાદશાહો પાસે વચન પળાવવા સમર્થ હતા. આ 
બાબત રાજ્યના દફતરોમાં અને ઈતિહાસોમાં ઘણાએક દાખલાઓ મોજુદ છે. 
તેઓમાંના ઘણાએક રાજકંવિઓ તો મહાન સત્યવક્તા અને નીડર હોવાના ઘણા 
કિસ્સાઓ કચ્છ, કાઠીઆવાડ, ગુજરાત અને રાજસ્થાનોના ઈતિહાસમાં જગપ્રસિદ્ધ છે. 


અન્ય રાજ્યસ્થાનોનાં ઈતિહાસો ભુતકાળના ચારણ કવિઓથી લખાયેલ છે. 
તે જ રીતે જાનગરના મર્હુમ મહારાજા જામસાહેબ શ્રી રણજીતસિંહજી સાહેબે યદુવંશનો 
ઈતિહાસશ્રીમાવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુપાસે લખાવી પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. 


“' અખિલ રાજપુત પરિષદ'' વરતેજ' “અખિલ રાજપુત પરષિદ'”' કચ્છ 
ભૂજ, તથા “શ્રી ઈડર ક્ષત્રિય હિતકારીણી સભા, પંચમહાલ ગુજરાત 


ન- પુના ખેતીવાડીના મહાન પ્રદર્શનમાં જામનગર સ્ટેટ તરફથી તેઓ ત્યાં ગયા 
હતા. એ વખતે તેઓએ પંચગીની, મહાબળેશ્વર, અને પ્રતાપગઢ( જ્યાં શ્રી શિવાજી 
મહારાજે અફઝુલખાનને વાઘનખથી માર્યો છે. અને જ્યાં માતાજી ભવાનીનું મોટું 

ઝે કે. 


દેવાલય છે) વગેરે સ્થળે જઈને છત્રપતી શિવાજી મહારાજના કાવ્યો બોલી સાહિત્યની 
રસલ્હાણી કરી હતી. 


૭૨૦ પરિશિષ્ટ - ૧ 


રાજપુત સભા, લુણાવાડા તથા જામનગર, ધ્રોલ, રાજપુત સમાજ,''તેમજ કચ્છ 
કાઠીઆવાડ ગુજરાત ગરાસીઆ એસોસીએશન, અને મારવાડ જોધપુર ક્ષત્રિય 
મહાસભા,'' વગેરે અનેક ક્ષત્રિયો રાજપુતોની મહાસભામાં રાજ્યકવિ શ્રી 
માવદાનજીએ તેમનો કાવ્ય પ્રવાહ રેલાવ્યો છે. 


કવિશ્રી માવદાનજીમાં ચારણી ભાષાના છંદો લલકારી બીરદાવવાની 
અલૌકિક કળા શક્તિ રહી છે. 


જાનગર, ધ્રોલ, અને રાજકોટની રાજપુત સેવા સમાજની સભાઓમાં તેમણે 
“'ક્ષત્રિવટ જાળવો, ખડક લૈ ક્ષત્રિઓ જગત જાગ્યું હવે આપ જાગો,'' એ ઝુલણા છેદ 
લલકારતા હજારો ક્ષત્રિય પુત્રોએ તેમને ધન્યવાદ આપ્યા હતા. એટલું જ નહીં પણ 
ક્ચ્છ, કાઠીઆવાડ, ગુજરાત ગરાસીયા એસોસીએશન તરફથી તેમને એક 
“સુવર્ણચંદ્રક'' નામદાર મહારાજ જામસાહેબ શ્રી દિગ્વિજયસિંહ સાહેબના શુભ 
હસ્તથી ધ્રોલ મુકામે અર્પણ કરવામાં આવેલ હતો એ સૂવર્ણ ચંદ્રક અર્પણ કરતી વખતે 
જામશ્રીએ જાહેર સભામાં કહેલુ કે, “મારા કવિનો સત્કાર ક્ષત્રિય સભા તરફથી આજે 
મરા હાથથી થાય છે, તેથી હું ઘણો જ મગરૂર છું.'' વગેરે વગેરે. 


કચ્છ ભુજના મર્હુમ મહારાવશ્રી ખેંગારજી સવાઈ બહાદુર અને મહારાવશ્રી 
વિજયસિંહ (માધુભા) સાહેબ બાહાદુરે તો કવિશ્રીનેખાસઆમંત્ર આપી કચ્છમાં તેડાવી 
એક હજારને એક કોરીઓ સાથે કિંમતી શીરપાવ-સુવર્ણના બે કડાઓ વેઢ-વીટીઓ સાલા 
દુશાલાઓ. સોનેરી સાફાઓ અને ભુજમાં બનતી ઉમદા તલવાર બક્ષી હતી. 


જામનગરના નામદાર જામશ્રી દિગ્વિજયસિંહ સાહેબ બાહુદર તથા અ. સૌ. 
નામદાર મહારાશ્રી ગુલાબકુંવરબા સાહેબાએ પણ કવીશ્રીને પોતાના રાજકવિ સ્થાપી 
મોટી રકમનું વર્ષાસન બાંધી આપી સોનેરી સાફાઓ સાથે ઉમદા શીરપાવ આપ્યો હતો. 


લુણાવાડાના નામદાર મહારાણા શ્રી વીરભદ્રસિંહજી સાહેબે બાહુદેર તથા 
અ.સો. નામદાર મહારાણી શ્રી મનહરકુંવરબા સાહેબાએ પણ કવિશ્રીની રાજ્ય સેવાની 
શુભ કદર કરો, મોટી રકમનું વર્ષાસન બાંધી આપી અનેક પ્રસંગોએ ઉમદા શીરપાવો 
બક્ષેલા હતા; તેમજ કવિશ્રીને હરિદ્રાર, અયોધ્યા, છપૈયા સ્વામિનારાયણ, કાશી, 
ગોકુળ મથુરા, પ્રયાગ વગેરે પ્રવિત્ર સ્થળોની તીર્થયાત્રા કરાવી હતી. 


ધોળનાનામદાર ઠાકોર સાહેબ અને લોધીકા તાલુકાદાર 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૨૧ 


સાહેબે પણ કવિશ્રીને વર્ષાસનો બાંધી આપી કિંમતી પોશાકો આપી સેવાની કદર કરી 
હતી. 


પ્રજાપ્રિય અને સાહિત્ય પ્રિય (ગોમંડલ શબ્દ) કોષકાર રાજવી ગોંડલના 
નામદાર મૂર્હમ મહારાજા શ્રી સર ભગવતસિંહજી સાહેબે તો કવિશ્રીને પોતાની ગોલ્ડન 
જ્યુબીલીમાં તેડાવી બહુજ સનમાન્યા હતા; તેમજ શબ્દકોષની કચેરીમાં દાખલ કરી 
સહાયક તરીકે કવિશ્રી પાસેથી ચારણીભાષાના હજારો શબ્દો મેળવ્યા હતા. એવી રીતે 


તેઓ નામદારશ્રી કવિશ્રી પ્રતિ ઘણોજ પ્રેમ ધરાવતા હતા. 


કવિશ્રીએ “સાહિત્ય પરિષદો” માં ચારણી સાહિત્યમાં પ્રાચીન અર્વાચીન 
રાજ્યોના એતિહાસિક કાવ્યોનું લોકસાહિત્ય સંભળાવી, મુંબઈ, પુના, વડોદરા, સુરત, 
નડીયાદ, અમદાવાદ, કરાંચી, માંડવી, ભૂજ, અંજાર, વગેરે મ્હોટા શહેરોમાં સાહિત્યની 
રસલ્હાણ કરીને “ત્રણ સુર્વણચંદ્રકો'' મેળવેલા હતા. 

જૂનાગઢના વિદ્યાવારિધિ પંડિતમાર્તન્ડ ખ્યાતનામ, શ્રીકૃષ્ણવલ્લભાચાર્યશથ્રીએ તો 


ન્‌ 


કવિશ્રીને “રાજ્યકવિરત્ન'' નીપદવી સાથે સંસ્કૃતમાંએક મોટું પ્રમાણપત્ર આપેલ છે. 


વડોદરાના શ્રીમંદ ગાયગવાડ સરકારશ્રી સયાજીરાવે, નામદાર ઈડર 
મહારાજાશ્રીએ, શીરોહી મહારાજાશ્રીએ, રાજપીપળાના મહારાજાશ્રીએ, કચ્છ ભૂજના 
મહારાજાશ્રીએ અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય મહારાજાઓએ પણ કવિશ્રીને અનેક વખત તેડાવી 


ચારણી સાહિત્ય સાંભળી ઉમદા શીરપાવો આપીને સન્માન્યા હતા. 


આવા રાજ્યકવિશ્રી માવદાનજીભાઈ ભીમજીભાઈ રત્નુ ૬૦ મુ વર્ષ પુરું કરી 
૬૧ માં વર્ષમાં પ્રવેશે છે. એ અવસરે સુવર્ણમુદ્રા (રીનીઓ) ૧૦૧ એકસોએક ક્ષત્રિય 


રાજપુત સમાજ તરફથી તેમને અર્પવી જોઈએ. 


(રાષ્ટ્રશક્તિ તા. ૨૦-૫-૫૭જા 


૭૨૨ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈર્ન 
॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતેતરામ ।। 
સમગ્ર સત્સંગ સમાજને વીજ્ઞપ્તિ 
કવિ શ્રી માવદાનજી સુવર્ણ મુદ્રા 


સત્કાર સમારંભ 


શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં કવિશ્રી માવદાનજીભાઈને આજે સૌ કોઈ 
પીછાણે છે કારણ કે તેઓશ્રીએ રચેલા કાવ્યો અને કીર્તનો આજે શહેર અને ગામડાઓમાં 


જ જ 


સત્સંગીઓને ઘેર ઘેર ગવાઈ રહ્યાં છે. 


કવિશ્રીએ એ કાવ્યો અને કીર્તનો સંગ્રહ ““કવિ કીર્તનાવલી'' “સતી ગીતા” 
નારાયણ ક્વ”, શ્રી કષ્ટભંજનાષ્ટક'', અને બીજા કેટલાક સમૈયા મહોત્સવોના પ્રસાંગિક 
કાવ્યોરચીપ્રસિધ્ધકરેલ છે. તેમાપણ ગઢપુર જોતાં જ શ્રીજી સાંભરે અનેકળીયુગમાંપરચ॥ 
પુરેપ્રભુજી સ્વામિનારાયણ સત્ય છે'' એ બંને કીર્તનોની ગ્રામોફોનની રેકર્ડો ઉતારી છે. અને 


આ બેકીર્તનોકવિશ્રીનાકાવ્યકળશરૂપેસત્સંગસમાજમાં ગવાઈ શોભી રહ્યાં છે. 


કવિશ્રીના કાવ્ય કીર્તનોમાં કવિશ્રીનો સત્સંગ પ્રત્યેનો પૂર્ણ મમત્વ તથા 
શ્રીજીની સર્વોપરી ઉપાસના અને સચોટ ઉપદેશ, કાવ્ય રચનાની સરળ શૈલી, વગેરે 
સૌના મન આકર્ષણ કરે એવા છે. 


કવિશ્રીના પિતામહ-ગઢવી શ્રી બનાભાઈ (રહેવાસી મુળીવાળા) ને શ્રીજી 
મહારાજે પ્રસન્ન થઈ ચુસેલા આમ્રફળની પ્રસાદી ગઢપુરની સભા મધ્યે આપી સદગુરૂશ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીને કહેલું કે, ““બ્રહ્મમુનિ, આ તમારા આવ્યા”' એથી સ્વામીએ પણા 
પોતાના જ જાણી શ્રીજીની આજ્ઞાથી ગઢવી બનાભાઈને સત્સંગના વર્તમાન ધરાવ્ય॥ 
હતા; એટલું જ નહિ પણ પ્રસન્ન થઈ હસ્તલિખિત પિંગલશાસ્ના પુસ્તકો પણ (શ્રીજી 
પ્રસાદીના) આપેલા હતાં. ત્યારથી જ કવિકુળમાં સત્સંગ પાંગર્યો અને ચારણી સાહિત્ય 

સ જ અ ર ન ક 

કળાનો વારસો મલ્યો. હાલ એપ્રસાદીનાપુસ્તકો કવિશ્રીને ત્યાં વિદ્યામાન છે. 


કવિશ્રી માવદાનજી સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની જ જ્ઞાતિના (મારૂ ચારણ) 
છે અને સદગુરૂશ્રી દેવાનંદસ્વામીના જ (રત્નુ) કુલના છે, એ વાત “રત્નુવંશ-વંશાવળી 
તથા “કવિકુળગુરૂ પરંપરાકાવ્ય' થી જાણી શકાય છે. 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૨૩ ૭૨૪ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈર્ન 


શ્રી બ્રહ્મમુનિ કવિકુળ ગુર્‌ પરંપરા 
પ હરિગીત છંદ ॥ 
ઈ (જં ત દ! ન ન્‌ ક 
હ છક શ્રીજી સ્વહસ્તે આમ્રફળ, અરધુ ચુશીને બાપીઉ, 
છ પ ત. -2 ૮૪ 
પ જ ન શ્રીજી પ્રસાદી જાણીને, ચોળી ચુશીને ચાખીઉ, 
ડિ રિ સ્ત ન ી ી ર ર 
હ કડ ટ 2 રી આનંદ બ્રહ્માનંદના ઉરમાં અતીશેં આવતાં, 
જ ઝી ડટ ન લઝ હ 
ટ જ પે જ રે જાણી મુમુક્ષુ જીવ, વર્તમાન નિયમ ધરાવતા, ॥ ૧ ॥ 
જ વષ 2 --ઝત્છ જુ "કશક 
છે ટ જત્ઝ | “ર ઝુ 
3 જ ૪ 2 નુ રી છ ડુ ન 
જ વ્ઝ |. અ જ શ્રીજી કૃપાનું પાત્ર જાણી હેત અંતરમાં ધર્યું, 
ત ન - રઝ -૮' ક ક 
ન ઈ--- 1 ફુ 1 ઝ.ન ક ત્ઝ સદગુરૂ બ્રહ્માનંદ કવિકુળ, સત્સંગી કર્યું, 
૪ કે ૪%. ક [ક ૬ ૧ જ ” ન ન્‍ 
જ 4 અઇ થં મ ટ ક પીંગળ પ્રસાદી ગ્રંથ આપી, રત્નુ સમ રત્નું કર્યા, 
ન પ ફુ [-હકવબ્ક 
કાં વ્ઝ૩ જ | ફેં ક ક ઝે મૂળી નિવાસી ગઢવી, બનાભાઈ ભવ સાગર તર્યા, ॥ ૨ ॥ 
2 | કજ ક. ન 
ક ૪ કુ ઝી ટ 
9 ક રઝ જ જે ફઝ ગઢવી સુ બનાભાઈ રત્નુ, શિ,ય સ્વામીના થયા, 
ન્સ ૪_ત;- [-પરૈ-૯ પરષ સત્ન પ 
ક જ કિ છ છુ જ-૪“ ઈ તેના સુપુત્ર ભીમજીભાઈ, જામ કાવાલાડ રહ્યાં, 
ઝે 5 કુ દ 
ઝે દ ફિ દ જોગી મહાપુરૂષદાસજી, સંત સાચા સેવીયા, 
મ દ 2 ન ક 
2 ક કવિ માવદાન-ચતુરજી જોગી વચનથી જનમીયા, 1 ૩ ॥ 
ઝં 
છ * ક. આ. પ જ 
જટ સત્સંગ ત્રણ પેઢી થકો તો શીર માટે રાખીયો, 
વ 
નહ 


શ્રીજી પ્રસાદી આમ્રરસ દાદે અમારે ચાખીયો, 
અમ પુત્ર પાત્ર - પ્રપાત્ર- સુત, સત્સંગ ધર્મ અનુસારી, 
સેવક ગણી સદબુદ્ધિ આપી સ્હાય કરજો શ્રી હરિ, ॥ ૪ ॥ 


નન 
| વિ. 


વિ. 
પ શુભકર્ણદાન 5 
વિ. 
૬ જયેન્દ્રભાઈ વિ. 


શ્રી 
વિ. 


શ્રીજી પ્રસાદી આમ્રરસ-પ્રવાહ પહોંચે જ્યાં સુધી, 
અમ ડફૂળમાં સત્સંગ રંગ, સદા રહેશે ત્યાં સુધી, 
ગુરૂ ગોપાળાનંદ-બ્રહ્માનંદ વિનંતી ઉર ધરી, 
કવિ માવકુળ સત્સંગ વધવા, સ્હાય કરજો શ્રી હરિ, ॥ પ ॥ 


( 


પાઈ દાદાભાઈ 
દ 
નભાઈ ૨ ભીમજીભાઈ 
1, કઝ 
શ્રી શ્રી મ 
૩ રાજકવિ માવદાનજી 
લિ 
૪ બિહારીદાન ૪ લક્ષ્મીનારાસ્ણદાન 
વિ. 
હેશચંદ્ર મુકે 
વિ. વિ. 
પ ભક્તિપ્રિયદાન કનકદાન મંરદાન 1 શ ર 
વે. વે 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૨૫ 


એ રીતે બન્ને મહાન સદગુરૂઓનો મળેલ કાવ્ય વારસો પરંપરાથી, સાચવી 
રાખી કવિશ્રી સત્સંગની જે કાવ્ય સેવા કરી રહેલ છે, તેથી આજે સમગ્ર સત્સંગ તેમના 
ઉપર સંપૂર્ણરાજી છે, 


કવિશ્રી માવદાનજી જ્યારે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના રચેલા કેટલાક છંદો 
ચારણી શૈલીથી લલકારે છે. ત્યારે સાંભળનારને સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું સ્મરણ 
થયા વિના રહેતું નથી. એથી એ આપણું શ્રીજી છતાંનું ચારણી સાહિત્ય રત્નુ સંચવાઈ 
પોષાઈ રહ્યુ છે. 

બન્ને દેશની ગાદીના ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીએ પણ કવિશ્રીને સંપ્રદાયના 
મૂખ્ય કવિસ્થાને સ્થાપી, કવિશ્રીને શાલ, પાઘના શીરપાવો બક્ષી અનેક વખત જાહેર 
સભામાં “સત્સંગના કવિ”' તરીકે સ્વીકારી, સત્કાર કર્યો છે, એ સર્વ સત્સંગીઓના 
જાણવામાં છે. 


ત્યાગી વર્ગમાં પણ બ્રહ્મચારી, સાધુ પાર્ષદો તેમજ ગૃહસ્થોમાં પણ અબોલા 
વૃદ્ધ સ્રી પુરૂષો કવિશ્રીને માનભરી દ્રષ્ટિથી પોતાના સત્સંગના કવિ જાણી અપૂર્વ ભાવના 
અને ચાહનાથી સત્કારી રહેલ છે. 


કવિશ્રી માવદાનજી સત્સંગના કવિ છે. તેજ રીતે રાજસ્થાનમાં મોટા મોટા 
રાજા મહારાજઓના પણ તેઓશ્રી “રાજ્ય કવિ'' છે. છતાં પણ તેઓશ્રી પોતાના 
ભાલપ્રદેશમાં શ્રીજીના અખંડ ચિન્હો “તીલકચંદ્રક'' ધારણ કરી રાજ્ય કચેરીઓમાં પણ 
સ્વામિનારાયણ નામ ઉચારી આશીર્વચનો આદિ કાવ્યો બોલી રાજાઓની રીઝવતા હોઈ. 
કેટલાએકરાજા મહારાજાઓએકવિશ્રીનેમોટી રકમોના વરષાસનો બાંધી આપેલ છે. 


કવિશ્રી ચારણી સાહિત્ય અને ઈતિહાસના વિદ્દાન હોવાથી “ગુજરાતી 

સાહિત્ય પરિષદ'' આદિ અનેક સંસ્થાઓના અને અન્ય મંડલોના આમંત્રણોથી તેમણે 

કચ્છ, સૌરાષ્ટ, ગુજરાત, સીંધ, કરાંચી (પાકિસ્તાન થયા પહેલા) રાજપૂતાના, 
ર! જર કે ષે ક જ ક. હે ને 

મારવાડ, અને દક્ષિણ પ્રદેશ વગેરેના મોટા મોટા શહેરોમાં જઈ પોત પોતાના ચારણી 

સાહિત્ય અને કંઠસ્થ લોકસાહિત્યની રસ સ્હાણી કરી, સાક્ષરો અને સાહિત્યકારોને 


દિ 


મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે, જેની પ્રશંસા કેટલાક પેપરોમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. 


કવિશ્રીએ “શ્રી યદુવંશ પ્રકાશ'' એ નામનો એક બૃહદ ઈતિહાસ લખી છપાવી 
પ્રસિદ્ધ કરેલ છે, તેના તૃતીય ખંડના “કવિ પરિચય' નામના હેડીંગમાં કવિશ્રીને મળેલાં 
કેટલાંક “પ્રમાણપત્રો' (સિંસ્કૃત હિંદી, 


૭૨૬ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈને 


અંગ્રેજી અને ગુજરાતીમાં) તથા “માનપત્રો' તેમ જ “સુવર્ણ' ચંદ્રકો વગેરે મળેલા છે તેનો 
વિગતવાર ઉલ્લેખ છે. અને તે ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયા બાદ પણ તેઓશ્રીના સત્કાર સમારંભો 
થયા છે. કવિસમ્રાટ મહાકવિશ્રી ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ, તથા કવિશ્રી લલિતજી 
તથા શ્રીયુત મેઘાણી, શ્રી રાયચુરાભાઈ અને કવિશ્રી ત્રિભુવનભાઈ વ્યાસ વગેરે કવિશ્રીનું 
મિત્રમંડળ હોવાથી કવિશ્રીનાડાયરાઓમાં સાથે રહેતા. 


કવિશ્રી માવદાનજીનો જન્મ સદગુરૂ ગોપાળાનંદસ્વામીના અગ્રગણ્ય શિષ્ય 
સદગુરૂ શ્રી મહાપુરૂષદાસજી સ્વામી જુનાગઢના જોગીના વચનથી થયો છે. એટલું જ 
નહિ, પરંતુ કવિશ્રીના જન્મ પછી છ સાત માસે સદગુરૂશ્રી મહાપુરૂષદાસજીસ્વામીએ 
સ્વહસ્તેજ કવિશ્રીને વર્તમાન ધરાવી, કંઠમાં કંઠી આપોરી, કપાળમાં કુમકુમ ચંદ્રક કરી, 
“માવદાનજી' એવું નામાભિધાન આપી, પોતાના અકમાં બેસાડી, રમાડી, સંપૂર્ણ 
પ્રસન્નતાથી મસ્તકે બન્ને હાથ મેલી શુભાશીર્વાદો આપેલા હતા. 


એવા મહાન સદગુરૂના વરદાઈ આપણા સત્સંગના કવિવર્યરાજ્યકવિ, કવિશ્રી 
માવદાનજીભાઈ રત્નુ ચાલુ સાલ ૬૬ છાસઠમાં વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. તેથી એ શુભ 
અવસરે આપણા વયો વૃદ્ધ જ્ઞાનવૃદ્ધ ભક્ત કવિશ્રીની યોગ્ય કદરરૂપે અને સત્સંગના કાવ્ય 
સાહિત્યનું યતકોંચિત રૂણ વાળવા, એ ચારણદેવનું સાહિત્ય પૂજન કરી સેવા કરવા આ 
અમૂલ્ય અવસર આપણા સહુને પ્રાપ્ત થયો છે. તેથી અમો સૌ સત્સંગ સમાજને વિનંતી 
કરીએ છીએ કે, કવિશ્રીના શુભ સત્કાર માટે શ્રી નરનારાયણ દેવના દેશન સત્સંગ 
સમાજમાંથી તથા શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દેશના સત્સંગ સમાજથી સુવર્ણ મુદ્રાઓ 
૧૦૧ એકુસોએક (ગીનીઓ) એકઠી કરી ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી 
આનંદપ્રસાદજી મહારાજશ્રી તથા ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી ૧૦૦૮ શ્રી 
દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રીના વદર હસ્તે કવિશ્રી માવદાનજીના કર કમળમાં અર્પણ 
કરવી. એજ અભ્યર્થના. 


અષાઢી બીજ વિ. 
હાલારીસં. ૨૦૧૫ જામનગર સત્સંગ સમાજ 
જામનગર નાજયસ્વામિનારાયણ 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૨૭ 


સનાતન ધર્મધુરંધર આચાર્ય મહારાજ શ્રી ૧૦૦૮ આનંદપ્રસાદજી મહારાજ 
શ્રીતરફથી શુભાશિર્વાદસહ-અનુમોદનપત્ર-વડતાલ 


(મોનોગ્રામ) હ. જા. ૨ નં. ૨૭૫/૨૦૧૪ 


અમોને જણાવતા આનંદ થાય છે કે રાજકવિ માવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુ 

૬૬ મી જન્મ જયંતિના શુભ પ્રસંગે તેઓને સત્સંગી તરફથી સુવર્ણ મુદ્રાઓ (૧૦૧) ની 

થેલી અપર્ણ કરવાની યોજના જામનગરના સત્સંગીઓ તરડફતી જે વિજ્ષપ્નિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ 
ક. કે ન ને હ દ ૧ જ ને ક 

કરેલ છે, તે પ્રશશનીય છે. અને તેમાં તેઓશ્રીની સંપ્રદાયની કાવ્ય સેવાઓની કદર કરી 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દેશ તરફથી અમારી સુચનાથી વડતાલ ટેમ્પલ કમીટીએ ઠરાવ 


ન 


કરીર્‌।. ૧૦૧) એકસો એક થેલીમાં અપર્ણ કરવા મોકલી આપવામાં આવ્યા છે. 


તેઓ લાંબો સમય દોર્ધાયુષ ભોગવે અને પોતાના કાવ્ય-કીર્તનોનો લાભ 
સંપ્રદાયને આપે તેથી શ્રીજી મહારાજ તેમને સર્વે વાતે સુખી રાખે એવા અમો અંતઃકરણ 
પૂર્વક શુભાશીર્વાદ પાઠવીએ છીએ. તા. ૨૮-૯-૫૮ 


(સિક્કો) સહી આચાર્યશ્રી આનંદપ્રસાદજી 
શ્રીશ્રીપતિપ્રસાદજી મહારાજ 
આચાર્યમહારાજ શ્રી સ્વસ્થાન વડતાલ. 


સનાતન ધર્મધુરંધર ધર્મમાર્તન્ડ આચાર્ય મહારાજ શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી 
દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ તરફથી શુભાશીર્વાદ સહ-અનુમોદન પત્ર (મોનોગ્રામ) હ. 
જા. ર. નં. ૮૯૯૦/પ૮ તા. ૨૨-૧૦-૫૮ હીઝ હોલીનેસ આચાર્ય મહારાજ શ્રી શ્રી 
દેવેન્દ્રપ્રસાદજી પાંટયે સ્વામિનારાયણ બાગ, અમદાવાદ. 


રાજકવિ માવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુ, કાલાવાડ (સૌરાષ્ટ્ર) જેમની ૬૬ મી 
જન્મ જયંતિ રાજા મહારાજા, સદગુરૂઓ, સદગૃહસ્થો, સત્સંગીઓ વગેરે સર્વે મળીને 
ઉજવે છે. તે સુવર્ણ મુદ્રાઓની થેલી અપર્ણ કરવાના છે તેવી જાહેરાતથી અમોને ઘણો જ 
હર્ષ થયો છે. અને તેઓને અમારા હાર્દિક શુભાશીર્વાદ છે. 
આ શુભ પ્રસંગે અમારા તરફથી તેમની શ્રી નરનારાયણ દેવના દેશની કાવ્ય 
સેવાઓની કદર કરી રૂ।. ૧૦૧) એકસો એક તેમને (થેલીમાં) અર્પણ કરવા ઠરાવવામાં 
કે ક જે. તે કે ક ને જ ક 
આવે છે. તેમજ તેઓશ્રીનો આ શુભ પ્રસંગ નિવિધ્નપણે પૂર્ણ થાય એવી શુભેચ્છા 
રાખીએ છીએ. 
સહી. ડી. વી. પાંડયે 
આચાર્ય મહારાજ શ્રી 


(સિક્કો) સ્વામિનારાયણ ટેંપલ અમદાવાદ 


૭૨૮ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈર્ને 
“રાજકવિશ્રીને સુવર્ણમુદ્રાથેલી અર્પણ સમારંભ” 
શ્રીગઢપૂર તા. ૨-૩-૧૯૬૦ 


સત્કાર સમિતિ તરફથી થેલીમાં અર્પણ કરવાની રકમ રૂ।. ર૫૫૧ બે હજાર 
પાંચસો એકવાન (તેની સુર્ણમુદ્ર નંગ પ૧ એકાવન) ની થેલી સમિતિના ઉપ પ્રમુખ શ્રી 
ઝવેરી કાલીદાસ પ્રેમજીભાઈ જામનગર અને ખજાનચી શ્રી જબરદાન એ. બારોટ 
જામનગરવાળાએ ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી નરેન્દ્રપ્રસાદજી 
મહારાજશ્રીના શુભ હસ્તે રાજકવિશ્રીને અર્પણ કરવા, ઉના નિવાસી મુંબઈવાળા પ. ભ. 
શ્રી અભયચંદભાઈ ગાંધીશ્રીને વિનંતી કરતા તેઓશ્રીએ તે સભામાં કવિશ્રી સંબંધે યોગ્ય 
પ્રવચન કરી તે થેલી અર્પણ કરવા ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીને વિનંતી કરી હતી. 


(ગઢપુર તા. ૩-૨-૬૦) 
શ્રીમાનશ્રી અભયચંદભાઈના પ્રવચનનો સાર 


પરભ પૂજ્ય સનાતરન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજશ્રી, પૂજ્ય, 
સદગુરૂશ્રીઓશ્રી, અને સત્સંગી બંધુઓ, 


(૧ 


હમણાં જ આપશ્રીના સનમુખ કવિશ્રીએ કીર્તનો ગાયા. એ કવિરાજશ્રીનું નામ 
તો દરેર સત્સંગીઓના જાણવામાં હશે, તેઓશ્રીની ““કવિ કીર્તનવાલી”' માંહેના જે 
કીર્તનો છે, તેમાંથી “શ્રીજી અને સહુ સંતોરે આજ સોસો વરસોના વહાણાં વાઈ ગયાં'' 
આજ કળીયુગમાં પરચા પુરે પ્રભુજી સત્સંગ રંગ લાગ્યો- ઈતનાં તો શ્રીજી કરનાં વગેરે 
કીર્તનો તો ખૂબ જ પ્રક્યાત છે. તેમ જ ઘણાંએક સત્સંગીઓને કંઠે છે. એ કીર્તનોમ 
શ્રીજીનો મહિમા અને એમના હૃદયમાંથી ઝરતી શ્રીજીની શુદ્ધ ઉપાસના ભાવો સાદી 
અને સરલ ભાષામાં તેમણે સત્સંગી સમક્ષ રજુ કરતા સહુ કોઈએ કીર્તનો ઉત્સાહથી 
ઝીલી રહ્યાં છે, તેઓશ્રી આપણા સત્સંગના કીર્તનો રચી ભક્તિ આપે છે. 


શ્રીજી મહારાજના સમયમાં સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી, શ્રી પ્રેમાનંદસ્વામી, 
શ્રી નિષ્કુળનંદસ્વામી, શ્રી દેવીનંદસ્વામી, વગેરે સંતોએ ખૂબ જ કીર્તનો રચેલા પરંતુ 
ત્યાર બાદ લગભગ એક સૌકા કોઈ કીર્તનો રચેલા નથી. તે પછી તે રાજકવીશ્રી 
માવદાનજીએ તેમને મળેલા સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના વરસાનો કાવ્ય પ્રસાદ દરેક 
હરિભક્તોને આપેલ છે. 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૨૯ 


તેઓશ્રી છાસઠમાં વર્ષમાં પ્રવેશ કરતા જામનગર સત્સંગ મંડળે પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી પંડિતશ્રી 
શ્રીકૃષ્ણવલ્લભાચાર્યશ્રીના પ્રમુખ પદે તેમને ૧૦૧ સુવર્ણમુદ્રા અર્પણ કરવાનો ઠરાવ 
કર્યો. 

ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રીના પિતાશ્રી ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી આનંદપ્રસાદજી 
મહારાજશ્રીએ પ્રથમ જ તે ફાળામાં સુવર્ણમુદ્રા ૨, બે (રૂ. ૧૦૧ એક્સોએક) આપી 
હતી. તેમજ અમદાવાદ દેશના ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી 
મહારાજશ્રીએ પણ કવિશ્રીની થેલીમાં સુવર્ણમુદ્ર ૨, બે આપી હતી. ત્યાર બાદ ફાળો શરૂ 
કરવામાં આવેલ. તે સુવર્ણમુદ્ર કુલ-૫૧) થતા કુલ નહી ને ફુલની પાંખડી તરીકે સત્સંગ 
સમાજ તરફતી ધ. ધુ. આચાર્ય આચાર્ય મહારાજશ્રીના વદર હસ્તે કવિશ્રીને ભેટઆપવા 
હું આ ચાંદીની અડાળી સાથે સમિતિ તરફથી મળેલ રકમો રજુ કરૂં છું. (તાળીઓ) 


ધ. ધુ. આચાર્યશ્રી નરેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજે તે રકર ચાંદીની અડાળી સહિત 
પોતાના શુભ હસ્તે કવિશ્રીના હસ્તમાં આપી હસ્તોરા ગજરા આપી શુભાષીર્વાદ સાથે 
પોતાનો હર્ષ સુંદર શબ્દોમાં વ્યક્ત કર કહેલ કે, ““આજે તો સોવ વર્ષોના વહાણ વાઈ 
ગયા.'' તથા “કળીયુગમાં પરચા પુરે પ્રભુજી સ્વામિનારાયણ સત્ય છે,' એ કીર્તનો 
ગ્રામોફોનની રે્કડ પરથી હું મારી નાની ઉમ્મરમાં રેકર્ડ સાથે બોલતો. ત્યારથી હું 
કવિશ્રીના નામને જાણું છું. કવિશ્રી તો સત્સગંનું અમુલ્ય રત્ન છે. તે માટે આપણે સહુ 
મગરૂર છીએ. શ્રીજી તેમને દોર્ધાયુષ આપે અને સત્સંગની કાવ્ય સેવા ખૂબ કરે તેવો મારો 
શુભાશીર્વા છે. (તાળીઓ.) તે થેલી સ્વિકારી કવિશ્રીએ આભાર વચનો કહી સહુને 
વંદનકરી જ્ય સ્વામિનારાયણ કહી આસન લીધુ. (તાળીઓ) (સમિતિ) 


ઉપરની જ રીતે અમદાવાદ મંદિરમાં ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી 
દિવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રીએ પણ કવિશ્રીને સુવર્ણમુદ્રાની થેલી પોતાના શુભ જન્મ 
દિવસે જ અર્પણ કરી શુભાશીર્વાદો આપેલ હતા અને તે પ્રસંગે ૫. ભ. શ્રીયુત 
માણેકલાલભાઈએ પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં કવિશ્રીના માટે ઘણું જ લાંગણી ભરેલ 


પ્રવચનકરેલ હતું. એકવિશ્રીએ તેનો વળતો આભાર માન્યો હતો. 


એ રીતે શ્રીજી કૃપથી સત્સંગ સમાજે રાજકવિશ્રીનો સુવર્ણમુદ્રા મહોત્સવ 
ઉજવી સત્કાર કર્યોહતો (સમિતિ) 


શુભ ભવતું-શ્રીરસ્તું - 


૭૩૨૦ 


શ્રી અભિનંદન પત્ર 


॥ શ્રીહરિઃ ॥ 


શ્રી હરિના પાંચમાં આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ જે શ્રી 
સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પદમાં રહેલા ને જેમનો શરદપૂર્ણિમાંના દિવસે જન્મ છે 
તેમને હુંવારંવાર નમસ્કાકર કરૂં છું. 


સુજ્ઞમહાશય, 


તમે યતીન્દ્ર ૫. પૂ. સ. ગુ. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન ચરિત્ર ઈદ પ્રત્યક્ષ 
મૂર્તિસ્વરૂપ બનાવ્યું છે, શ્રીજીના સાનિધ્યમાં રહીને શ્રીજીના ચરિત્રો પ્રત્યક્ષ જોઈને 
બનાવેલ પદો, પ્રસંગોપાત્‌ છંદો સવૈયા દોહા, વગેરેથી સ્વામીને શ્રીજી પ્રત્યોનો પ્રેમ 
ભક્તિભાવ, સખાભાવ કેવો હતો હતો ને શ્રીજીને સ્વામી પ્રત્યેક કેવો ભાવ હતો તે 
પ્રત્યક્ષવત્‌ જણાય છે. 

આ ““બ્રહ્મસંહિતા'' નું ઉપાર્જન પ. ભ. બ્રહ્મનિષ્ઠ પાર્ષદ શિરોમહન સ. ગુ. 
કેસર ભક્તે કરેલ છે. આજે તેમની આયુષ્ય આસરે ૧૦૦ વર્ષની છે તે કેસર ભગતે નાની 
વયમાં પ. પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રી અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજશ્રીના વરદ હસ્તે 
વર્તમાન ધારણ કરીને દેવ આચાર્યની સેવામાં પોતાનું જીવન અપર્ણ કરીને મંદિરમાં 
બીરાજે છે. 


તેઓશ્રી પુખ્ત વયના થયા ત્યારથી પ. પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રી કેશવ પ્રસાદજી 
મહારાજશ્રી તથા પ. પૂ. આચાર્ય પુરૂષોત્તમદાસજી મહારાજશ્રી તથા પ. પૂ. આચાર્ય 
વાસુદેવપ્રસાદજી મહારાજશ્રીના તથા પ. પુ. ધર્મમાર્તડ ધ. ધુ. ૧૦૦૮ શ્રી આચાર્ય 
મહારાજ દેવેન્દ્રપ્સ્‍સાદજી મહારાજશ્રીની તથા પ. પુ. અખિલ ધર્મ ભૂષણ અખિલ ધર્મ 
રક્ષક (લાલજી મહારાજ) તેજેન્દ્રપ્સાદજી મહારાજની સેવાશ્રી કરીને દરેકની ખૂબજ 
પ્રસન્નતા મેળવીછે. 


(*) અક્ષરવાસ કર્યાસં. ૨૦૧૯ 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૩૧ 


આવી સતત સેવા કરતાં કરતાં અનુકૂળ સમયમાં આ “બ્રહ્મસંહિતા' નો સંગ્રહ 
૫. પૂ. આચાર્ય શ્રી કેશવપ્રસાદજી મહારાજની આજ્ઞાથી ઘણાજ પરિશ્રમ સાથે કરેલ છે. 


૭૩૨ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈને 


10 5૫7111 પંદ્વા'8/દ11 51011021 11 115 01'2ુ1117દ11011 તાલ 111 
0૫ 1તા1ટ11ડ દ્વ૪€ દ્વાતી1 3. 


11100015011 0004૮ ઠ્ાં0૦8 દ્ર દ્વિ 11111 [101૫1'€ 01115 11 
1011 0૯૬811111૪8 10 લાં. 1110 દ૫(101€ 61101 1૮5 11૮01 21૯૮1 
[111 11 તંળ11૪ુ (1૦ 10€0€€55613/ 1€501"01 ૫7011૮ 101 110 5૮1110. 
3૯૦0૫૩5૯ 01 115, પલ 0001૮ 15 દ્વ ૪013 ૫્વાપદ્ષં1€ ૦€૦1101101101011 
001110 €1૫]દ1 ॥લાદ્વ01'€ દ્રવા10 ઊર1છાં0પ5 10 ટાપા'€ ૦1 
1100 56111[1ંદ્વ. 101 પ15 10 ૦૯5૦17૦5 €01૪0400115. 110 
1111501200101૪5 10 110 (1દ્વા'્વ1 ૦૦111101111) દ્વા 15 દ [200૨1111 
115 0૫701 11811. 10351405, 1૯ 0010185 10 પલટ 507દ11 
પેદ્વા'8)/દ1દ * 5દ8101[018ઉદ)દ્ર. 7૫11 ઉ11ડ 185 ટાણા 1111 ટા 
7૯ દ્યા [01 110 07101૪ 01 115 0004 7 ઉ115 15 110 ૦805૯ 07115 
$1€€€55 


5. 11૮1 €. ળતા તી. 
રિદ્વ«01, 3-3-1961 /.7%.. 


21111011) 1101050 


“ “ શ્રી સ્વામિનારાયણ”' એ નામે અંગ્રેજીમાં શ્રીજી મહારાજ અને તેમના 
સત્સંગનું યથાર્થ વર્ણન કરતું પુસ્તક ભાઈ શ્રી મણિલાલભાઈએ લખી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. જે 
દરેક સત્સંગી તેમ જ ધર્મપ્રિય ભાઈ એ વસાવવા જેવું છે કી. રૂ. ૭-૫૦ 


“શિક્ષાપત્રી' નું અંગ્રેજી ભાષાંતર શ્રીજી મહારાજના ટુંકા જીવન વૃતાંત અને 
તત્વવિચાર સાથે. ભાઈ શ્રી મોહનલાલ રામજી આજગીયાએ લખી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. જે 
દરેક સત્સંગી તેમજ ધર્મપ્રિય ભાઈએ વસાવવા જેવું છે. કી. રૂ।. ૨ બે. 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર 


શ્રીજી 


શ્રી બ્રહ્મસહિતા 


૭૩૨૩ 


૭૩૪ 


રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈને 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશાપત્રો ૭૩૫ 


પત્રાંક-૨ શ્રીહરિજયતિ 

સ્વામિનારાયણ મંદિર 

અમદાવાદ, તા.૯-૧૧-૬૧ 
આદરણી રાજકવિમાવદાનજી ભીમજીભાઈ રત્નુકાલાવાડ 
અત્રકુશળ તત્રાસ્તુ 

ચી. ભાઈશ્રી ભક્તિપ્રિયદાનજી દ્વારા આપકે તરફસે “બ્રહ્મસંહિતા'' નામ ગ્રંથ 

મિલા હૈ, ઈસ ગ્રંથકે સંપાદન કરનેમેં આપને જો શ્રમ કિયા હે વહ અવર્ણનિય હૈ, કિતને હી 
રહસ્યમય અપ્રકાશિત વસ્તુઓકો પ્રાપ્તઆપને જો સત્સંગ સમાજકે સામને રખ દિયા હૈ. 
ઔર ઈસમેં સંભવિત કઠિનકતાઓકા સામના કરક સત્સંગોત્કર્ષક સાથસાથ બ્રહ્મમુનિ 
અલૌકિક વ્યક્તિત્વકા પરિચય કરનેકી સરલ સામગ્રી ઉપસ્થિત કર દિયા હૈ, ઈસકે લિયે 
આપકી જીતની પ્રશંસા કી જાય વ થોડી હી હમારી દ્રાષ્ટસે હોગી, સનાતન ધર્મધૂરંધર 
ધર્મભાસ્કર આચાર્ય મહારાજશ્રી ખુદ યહ ગ્રંથ પઢકે પ્રસન્ન હો ઈસ ગ્રંથકી ર૨૫) પચીસ 


પ્રત જલ્દી ભેજનેકા આદેશ દીયા હૈ, આજ દિન રૂ।. ૫૦) એકસો પચાસ મનીઓર્ડર 
ભેજાહે, તો જલ્દી ભેજના, 


ભગવાન શ્રી સહજાનંદસ્વામી આપકો દિધાર્યુષ દેકર આપકી શારિરીક ઔર 
માનસિક પુર્ણ સ્વસ્થા પ્રદાન કી. જીસસે ઈસ તરહકે જનકલ્યાણ કાર્ય આપકે દ્રારા ઔર 
ભી અનેક હો, એસી શુભ કામના હે. 


ભવદિય, 
દુર્ગાનાથ, ઝા. કા, 
સપ્રેમ જય સ્વમિનારાયણ બાંચે. 


પત્રાંક-૩ 
સ્વામિનારાયણ મંદિર 
ભુજ (કચ્છ) તા. ૧૪-૧૧-૬૧ 
શકળ શુભોપમા યોગ્યકવિરાજ માવદાનજીભાઈ ભી. રત્નુકાલાવાડ 


ભુજથી શાસ્રી ધર્મજીવનદાસજીના સપ્રેમ જયશ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચશો. 


૭૩૬ શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશાપત્રો 


આપના પત્ર સાથે “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'”' નો ગ્રંથ મળ્યો, આ ““બ્રહ્મસંહિતા”' માં 
બ્રહ્મમુનિકૃત કાવ્યોનો સારો એવો સંગ્રહ થયો છે. તેમનું જીવન વૃતાંત પણ સારી રીતે 
આલેખાયેલું છે.વાંચીને સાક્ષરો તેમજ અલાપાભ્યાસીઓને પણ મનોરંજકતા જરૂર 
થયા વિના રહે નહિ આ પુસ્ત બહુજ સારૂ થયું છે. આપનો પુરૂષાર્થ સત્સંગમાં સફળતા 
પામ્યો છે. 

આ ગ્રંથમાંથી ઉદ્દવિય સંપ્રદાયી જનોને તેમજ અન્ય સંપ્રદાયીઓ તેમજ કાવ્ય 
કર્તાઓનું ઘણું જાણવા મળી શકે તેમ છે, આમાં સાહિત્યનો સંગ્રહ સારો છે, આ ગ્રંથ મેં 
સારી રીતે જોયો છે, શ્રીજી મહારાજની સમૃતિ પથમાં આપને શુભાશીર્વાદ આપું છું કે, 
આવી જાતનો આપનો પ્રયાસ સંપુર્ણરીતે સફળતાને પામો. એજ - 


લી. શાસ્ત્રી ધર્મજીવનદાસજીના સપ્રેમ 


જય સ્વામિનારાયણ 


પત્રાંક ૪ શ્રીહરિ 
ચરાડવાસ્વમિનારાયણ મંદિર 
તા. ૩૦-૪-૬૧ 


શ્કલગુણ મહાશયપ. ભ. કવિરત્નકવિરાજ માવદાનજી જોગ, કાલાવાડ. 


ર 


આ ““બ્રહ્મસંહિતા'' લખવામાં તમોએ જે પરિશ્રમ લીધો છે તેના માટે સમગ્ર 
સંપ્રદાય આપનો રૂણી છે, તમારૂ લખાણ અને સાહિત્યનો સંગ્રહ જોઈ અમારૂં હૃદય 
અત્યંત પ્રફુલીત થાય છે, તમોએ અ જગતમાં જન્મી આપનું આપના વંશનું અમર નામ 


પુ અ જ 


રાખ્યું છે, તેના માટે તમોને સોએસો ધન્યવાદ છે. 


આપે આપનું આયુષ્ય તેમજ વિદ્દતા અને બુદ્ધિવળ સતસંગ અર્થે વાપરેલ છે 
તેમજ સારા જેવા મહાનકવિઓની ખામી ભવિષ્યમાં કોઈ પુરી પાડી શકે તેમ મનેજણાતું 
નથી. આ બ્રહ્મસંહિતા વાંચ્યા પછી તમારા પ્રત્યે મને અનહદ પ્રેમ અને ઉંચી ભાવના પ્રગટ 
થયેલી છે, તમારો અને અમારો સબંધ શ્રીજી કુપાથી છેલ્લી અવસ્થાએ થયો, જો પ્રથમથી 
આપણે સબંધમાં આવેલ હોય તો તમારા સાહિત્ય દ્વારા સત્સંગીઓમાં લાખો રૂપિયાની 
સેવાકરાવત અનેઆપના જેવાકવિરત્નની કિંમત અમો આંકી શકત અને અંકાવી શકત. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશાપત્રો ૭૩૭ 


આપે આપની તમન મન ધનની જે ફરજ બજાવી છે અને બજાવો છો તેવા 
સંપ્રસાદયનાકવિ તરિકે વિરલપુરૂષ કોઈકજ જન્મ આપેશ્રીજી કૃપાથી અને મોટો સંતોના 
આશીર્વાદથી લોકમાં જન્મસેં લઈ આપનું કુળ તથા માત પિતાને ઉજવલ બનાવ્યા છે. 


શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી છે તેવી સંપ્રદાયની છાપ તમે 
જામનગર, ભુજ, ભાવનગર, જુનાગઢ, ગોંડલ, પોરબંદર, મુંબઈ, સુરત, વડોદરા, 
લુણાવાડા, કરાંચી, ઈડર, જોધપુર, મારવાડ આદિ અનેક રાજ્યોનોમાં નિશંકપણે 
નિડરતાથી પાડી છે તે અવર્ણનિય છે. 


શ્રીજી મહારાજે આપના દ્વારા બ્રહ્મસંહિતા લખવાનું ઉત્તમ કાર્ય કરાવવાનું 
હોવાથી બુદ્ધિ અને આયુષ આપતા આપે પણ અતિ ઉત્સાહથી અતિ ઉત્તમ સાહિત્યથી 
બ્રહ્મસંહિતા દ્વારા પ્રસિદ્ધ કર્યું તેથી હજારો સંતો હરિભક્તો વિદ્દાવાનો વગેરે વાંચીને કદર 
કરશે, આવો નંદપંકિત સદગુઓનો આવો અપૂર્વ ગ્રંથ ભાગ્યે જ બહાર પડયો હશે, તે 
વાંચી અમારા અમારો આત્મા પ્રફુલિત થાય છે, શ્રી બ્રહ્મસંહિતા ખરેખર બહ્મ સંહિતાજ 
છે, જેવાંચતા આત્મશાત્તિ થાય છે. 


શ્રીજી આપને તંદુરસ્તી સાથે દીર્ધાયુષ આપે અને આવા સત્સંગના અનેક 
સાહિત્યો પ્રસિદ્ધ કરો તેવા અમારા અંતઃકરણ પૂર્વક શુભાશીર્વાધ છે. એજ 


મુ. ચરાડવા લી. શાસ્્રી ગોપાલચરણદાસજીના 
જયસ્વામિનારાયણ 
પત્રાંક પ હરિ 


પુરાણી હરિપ્રસાદજી સ્વામી 
ગઢપુર વસંતપંચમી સા. ૨૦૧૮ 


સત્સંગ સેવા પરાયણ સત્સંગ શીરોમણી પ. ભ. રાજકવિ માવદાનજીભાઈ 
રત્નુપ્રતિ- કાલાવાડ. 


૭૩૮ શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસાપત્રો 


વિ. આપશ્રીએ ““બ્રહ્મસંહિતા'' નું પુસ્તક ૫. ભ. શ્રી જબરદાનભાઈ સાથે 
મોકલ્યું તે વાંચી અતિ આનંદ થયો છે, આપેં ઘણા જ પ્રયાસથી આ બ્રહ્મસંહિતાનો 
વિસ્તૃત ગ્રંથ રચિને ફોટાઓ સાથે છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યો છે- તે આપે સંપ્રદાયની અમુલ્ય 
મ મ 
સેવા કરી છે. 


સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન વૃતાંત તથા તેમણે જે જે પ્રસંગે શ્રીજીનું 
ક [ખા મ છ ન ક જ 

પ્રસન્ન કરવા માટે જે જે કાવ્ય કિર્તનો કર્યા છે તેનું જ્ઞાન આ ગ્રંથ વાંચવાથી થઈ શકે છે. 
આપે સત્સંગ સમાજને આ ગ્રંથની ભેટ આપી છે, તે આપનું અમુલ્ય સંભારણું કાયમ 
રહેશે એક કવિએકહ્યું છે કેઃ- 
॥ દોહા ॥ 
દાતાનેકવિકો દીયા, કવિને દીયા ઉડાય ॥ 
કવિને દાતાકો દીયા, સો જાતે જાગ નજાય ॥ ૧॥। 


તે પ્રમાણે રાજાઓએં આપને પારિતોષિકો કાયમ રહેશે નર્હિ પરંતુ આપશ્રીએ 
આ ગ્રંથ રચિને રાજાધિરાજ શ્રી સ્વામિનારાયણને ભગવાનની જે સેવા કરી છે તે અખંડ 
(યાવતચંદ્ર દિવાકરો) રહેશે, અને શ્રીજી મહારાજ પ્રસન્ન થઈને આપશ્રીને મોક્ષ રૂપ 
અવિનાશી પારિતોષિક આપી અક્ષરધામમાં અખંડ પોતાની સેવામાં રાખશે તેમજ શ્રી 
સખા સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામિ તથા મુક્ત સંતો તથા સર્વ હરિ ભક્તો આપશ્રીને 
શુભાશીર્વાદો આપશે. 


આપશ્રીએ શ્રીજી મહિમાના તથા મૂર્તિના જે કિર્તનો કર્યા છે, તેમાં ગાનાર અને 
શ્રવણ કરનારની સામે મૂર્તિ ખડી થઈ જાય એવો આપના કાવ્યનો પ્રભાવ છે, જે કવિને 
રકા વુ દ - સ ઝય લિ છ અ. 
જેવો પ્રેમ, જેવો મહિમા, જેવી ભાવના હોય તે, તેના કાવ્ય જણાઈ આવે છે. 


આપના પિતાપ. ભ. મુક્તરાજ રાજકવિ ભીમજીભાઈએ માથા સાટે સત્સંગ 
રાખીને સત્સંગની ઘણી સેવા કરી છેઃ- અને તેનો વારસો તેમણે આપને સોંપ્યો, તેનું 
આપશ્રીએ બરાબર સંભાળ્યો અને તેમના જેમ સત્સંગની ઘણી સેવા કરી છે. 
અમો પરમ કૃપાળુ મહારાજ પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, આપના પુત્ર 
પૌત્રાદિક વારસદારોને કુટુંબને આપના કુટુંબને આપના જેવું શ્રીહરિનું નિશ્ચયનું તથા 
સતસ્ગની સેવા કરવાનું બળ આપે એજ. લી. 


લી. -પુરાણી હરિપ્રિયદાસજી 
નાજયસ્વામિનારાયણ 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસાપત્રો ૭૩૯ 


પત્રાંક ૬ શ્રી હિર 

મુખ્યકોઠારી 

વટતાલતા. ૧૭-૨-૬૨ 
૫. ભ. રાજકવિમાવદાનજી ભી. રત્નુકાલાવાડ, 


વડતાલથી કોઠારી શાસ્ત્રી હરિબલદાસજી ના શુભેચ્છા પૂર્વક જય 
સ્વામિનારાયણ વિ. આપે મોકલેલ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' મને મળી છે, કામકાજ 
વ્યવસાયમાં સાધારાણ દ્રષ્ટિ ફેરવી વિહંગાવલોકન કરતા એર્કદરે મને તે પુસ્તક સારૂ અને 
મેન જ કે જઃ ના ક અ ૯” 

જરૂરી જણાયું છે. સત્સંગીઓ અને અન્ય લોકોને તેનાથી ઘણી પ્રેરણા મળી રહેશે. અને 
પુસ્તકો લાઈબ્રેરી માટે જે મોકલેલ છે. તે ત્યાં મુકાશે. ધ. ધુ. મહારાજશ્રી અત્રે બીરાજે છે 
અને ગામડે પધારવાનો વિચાર કરે છે પણ શ્રીજીની ઈચ્છા અને ત્યાં સહુને જય 


સ્વામિનારાયણ કહેશો દા. પોતાના 
પત્રાંક-૭ 
શ્રી સત્યભામા સ્વામી સદા સેવ્ય સ્મરતા યશ્ચા 
(ગાદીસ્થ બ્ર. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી મહારાજ) 
(ઉર્ફે શાસ્ત્રી બાલકૃષ્ણાનંદજી બ્રહ્મચારી મુ. બેટ (દ્વારિકા) 
હરિ ભક્ત શિરોમણી રાજકવિશ્રી માવદાનજીભાઈ રત્નુ કાલાવાડ 


આપના તરફથી મળેલ ઉત્તમ ગ્રંથ શ્રી “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' વાંચી ચિત અતિ 
અતિપ્રસન્ન થયું. વાંચતાંજ શ્રીજી શ્રી બ્રહ્મમુનિસંતો નજરે આગળ ખડા થાય તેવી સુદર 
ગ્રંથગુથણી છે. 

અમો અમદાવાદ શ્રી નરનારાયણ દેવની દરવાજા ઉપરની પાઠશાળામાં જ્યારે 
અભ્યાસ કરતા ત્યારે મુક્ત રાજશ્રી કેશરભક્તે અમારી ખૂબ સંભાળ રાખેલી ત્યારથી 
જિ. શ જા. રફ ક ક જા. પુ. ક શ] છૂ 
તેમની મુક્તતાનો અમોને અનુભવ છે. તેમની તમોને પ્રેરણા મળી તે દિવ્ય પ્રેરણા છે. 
અને વિધ્વતા પૂર્ણ તમારો સંગ્રહ અને રચના છે. આ ગ્રંથ અમોને સર્વાશે પૂર્ણ જણાયો 
જ કા સે જ શ ક ને ક 
છે. વાર્તાઓમાં કરેલ ઉલ્લેખો રસપ્રદ છે. તેવોજ ફોટાઓનો સંગ્રહ છે આ સેવાથી શ્રીજી 
સંતો તથા સમગ્રસત્સંગી બહુજ રાજી થયા હશે. તેમ અણારૂ માનવું છે. અસ્તુ. 


લી. બ્ર. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી મહારાજ 
અધિકારી શ્રી સત્યભાભાનું મંદિર - બેટ 


૭૪૦ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


પત્રાંક-૮ “શ્રીજી” 
શાસ્રીનારાયણચરણદાસજી 
ગઢપુર તા. ૫-૧૦-૬૪ 


સર્વશુભ સદગુરૃ સંપન્ન શ્રીજી મહારાજના પરમ એકાંતિક ભક્તરાજ રાજકવિ 
રા. રા. શ્રીમાવદાનજીભાઈ કાલાવાડ, 


ગઢપુર લી. શા. નારાયણચરણદાસજીના સ્નેહથી જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 
વાંચશોજી વ. વિ. જે આપે પ્રસિદ્ધ કરેલ “બ્રહ્મસંહિતા”' પુસ્તક બહુજ સંપ્રદાયોપયોગી 
સર્વ જીવ હિતાવહ છે. તેની બે કોપી અમારા માટે ખાસ જરૂરી હોવાથી વી. પી. થી 
મોકલજો બે ન હોય તો એક જરૂર મોકલજો અને કદાચ થઈ રહી હોય તો વળતી ટપાલે 
જવાબ લખજો. 


સરનામું લી. આજ્ઞાથી 
શાસ્ત્રીનારાયણચરણદાસજી વિશ્રુપ્સ્‍સાદનાજયશ્રી 
ગોપીનાથજીનું મંદિર સ્વામિનારાયણ વાંચજો 
મુ. ગઢડા (સ્વમિનારાયણના) 
(વાયા-નિંગાળા) 
હૃહસ્થ હરિભક્તોના પત્રો 
પૃત્રાંક-૯૫. ભ. મોહનલાલ મનજી ગોવામલ ચૌહાણ 


સેન્ટ્રલ - કુજામા કોલિયારી 

પો. ઝરીઆ (ધનબાદ) તા. ર૨-૭-૬૧ 

પરમ પૂજ્ય પ. ભ. પરમ પવિત્ર પરમ એકાંતિક પૂજ્યષાદ સત્સંગ શિરોમણી, 
રાજકવિમાવદાનજીભાઈની પવિત્ર સેવામાં.. મુ. કાલાવાડ 


વિ. વિ. જે, નટવરલાલના કહ્યા મુજબ આપના તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ “શ્રી 
બ્રહ્મસંહિતા'' ના પુસ્તકો પાંચ મોકલાવેલ તે બરાબર મળ્યા છે, પ. પૂજ્ય મુક્તરાજશ્રી 
0. મૂ ર ક” છ ક સખ 
કેશરભક્તશ્રીએ બહુજ જરૂરનું અને અથાગ પરિશ્રમ લઈને જે માહિતી ઈતિહાસ ભેળો 
કરેલ તે તેઓની વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને તેમનું પ્રટ કરવા માટે આપેલ અને આપશ્રીએ પણ 
બહૂંજ પરિશ્રમ લઈને શુદ્ધ 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશૅસા પત્રો ૭૪૧ 


ગુજરાતી ભાષામાં સાધારણ લોકો પણ વાંચી સમજી શકે તેવી રિતે સંશોધન કરેલ છે તે 
“ન ફઊતો ન ભવિષ્ય'' જેવું થયું છે, અને પૂજ્ય અક્ષર મૂર્તિ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કેવા 
હતા ? અને સત્સંગનો તે વખતે પાયો નખાતો હતો. તે શ્રીજીના સખા કહેવાતા તેને 
કેટકેટલા દુઃખો સહન કરીને સત્સંગ વધારવામાં અને સાહિત્યની જે મહોમોંઘી સેવા કરી 
છે, જે પૂજ્ય સ્વામીશ્રીને સત્સંગ કેમ વધે અને સારૂ દેખાય તેજ અખંડ ઝખના ને તમન્ના 
હતી, તેમને લાખો કરોડો વંદન હજો, તે સમયના શ્રીજીના નંદસંતોને અને પૂજ્ય 
કેસરભક્તરાજને અને આપશ્રીને પણ આજે સત્સંગનો ઈતિહાસ છાપ્યો છે તે બદલ 
કોટીશ ધન્યવાદ સાથે વંદન છે, અને શ્રીજી મહારાજ હજી વિષેશ પ્રેરણા આપે ને 
સત્સંગનું સાહિત્ય વધુ પ્રગટ કરો તેવી પ્રાર્થના છે, બીજુ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા”' ની પ્રતો 
હજી વધારે ૬, છ વી. પી. થી તુરત મોકલજો એજ વિનંતી. 


લી. હરિદાસાનુદાસ, 
મોહનલાલ મનજી ચૌહાણના સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહિત 
સ્નેહપૂર્વક જયશ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચશો. 
પત્રાંક-૧૦ પ. ભ. શ્રીમાન શેઠશ્રી ક્યાણજીભાઈ 
કરમશી દામજી જે. પી. 
પ, કુરલા રોડ અંધેરી મુંબઈ -૫૮. 
તા. ૨૭-૧૧-૬૧ 
શ્રીજીના લાડીલાપ. ભ. કવિરાજશ્રી માવદાનજીભાઈ, કાલાવાડ 


આપેંમોકલેલ ““બ્રહ્મસંહિતા'' વાંચીને મેં ઘણોજ આનંદ અનુભવ્યો છે, આપે 
સત્સંગની બહુજ ઉત્તમ સેવા કરી છે, શ્રીજી મહારાજના પરમ સખા શિધ્રકવિ અને શ્રીજી 
સાથે સદાય રહેતા સદગુરૂ સ્વામી શ્રી બ્રહ્માનંદજીનું જીવન ચરિત્ર જેવું તમે લખ્યું છે, તેવું 
હજી સુધી લખાયું નથી. તેમાં કેટલીક લાક્ષણિક કૃતિઓ છે, સ્વામીશ્રીના જીવન 
દરમ્યાન શ્રીજી મહારાજ સાથેના કેવા કેવા પ્રસંગોએ તેમણે શ્રીજીને ઉદેશી કીર્તનો કર્યા 
છે, તેખરેખર એક ઈતિહાસ ઉભો કરે છે. 

સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી એક અદ્દિતિય અજોડ કવિ હતા, કે જેમણે દરેક 
જાતના છંદોમાં કવિતા, ગીતો તથા કાવ્યો રર્ચ્યા છે. આજે તેમના છંદો તો ગુજરાત કાવ્ય 
સાહિત્યમાં વિશેષ ધ્યાન 


૭૪૨ શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


ખેંચે છે, આજ સુધિમાં તેમના જેવા છંદો કાવ્યો બનાવનાર કવિઓ થયા નથી એમ 
જા. 


કહેવામાંજરાપણ અતિશ્યોક્તિ નથી. 


આવા આપણા શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના એક મહાન કવિનું જીવનચરિત્ર 
તમેં ઘણાજ ખંતથી સંશોધન કરી વિશિષ્ટ પ્રકારે લખ્યું તેમાટે આપને ખરેજ ધન્યવાદ છે. 
મ 
એજ અરજ 


લી. કલ્યાણજી કરમશીના જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 

પ્રત્રાંક- ૧૧ બ. ભ. શ્રી ચુનીલાલ તુલસીદાસ જર્મનશિલ્વરવાળા 
૧૩૬, કંસારાચાલ, કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ-૨ તા. ૬-૪-૬૩ 
પ. ભ. એકાંતિક ભાઈ શ્રી માવદાનજી મુ. જામનગર 


જત ““બ્રહ્મસંહિતા'' પુસ્તકમાં આપે અતિશય પરિશ્રમ કર્યો છે, અને મુળી 
મંદિર માટે પત્થરની ખાણ શ્રીજી મહારાજે દર્શન દઈને બતાવી તથા ““બ્રહ્મકુંડ'' 
પાણીની વાવ્ય બતાવી તે વિષે આપે કવિત કર્યા છે; તે વાંચી મને બહુજ આનંદ થયો છે. 
એ શિવાય બીજા બધા પ્રસંગો - વાંચી ગયો છું. તેમાપણ વિશેષ આનંદ થયો છે. 


આપને શ્રીજી મહારાજ અતિશય પ્રસન્ન થશે, અને બીજો ભાગ (બીજી 
આવૃતિ) પણ આ પ્રમાણે જ થશે. એજ વિનંતી આજે રૂ।. રપ પચ્ચીસનું મની ઓર્ડર 
મોકલેલ છે તે સ્વિકારી લેશો. 


લી. ચુનીલાલ તુલશીદાસના જય સ્વામિનારાયણ 
પત્રાંક -૧૨ પ. ભ. શ્રી માણેકલાલ રાયજીભાઈ ત્રિવેદી 
અમદાવાદ. તા. ૨૭-૧૦-૬૧ 


પ. ભ. પરમસ્નેહી ભક્તરાજ કવિશ્રી માવદાનજીભાઈ કાલાવાડ આપના 
તરફથી ““બ્રહ્મસંહિતા”' નું પુસ્તક મળ્યું આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરીને આપેં સમગ્ર સંપ્રદાય 
અને ખાસ કરીને અમદાવાદ (નરનારાયણ) દેશ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. 


શ્રી બ્રહ્મમુનિ શ્રી હરિના ભુજ સમાન અને અમદાવાદ દેશના પ્રાણ સમાન છે, 
તેમનો પૂર્વઈતિહાસ અધ્યાપિ પર્યત આપી 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૪૩ 


સવિસ્તર રીતે કોઈના જાણવામાં ભાગ્યેજ હશે. અને જ્યાં સુધી પર્વ પીઠીકા જાણવામાં 
ન આવે ત્યાં સુધી આવા અદ્ધિતિય-મહાત્મા નો સંપૂર્ણ મહિમાન સમજાય, આપે આ 
ખોટ પુરી પાડીછે શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી “વચનામૃત” ગ્રંથના સંપાદક પૈકી હતા કે કેમ ? તે 
વિવાદગ્રસ્ત વિષય નો પણ આપે દલીલ સાથે યોગ્ય ખુલાસો કર્યો છે. ભાષા ઘણીજ 
લોકભાગ્ય છે. અનેં આપે ગ્રંથ બહાર બાડીને શ્રી બ્રહ્મમુનિ તથા કેસરભક્ત પ્રત્યેનું રૂણ 
સંપૂર્ણ અદા કર્યું છે. શ્રીજી આપને તંદુરસ્તી સાથે દીર્ધાયુ રાખે. પૂજ્ય બાપાલાલભાઈ 
કુશળ છે. અને આપને જયશ્રી સ્વામિનારાયણ લખાવી ધન્યવાદ પાઠવે છે. તેઓ આ 
ગ્રથવાંચીને ઘણાજ પ્રસન્ન થયા છે. એજ, 


લી. સેવકમાણેકલાલ રાયજીભાઈ ત્રિવેદીના 


જયશ્રીસ્વામિનારાયણ 


પત્રાંક-૧૩ પ. ભ. ચીમનલાલ - ડી - સ્વામિનારાયણ 
એલ. એલ. બી. એડવોકેટ-ભગાતળાવ ભાવનગર 
તા. ૧૩-૮- તથા ૨-૧૧-૧૯૬૧ 

પૂજ્ય વંદનિય કવિરાજ માવદાનજીભાઈની સેવામાં કાલાવાડ 


મે વિ. પિ થી મંગાવેલ ““બ્રહ્મસંહિતા'' વાંચતાં મારા અંતઃકરણના ઘણાજ 
રંગો બદલાઈ ગયા છે. શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામિ ને વિષે મારે અસાધારણ હેત થયું છે. મને તો 
એમ લાગે છે કે, આપની આ સેવાથી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન તથા શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામિએટલા બધા રાજી થઈ ગયા હશે કે આપને જરૂર દર્શન દેતા હશે... 


હું થોડા દિવસ પહેલાં મારા વતનમાં બોટાદ ગયો ત્યારે ત્યાંના મંદિરમાં 
રવીદ્રાર હોવાથી સવારની સભામાં મેં. ૧॥ કલાક બ્રહ્મસંહિતામાંથી મુનિબાવાનું 
આખ્યાન વાંચ્યું હતું. સભામાં સઘળાં સંત હરિભક્તો બહુજ રાજી થયા હતા. અને સહુ 
કહેવા લાગ્યાકે શ્રી બ્રહ્મમુનિ મહાન શ્રી મુનિબાવા મહાન-તેના કરતા તેને શબ્દ ચિત્રમાં 
લાવી દુનિઆ સમક્ષ રજુ કરનાર ભક્ત કવિ માવદાનજી પણ મહાન કારણ કે અત્યાર 
સુધીકોઈએસ્વામિનું 


૭૪૪ શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


આવું સાહિત્ય બહાર લાવી શક્યા નથી.'' આપ ઉપર ખરેખર શ્રી બ્રહ્મમુનિ અને શ્રીજી 
મહારાજ રાજીજ હશે જ, અને વધુ રાજી થશે તેમ મને તો થયા કરે છે. 


“શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' ની પ્રતો-૨૫ ) પચ્ચીસ પ. ભ. શ્રી જબરદાનભાઈ। 
ગઢપુર આવે તેના સાથે તુરત મોકલજો કે તેની કિંમત તેઓશ્રીને ત્યાંજ આપી દઈશ. એજ 
વિનંતી. 


શ્રી. વકીલ - ચીમનલાલના જયસ્વામિનારાયણ 
પત્રાંક - ૧૪ પ. ભ. ડૉક્ટર બી. એમ. દવે 
બેઈલ બજાર જુના કુર્લા, મુંબઈ - ૭૦ તા. ૧૫-૮-૬૧ 

શ્રીજીના લાડીલા રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈ કાલાવાડ 


આપની લખેલી ““બ્રહ્મસંહિતા'' મેં વિ. પી. થી મંગાવેલ હતી તે વાંચી-આ 
ગ્રંથની ભાષા શૈલી લોકભાગ્ય-હોવાથી જે પ્રકરણ વાંચવું રસપ્રદ શરૂ કરીએ છીએ તે 
પ્રકરણ પુરૂં વાચ્યા વગર ચાલે નહિં તેવું રસપ્રદ અને પ્રિય છે. આપેં તે લખવામાં અથાગ 
મહેનત લીધી છે. આપે શ્રીજી સાહિત્યના ક્ષેત્રે અમુલ્ય સેવા કરી છે. મહારાજ શ્રી 
આપને સદા સુખી અને નિરોગી રાખે તેવીપ્રાર્થના છે. 


સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીનું જીવન ચરિત્ર વાંચીને મહારાજશ્રીના વખતો 
જમાનો આપણી સામે તાદ્રષ્ય ખડો થાય છે એ પણ આપણા સદભાગ્ય ગણાય. અને 
તેનો પુરેપુરોયશ આપશ્રીને ફાળે જાય છે. એજ 
લી. ડૉ. બી. એમ. દવેના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચશોજી. 
પત્રાંક-૧૫ પ. ભ. શ્રીરમલાલ છોટાલાલગાંધી 
(રીયાયર્ડ ડેપ્યુટી કલેક્ટર) 
પ્રભુ નિવાસ બ્લોક-૧૭, વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ રોડ, મુંબઈ-૪ 
તા. ૧૩-૩-૬૩ 
પરમ ભગવદિય શ્રી હરિના અનન્ય ઉપાસક 
નિમિતમાત્રના ગૃહસ્થ અક્ષર સ્વરૂપ મહાકવિરાજ 
શ્રી માવદાનજીભાઈની સેવામાં-કાલાવાડ 


લી. સેવક ચર્ણરજ રમણલાલ છોટાલાલ ગાંધીના અતિ હેત સહિત જયશ્રી 
સ્વામિનારાયણ વાંચશોજી. 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશૅસા પત્રો ૭૪૫ 


વિ. હાલમાં આપ નો સંપાદિત ગ્રંથ, ““બ્રહ્મસંહિતા'' વાંચી મને અપૂર્વ આનંદ 
થયો છે આપે સત્સંગની તથા સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીની તથા તે દ્વારા શ્રીહરિની અપૂર્વ 
સેવા કરી છે કાવ્ય કીર્તનથી શ્રીજી સ્વરૂપનો જેવો નિશ્ચય આત્મામાં થાય છે. તેવો બીજા 
કશાથી થતો નથી. મહાત્મજ્ઞાનયુક્ત ભક્તિનું અમોધ સાધન બ્રહ્મમુનિના જેવા કાવ્ય 
કિર્તનોજ છે. બ્રહ્માનંદસ્વામી ના જીવન ચરિત્રનું જ્ઞાન જેવું આ ગ્રંથમાં મળે છે. તેવું બીજે 
ક્યાંયથી મળતું નથી શ્રીજીના સખાનું સ્વરૂપ આપે યથાર્થ રીતે ગ્રંથ મૂર્તિમાન કર્યું છે. 
આપજેવા શક્તિશાળી આવું સુંદર સંપાદન કાર્યકરી શચો. 


આપના ઉપર શ્રીજીનો અને સમગ્ર સત્સંગનો સૌ અંગોનો સંપૂર્ણ રાજીપો છે. 
અને તેનો અંતર સંતોષ શ્રીજી આપને આપશે. આ ગ્રંથનું આમુખ પણ પ. ભ. શ્રી 
મોહનલાલભાઈ રામજીભાઈ અજાગીઆએ અતિ સુંદર લખ્યું છે મારા તેઓને 
અભિનંદનપાઠવશો. અને આપશ્રી સ્વિકારી ઉપકૃત કરશોજી એજ, 


લી. રમણલાલ છોટાલાલગાંધી 


રીટાયર્ડડેપ્યુટીકલેક્ટરના જયશ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચશોજી 


પત્રાંક-૧૬ 
પ. ભ. રમણલાલ અંબાલાલ ભટ્ટ 
નારાયણ નિવાસ-નાગરવાડો 
મુ. લુણાવાડા - વાયા- વોધરા 
તા. ૨૯-૧૨-૬૧ 


શ્રીહરિ તથા તેમના લાડીલા ભક્તોના કૃપાપાત્ર સત્સંગ સેવા નારાયણ 
સત્સંગની પ્રાણસભા ભક્તરાજ પરમ ભગવદિયપરમ 


૭૪૬ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


એકાંતિક સત અસતના વિવેકી પરમ હેતવાળા કવિરાજ માવદાનજીભાઈ પ્રત્યે, મુ. 
કાલાવાડ. 


વિ. આપના તરફથી મહાન કીંમતી ભેટ શ્રી “બ્રહ્મસંહિતા'' ની મળી તેનો 
ઘણાજ આભાર સહિત સ્વિકાર કરૂં છું. આવતા વેંતજ તેને વાંચવા મંડી પડયો છું. 
અમારા ગામમાં (લુણાવાડામાં) સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીનું પધાર્યાનું લખાણ અમાંજા 
પહેલવહેલું વાંચ્યું વાંચીને ઘણોજ આનંદ થયો છે. આપેં તે સદગુરૂ શ્રી 
ભૂમાનંદસ્વામીની વાતોમાંથી તેનું અવતરણ લીધું છે. તો તે વાતો મારે વાંચવા ઈચ્છા છે 
તો તેક્યાંથી વાંચવા મળશે ? તે જણાવવા કૃપા કરશોજી. આ ગ્રંથ વાચ્યા પછી મને એમ 
થયું કે, અત્યાર સુધી બહાર પડેલા સાહિત્યમાં આ સાહિત્ય બહાર પાડવામાં સંશોધન 
કરવામાં વસ્તુ મેળવવામાં અને તે ગોઠવવામાં આપે જે શ્રમ લીધો છે. તેવો શ્રમ કોઈએ 
લીધો નથી. એટલે સંશોધન પૂર્વકનું પુસ્તક હોય તો તે આજ છે. વળી તેની કિંમત પણ 
પડતર કીમતથી એ ઓછી માત્ર રૂ।. ૬ છ રાખી સત્સંગનો સાધારણ વર્ગ પણ ખરીદી 
શકે તેવી સેવા કરી છે. 


આ ગ્રંથમાં ચારિત્ર નાયકને લગતું સર્વ પ્રકારનું સાહિત્ય સામગ્રી આમાં 
બરાબર યોગ્ય સ્થાનેગોઠવાઈ છે. અને એ રીતે તમે સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની મહાન 
કો કે કસન [દ 
સેવાકરી છે અને તેમનાપ્રત્યેનું રૂણ અદાકર્યું છે. 


હજી ઘણું રૂણ બાકી છે. તે તમારે હાથે જ ચુકવવાનું છે. 


(૧) “બ્રહ્માનંદ કાવ્ય'' આઠ હજાર પદોમાંથી જે માત્ર અઢી હજાર પદો જ છપાયાં છે 
અને તે પણ હાલમાં અપ્રાપ્ય છે-તો તેમાં વધારાનાં નવિન પદો મેળવી તેની ફરી આવૃતિ 
થાય તેવીજરૂર છે. 


(૨) “નિષ્કુળનંદ કાવ્ય'' ના ૨૧ ગ્રંથો એકજ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ર થયા છે-અને જેમ 
મુક્તાનંદસ્વામીના તમામ ગ્રંથો એક્જ ગ્રંથમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. તેમજ સદગુરૃ શ્રી બ્રહ્માનંદ 
સ્વામીના હિન્દી ગુજરાતી કાવ્યોના સર્વ ગ્રંથ એક જ ગ્રંથમાં તૈયાર થાય એ ખાસ જરૂરનું 
મ જ ક ક્‌ મા ન કફ. 

છે. અનેએ કામ તમારા હાથે જ તેયાર થાય તેવી શ્રીજી પાસે મારીપ્રાર્થના છે. 


(૩) 4- આ બ્રહ્મસંહિતાની પ્રથમાવૃતિ બહુજ ઓછી માત્ર ૫૦૦ પ્રતો, છપાણી- પણ 
હવે બીજી આવૃતિયોગ્ય સુધારા વધારા સાથે બે ત્રણ પ્રતો 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૪૭ 


હજારો પ્રતો છપાય અને સસ્તી અપાય તો સત્સંગને ઘણોજ સાહિત્યનો લાભ થાય. 


શ્રીજી તમોને તંદુરસ્તી સાથે દીર્ધાયુષ આપે અને સાહિત્ય સેવા ખૂબ કરો- 
એજ શુભાશિર્વાદ છે-શ્રી શાન્તિલાલભાઈના જય સ્વામિનારાયણ વાંચશો એજ વિ. 


લી. રમણલાલ એ. ભટ્ટના જય સ્વામિનારાયણ 


પત્રાંક -૧૭ પ. ભ. શ્રીડો. મનહરલાલન્હાનાલાલ કવિ 
એમ. બી. બી. એસ. 
કવિ ન્હાનાલાલ રોડ-એલીસ બ્રિજ 
અમદાવાદ, તા. ૧૨-૨-૬૨ 
મુરબ્બી શ્રી માવદાનભાઈ કાલાવાડ 
આપે મોકલેલ ““બ્રહ્મસંહિતા”' ગ્રંથ હું સારી રીતે વાંચી ગયો છું. તેમાં 
પ્રકરણોની ગોઠવણી પ્રસંગો પ્રસંગોની સ્વામીના કીર્તનો તથા અર્થ વિસ્તાર સાથે 
આપેલી છે તે સામાન્ય જનતા ને બહુજ ઉપયોગી અને માર્ગદર્શક ધૈ પડે તેવા છે. સદગુરૂ 
બ્રહ્માનંદસ્વામી આપણા સંપ્રદાયમાં સૂર્ય સમાન હતા એટલું જ નહિ પરંતુ ગુજરાતી 
સાહિત્યમાં પણ તેઓ સૂર્ય સમાન હતા. ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેમનું સ્થાન ખરેખર 
અદ્વિતિય છે. આવા મુક્ત પુરૂષનું જીવન ચરિત્ર લખી તમેં જે સંપ્રદાયની અનુપમ સેવા 
કરી છે. તેના માટે ગુજરાત સદાય આપનું રૂણી રહેશે એમ લાગે છે. 


એ ગ્રંથ સંપાદન કરવામાં આપે જે પરિશ્રમ લીધો છે-અને સંશોધન કર્યું છે તેને 
માટે આપને ખરેખર જેટલા ધન્યવાદ આપીએ તેટલા ઓછા છે. 
મ્હારી એ ગ્રંથની પ્રશસ્તિ નો દીવો લઈને સૂર્ય ને ઓળખાવવા બરાબર છે. 


ખરેખર એ ગ્રંથ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને નહિ પણ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ 
ચિરંજીવ રહેવા સર્જાયેલ છે. 


આપની સલાહ અનુસાર શ્રી નરનારાયણ દેવના દર્શન અને ચિંતનનો મારી 
યથાશક્તિ લાભ લઉં છું. 


(4-) ઉપરના ત્રણે સંકલ્પો શ્રીજીએ સિધ્ધ કર્યો છે. ભક્તોના શુભ સંકલ્પો 


શ્રીજી સત્ય કરે છે તેએક પરચો છે, ૧૪૯ 


૭૪૮ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશૅસા પત્રો 


સ શિ ન કં કં ર સાડ કે | 
મારો અને આપનો ત્રણ પેઢીનો સબંધ આ ગ્રથ વાચતા તાજો થયો છે. આહીં 

આવો ત્યારે જરૂર મળજો. મ્હારા પૂજ્ય બાપુજી (ન્હાનાલાલ કવિ) આજ હૈયાતતો આ 
ગ્રંથ વાચી ઘણાજ પ્રસન્ન થાત અને તેના વિષે ઘણો જ ઉત્તમ રિવ્યું લખી શકત એજ 
કામકાજ લખજો. 
લી. મનોહર ન્હાનાલાલ કવિના જયશ્રી સ્વામિનારાયણા 

પત્રાંક -૧૮ પ. ભ. શ્રીમનસુખલાલ મુળજીભાઈ મહેતા 
બી.એ. ઓનર્સ, એલ. એલ. બી. 

રીટાયર્ડ ડેપ્યુટી રજીસ્ટાર અને ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર 

ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કો-ઓ. સોસાયટી, તારા મહાલ, આંબાવાડી, 

ઉમેશ કવિ-કૃષ્ણનગર, ભાવનગર તા. ૪-૧૨-૬૧ 

પ, ભ. કવિરાજ શ્રી માવદાનજીભાઈ કાલાવાડ 


કિ 


“બ્રહ્મસંહિતા'' ની કૃતિથી આપે અને સત્સંગીઓને ““બ્રહ્મસુત્ર'' થી જે જ્ઞાન 
સંતોષ પ્રાપ્ત થાય તે કરતા શ્રધ્ધા, અવ્યક્ત તત્વને પ્રત્યક્ષજ્ઞાન અર્પે છે. તેથી આપશ્રીને 
મ્હારા હૃદયના કોટા ને કોટી અભિનંદન. શ્રીજી મહારાજની અનહદ કૃપા અને રાજીપો 
સંપાદન કરી કૃત કૃત થયા છો. સત્સંગનો સર્વોત્તમ ગ્રંથ મને લાગ્યો છે. “શ્રી 
બ્રહ્મસંહિતા'' ની એક પ્રતમને ઉપરના શિરનામે વી. પી. દ્વારામોકલી આભારી કરશો. 


લી. મનસુખલાલ મુળજીભાઈ મહેતાના ઘણાજ સ્નેહથી 

જય શ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચશો. 
પત્રાંક -૧૯ પ. ભ. જાડેજા શ્રી વેરૃૂભા વખતસિંહજી 
સમઢીયાળા (જિ. રાજકોટ) તા. ૫-૧૨-૬૩ 
સત્સંગ ભૂષણ શ્રીજીના લાડિલા રાજકવિશ્રી માવદાનજીભાઈ કાલાવાડ 


આપે લખેલું “બ્રહ્મસંહિતા'' હું ઘણા જ રસપૂર્વક વાંચુ છું. ભાઈશ્રી તમારી 


સત્સંગ સાહિત્યની અપૂર્વ સેવા છે કે- જે સત્સંગના ઈતિહાસમાં 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશા પત્રો ૭૪૯ 


સૂવર્ણ અક્ષરથી લખાશે. તેમાંયે ભવિષ્યની પ્રજા તમોને ઘણા ઘણા ધન્યવાદ આપશે. 
શ્રીજી મહારાજના સમયમાં સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી દેવકુળમાં હતા- વર્તમાન 
કાળમાં સત્સંગ પરાયણ દેવકૂળમાં અત્યારે મહાકવિ તમારા જેવો કોઈ નથી. તમો 
મહાકવિરાજ હોવાથી મોટા મોટા રાજા મહારાજા ઓ તમને ઘેર બેઠા વર્ષાસનો આપે છે 
એટલે મારા જેવા ધરધણી બરદાસ ન કરી શકે પણ હાથ જોડી વિનંતી કરૂં છું કે આ તરફ 
આપ એકવાર પધારો તો હું મારી યથાશક્તિ હાથ જોડી બનતી સેવા કરૂં તો જરૂર પધારવા 
વિનંતી છે. 

લી. જાડેજા વેરૂભાના ઝાંઝા સ્નેહથી જયશ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચશોજી 


પત્રાંક-૨૦ પ. ભ. અમીચંદ જેઠાભાઈ ગાંધી 
પી. ઓ. બોક્સ - ૧૭૬૭ 
મોમ્બાસા (આફ્રિકા) 

તા. ૭-૪-૬૪ 


૫. ભ. રાજકવિ-માવદાનજીભાઈ કાલાવાડ 


આપનું “બ્રહ્મસંહિતા'' પુસ્ત એક અનુપમ ગ્રંથ છે. વાચતાં વાંચતા જાણે 
બીલકુલ મુકીએ નહિં એવું થાય છે. આજ દિન સુધીમાં હું બે ત્રણ વાર પાઠ કરી ગયો છું. 
છતાં સંતોષ થયો નથી એપાઠ ચાલુજ છે તેનો બીજો ભાગ પ્રસિદ્ધ થાય તો એક કોપી મને 
જરૂર મોકલી આપજો. અગાઉથી કિંમત નક્કી થાય તો મને લખજો એટલે આપીશ જરૂર 
મોકલજો. 
એજ વિ. લી. સેવક અમીચંદ જેઠા ગાંધીના 
જય સ્વામિનારાયણ વાંચશો. 
પત્રાંક - ૨૧ પ. ભ. શ્રીપુરૂસોત્તમજી નાથાભાઈ 
સ્ટેશન રોડ, પો. બો. ૭૨૧ (કેનયા કોલોની) 
મોમ્બાસા - (આફ્રિકા) તા. ૧૮-૪-૬૨ 


ભગવદિયકવિમાવદાનજીભાઈરત્નુ-કાલાવાડ 


આપે ““બ્રહ્મસંહિતા'' નું આવું પુસ્ત લખીને શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના 
પુસ્તકોની હારમાળામાં એક અમુલ્ય ઉમેરો કર્યો છે. 


૭૫૦ બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશા પત્રો 


શ્રીજી મહારાજના સાથે પચીસ વર્ષ સુધી વિચરી સદગુરૂ-બ્રહ્માનંદસ્વામિએ પોતાનો 
અનુભવ જ આ પુસ્તક દ્વારા આપ્યો છે. તે અસંખ્ય સત્સંગીઓને પ્રાપ્ત થશે એ એક 
મહાનઅવણનિય સદ્ભાગ્ય અને તેથી આપે પણ એક અનન્ય સેવા કરી છે. 


“શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' ની બે કોપી ઉપરના સરનામે તુરત જ એર મેલથી વી. પી. 
થી મોકલાવવા કૃપાકરશો એજ, વિ. 


લી. પુરૃષોત્તમના જય સ્વામિનારાયણ 

પત્રાંક - ૨૨ શ્રી શંકરદાનજી જેઠીભાઈ દેથા 
રાજકવિ લીંબડી તા. ૨૯-૧૨-૬૩ 

પરમ સ્નેહી કવિરાજ માવદાનજીભાઈ રત્નુ - કાલાવાડ 


આપે મોકલેલ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' મળી છે. ચાલુ અતિ ઠંડીને લઈને શરિર 
નિર્બળતાને અંગે હું અતિ તોબાહથી દિવસો વ્યાતત કરૂં છું. બ્રહ્મસંહિતા હુ દરરોજ 
મારવાડવાળા કવિરાજ વાગદાનજી પાસે વંચાવીને સાંભળું. છું. મેઘા, ગ્રહણા, સ્મર્ણા 
ત્રણેય શક્તિઓ કામ કરતી નથી, છતાં વાંચન બીજા પાસેથી સાંભળું છું. “શ્રી 
બ્રહ્મસંહિતા'' માટે મારે કંઈક યથાબુદ્ધિ લખવું જોઈએ પરંતુ શારિરીક અવસ્થાને લીધે 
અનુકુળતા થયેથી કંઈક લખી મોકલીશ. 


“વસંત રૂતુ આવતા જેમ આમ્રદિક વૃક્ષાવલી નવલપલ્લવિત થઈને 
શોભાયમાન બને તેમ શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય અને સમગ્ર સાહિત્ય પ્રિય 
સત્સંગીઓ માટે આ બ્રહ્મસંહિતા શોભારૂપ બની છે.'' આપની કુશળતા ચાહુ છું. એજ 


લી. શંકરદાન કવિના જય સ્વામિનારાયણ વાંચશો. 
પત્રાંક -૨૩ કવિઅજયદાન લક્ષ્મણદાન બારહઠ 
પો. રેવદર જિલ્લો શિરોહી રાજસ્થાન તા. ૧-૧૨-૬૧ 
પરમાદરનિય વિદ્રદવર કવિરાજ શ્રી માવદાનજી રત્નુ સાહેબ 


આપદઠ્ઠારા સંપાદિત ““બ્રહ્મસંહિતા'' કીએક પ્રતિ ઉપરોક્ત લિખે પતે પર ભેજ 
કર અનુગૃહિત કરાવે - અસ્તુ. 


બ્રહ્મસંહિતા પસંશા પત્રો ૭૫૧ 


॥ સવેયા ॥ 


“ચારન બંધુ'' સો જ્ઞાત ભયો, કવિ માવલ યે સુ કાલાડ વાસી ॥ 
“બ્રહ્મસંહિતા'' રચિ ભલી તે; જિનતે અતિહી તવ કીર્તિ વિકાસી ॥ 
એક તું હે અપરિચિત સેવક, પાતિ પઠાય રહ્યો પુન્ય રાસી ॥ 
સાદર તાહિ સ્વીકાર કરો, ગુણસાગર નાગર કાવ્ય વિલાસી ॥ 


॥ દોહા ॥ 
મેઘાવી મહા માવકવિ, માતતિ વિનય યહ મોરિ... ॥ 
બ્રહ્મસંહિતા બક્ષ હું, કહત્ત 'અજય' કર જોરિ...॥ ૧ ॥ 
ઈતિશુભમ. ભવદિય 
અજયદાન બારહઠ 
પત્રાંક- ૨૪ કવિરાજ દૌલતદાન નવલદાનજી આશિયા 
મુ. ખાણ - પો. રેવદર - (રાજસ્થાન) 
તા. ૨૦-૧૨-૬૧ 


સર્વ શુભ ઉપમાલાયક સદગુરૂગુણાલંકૃત મહાશય કવિરાજ શ્રી ૧૦૫ શ્રી 
માવદાનજી સાહબકી સેવામેં - કાલાવાડ 


ગ્રામ ખાણ સેં લિખતં આશિયા દોલત્તદાન નવલદાનજીકા સપ્રેમ જયશ્રી 
સ્વામિનારાયણ. 

આપશ્રી ભેજા હુવા ગ્રંથ “બ્રહ્મસંહિતા'' મુઝે તારીખ ૧૧-૧૨-૬૧ કોપ્રાપ્ત 
હો ચુકા હૈ. સો વો ગ્રંથ આજ તારીખ ૨૦-૧૨-૬૧ તક મને બડે પ્રેમસે પઢા તો આપ 
શ્રીમાનોકી લેખક કો વો ઉક્તિકા વારંવર ધન્યાવાદ દેતા હું-ઔર મેં દોલતદાન 
આપદીકા આભારી હું શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ક મંદિર કાકામ અત્ર ઠીક ચલ રહા હે. 


4- લી. દૌલત્તદાનકા જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 


4 શ્રીબ્રહ્માનંદસ્વામીના કાકાના વંશજો છે. 


૭૫૨ બ્રહ્મસંહિતા પસંશા પત્રો 


પત્રાંક - રપ પ. ભ. કવિરાજ હમીરદાનજી લાખાજી 
થાવરીઆ બજાર - રતલામ - મધ્યપ્રદેશ 
તા.૧૧-૧૦-૬૧ 

(તેઓશ્રીના લાંબા પત્રાનો થોડો સાર અનેકાવ્યો) 


પરમ આદરનીય, સત્સંગ શિરોમણી પ. ભ. શ્રી માવદાનજી ભી. રત્નુ 
રાજકવિરત્નુ-કાલાવાડ 


સ્વામિશ્રીનું જીવન વૃતાંત આવા મોટા કલેવરમાં બહાર પડશે એવો તો કોઈને 
સંકલ્પ સુદ્ધા ન હતો, શ્રીજી રામકાલીન સદગુરૂઓનાં પ્રસિદ્ધ થયેલ જીવન ચરિત્રના 
પ્રકાશક તરીકેમાં પ્થમ આ માન આપને જ ઘટે છે. 


સત્સંગના તલસ્પર્શી, સાહિત્યિક અનુભવી પ. ભ. શ્રી મોહનલાલ 
રામજીભાઈ અજાગીયા ના આમૂખ ઉલ્લેખ વાંચ્યો પછી આ વિષયક વિશેષ કાંઈ 
લખવાનું બાકી રહેતું નથી. 


ચારણ જાતિ તેની શ્રેષ્તા તથા રાજસ્થાન અને ચારણ કવિઓના સનમાનાદિ 
વિષયનું આપે અભૂત પૂર્વ ચિત્રાકન કર્યું છે. 


શ્રીજી સમકાલીન નદપંકિતના સાધુઓના માત પિતા સત્સંગીઓ હોય તો એક 
જ બ્રહ્મમુનિના માતાપિતાની નામાવલી શ્રી ભક્ત ચિંતામીથી સિદ્ધ કરી યુક્તિ પૂર્વ 
સ્વામિનું સંત સર્વોપરી પણુ સિદ્ધ કરવામાં આપની અભૂત પૂર્વપ્રતિભા શક્તિનો પરિચયા 
આપ્યો છે. 

સત્સંગમાં કાવ્ય સેવાના કરેલા આપના કાર્યોમાં સર્વોપરી સ્થાને આ કાર્ય 
ગણવું જોઈએ એમ મારૂં મંતવ્ય છે. કારણ કે આ દુર્લભ્ય કાર્યમાં શ્રીજી પોતે અને સદગુરૂ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી ભળ્યા છે અને પૂર્ણ કરાવ્યું છે આ આપના મહાન અને અસાધ્ય 
કાર્યની કદર શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ અને પ. પૂજ્ય સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી કરે એમા 
વાંછના કરૂં છું. આ વિષયક કાવ્યબદ્ધ અભિનંદન આ સાથેના પત્રમાં વાંચો અને સ્વિકારો 
આ ગ્રંથ પર સંપૂર્ણ પણે અભિપ્રાય આપવા જતાં પત્ર નહિં પણ પુસ્તક રચવું પડે તો માત્રા 
હાર્દિકઅલ્પભાવ દર્શાવ્યો છે. એજ 


ભવદિય 


મંગળપાઠક હમીરદાન લાખાજીના જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશૅસા પત્રો ૭૫૩ 


શ્રી બ્રહ્મસહિતાના ચરિત્ર નાયક સદગુરૂ 
શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીની સ્તુતિ-છંદ છપય. 


નીમિ લાલબા નદ, નદ પંતિન અધિનાયક ।1 
યતિ પુંગવ યોગેન્દ્ર, નિખિલ કવિ વૃંદ વિનાયક ॥ 
કવિ હમીર જન કુમુદ, સુખદ સત્સંગ સુધાકર ॥ 
સુધા શ્રોત સંગીત, વાધ્ય વિજયિત વસુધાકર ॥ 
પરમાર્થ મૂર્તિ જગ ધ્વિતિયપ્રભુ, ધાર્મિક અક્ષર ધામકે ॥ 
મનુરાજ હું બ્રહ્માનંદ મુનિ સખા સુહદ ઘનશ્યામકે ॥ 


(૧) 
॥ ગ્રંથ શ્રોતા વક્તા વંદન - દોહા ॥ 


વક્તા શ્રોતા દુહુન કે, પ્રણવૌ પંકજ પાદ ॥ 
દેવાનંદ મુર્નિદ કવિ, પુનિ પ્રભુ અવધપ્રસાદ 1૧ ॥ 


ગ્રંથ સંપાદન લેખન પ્રકાશક રત્નુ શ્રી માવદાનજી 
રાજકવિ રત્ને અભિનંદન 


॥ કવિત ॥ 
દેશ ધ્વય દર્શનિય જ્ઞાન તપ વયોવૃદ્ધ, 
ભક્તરાજ કેશરગુરૂ કે મન ભાયો તુ. ॥ 
પ્રાંત પ્રાંત લિખિકે, હમીર કૈ મહંત હૂકો 
અવિશ્રાંત આયોજન, કાજ ઉમંગાયો તું ॥ 
બ્રહ્મસંહિતા કો, વો પ્રભાવત્ભાવ લાયો તું ॥ 
બ્રહ્મમુનિ દિવ્ય ચરિતાંબુ, ભરી ભાગીરથી, 


કથા કથી ભાગીરથી પથી પદ પાયો તું ।॥ ૧ ॥ 


૭૫૪ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


॥ દોહા ॥ 
શંકર રામાનુજ સુપથ, ગો, વલ્લભ ગૌરાંગ. ॥ 
શિર ચરિત્ર શ્રીરંગકો, સુંદર સાંગોપાંગ. પ ૧ ॥ 
॥ સોરઠા ॥ 
અદભૂત વાત અનેક, પ્રાસંગિક કીની પ્રકટ ॥ 
(એમાં હય-નિષ્કામી હેક, (અને) ખય ખવી યહ દો શિરે ॥ ૧ ॥ 


ખયાખત્રીની સભામાં શ્રીજીની ગાદી ભોગવવી એ બે- 
॥દોહા।॥ 
અર્થચરિતમુનિબ્રહ્મકૃતિ, માવ પ્રકાશન અર્થ॥ 


અર્થ દિલાયેત્રય સહસ, શ્રી ગોપાલ સમર્થ॥ ૧ ।॥ 


ગોપાલચરણદાસજી શાસ્ત્રી 

અર્થ-શબ્દ ત્રિધા શ્લેષ છે. નિર્માતા 
હામીરદાન લાખાજી 
રાજકવિ-અમરનગર 

પત્રાંક-૨૬ “શ્રીજી હરિજી'” 

પ. ભ. સાગરદાન શિવદાન સ્વામિનારાયણ 

બી. એ. (સ્પેશ્યલ) એલ. એલ. બી. (સેકન્ડ કલાસ) 

ગુજરાત રાજ્ય હાઈકોર્ટની બાર કાઉન્સીલની એડવોકેટની 

પરીક્ષા સેકન્ડ કલાસપાસ -હિન્દી વિનીત રેવન્યુક્વોલીફાઈડ વગેરે વગેરે 

ધંધુકાતા. ૨૫-૧૨-૬૧ 


ગૌરાંગ-ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, સુપથ સનાતન સંપ્રદાય-ગો-સૂર્ય વગેરે 


ભાવાર્થ - આ બ્રહ્મસંહિતામાં અનેક અદભુત વાતો પ્રાંસંગિક લખી છે. પરંતુ 
તેમાં બે વાતો તો શિખરવત જાણવી (૧) હય ઘોડાને નિષ્કામીકરણ અને (૨) 


ભાવાર્થ - કૃતિ કાવ્યને અર્થ સહિત માવદાનજીને છપાવવા (અર્થ) નિમિત 
ત્રણ હજાર (અર્થ) રૂપીઆ ધર્મવિધ્યાભાસ્કર સંત ભુષણ સદગુરૂ સ્વામીશ્રી 


ન- જગતગુરૂ શંકરાચાર્ય, ત્રેલોક્ય ગુરૂ રામાનુજ, મહા પ્રભુજી વક્ભાચાર્ય, 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશા પત્રો ૭૫૫ 
““શ્રીબ્રહ્મસંહિતા'' વિષે:- 


પ. ભ. રાજકવિશ્રી માવદાનજીભાઈના નામથી સત્સંગમાં કોણ અપરિચિત 
હોય ? જેમ સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામી સત્સંગની “મા' હતા તેમ રાજકવિ 
માવદાનજીભાઈ પણ સત્સંગના “કવિ છે.' આવા રાજકવિએ સદગુરૂ બ્રહ્મનંદસ્વામીનું 
જીવન ચરિત્ર લખી સત્સંગની એક મદાન સેવા કરી છે. માવદાનજીભાઈ તો સમગ્ર 
સત્સંગની સંપતિ છે. 


શ્રીજી ભક્તિથી નિતરતાં એમનાં કીર્તનોએ અનેક હૃદયોને ડોલાવ્યા છે. 
“આજ કળીયુગમાં પરચા પુરનાર પ્રભુજીએ”' કવિશ્રીને અનેક પરચા પુર્યા છે. તેમાં 
“બ્રહ્મસંહિતા'' પુસ્તક બહાર પાડવાથી હું તો માનું છું કે આ એક પરચો જ શ્રીજીએ 
કવિશ્રીને પુર્યો છે. ફક્ત સાત ચોપડી (ગુજરાતી) ભણનાર વ્યક્તિ આવો મહાન ગ્રંથ 
લખી કેરી રીતે શકે? 

બ્રહ્મસંહિતા આમુખમાં પ. ભ. શ્રી મોહનલાલ રામજીભાઈ આજગીયાએ 
યોગ્ય કહ્યું છે કે “સામાન્ય રીતે સંત પુરૂષોના જીવન ચરિત્ર લખવાનું કામ ખરેખર અઘરું 
ગણાયું છે. કારણ કે તેઓના જીવન વિષેની બધી યથાર્થ હકિકતો મેળવવી મુશ્કેલ હોય 
છે. વળી જે વિગતો મળે છે તેમાં પણ પાઠાંતર કે મતભેદ પ્રવર્તતા હોય છે તેમ જ છુટક 
છુટક હકિકતો અને સાંપ્રદાયિક વાતો મળી શકે તે બધી એકઠી કરી યથા યોગ્ય સળંગ કથા 
રૂપેગોઠવીને સંપાદિત કરવી એ મહાન કઠણ કાર્ય તો જરૂર છે.'” 


પ. ભ. માવદાનજીભાઈ રાજકવિ છે તેમજ સત્સંગી છે. રાજ્યોના રિવાજો 
રાજકવિના પોશાક કચેરીના રિવાજો વગેરેના અનુભવી છે. પ. ભ. માવદાનજીભાઈને 
પણ અનેક રજવાડાઓ તરફથી આપણા લાડદાનજી માફક ઈનામો- દા. ત. તલવારો 
સોનેરી સાફાઓ શાલજોટાઓ સુવર્ણ મુદ્રાએ અને સુવર્ણ પદકો. પ્રમાણ પત્રો, 
માનપત્રો, સોનાચાંદીના કાસ્કેટો સાથે મોટી રકમના વર્ષાસનો મળેલા છે જે આજે 
ગવર્મેન્ટ એક પેનશન તરીકે આપી રહી છે જેથી આપણામાં કહેવત છે કે ““જ્યા ન પહોંચે 
રવી, ત્યાં પહોંચે કવિ, અને જ્યાં ન પહોંચે કવિ, ત્યાં પહોંચે અનુભવી”' તે મુજબ આ 
પુસ્તકના લેખકમાં ત્રિવેણી સંગમનો સુમેળ છે, તેઓ (૧) કવિ છે (૨) સત્સંગી છે. 
(૩) અને અનુભવી છે. તેથી મને 


૭૫૬ બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંશા પત્રો 


“ બ્રહ્મસંહિતા'' માંથી નિચેના પ્રસંગોના વર્ણન અદ્દિતિય લાગે છે 
૧) ભુજનગરમાંથી મહારાવશ્રી તરફતી પ્રથમ સત્કારનું વર્ણન (પ્ર. ૧ અ-૪થો) 
૨) રાજ્યકવિશ્રીનો રાજ્યપોષાક (૨ પ્ર.- અ. ૧) 
૩) મામા ભાણેજની ચર્ચા (પ્ર-૩. અ. ૧) 
૪) પિતાપુત્ર મિલન પ્રસંગ (પ્ર. ૪ - અ. ૩જો) 
૫) મુનિબાવાને સત્સંગમાં લાવ્યા. (પ્ર. -૪ અ. ૩જો) 
૬) સ્વામીએ જીવા ગઢવીને અને બના ગઢવીને આપેલું વર્દાન - તથા ચારણપામાં 


પધરામણી (પ્ર. પ અ. ૭મો) 


ક ઝડ ઝડ ઝડ ઝક 


“શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'”' કદાચ - ગોવર્ધન રામ માધવરામ ત્રીપાઠી અગર 
આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ જેવા પ્રખર વિદ્વાને લખી હોત તો ગ્રંથમાં જોડણીની ભુલો 
અગર ભાષાદોશ જરૂર નઆવત પરંતુ ઉપર જણાવ્યા મુજબ ત્રિવેણી સંગમના સુમેળથી 
આ પુસ્ત લખાયું છે. તેમા ઉપર જણાવેલ છ પ્રસંગોનું આબેહુબ વર્ણન તો, શ્રી ત્રિપાઠી 

કુમ ણ શ 
આઅગર ધ્રુવજેવાપણ આપણને નજ આપી શક્યા હતો. 


“શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' લખવાની તથા બહાર પાડવાની ખરી ફરજ તો સદગુરૂ 
દેવાનંદસ્વામી સદગુરૂ પુર્ણાનંદસ્વામી કવિશ્રી દલપતરામભાઈ અગર સમ્રાટ કવિ 
ન્ડાનાલાલભાઈની હતી. 


શ્રીબ્રહ્મસંહિતાકવિશ્રીમાવદાનજીભાઈ લખીસદગુ બ્રહ્માનંદસ્વામીનો 
ખરો, રાજીપો મેળવેલ છે. આ ભક્તિગ્રંથ દરેક સત્સંગીઓ, ચારણબંધુઓ, તથ॥ 


છ! 


સાહિત્ય રસિકોએ ખાસવસાવવા જેવો છે-જેમ શ્રીજી વચન છે - કે 


ળા મ 


“બ્રહ્માનંદસ્વામીના એકસો કીર્તનો જે પ્રતિ દિવસે ગાસે તેને હું પ્રત્યક્ષ દર્શન આપીશ” 
તેમજ શ્રી બ્રહ્મસંહિતાની પારાયણ શ્રાવણ માસ જેવા પવિત્ર માસમાં જે કરશે તેને જરૂર 
બ્રહમમુનિદર્શન આપશે તેમાં સંકાનથી એજ, 
લી. સત્સંગ સેવક 
સાગરદાન શિવદાન સ્વામિનારાયણના 
જયશ્રી સ્વામિનારાયણ 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો ૭૫૭ 
॥ શ્રીજી ॥ 
પ્રત્રાંક-૨૭ પ. ભ. પ્રોફેશર હીરાલાલ ર. ઠક્કર. 
જુનાગઢ તા. ૭-૪-૬૧ 
(એક સમાલોચના -મૂલ્યાંકન રીવ્યુ) 


કવિરાજમું. શ્રી માવદાનજીભાઈ સં. ૨૦૧૭ ના જેઠ સુદ-૧૧ (ભીમ 
એકાદશી) ના સમૈયા ઉપર જાનાગઢ પધારેલા ત્યારે તેઓશ્રીએ પોતે તાજેતરમાં સંપાદન 
કલેર ગ્રંથ “શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું જીવન ચારિત્ર'' (બ્રહ્મસંહિતા) મને સપ્રેમ ભેટ 
આપ્યો હતો. તેઓશ્રીએ મને આજ્ઞા કરી કે આગ્રંથ વાંચી વિચારી તેની ““સમોલોચના- 
રીવ્યુ'' લખાવી. કવિશ્રીએ વર્ષો સુધી ખુબ મહેનત લઈ તૈયાર કરેલ આ ગ્રંથનું મેં 
અધ્યયન કર્યું તથા ૫. ભ. શ્રી મોહનલાલ અજાગીયા સાહેબનું “આમુખ'” પણ વાંચ્યું 
મુ. શ્રી અજાગીયા સાહેબના વિસ્તૃત અને અભ્યાસી “આમુખ”' માં આ ગ્રંથનું 
વિગતવાર મૂલ્યાંકન સારી રીતે થયું છે. તેથી વિશેષ કે નવું મારે ખાસ કાંઈ તે લખવાનું 


રહેતુંનથી. છતાં કવિરાજશ્રીના આગ્રહનેવશ થઈ બે શબ્દો લખાવી રજા લઉં છું. 


સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામી જેવા એક અક્ષરમુક્ત કવિરાજનું ““જીવન અને કવન”” 
એક ભાવનાશીલ ભક્ત કવિશ્રીના હસ્તે ગ્રંથરૂપે લખાઈ સત્સંગ સમાજને અને સાહિત્ય 
જગતને ભેટ મલ્યું છે એ સોનામાં સુગંધ ભળે તેવું સુયોગ્ય કામ થયું છે. મુ. શ્રી 
કવિમાવદાનજીભાઈએ લાંબા સમયની મુદત લઈ વિવિધ સામગ્રી એકત્રીત કરી શ્રીજીના 
સખા યતિન્દ્ર બ્રહ્મમુનિના જીવનના બાલ્યાવસ્થાથી માંડી અંત સુધીના વિવિધ પ્રસંગો 
બહુજ રસપૂર્ણ ક રીતે કડીબધ્ધ આલેખ્યા છે, તેના વાંચનથી આપણને શ્રી સ્વામિશ્રીના 
જીવનની સાચી એતિહાસિક હકિકતો જાણવા મળે છે તેના અનુશીલનથી ધર્મ, જ્ઞાન- 
વગાગ્ય તથા ભક્તિરસનો આસ્વાદનપણ અનુભુતિ તથાય છે. 


આ ગ્રંથ વાંચ્યા પછી આપણને એવી છાપ પડે છે કે બ્રહ્મમુનિ એક મહાન 
ભક્તરાજ અને કવિ સમ્રાટ હતા એટલું જ નહિ પણ સંપ્રદાયને સુદ્રઢ પાયાપર મુકનાર 
એક મહાન વ્યવહાર કુશળયોજક અને અનેક મુશ્કેલીઓમાંથી નિષ્ઠાથી માર્ગકાઢી ભવ્ય 


૭૫૮ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


શિખરબંધ મહામંદિરોના નિર્માતા પણ હતા વડતાલ જુનાગઢ અને મૂળી વગેરે તિર્થ 
સથળોનાં શિલ્પકળા ભવ્ય નમુનારૂપ મહા મંદિરો સ્વામીશ્રીની અજબ યોજકશક્તિના 
અપ્રતીમ નમૂના છે. 


વીરરસ ભક્તિરસ અને હાસ્યરસથી છલકતાં સ્વામીશ્રીના કાવ્યોનો એક 
વિપુલ રાશિ છે. આવા કાવ્યસંગ્રહનું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી સંશોધન સંપાદન અધ્યયન 
અધ્યયન આપણી ગુજરાતની ત્રણ વિદ્યાપીઠોમાં થવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. 
ગુજરાતિ કાવ્ય સાહિત્યમાં આવા કાવ્યરાશિ ખરેખર એક મહાન અમૂલ્ય રત્નોની ખાંણ 
સમાન છે. ત્રીસેક વર્ષો પર શ્રી બાલુભાઈ (ઈશ્વરલાલે) ઈચ્છારામ મશરૂવાળાએ 
બ્રહ્માનંદ'' કાવ્યનું સંપાદન કરી ગ્રંથરૂપે સત્સંગ સમાજને ચરણે ધરેલ, (જે હાલ 
ઉપલબ્ધ નથી) તે સુંદર કાવ્ય ગ્રંથ તથા માવદાનજીભાઈ કવિશ્રીનો આ પ્રસ્તુત ગ્રંથ- 
બન્ને ગુજરાતી સાહિત્યના વિદ્યાર્તીઓને અભ્યાસ કાર્ય માટે જરૂરી સામગ્રી પુરી પાડશે 
એમ મારૂ માનવું છે. દરેક કોલેજ વિદ્યાપીઠ અને જાહેર પ્રાદેશિક ગ્રંથાલયોમાં આવા ગ્રંથો 
અવસ્ય હોવા જોઈએ. ““બ્રહ્મસંહિતા'' ની બીજી આવૃતિ “સદગુરુ બ્રહ્માનંદસ્વામીનું 
જીવન અને કવન એ શિર્ષક રાખી વિધ્વાન ભાષાવિદની સહાયની જોડણિ શુદધ તથા 


મુદ્રણ દોષતી રહિત તેયાર કરવામાં આવે એવી મારી નમ્ર વિનંતી તથા અલ્પ સૂચન છે. 


સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં બ્રહ્મમુનિના ભક્તિ કાવ્ય-રાશિના જેવા ધર્મ, 
જ્ઞાન વૈરાગ્ય, અને ભક્તિરસથી ભરપુર અન્ય ભક્ત કવિઓનાં કાવ્યો અને ગદ્યગ્રંથો 
બહું મોટી સંખ્યામાં છે. “મુક્તાનંદ કાવ્ય” પ્રેમાનંદ કાવ્ય નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય 
મંજાકેશાનંદ, દેવાનંદ અવિનાશનંદ, અર્ચિત્યાનંદ વગેરે નંદ સંત કવિઓનાં કાવ્યો 
વિપુલ પ્રમાણમાં છે આમાંથી બહુજ થોડાનું અત્યાર સુધી અપ્રકાશન દશામાં છે. 
વડતાલ, અમદાવાદ, ગઢડા, મુળી, વગેરે મંદિરોમાં તથા ત્યાના સંતો પાસે આવી હસ્ત 
લખિતપપ્રતો ઘણા મોટા પ્રમાણમાં હોવા શંભવ છે. આપણા આ અમુલ્ય સાહિત્ય ધનનું 
વ્યવસ્થિત રીતે સંરક્ષણ કરી મધ્યસ્ય સ્થળોએ (અમદાવાદ-વડોદરા રાજકોટ જેવા) 
સંગ્રહાલયોમાં એકત્રિત કરી વ્યવસ્થિત રીતે ગોઢવવાની પ્રથા 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશૅસા પત્રો ૭૫૯ 


અનિવાર્ય જરૂર છે. ત્યાર બાદ તેનું સંશોધન સંપાદન કરવાની જરૂર છે. અને સાહિત્ય 
પ્રેમી યોગ્ય અભ્યાસીઓના હાથે સંપાદન થયેલા આ ગ્રંથોનું શુદ્ધ રીતે પ્રકાશન થવું પણ 
તેટલુંજ જરૂરી છે. 


આટલું પાયાનું ભુમિકારૂપે કાર્ય કર્યા પછી આપણી ઉગતી યુવાન પેઢીના 
વિદ્યાર્થીઓ અને સાહિત્ય રસિકો વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતીથી તેનું અધ્યન અધ્યાપન કરવા 
અવશ્ય પ્રેરાશે. આ કામ થશે તો જે તે મુક્તકવિ સંતો પ્રત્યેનું આપણું રૃણ આપણે અદા 
કર્યું કહેવાશે ને આપણો સવિદ્યારૂપી વારસો સચવાશે, આપણી બન્ને ગાદીના યુવાન 
અને વિદ્યારસિક આચાર્ય મહોદયો વિદ્વાન ત્યાગી ગૃહસ્થોના સક્રિય સહકારથી ઉપરના 
કાર્ય માટે એક યોજના કાઢી તે યોજનાને મૂર્તિ સ્વરૂપ આપવા યોગ્ય આર્થિક સહાય કરી 


પોતાની પવિત્રફરજ બજાવશે. 


કવિશ્રી માવદાનજીબાઈ જેવા સાહિત્ય રસિકો અને અન્ય યુવાન વિદ્વાનોને 
ઉતેજન અને આશ્રય આપીને ઉપરની યોજનાનો અમલ કરવા જીવનભર રોકે. અને 
તેમની સમગ્ર શક્તિ અને સમય સાહિત્ય સેવારૂપી “બ્રહ્મયજ્ઞ'' કરવામાં આપી શકે તેવી 
આર્થિક અનુકુળતા ધનિક સત્સંગીઓ કરી આપે એ જરૂરી છે. સુક્ષેષુ કિ બહુના. 


લી. સત્સંગ સેવક હીરાલાલ ર. ઠ્ક્કરના જયશ્રીસ્વામિનારાયણ 


ગુરૂશ્રી કેસરભક્તે શ્રી બ્રહ્મસંહિતા શાંભળી રાજીપો 
દિ ક્‌ જે યે ફ જ 
બતાવેલ તે હકીકત તેમના સેવકશ્રી મહોબતસિહજીએ 
લખી મોકલેલ તે “પત્ર' તેમના શબ્દોમાં આ નીચે આપેલ છે. 
(સંપાદક) 


કવિરાજ શ્રીમાવદાનજીભાઈ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતાની પ્રથમ પ્રત ગુરૂશ્રી કેશરભક્ત પાસે તમે મોકલી હતી તે 
આવતાં વેંત તેજ દિવસથી વાંચવી શરૂ કરી હતી તે હું ગુરૂશ્રીના પાસે બેસી વાંચી 
સંભળાવતો ગુરૂ પણ બરાબર (ઓછું સાંભળતા હોવાથી મારા નજીક બેસી કાન પાસે 
પોતાનો હાથ રાખી ધ્યાન દઈ શાંભળતા અને જ્યાં જ્યાં શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીના અદભૂત 
વાત આવે ત્યાં પોતે 


૭૬૦ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


દ 


અંતરથી રાજી થઈને બંધ વાચવું બંધ રખાવી ને મને કહેતા હતા તે ““મારો'' ઘણા વર્ષનો 
સંકલ્પ આજ માવદાન કવિએ સિદ્ધ કર્યો, મેં પ્થમ શિરોહીના રાજ્યમાં ખાંણ ગામના 
સ્વામીના પીતરાઈભાઈના વંશમાં કવિનવલદાન હતા તેને મેં શિરોહીમાં રામઝરૂંખો છે 
ત્યાં વાત કરી હતી કે તમેં મોટા કવિરાજ છો તો ““બ્રહ્મસંહિતા'' લખી આપો, પણ તે 
સત્સંગી નહિ એટલે તેનાથી તે કામ ન થયું પછી મારી ઉમર બહુજ વૃદ્ધ થતાં આખે દેખાય 
નહિ ને કાનેપણ ઓછું સંભળાય તેથી રાત્રી દિવસ મને બહુજ ચીંતા થવા લાગી ત્યાં શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામી એ મને દર્શન ઇઈ કહ્યું કે “તમે માવદાનજી કવિ પાસે લખવા મનસુબો 
કર્યો પણ તે ગ્રંથ લખવા છપાવવામાં ખરચો ખૂબ લાગે તેનું કેમ કરવું ? કારણ કે મારી 
પાસે પૈસા હું નથી રાખતો, ભુજના મહંતસ્વામી અક્ષરજીવનદાસજી મારા ઉપદેશ ગુરૂ 
હોવાથી તેને કહેલ કે ““તમારે દેહ પર્યત પૈસો ન રાખવો પણ તમારા હાથથી સત્સંગમાં 
લાખો રૂપીઆનાં કામ થશે'' તેવો આશીર્વાદ સ્વામીએ આપેલ તે સત્ય થયો છે, પણ 
પૈસો મારી પાસે નથી. તો હેવ શું કરવું ? એમ કહી પોતે ઉદાસ થૈ ગયા, તે સમયમાં શ્રીજી 
સ્વામીની પ્રેરણાથી બરાબર ત્રીજે દિવસે કવિમાવદાનજીભાઈ અમદાવાદ આવ્યા, 
ગુરૃએ બધીવાત કહી સંભળાવી તેથી કવિરાજ કહે કે “આપ આર્શીવાદ આપો એટલે મને 
શ્રીજી મહારાજ અને બ્રહ્માનંદસ્વામી સહાયતા કરીને તે ગ્રંથ પુરો લખાવી છપાવી આપે 
તથા તમારી ઉમર લગભગ એકસો વરસની થઈ છે તેથી બ્રહ્મસંહિતા હું જે લખુ ચે છપાઈ 
જતા તમો પુરી સાંભળ્યા પછી થી ધામમાં જાજો તેવું શ્રીજી સ્વામીને સંભારી મને વચન 
આપો” તેથી ગુરૂકેસરભક્તે રાજી થઈ કવિતા માથે પોતાના બે હાથ મેલી વાંસો થાબડી 
અને હૃદયથી આશીર્વાદ આપ્યો કે. “તમે તમારૂ કામ ફતે કરશો'' એમ કહી પોતે 
લખાવેલુ તમામ સાહિત્ય મારી પાસે હતું તે કવિરાજ ને આપી નરનારાયણદેવની 
પ્રસાદીનો હાર પહેરાવ્યો. 


એ બ્રહ્મસંહિતા છપાઈ આવ્યા પછી ગુરૂએ બરાબર બે વરસ સુધી દરરોજ 
મારી પાસે વંચાવી સાંભળી સાંભળતા પોતે બહુજ રાજી થતા. અને વખતો વખત બોલે કે 
વાહ માવદાન વાહ તે મોટા પુરૂષના આશીર્વાદના દીધેલા મહા કવિ છે. તેના ઉપર 
બ્રહ્માનંદસ્વામી અને અનંતકોટી મુક્તો રાજી થાશે મારો ઘણા વરસનો સંકલ્પ તેણે સિદ્ધ 
કર્યો છે, હું તેના ઉપર બહુજ રાજી છું. બ્રહ્મસંહિતા લખવામાં તેનો 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રશૅસા પત્રો ૭૬૧ 


અદ્દભૂત દાખડો છે તેની કદર તો શ્રીજી મહારાજ અને સ્વામી બ્રહ્માનંદજી અક્ષરધામમાં 
કરશે ને આ પૃથ્વી ઉપર હજારો વરસ તેનો ગુરૂભાવ અમર રહેશે, એમ તું માવદાનજીને 
કાગળ લખી નાખ”' એમ મને (મબોતસિહજીને) વારમવાર કહેતા, પણ હું ગુરૂશ્રીના 
મંદવાડની અને ધ. ધુ. મહારાજશ્રીની સેવામાં રહેવાથી કાગળ ન લખી શખ્યો, તેથી 
મોડો મોડો પણ આ પત્ર ગુરૂવચન યાદ લાવીને લખું છું કે ગુરૂને ખૂબ ખૂબ રાજી કર્યા છે 
તેની કદર હું શુંકરી શકું? પણ તમે જે અદ્ભૂત કામ કરેલ છે તે બીજાથી નહીં થઈ સકે, આ 
બ્રહ્મસંહિતા વાંચીને જે કોઈ સત શાસ્ત્રના જ્ઞાની હશે નેં સમજા હશે, તો તે તમાં કાંઈ કોટ 
નહિકાઢે અને બહુજ રાજી થશે, 


ધ. ધુ. આચાર્ય મહારાજશ્રી પણ વખતો વખત બ્રહ્મસંહિતા વાંચી બહુજ રાજી 
થાય છે. તમેં બહુ ભાગ્યશાળી છો કે સત્સંગની આવી અદભૂત સેવા કરી, અમે તમારી 
કાંઈ પણ કદર કરી શકતા નથી, પણ શ્રીજી મહારાજ અને બ્રહ્માનંદસ્વામિને સંભારી 
આશિર્વાદ આપું છું કે “તમો સુખી રહો અને દિવસે દિવસે સત્સંગમાં વૃદ્ધિને પામો” 
એજ સવંત ૨૦૨૧ ના મહાસુદ વસંત પંચમી (અમદાવાદ) 


લી. મહારાજશ્રીના હજુરી પાર્ષદ ભક્ત મહોબતસંગ ભક્તના 
જય શ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચજો 


શ્રી હરિ સત્ય છે 
પ. ભ. બ્રહ્મક્ષત્રિ નારાયણભાઈ 
સાગરભાઈ - લીંબડી 


મહામુક્તરાજ કવિશ્રી - માવદાનજીભાઈ સેવામાં - કાલાવાડ 


વિ. વિ. જે સદગુરુ શ્રી બ્રહ્માનંદ સ્વામીના સંપૂર્ણ મહિમાએ યુક્ત જીવન ચરિત્ર 
“બ્રહ્મસંહિતા'' લખી આપશ્રીએ શ્રીજી અનેબ્રહ્મમુનિનો ખૂબ રાજીપો મેળ્વયો છે. 


વિધ્યા વારિધિ જેવા સમર્થ, અનેક વિદ્યાઓના જ્ઞાતા, અને સત્તાવધાન પ્રયોગ 
કરી, કચ્છ સૌરાષ્ટ અને સોરઠમાં પોતાની વિદ્યાનો કીર્તિ કળશ ચડાવેલ છતાં પણ 
શ્રીજીનાં દર્શન થતાં સ્ત્રીધન, અને વૈેભવનો 


૭૬૨ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


ત્યાગ કરી પ્રગટ પ્રભુના યશોગાન ગાઈ શ્રીજીની સંપૂર્ણ કૃપા મેળવી. એવા સદગુરૂ શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીના છંદો વગેરે કાવ્યો આપે ખૂબ પરીશ્રમ લઈ મેળવી આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ 
કરેલ છે. તે વાંચતા વાંચકને પ્રત્યક્ષ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે જેથી આ ભક્તિરસથી ભરેલું 
પુસ્તક વિદ્દાનથી લખી શકાય જ નહીં પરંતુ જેના હૃદયમાં શ્રીજી અને બ્રહ્મમુનિ પ્રગટ 
બીરાજતા હોય તેજ આવાપરમ ચિંતામણી રૂપ ગ્રંથ લખી શકે. 


આ ગ્રંથનું હું ચિતામણી એટલા માટે કહું છું કે શરૂઆતમાં મેં જ્યારે 
“બ્રહ્મસંહિતા'' વાંચવાનું શરૂ કર્યું, તેજ દિવસે રાત્રે મને મહારાજે અને શ્રી 
બ્રહ્માનંદસ્વામીએ દર્શન આપ્યા હતા, અને હજુ પણ જ્યારે જ્યારે આ ગ્રંથ વાચુ છું, 
ત્યારે હૃદયમાં શ્રીજી મહારાજ અને સ્વામીશ્રીના દર્શન થાય છે. 


આપની વૃદ્ધા અવસ્થા હોવા છતાં અથાગ પરિશ્રમ લઈને આ ગ્રંથ લખ્યો છે, 
તે હું આપના વખાણ ફરું ? કે ગ્રેતના વખાણ કરૂં ? કે આપના હૃદયમાં બીરાજેલ શ્રીજી 
સ્વામીની મહત્તાગાઉ ? 


સ્વામીશ્રીના રચેલા કાવ્યમાં “દશ અવતારની સ્તુતિ, ષટ દર્શન, રાસાષ્ટક 

રેણકી-ચર્ચરી છંદ, માયાપંચક અને ભીમ ભગતનો હડુલો મનન કરવા યોગ્ય છે. 
મહાકવિરાજશ્રી લાડુદાનજીના ચાર સંકલ્પો સિદ્ધિ થયા તે વિષે મેંમારી અલ્પ 

બુદ્ધિ અનુસાર એક છપય છંદ રચેલ છે તે આ નીચે લખું છું. કે - 


॥ છપય છંદ ।॥ 


જોહી હોત ભગવાન, (તો) મમ અંતરકી જાને ॥ 
કહી જન્મ વૃતાંત, આદસેં અત પીછાને ॥1 
શાસ્ત્ર શામુદ્રિક જ્ઞાન, ચિક્ષ ખટદશ હિ ચરનકા ॥ 
બીન પૂછે દોખાય, એહિ આશય અંતરકામ ॥ 


મુજ નામ લહી પૂલાય કે, ગુલાબ હાર અરપે ગળે ॥ 
ભાગવતપૂર્વ મુખે વદે, શામ 'કંબલ' વીંટી ગળે ॥ ૧ ॥ 


બ્રહ્મસંહિતા પ્રસંસા પત્રો ૭૬૩ 


મહાકવિશ્રી લાડુદાનજીના એ ચારે સંકલ્પો શ્રીજીએ સિધ્ધ કર્યા, અને તુરતજ 
ભાગવતી દિક્ષા ગ્રહણ કરી. 


અંતમાં આ ગ્રંથની મહત્તા, અને આપના કાર્યનો હું ક્યા શબ્દોમાં વખાણ કરૂં ? 
શ્રીજી મહારાજ આપને સ્વામીશ્રીના અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરવા માટે તંદુરસ્તી સાથે 
લાંબુઆયુષ્ય આપે એવી મારી શ્રીજી મહારાજને પ્રાતી છે એજ વીનંતી. 


લી. બ્રહ્મક્ષત્રીનારાયણના દંડવત સહિત 


જયશ્રી સ્વામિનારાયણ વાંચજો. 


શ્રી દેવરાસણના રહીશ ગઢવી કચરદાનજી 
રત્નુએ રચેલ દોહો, 
માવદાનકીનો મહા, જ્ઞાતિ પર ઉપકાર ।1 
કીન અમર કેશર ભક્ત, ચરિત્ર બ્રહ્મચિતાર પ ૧ ॥ 
લી. કચરદાનના જય સ્વામિનારાયણ 
““શ્રીજી'' 
(કવિમાવદાનજીનો વિનંતી પત્ર) 
સુજ્ઞમહાશય, 


જયશ્રી સ્વામિનારાયણ સાથે નમ્ર વિ. જે આ પ્રશંસા પત્ર સંગ્રહમાં જે કંઈ માર 
માટે સર્વઅ-મુક્તોએ ભલી લાગણી બતાવી છે તેનો હું આભારી છું, હું કોઈ ડીગ્રીધારી 
કવિપંડિત નથી એથી મારી લખાણ શૈલીમાં અને ત્રુટીઓ છે. પરંતુ તે તરફ તેઓએ નહિ 
જોતા મારા તરફ લાગણી પ્રધાન હૃદયથી પ્રેરાઈ “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' વિષે પોત પોતાના 
મતેદર્શાવી મને નિમીત માત્ર બનાવ્યો છે. 


૭૬૪ બ્રહ્મસંહિતા પ્રશંસા પત્રો 


ખરૂં કહુ તો આ યશનો બધો ફાળો સદગુરૂ શ્રી શાસ્ત્રીજી ગોપાલચરણદાસજી 
ચરાડવા મહંતશ્રીના ફાળે જાય છે, કારણ કે તેમણે મને “શ્રી બ્રહ્મસંહિતા'' છપાવવામાં 
ત્રણ હજાર રૂપીઆનું દાન અપાવી આ ગ્રંથને અજવાળામાં મેલાવ્યો. અને તેથી 
સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીશ્રીના જીવન વૃતાંત રૂપી ચંદ્રીકાના સત્તાવીશ કીરણ પત્રો- 
સતાવીશ નક્ષત્રમાળા જેવા આજે તે ગ્રંથની કિર્તી પ્રકાશી રટ્યં છે. સદરહું ગ્રંથની 
ઓછામાં ઓછી એક હજાર પ્રતો તે વખતે છપાવવાની મારી ઈચ્છા હતી પરંતુ વધુ મમદ 
નહિ મળતા માત્રપાંચસો પ્રતો છપાઈ અને તે પાંચ માસમાં જ ખલાસ થઈગઈ. 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતા પ્રસિદ્ધ થયા પછી દેશ દેશાત્તરોમાંથી મારા ઉપરઅનેક પત્રો 
વી. પી. થી મોકલાવાના આવ્યા હતા. તેમાં એક પત્ર સાથે રૂ।. ૧૫ પંદરની એક પ્રતા 
મોકલાવવાનું મનીઓર્ડર (જેતપુરથી કોઈ જ્ઞાતિના વહીવંચા બારોટે તેમાના છંદો કાવ્યો 
વાંચી વધુ કીંમત હજી મોકલાવવાનું મને લખી મની ઓર્ડર મોકલેલું હતુ મારે દિલગીરી 


સાથે તેનેના લખી મનીઓર્ડર પાછુ મોકલવું પડ્યું હતું. 


છેલ્લે છેલ્લે આ પ્રશંસા પત્રસંગ્રહની પ્રેસ કોપી લખાતી હતી ત્યારે પણ 
ગઢપુરથી શાસ્ત્રી શ્રીનરાયણચરણદાસસ્વામીનો પત્ર તા. ૪-૧૦-૬૪ નો લખેલો એ 
પ્રતો વી. પી. થી તુરત મોકલવવાનો મને મળ્યો તે આમાં પત્રાંક -૮ મેં છાપેલ છે તે 
વાંચવાથી આપ સહુને ખાત્રી થશે કે હજી તે ગ્રંથ વસાવવા માટે ગૃહસ્થ સત્સંગીઓ અને 
કાવ્યસાહિત્ય રસિકો સહુકોઈ તલસી રહ્યાં છે. 


ગોરખપુરથી પ્રસિદ્ધ થયેલ “શ્રીમદ્‌ ભાગવત ગીતા' (મુળ શ્લોક ભાષાંતર 
સાથેની) મને એક સ્નેહીએ ભેટ મોકલેલ મેં તે વાંચી તો તે ગ્રંથની કિંમત મારૂ ૧૬ નય॥ 
પૈસા હતી તે વાંચી હું તાજાબ થઈ અને અંતરમાં શ્રીજી સ્વામીને સંભારી સંકલ્પ કર્યો કે 
“હે ! મહારાજ આપશ્રીના વચનામૃત (ગ. મ. પ્ર.-૫૮) ની આજ્ઞા મુજબ “સંપ્રદાયની 
પુષ્ટી સંપ્રદાયના ગ્રંથો દ્વારા થાય છે.'' અને સદગુરુ શ્રી મુક્તાનંદસ્વામીને દેહ પર્યત 
સત્સંગનું રચવા આજ્ઞા કરી છે તો મેં લખેલો સંપ્રદાયના સ્થંભરૂપ સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદના 


જીવનચરિત્રનોગ્રંથ સંપ્રદાયની પુષ્ટિમાટેજલ્દી છપાઈ સસ્તી કિંમતેપ્રસિદ્ધ થાય તો ઠીક 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર ૭૬૫ 


એ સંકલ્પદ્વારાશ્રીજી કૃપાથી સદગુરૂ શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી શ્રીએ પોતાની શિષ્ય પરંપરાના 
શાસ્્રીશ્રી ગોપાલચરણદાસજી ચરાડવા મહંત સ્વામીના દ્વારાએ કાર્ય કરાવ્યું વાંચો 
બ્રહ્મસંહિતાપાને ૬૬૮ મેકાવ્ય. 


(હરિગીત છંદ) 


““એ પ્રસિદ્ધ કરવામાં પછી તો વરસ દસ વિતી ગયાં ॥ 
““અફસોસ દિલમાંહી થતો કે, આદર્યા અધવચ્ચ રહ્યાં ॥ 
(ત્યાં) સદગુરૂ બ્રહ્માનંદજી એશ્ચર્ય આપ વિકાશીયું ॥ 


“ચરાડવે જઈ-ચાંપ દાબી બ્રહ્મ તેજ પ્રકાશીયું ॥ ૧ ॥ 


એ ગ્રંથની પડતર રકિંમત રૂ।. ૮-૭૫ નયાની હોવા છતા મને રૂ।. ત્રણ હજારની 
સહાય મળવાથી મેં વિના સ્વાર્થે સત્સંગ હિતાર્થે માત્ર છ રૂપીએ તેનું વેચાણ કર્યું ને 
લોનના કરજમાંથી મુક્ત થયો આજે મારી પાસે હવે બે કોપી ફરી આવૃતી માટે રહી છે. 
પત્રો ઉપર પત્રો માંગણીના આવે છે જેથી સાહિત્યપ્રેમી સત્સંગી સજ્જનો દ્રારા આ 
ગ્રંથની ફરી આવૃતી જલ્દી પ્રસિદ્ધ થવાથી તજવીજ ચાલુ છે. તો સહુ સત્સંગ સમાજ 
અગાઉથી ગ્રાહક થવાના નામો (જાહેર ખબરમાં લખેલ શીરનામે) નોંધાવી બનતી 


સહાયકરી આભારી કરશો એજ, નમ્ર વિનંતી છે. 
કાલાવાડ લી. સત્સંગ સેવક 


સં. ૨૦૨૧ આસુસુદી-૧૨ રાજકવિમાવદાનજી ભી. રત્નુના 


શ્રીગોપીનાથજી મહારાજ દંડવત સહ જય સ્વામિનારાયણ 
જા. ક્ટ મ જ 
નોપાટોત્સવ વાચશો. 
સમાપ્ત * 


૭૬૬ 


॥ શ્રીજી ॥ 


શ્રી બ્રહ્મસંહિતાના અગાઉથી ગ્રાહકો થયા તેની નામાવલી 


શ્રત 
ર૫૦ 


ત૦૮2૮2.:૮2૮2૮2,/,9૮2૮2૮2૮2૮૦૮2૮2૮૦2૮2૮2૮2,#બત્2.ટ 


ગ્રાહકનુંનામ 

શ્રીમહંત સ્વામી શા. ધર્મજીવનદાસજી 
તથાપ. ભ. કો. શ્રીહરિરામવાઘજીભાઈ 
સદગુરૂ પુરાણી શ્રી હરિપ્રિયદાસજી 
સદગુરૂ શાસ્ત્રીશ્રીનારરણચરણદાસજી 
સદગુરૂશ્રી ચતુર્ભુજ ચરણદાસજી સ્વામી 
ભ. શ્રીમનજી ગોવામલ ચૌહાણ 

. ભ. શ્રીચૂંદુલાલ પ્રભાશંકર દવે 

, ભ. શ્રીમણીલાલભાઈ ભાલજા સાહેબ 
. ભ. શ્રીઅમૃતલાલ જાદવજીભાઈ 

, ભ. નારણભાઈ જી. ઠક્કર 

. ભ. અમૃતલાલગોવિંદજી 

. ભ. પટેલમોહનલાલ અકબરી 

. ભ. મુળજીભાઈ ચુનીલાલ ગાંધી 

પ. ભ. કોઠારી સ્વામિનારાયણ મંદિર 
શાસ્રીશ્રીહરિપ્રિયદાસજી સ્વામી 

ગવૈયા ચૈતન્ય સ્વપદાસજી 

. ભ. શ્રીડૉ. અર્જાનલાલ ગગાભાઈ 

. ભ. શ્રીહરખજીભાઈ વાલજીભાઈપટેલ 
, ભ. જીવાભાઈજેરામભાઈ 

, ભ. ઉકાભાઈ વેલજીભાઈ 

. ભ. પુરૂષોત્તમભાઈ વેલજીભાઈ 

. ભ. રામસિંહજી વિશ્વસિંહજી ગોહિલ 
. ભ. રાણીંગભાઈપુંજાભાઈ હાટી 

. ભ. પુંજાભાઈ લખમણભાઈ હાટી 

પ. ફ. ટહેમસ્પ આર. વાડીઆ 

પ. ભ. પાર્ષદ મહોબતસંગગ ગુરૂ કેસરભકત 
પ. ભ. નારણજી પીતામ્બરભાઈ 

૫. ભ. સોની રમણભાઈ મુળજીભાઈ 

પ. ભ. પટેલ હીંમતભાઈ મોતીભાઈ 


“(£.“...#.ડ# 


તન 


“ ;:“....#% 


તન 


રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈને 


ગામ 
ભુજ 

(કચ્છ) 

ગઢડા 

ગઢડા 

ખાણ 

ઝરીઆ 

મુંબઈ 
અમદાવાદ 
મુંબઈ 
અમદાવાદ (સરસપુર) 
રાજકોટ 
ખીજડીઆ 
અમદાવાદ 
માંગરોલ 
જૂનાગઢ 
જૂનાગઢ 
માંગરોલ 
માંગરોલ 
માંગરોલ 
માંગરોલ 
માંગરોલ 
લાકડીઆ 
કાળેજ 

કાળેજ 

સુરત 
અમદાવાદ 
મોટાઆંક્ડીઆ 
સાણંદ 

ધરમજ 


ડાક. 


ત્ઇ 


પ 


ત ત ત) /9 ૮૦ ત્ર 
પ, 


ત ૮0૮2૮૦ ૯૦ત્.:.ટ 


પ૫. 


દૂ ન હ & ડ # જ હ 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર 


ગ્રાહકનુંનામ 
ભ. શ્રીસારાભાઈ જેસીંગભાઈ ચોકસી 
ભ. શશિકાન્ત ત્રંબકલાલ વડોદરીઆ 
ભ. ધીરૂભાઈ ભગવાનભાઈ ટીંબડીઆ 
ભ. ઉમેદભાઈ ગોવિંદભાઈ 
ભ. ચુનીલાલ પરશોત્તમદાસપટેલ 
ભ. પરશોત્તમદાસ ધોરીભાઈપટેલ 
ભ. ગોરધનભાઈ કાશીભાઈપેટલ 
ભ. ચીમનભાઈ નાથાભાઈપટેલ 
ભ. આશાભાઈ સોમાભાઈપટેલ 
ભ. ઈશ્વરભાઈ મગનભાઈ પટેલ 
ભ. છોટાભાઈ રેવનદાસપટેલ 


અ.સૌ. કાન્તાબેન હીંમતલાલ પટેલ 
શાસ્ત્રીશ્રી ધર્મવલ્લભદાસજી 
સ્વામી પુરૂષોત્તમવલ્લભદાસજી 

પ. ભ. શ્રી શાન્તિલાલભાઈ ત્રીવેદી 


કોઠારીશ્રીનારયણ વલ્લભદાસ સ્વામી 


પ. ભ. શ્રી તુલસીદાસ રણછોડદાસ 
સ્વામીશ્રી ચૈતન્યદાસજી 
બ્રહ્મચારી શ્રીયજ્ઞપુરૂષાનદજી 


પ. ભ. શ્રી લક્ષમણ ભાણજી સહજાનંદી 


પ. ભ. પ્રભુદાસ માવજીભાઈ 


સ. શા. કેશવરચરણદાસજી સાહિત્ય આચાર્ય 
સ. સાહિત્ય શાસ્ત્રી હરિશ્ચદ્રપ્રકાશદાસજી 


સાહિત્ય વેદાંત શાસ્ત્રીનારાયણદાસજી 
શ્રી ભગવતપ્રસાદદાસજી વેશ્યશાસ્ત્રી 


પ. ભ. શ્રી વાઘેલા ગોવિંદસંગકાનજીભાઈ 


પ. ભ. શ્રીહરિલાલભાઈ સંઘવી 
પ. ભ. નરભેરામ હરચંદદાસમીસ્ત્રી 


પ. ભ. હરજીવનદાસ સ્વામી હ. છગનભાઈ પટેલ 


પ. ભ. અમીચંદભાઈ જેઠાભાઈગાંધી 
હૈ. પાનાચંદભાઈ ઉનાવાળા 
પ. ભ. પટેલરવજી ભગવાન 


૭૬૭ 


ગામ 
અમદાવાદ 

ભાવનગર 

અમરેલી 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

ધરમજ 

જાનાગઢ 

જુનાગઢ 

મોટા આંકડીઆ 
જેતપુર 

મુંબઈ 

લોજ 

જેતલુપર 

મોટી કુંકાવાવ 
કલ્યાણપુરા 
અમદાવાદ 

અમદાવાદ 

અમદાવાદ 

અમદાવાદ 

ગોધાવી 

અમદાવાદ (સરસપુર) 
અમદાવાદ (સરસપુર) 
અમદાવાદ( સરસપુર) 
મોબાસા (આફ્રિકા) 


શાખપુર 


પ. ભ. કાન્તિલાલ માણેકલાલ શાહ (ઠાસરાવાળા) ભોળાદ 


૫. ભ. ચૌહાણ ભાવસંગભાઇ હિન્દુભાઈ 


પ. ભ. બારડ કશળસંગગટોરભાઇ 
સ્વામીશ્રી નિરન્ષમુક્તદાસજી 

સ. પુરાણીશ્રીકૃષ્ણસેવાદાસજી 

પ. ભ. શ્રીમનુભાઈગટોર ભાઈ બારડ 
પ. ભ. બાશ્રી સુંદરબા 


ભોળાદ 
મીતલી 
દ્વારીકા 
ગઢડા 
મીતલી 
મુંબઈ 


૭૬૮ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈની 
પ્રત ગ્રાહક્નુંનામ ગામ 

૧ પ.ભ.શ્રીહીરાલાલભાઈડી. શેલત શિક્ષણાધિકારી સુરેન્દ્રનગર 
૧ પ. ભ. ઠા. પોપટલાલ નારણદાસ તારાપુર 
૨૦ સથગુરૂસ્વામીશ્રી અક્ષરપુરૂષદાસજી મુળી 
પ સ્વામી શાન્તિપ્રસાદદાસજી મુળી 
૧ શ્રી ગવૈયા સ્વામી શ્રીકૃષ્ણચરણદાસજી મુળી 

૧ સ્વામી શ્રી કૃષ્ણજીવનદાસજી મુળી 

૧ પ. ભ. શ્રી રાણા હાલુભા માનસંગજી તાવી 

૧ પાર્ષદ મોહન ભગત મુળી 

૧ ફકું.શ્રીમાધવસિંહજી તખતસિંહજી જાડેજા સમઢીઆળા 
૧ પ. ભ. શ્રીનારયણભાઈ જીવાભાઈ ખેર બળોલ 
૧૧ પ. ભ. બ્રહ્મક્ષત્રીનારાયણભાઈ સાગરભાઈ લીંબડી 
૧ પ. ભ. નરશી માવજી પટેલ ધાર 

વ પ. ભ. ગોવિંદકાળાભાઈ ધાર 

૧ પ. ભ. બાલુભાઈ દેવશીભાઈ ધાર 

૧ પ. ભ. જાગાજેરામ ધાર 

૧ પ. ભ. નનુશંભુ ધાર 

વ પ. ભ. દયાળમાવજી ધાર 

૧ પ. ભ. ગોબરભાઈ પરસોત્તમભાઈ ધાર 

૧ ૫. ભ. મોહનભાઈ રણછોડભાઇ ધાર 

૧ પ. ભ. વશરામભાઈ છગનભાઈ ધાર 

વ પ. ભ. કોઠારીસ્વામિનારાયણ મંદિર ધાર 

૧ પ. ભ. સોમાભાઈકોદરભાઇ સુરત 

૧ ઝઅ.સૌ.કીકીબેન ચંદુભાઈ દેસાઈ સુરત 

૧ પ. ભ. શ્રીડો. પ્રિયકાન્ત નાગરદાસ આદેશરા વડોદરા 
૧ 

૧ 

૧ 

૨ 

ર૨ 

૧ 

૧ 

૧ 


પ૫. ભ. ચાવડા નરિંસહભાઈ મગનભાઈ 


કરમસદ 


સંક્ષેપ જીવન ઝરમર 


મું 
કિ 


ત ત ત2 ત ત2 ૮2 ત:2 ત્2 ત ૮2 ૮5૮2 ત2 ૮5 ત2 ૮2 :2 ૮25 «બ ત્ય ત૦ ત2 ૮2 :2 ૮2 ૮૦ ત) ત૦ ત:2 ત્મ તક 


ગ્રાહક્નુંનામ 

પ. ભ. સ્વામી શ્રી રાધામનોહરદાસજી 
સોનીપુરૃષોત્તમજટુલાલ 

સોની કાળીદાસ માવજી 
બાશ્રીવાલીબાડોશીઉનું મંદિર 

ઝવેરી છગનલાલ પોપટભાઈ 

વીઠલભાઇ પોપટભાઇ 

ઉમૈયાબેન ત્રિભોવનભાઇ ભટ્ટ 

લલીતાબેન ઈશ્વરલાલ ગૌરીશંકર આચાર્ય 
બાબુભાઈ કેશવલાલ 

રૂક્ષ્મણીબેન ગૌરીશંકર 

પ્રભાબેન ત્રિભુવનભાઇ 

સોમાભાઈ ભગત (સ્વામિ મંદિર) 

ચંદ્રકાન્ત મોહનલાલ પાઠક 

દયાળભાઇ જેઠાભાઇ પટેલ 

વલ્લભભાઈ વી. પટેલ 

ભ. દદયાળભાઇ જેઠાભાઇ પટેલ 

ભ. શ્રી નિત્યમુક્તસ્વામી હ. સાગરદાન 

પ. ભ. શિવદાન છગનભાઇ ગઢવી 

પુરાણી શ્રી પ્રેમપ્રકાસદાસજી સ્વામી 

પુરાણી ભગવતજીવનદાસજી સ્વામી 

પુરાણી ભક્તિપ્રસાશદાસજી સ્વામી 

પ. ભ. શ્રી માસ્તર ઠાકરશીભાઇ નરશીભાઇ ઢાંકેચા 
પ. ભ. કનુભાઈ ભગવાનજી સોલંકો 

પ. ભ. દેવજીભાઈ ઝવેરભાઇ કલા 

પ. ભ. વિદ્યાર્થી, જગદીશચંદ્ર કરશનભાઇ 

પ. ભ. ગંગદાસ રાઘવબાઇ 

પ. ભ. બાવચંદભાઇ રૂડાભાઇ 

પ. ભ. ગોરધનદાસરામજીભાઇ 
પ. 
પ. 


ક ઝા કઝાઝઝ ઝક કઝઝ ક 
# (ર (2 (2 2 [ર (છ (8 2 (ર (છ 8 (2 


ન 


ભ. લક્ષ્મણભાઈ શીવલાલભાઇ 
ભ. છગનભાઇ નાનજીભાઇ 
નરભેરામડાહ્યાભાઇ 


૭૬૯ 


ગામ 
મુળી 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
વાંકાનેર 
કારવણ 
અમદાવાદ 
અમદાવાદ 
અમદાવાદ (સરસપુર 
અમદાવાદ (સરસપુર 
( 


શાહપુર 
સરસપુર 


ગ 


ષ્ગડ 


અમદાવાદ (સરસપુર 
મોરબી 
ગુરૂકુળરાજકોટ 
ગુરૂકુળરાજકોટ 
ગુરૂકુળરાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 
રાજકોટ 


(શાહપુર) 
( ) 


) 
) 
) 


૭૭૦ રાજકવિ શ્રી માવદાનજીભાઈર્ને 
પ્રત ગ્રાહક્નુંનામ ગામ 
૧ પ. ભ. શ્રી ખીમજીભાઇ પ્રેમજીભાઇ ગુરૂકુળરાજકોટ 
૧ ૫. ભ. રમણીકલાલપ્રેમજીભાઇ ગુરૂકુળ રાજકોટ 
૧ પ. ભ. નાનજીભાઇ નારણભાઈ ગુરૂકુળરાજકોટ 
૧ પ. ભ. વાલજીભાઇ રવજીભાઇ ગુરૂકુળ રાજકોટ 
૧ પ. ભ. ઈશ્વરભાઇ લલુભાઇ ગુરૂકુળરાજકોટ 
૧ પ. ભ. મોદીલાલ નાથાભાઇ ગુરૂકુળરાજકોટ 
વ પ. ભ. બળદેવભાઈ વાલજીભાઇ ગુરૂકુળરાજકોટ 
ર૨ પ. ભ.શ્રીમોહનભાઈઝવેરભાઇ ભડલીવાળા મુંબઈ 
૭ પ. ભ. પાનાચંદ અમીચંદ ગાંધી ઝરીઆ 
૨ પ. ભ. ઉજમશીભાઇ ઈશ્વરલાલ ગાંધી ઝરીઆ 
૧ પ. ભ.ડુંગરશીભાઇ સુંદરભાઇ ઠક્કર ઝરીઆ 
૧ ૫. ભ. જમનાદાસભાઈ વીરચંદ પારેખ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. રતીલાલ વીરચંદ પારેખ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. કાન્તિલાલ મનસુખલાલ પટેલ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. ચંપકલાલ કેશવલાલ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. મંગળજી છગનલાલ ઠક્કર ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. માધવજી હરિલાલ ઠક્કર ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. લલિતભાઇ મોહનલાલગાંધી ઝરીઆ 
વ્‌ પ. ભ. કાન્તિલાલભાઇ મણીશંકર ભટ્ટ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. હરિલાલભાઇ ભવાનજી જોશી ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. હરિરામભાઈ આણંદજી રાઠોડ ઝરીઆ 
વ ૫. ભ. મહીપતરામ ભાઈશંકર શુકલ ઝરીઆ 
ઈ પ. ભ. હરસુખરાયપ્રાણજીવનપારેખ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. રામજી હરજી વરસાણી ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. પ્રેમજી રામજી પીન્ડોરીઆ ઝરીઆ 
૧ પ. ભ. દેવજી રામજી વરસાણી ઝરીઆ 
રપ પ.ભ.ચંદ્રકાંન્તભાઇચંપકલાલભાઇગોસળીઅ મુંબઈ 
પ પ૫. ભ.કાનજીભાઇદેવકરણભાઇ મુંબઈ 
૧ પ. ભ. ધારસીભાઇ કાળીદાસભાઇ મુંબઈ 
૧ પ. ભ. રમણલાલ છોટાલાલ ગાંધઈ મુંબઈ 
૧ પ. ભ. ગીરજાશંકર નરોત્તમભાઇ મુંબઈ 
૧ પ. ભ. નારણદાસભાઇ જીવનલાલ મુંબઈ 


દિમાગ 


ઇળ 
ત્ન 


તળ 
તન 


ગ્રાહક્નુંનામ 

પ. ભ. શ્રીજેઠાભાઈ નરશીભાઇ પટેલ 

તારાચંદભાઈ કાળીદાસભાઇ 
ચંપકલાલ રાયચંદભાઇ 
બાબુભાઇ કાનજીભાઇ મુંબઈ 
હરગોવનદાસ હરિચંદભાઇ 

હરિપ્રસાદભાઈ લાલજીભાઇ 
બળવંતરાય ઈશ્વરલાલ 

રામજી વિશરામ 

શિરિષભાઈ વ્યાસ 

ત્રિકમલાલ વિરજીભાઇ 

, જેઠાભાઈ સોમજી 

ભીમજીભાઇ શીવજીભાઇ 

, બાબરભાઇ શંકરભાઇ પટેલ 

. પ્રભુદાસડી. પટેલ 

માધવજી ધનજીભાઇ 

, વાલજી વિશ્રામ 

, મણીશંકર આણંદજી ઓઝા 

બાવાલાલભાઇ તળાટી 

. શાન્તિલાલ ચંદુલાલ શાહ 

. પંડયાકેશવલાલ જગજીવન 

. ટપુભાઇ નારણબાઇ વસાણી 

ગઢવી ખેતસી દેવયા 

. ગોરધનભાઇ હરમાનભાઈ કોન્ટ્રાક્ટર 

સ. કોઠારી ભુદરચરણદાસજી સ્વામી 

. પુરાણી દેવનંદદાસજી સ્વામી 

. પુરાણી માધવચરણદાસજી સ્વામી 

. પુજારી હરિપ્રિયદાસજી સ્વામી 

. રામચરણદાસજી સ્વામી 

. સ્વામીપ્રેમજીવનદાસજી 

, સ્વામીસંતવલ્લભદાસજી 

, સ્વામીપ્રેમપ્રકાશદાસજી 

. સ્વામીશ્રી નિવાસદાસજી 


ગગગ 
[છે ર ,2 2 ર , ,ર ,ર 2 [2 ,ર ,ર ર ર ,2 ,2 ,ર ,ર ર ર ,2 [2 ,ર ,ર ર [ર ,2 ,2 .ર ,ર ર ,ર 


ગામ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
મુંબઈ 
કાલાવાડ 
વડોદરા 
અમદાવાદ 
રાજકોટ 
પરોડીઆ 
આણંદ 
મુળી 
મુળી 
મુળી 
મુળી 
મુળી 
મુળી 
મુળી 
જુનાગઢ 
મુળી 


૭૭૩૧ 


૭૭૨ 


પ્રત ગ્રાહક્નુંનામ 

૧૦ પ.ભ.શ્રીસ્વામીગોવિંદપ્રસાદદાસજી 

પ ભંડારી રાધાકૃષ્ણદાસજી 

૨૧ પાર્ષદજેઠાભગત 

પ પાર્ષદ અરજણ ભકત 

પ પાર્ષદ ડાયા ભક્ત 

પ પાર્ષદ કાનજી ભક્ત 

પ પાર્ષદ દેવજી ભક્ત 

રપ પ. ભ.શ્રીશીવલાલભાઈ પીતાંમ્બરભાઇ 
રપ પ૫. ભ. સોનીમહાસુખબાઇ મગનભાઇ 

રપ પ૫. ભ. ઠા. ઓધવજીભાઇ ભગવાનજીભાઇ 
૪ પ. ભ.કુંભારદેવજી કુબેર 

પ પ. ભ. પટેલપોપટભાઇ ઓધડભાઇ 

પ પ. ભ. વડોદરીયામનસુખલાલજગજીવનભાઇ 
પ પ. ભ. મનસુખલાલ જગજીવનભાઇ 

પ પ૫. ભ.કોઠારી ભુદરભાઇકેશવજીભાઇ 

પ પ. ભ. મોહન ઓધડ તથા ગોવિંદ ઓધડ 
રપ પ.ભ.પટેલમોહનપમા 

રપ પ.ભ.પટેલપરભુવાલા 

રપ પ.ભ.સોનીહરિલાલગોરધન 

પ પ. ભ. પટેલ અમરસી પમા 

રપ પ. ભ.સોનીનરશીભાઇઈ માવજીભાઈ 

રપ પ. ભ.દોશીહીંમતલાલભાઇ દલસુખભાઇ 
૧૫ પ૫. ભ. ઠકરપ્રભુદાસભાઇ ગોરધનદાસભાઇ 
૧૦ પ.ભ.ચંદુલાલભાઇ ફુલચંદધભાઇ 

પ પ. ભ. દલગણેશ નાનજી 

૧ પ. ભ. મુળજીભાઇ રામચંદ્ર ભટ્ટ 

૧ પ. ભ. સ. શાસ્ત્રી નીલકંઠદાસજી સુરતવાળા 
વૃ પ. ભ. બીહારીલાલ અંબાલાલ બારોટ 

વ પ. ભ. નરભેરામ નારણજી મહેતા 

વૃ પ. ભ. સોની નારણદાસભાઇ પ્રેમજીભાઇ 
૧૭૩૩ 


ગામ 
મુળી 

મુળી 

મુળી 

મુળી 

મુળી 

મુળી 

મુળી 

ચરાડવા 
ચરાડવા 
ચરાડવા 
ચરાડવા 
ચરાડવા 
ખારવા 
પાળીયાદ 
જેતપુર (મોરબી) 
પાંડાતીરથ 
જુનાદેવળીઆ 
જુનાદેવળીઆ 
જુના દેવળીયા 
જુનાદેવળીઆ 
ધ્રાંગધ્રા 

માથક 
ચરાડવા 
વિરમગામ 
ચરાડવા 
ઉમરેઠ 
વડતાલ 
ખંભાત 
પોરબંદર 
રાજકોટ 


પુરાણી વૃતાત 
શ્રી હરિલીલા કલ્પતરૂ ગ્રંથમાંથી 


(૧) જામનગરની સભામાં સદગુરૂશ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામીએ પાશુપત મતના 
વિદ્દાન બ્રાહ્મણો વિદ્વાન બ્રાહ્મણો સાથે શ્રીહરિની આજ્ઞાથી સંવાદ કરી જીતીને પરાભવ 
કર્યો. (સ્કંધ ૩અ૩૪પાને૧૭૮) 

(૨) આદરજમાં ચાર સદગુરૂઓ (મુક્તમુનિ, બ્રહ્મમુનિ, નિત્યાનંદમુનિ અને 
ચૈતન્યાનંદમુનિ) સ્થાપીને શ્રીજી મહારાજે તે સદગુરૂઓનું પુજન કરી આજ્ઞા કરી કે “ હે 
સર્વ સંતો તમે જેવી રીતે મને પુજો છો તેવી જ રીતે તમારે સર્વેએ આ ચારે સદગુરૂઓને 
પૂજવા” પછી બ્રહ્માનંદસ્વામી બોલ્યા કે “હૈ શ્રીહરિ ! આપ પુરૂષોત્તમ નારાયણ સર્વ 
ગુણના સમુદ્ર છો, અમો સર્વ સંતો આપના દાસ છીએ તમો સ્વતંત્ર છો સર્વનું કલ્યાણ 
કરવા સમર્થ છો, અને મુનિઓને ધ્યાન કરવા યોગ્ય છો. તેવા સાક્ષાત ભગવાન હોવા 
છતાં સતપુરૂષોનું પુજન કરો છો તેથી મને શંશય થાય છે.” 


બ્રહ્માનંદ મુનિના આવા વચન સાંભલી શ્રીહરિ બોલ્યા કે “હે મુનિવર્ય 
બુદ્ધિમાન તમોએ સત્ય વાક્ય કહ્યું છે, હેમ મુનિ ! સંતો ક્યારેય ધ્યાન કરવા યોગ્ય નથી. 
પરંતુ આદર પૂર્વક માનવા પુજવા યોગ્ય છે, કારણ કે એકાંતિક સંતોમાં હું નિવાસ કરીને 
રહું છું. પ્રથુભગવાન પોતે સનકાદીક મુનિઓને પૂજતા હતા. રામચંદ્રજી વસિષ્ટને પૂજતા 
હતા, શ્રીકૃષ્ણ નારદજીને પૂજતા. તેમજ મારે વિષે આસકિતવાળા સંતોનું મે પૂજન કર્યું 
છે.'' એમકહીનેપછી સર્વઆશ્રિતજનો પાસે એ ચારે સદગુરૂઓનું પૂજન કરાવ્યું હતું. 
(સ્કંધ૪અ૪૩) 

(૩) શ્રીજીએ ગઢપુરમાં રાધાવાવે શ્રી મુક્તાનંદસ્વામી શ્રી બ્રહ્માનંદસ્વામી 
તથા દેવાનંદસ્વામી તથા પ્રમાનંદસ્વામીનું ગાવણું (સંગીત) સાંભળતા આસનેથી 


ખસતા ખસતા તેમના સમીપે બેસી સાથે ગાવા લાગ્યા ને ખૂબ રાજી ધૈને પ્રસાદીના વસ્ત્રો 
તથા કુલના હાર આપ્યા. (સ્કંધપ અ. ૫) 


(૪) શ્રીજી મહારાજ બ્રહ્માનંદસ્વામી આદી સંતો સાથે કાલાવાડ પધાર્યા અને 
ત્યાંથઈ મોડા, અલૈયા, શેકપાટ અને ભાદ્રા તરફ વિચરણડકર્યું (સ્કંધ ૩અ ૩૦) 


જીવન સંભારણું 
આયુષ્ય ત્રપુટી અને સંધાણી 
॥ દોહા ॥ 
જનમ્યા જોગી વચનથી, લખ્યા વિધાતા લેખ ।॥ 
(એમ) જીવ્યા જોગી વચનથી, મારી-કર્મ રેખ પરમેખ ॥ 
(૧) 
ઉત્તમ્કુળ ચારણ અતિ, પ્રભુ ભક્તિમય તાત ॥ 
પૂર્વ જન્મના પુન્યથી, મળે દેવિ તુલ્ય માત ॥ 

ઉપરના દુહા મુજબ મારો જન્મ ઉત્તમ શાખના મારૂ ચારણ રત્નુ કુળમાં 
ભક્તરાજ કવિશ્રી ભીમજીભાઈને ઘરે સાક્ષાત દેવિ તુલ્ય માતુશ્રી ફુઈબાના ઉદરે ગામ 
કાલાવાડ મધ્યે વિ. સં. ૧૯૪૮ ના ભાદરવા સુદ-૨ બીજના રોજ થયો તે સમયે જોષી 
જટાશંકર પુરૂષોત્તમ દવેએ જન્માક્ષરો લઈ જન્મોતરી લખી તેમાં આયુષ્ય મર્યાદા વર્ષ 
૫૭-૬ માસ અને પાંચ દિવસની ભાંખી કે “વિ. સં. ૨૦૦૬ ફાગણ સુદ પ બુધવાર 
“વૃણ' પીડાથી દેહ પડશે, તે જન્મોત્રી મારા પાસે મોજુદ છે. બરાબર સં. ૨૦૦૬ નામહા 
માસમાં મારા ડાબા હાથે 'વા' ની બીમારી થઈ ઉપચારો કરતા જોઈએ તેવો આરામ થયો 
નહિ આખો હાથ સોજી ગયો હાથની કળાઈ પ્રોંચા ઉપર એટલો બધો સોજો થયો કે 
હમણાં ચામડી ફાટશે તેવું જોનારને લાગે અને તેમાં ઉપસેલા ફોડલા ફોડલીઓ દેખાતાં. 
ઉપરની હકીકત શ્રીજી ના ગાદી સ્થાને જેતપુર લખી પરમ પૂજ્ય સદગુરૂ શ્રી કોઠારી શ્રી 
હરિકૃષ્ણદાસજીસ્વામીનો આશીર્વાદ માગ્યો. ત્યાંથી વળતી ટપાલે જવાબ મળ્યો કે 
“ભગવાન સ્વામિનારાયણનું કર્યું થાય છે હિંમત રાખજો ભજન કરજો અને શ્રી 
ભક્તર્ચિધ્તામણીનો પાઠ કરજો. શ્રીજી તમોને વીસ વર્ષ સુધી પૃથ્વી ઉપર રાખશે. તમારો 
જન્મ સુદી બીજનો છે તો તમારે દેહ આ પૃથ્વી ઉપર રહે ત્યાં સુધી દરેક માસની 
અજવાળી બીજે જેતપુર મંદિરમાં એક મહાપૂજા કરાવજો, શ્રીજી સારૂં કરશે.'' ઉપરનો 
આશીર્વાદ મળ્યો કે તુરતજ હાથે આરામ થવા લાગ્યો અને ફાગણ સુદિ પ બુધવારની 
ઘાતની તીથી જેમ આવી તેમ ગઈ. સંપૂર્ણ આરમ થયે જેતપુર જઈ દર્શન કરી દરેક માસની 
અજવાળી બીજે એક મહાપુજા કરવા માટે રૂ।. ૫૦૧ પાંચસો એક મંદિરમાં રોકડા આપી 
ઉપરની તમામ વિગતનો લેખ કોતરાવ્યો. તેથી કોઠારી સ્વામિ બહુજ રાજી થયા અને 
ત્યાર પછી આ બ્રહ્મસંહિતા લખવાનો પ્રારંભ કર્યો, તે લખાણી છાપણી અને બીજી 

આવૃતિપણ આજપ્રસિદ્ધથઈ એ શ્રીજી પ્રતાપે સંતોના વચનો સિદ્ધ થયા. 


ત્ર એસ્વામીશ્રીના હસ્તાક્ષરનો પત્ર મેં સાચવી રાખ્યો છે. 


ડર 


॥ શ્રીજી પ્રતાપ કાવ્યાષ્ટક ઝુલણા છંદ ।॥। 
અખિલ સંસારમાં જીવ કૈ અવતરે, પૂર્વના કર્મ સુખ દુઃખ પાવે, 
કોટી ઉપાય જો કરે કો માનવી, કર્મના લેખ મિથ્યા ન થાવે. 
પુરાતન કાળથી અમે સુહ ભાંખતા, કર્મ પુરૂષાર્થના કરી કજીઆ, 
કાળને કર્મ તે નડે નહિ કોઈદી, (જેણે) ભાવથી શ્રી હરિ સદાભજીઆ. 
(૧) 
કઠણ હોય ગ્રહ દશા કાળ પણ કઠણ હોય, કઠણ હોય કર્મના લેખ અવળા, 
શ્રીજીના પ્રતાપે સંતના વચનથી, સત્ય કવિ માવ કહે થાય સવળા, 
અન્ય ગાથા તજી મુજ તણી ઉચ્ચરૂં ત્રુટી આયુષથી કો ઉગારે! 
(પણ) શ્રીજીના પ્રતાપે સંતનાં વચનતો, કર્મની રેખ પર મેખ મારે. 
(૨) 
જન્મ મહાપુરૂષના વચનથી જગતમાં કર્યો વ્હેવાર પણ સંત વચને, 
અઠાવન વર્ષના મધ્યમાં આવતાં, ત્રુટી આયુષ્ય જ્યોતિષ વચને 
ઘાત ફાગણ સુદી પંચમી ઘટ તણી, લખી જન્મોતરી લેખનારે, 
શ્રીજીના પ્રતાપે સંતના વચનો, કર્મની રેખ પર મેખ મારે. 
(૩) 
વામ ભુજા મહીં વ્યાધિ થી “વા'તણી, દિવસ દશ ભોગવ્યા કષ્ટકારી, 
સંતના વચનનું બળ બહું દિલવિષે, શ્રીજી સર્વોપરી દીલધારી, 
ષડક્ષર (2) મંત્રનો જાપ તો જીગરથી, ““ભક્તિચિંતામણી”' પાઠભારે, 
શ્રીજીના પ્રતાપે સંતનાં વચનતો, કર્મની રેક પર મેખ મારે 
ર ૪) 
સ્થાન સર્વોપરી શ્રીજીની ગાદોનું, તિર્થ ભદ્રાવતી નેં કિનારે, 
જેતપુર મંદિરે મહાપૂજાતણા, અલૌકિક મંત્ર સંતો ઉચ્ચારે. 
કવિ પૂકાર ગુરૂદ્દાર જાણી કર્યો, ગ્રાહ-ગજરાજ સમ વિપત વારે, 
હરિનીકૃપા “હરિકૃષ્ણ” નાં વચનતો, કર્મની રેખ પર મેખ મારે. 
(પ) 
સંતના વચનથી શુક્લ ધ્વિતિયાદિને, વર્ષ પ્રતિ વર્ષ અને માસ માસે, 
મહાપૂજા કરો માવ કવિરાજતો, મનોરથ મન તણા સિદ્ધ થાશે, 
વચન ઉપર ધારીઉં દેહ અવધી સુધી, જાણ્યું શ્રીજી કહે સંત દ્વારે, 
શ્રીજીની કૃપાને સંતનાં વચનતો, કર્મની રેખ પર મેખ મારે. 


(૬) 


* સ્વામિનારયણ 


૪ 


સંતના વચનથી ભક્ત કવિ ભીમજી, સિંહાસન કરાવી પુત્ર પામ્યા 
તેહ કવિ માવ તો મહા પૂજા થકી, સંતને વચન આયુષ પામ્યા. 
જબર મહિમા મહાપૂજા નો જેતપુર, અનુભવ કરી કવિતા ઉચારે, 
શ્રીજીની કૃપા ને સંતનાં વચનતો, કર્મની રેખ પર મેખ મારે. 
(૭) 
નિયમ શ્ચિય, અને પક્ષ રાખ્યા થકી, કાળને કર્મ માયા ન તોપે, 
બ્રહ્મરૂપ થઈ અને રેટ પરીબ્રહ્માને દેવ, આચાર્ય, શ્રદ્ધા સમાપે 
દાસનો દાસ કવિ માવ થઈને રહે, સંત સાચે મતિ સ્થિર સ્થાપે 
(તો) છતે વસે ધામ અક્ષર વિષે, ગુરૂની કૃપા શ્રીજી પ્રતાપે 
(૮) (રચયિતા-કવિ માવદાનજી) 
॥ શ્રીજી સપ્ત સ્તુતિ દોહા 
મંગળ મૂર્તિ મહા પ્રભુ, છબિ નૌતમ ઘનશ્યામ ॥ 
સુંદર ભક્તિ ધર્મ સુત, નિગમ રટત જેહિ નામ ॥ 
(૧) 
એહિ છબી મેરે અંતરે, બસો નિરંતર આય ॥ 
આળશ તમ અજ્ઞાનતા, જેહિ પદર્ચિત તજાય ॥ 
(૨) 
કામાદિક શત્રુ કહે, અધર્મ વંશ અપાર ॥ 
તેહી બલ ટાલન પ્રગટ ભયે, કલિ મહિ ધર્મકુમાર 
(૩) 
અતિશય અધિક પ્રતાપસેં, તારે ઉ નર ત્રિયં વૃંદ ॥ 
શરણાગત વત્સલ સુખદ, સબ કાટે ભવ ફંદ ॥ 
(પ) 
શ્રી ગુરૂ સહજાનંદ પ્રભુ, મમ ઉર ઈષ્ટ અનૂપ ॥ 
સિશ દિન બ્રહ્માનંદ કહે, રહો દ્રગનમેં રૂપ પ 
(૬) 
દાસન કો મેં દાસ હું, હાજર હૂકમ હજૂર ॥ 
બ્રહ્માનદકી બીનતી, નિમખ 2: ન રખિઓ દૂર ॥ 
(૭) (બ્રહ્મમુનિકૃત ભાષાશિક્ષાપત્રિ) 


* નિમીષ માત્ર 


